
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 







í^l 






~*s? ?*"»;: 












^■^^«r 



Fr Ha u/ 



Q.ejU- lí%A 



i 



r 



Digitized by 




oogle 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



YE 


H AU L 


[18 9 1] 


&tl (Bgfrus (Çaírfgrddtn 


CYFROL vn. 


DAN OLYGIAETH ELIS WTN 'WMiFAI. 


"yno nowynbb haul a llygad oolbuni" 
"a oaib duw yn uohap ,, 

f 


CABRFYRDDIN : W. SPÜRRELL A'I FAB 

MDOOCXCI. 



Digitized by 



Google 



;\ ^ 

' \ 
i '• 



teXl- U^-l 



HARYARD COLLEGE LIBRARY 
INGRAHAM FUND 



CAERFYRDDIN: ARGBAFFWYD GAN W. BPUBRELL èl! PAB. 



Digitized by 



Google 



RHAGYMADRODD. 



Paw yn terfynu y seithfed gyfrol o Ail Gyfres Hàul 
Oaerfyrddin, dymunwn gyflwyno ein diolchgarwch 
gwresocaf i'r oll o'n gohebwyr a darllenwyr am eu 
cymhorth a'u nawddogaeth barhäus. Nid mewn 
ysbryd ymfrrost, ond fel mater o ffaith, y dywedwn 
ddarfod i ni wneuthur ein goreu i gael i'r Saul 
ysgrifau teilwng o'r genedl a'r Eglwys. Ni arbed- 
asom nac amser na Uafur i barotoi ein rhan, a buom 
yn daer hyd at haerllugrwydd yn ceisio gan lenor- 
ion galluog, ond llawn gwaith, ein cynnysgaeddu 
â'u cynnyrchion. Ni buasem yn meddwl arfer cym- 
maint o daerineb oni bai fod golygyddion cyfnodol- 
ion ereill wedi rhoddi i ni esampl yn hyn. 

Nid gwaith bychan, fel y profasom, ydyw gofalu 
am gylchgrawn fel yr Haul, a'i wneuthur yn dder- 
byniol i rifedi Uuosog o ddarUenwyr, pan y ceir 
cynnifer o gylchgronau enwadol a chenedlaethol 
gaUuog yn cydymgeisio am nawddogaeth darUenwyr 
Oymreig. 

Owynir mai anfynych y gwelir urddasoHon 
yr Eglwys yn ysgrifenu i'r Wasg Gymreig. Y 
mae hyny yn wir, ond nid canlyniad difaterwch, 
Uawer Uai diystyrwch, ydyw. Nid swyddi o " urddas 
hamddenol " ydyw galwedigaeth esgobion, deoniaid, 
ac archddiaconiaid mwy, eithr safleoedd o brysurdeb 
a llafur diorphwys bron. Nid heuliau sefydlog 
ydynt yng nghanol wybren dawel fel y tlws ddych- 
ymmygir gan lawer, ond yn hytrach ser gwibiog 



ar ymweUadau prysur a mân ser sefydlog offeiriaid 
y gwahanol blwyfydd. Anhawdd iawn i wŷr yn y 
fath brysurdeb gael hamdden i ysgrifenu. 

Owyn araU a glywsom ydyw na chydnabyddir 
Uafur y dynion a ysgrifenant i'r Wasg wrth drefhu 
nawddogaeth Eglwysig. Naturiol ydyw fod peth 
saü i hyn, gan y geUir dodi rheswm neu esgus 
drosto. Y mae yr ysgrifenwr i'r Wasg yn gwas- 
anaethu pedair esgobaeth, a gwasgar ei ychydig 
oleuni dros Gymru oU. Os yn teUyngu, derbynia 
wobr gwasanaethu y cyhoedd; a dyma yr oU o'i 
swm erioed — canmoliaeth. Am y pregefchwr hyawdl 
a'r offeiriad plwyf Uafurus ymroddgar yr edrycha y 
nawddogwr wrth benodi gweinidog Eglwysig. Ni 
aU y gwr a ysgrifena lawer fyned o amgylch ogylch i 
bregethu a Uewyrchu dros derfyn ei blwyf, am yr 
un rheswm ag na aU y saer maen esgyn dwy 
ysgol ar unwaith. Nwydd a fawr ganmoUr yng 
Nghymru ydyw Uenyddiaeth, ond ni thalodd erioed 
am dani ei hun. Bu feUy yn Lloegr, fel y tystia yr 
hen lineU adnabyddus — 

" They sang his praise who late denied him bread." 
Bhaid i ni foddloni ar symmud achosion cwyno yn 
araf, ac ymdrechu gosod y naül gŵyn ar gyfer y 
UaU. 

A dyma gŵyn gwrthgyferbyniol. Achwynir fod 
dyrchafu Uenorion i safleoedd pwysig yn rhoddi 
terfyn»ar eu defnyddioldeb Uenyddol. Y mae hyn 



Digitized by 



Google 



IV. 



RHÁGYMÁDBODD. 



yn wirionedd, ond nid yw yn achos cwyn. Ni all 
offeiriad a wnelo ei ddyledswydd mewn plwyf eang, 
poblogaidd, gael hamdden i lenydda. Dyma dri 
ateb llenorion llafurus pan wesgid am gynnyrohion 
o'u dwylaw : " Mi a ysgrifenaf ar ol gorphen adeil- 
adu yr Eglwys newydd ; " eto, " Yr ydẃyf ar ganol 
casglu at adgyweirio'r Eglwys;" eto, "Yr wyf 
newydd ychwanegu gwasanaeth yn yr ysgoldy ym 
mhen uchaf y plwyf, ac hyd nes cael curad ni allaf gael 
hamdden i ysgrifenu." Mae y dyn a fedd ddigon o 
allu ac o yni i ysgrifenu Uawer pan fo mewn ham- 
dden, yn sicr o lenwi pob awr o'i amser â llafur o 
fath arall yn y plwyf poblogaidd. Dynion ar lawn 
gwaith ydyw ein cynnorthwywyr, ac yr ydym yn 
ddiolchgar am bob dernyn o'u llaw. 

Y mae ein rhagolwg ar gyfer y flwyddyn nesaf 
yn bob peth a ddymunem. Oorphenir " Llan Owm 
Awen ; " addewir i ni gyfres o ysgrifau ar Lenorion 



Eglwysig a Ghymmwynaswyr mawrion ein cenedl 
gan y llenor addfed Gharles Âshton. Elir ym mlaen 
gyda'r " Owersi at Wasanaeth yr Ysgol Sul ar yr 
Efengyl yn ol St. Matthew ;" yr ysgrifau dyddorol 
ar Ânianyddiaeth gan Âb Oemyw; ail ymafaela 
Eos Llechid yn ei bwnc dyddorol o fywgraffiadau 
cerddorion ; dygir i mewn ohwedleuawd boblogaidd 
gyda darluniau ("Baner y Ffydd"); cyfieithad 
W. M. B. ; gydag ysgrifau ereill ar wahanol bync- 
iau oymdeithasol ac Eglwysig gan awduron goreu 
yr Eglwys, ym mysg y rhai y mae deon Llanelwy, 
yr Archddiacon Howell, rheithor Llandyrnog, a'r 
enwau sydd eisoes mor hysbys ar ddalenau yr 
Saul. Gan ddymuno i'n gohebwyr a darllenwyr 
bob bendith ar eu llafur oll, 

Y gorphwyB, yr eiddoch yn gywir, 

T GOLTGTDD. 



Digitized by 



Google 





■/'< Y 7 ;'.v?ÂÍ> 




' Y t UfLuyJ 



Y R H A U L . 

lil #h&m <f Ewfyrtìiiii, 



'YNG NGWYNEB HAT7L A LLYGAD GOLETJNI. 



'A GAIR DUW YN T70BAF. 



» 



JÌUIFYN 73. 



IONAWE, 1891. 



Oyf. VII. 



\ 



COLEG EGLWYS CEIST, EHYDYCHAIN. 

Cynlluniwyd y coleg hwn gan y Cardinal Wolsey, 
a sefydlwyd ef gan Henry VIII. yn 1546 — 7. 
Cynnwysai ddeon ac wyth o ganoniaid, a chant o 
efrydwyr, wyth o gaplaniaid, ysgolfeistr, organydd, 
1 — vii. 



wyth o glercod, ac wyth o gorganwyr. Yn 1664 
ychwanegwyd un efrydydd drwy gymmunrodd 
William Thurstone, Ysw. 

Drwy weithred seneddol dan deyrnasiad Victoria, 
tynwyd rhif y canoniaid i chwech a'r efrydwyr i 
bedwar ugain. Allan o'r pedwar ugain hyn gelwir 
wyth ar hugain yn efrydwyr henaf, a deuddeg a 



Digitized by 



Google 



YR HAÜL. 



deugain yn efrydwyr ieuengaf. O'r deuddeg a 
deugain hyn etholir un ar hugain, tri bob 
blwyddyn o ysgol Westminster, a ohadwant eu lle 
am saith mlynedd. Etholir yr un ar ddeg ar hugain 
ysgolheigion neu efrydwyr ieuengaf ar yr ail 
Sadwrn yn y Garawys, a chadwaat eu lle am bum 
mlynedd. Y mae un ran o dair o'r ysgoloriaethau 
yn gyfyngedig i Fesuroniaeth a Gwyddoreg Ânian- 
yddol. 



GRIFFITH J0NB8, LLANDDOWROR. 
(Parhdd o dud. 292, Cyf. VI.) 

Nn> oes un dosbarth o ddynion gwedi bod mor 
ddefnyddiol i ddyrchafu chwaeth eu cenedl a offeir- 
iaid duwiol a dysgedig yr Eglwys. Nid oes 
cymmaint o son am danynt ac am lawer sydd wedi 
bod o lawer liai o wir wasanaeth, ond nid yw hyny 
ond yn profì eu dylanwad dwfn-dreiddiol a chyffred- 
inol. O'r golwg y mae y galluoedd mwyaf mewn 
natur. TJn ddystaw iawn ac anweledig yw deddf 
dysgyrchiant ; nid yw yn cadw unrhyw dwrw neu 
swn, ac eto dyma'r gallu cryfaf a mwyaf cyffredinol 
mewn natur. Àc felly am y gwaith mwyaf a 
gyflawnir gan y dynion mwyaf, dygir ef ym ralaen 
fel gwaith y deml gynt heb swn y morthwylion. 
Pe buasai seneddwyr ein gwlad wedi cyflawnu y 
gweithredoedd nerthol a gyflawnwyd gan Griflìth 
Jones, Esgob Morgan, a Ficer Pritchard, buasai 
clod a gogoniant mawr yn dilyn eu gweithredoedd. 
Ond y mae gwobr y rhai rhagorol yma mewn byd 
arall, lle y bernir yn fwy cyfìawn eu bywyd gwerth- 
fawr : a'r rhai a droant lawer i gyfìawnder a fyddant 
fel y ser byth ac yn dragywydd. Yr oedd sef- 
ydlu 218 o ysgolion rhad a rhydd mewn gwlad 
gymharol dlawd yn waith teilwng o'r gallu a'r yni 
mwyaf. Nis gallai dim ond y carìad dyfnaf tuag 
at ddynion gyflawnu gorchwyl mor fawr a grasol ; 
ac ymaflodd yn y gwaith ag oedd yn fwyaf angen' 
rheidiol ar y pryd, sef taenu gwybodaeth o Air Duw 
ym mysg y wrin bobl, a dysgu ieuenctyd Cymru yn 
egwyddorion crefydd. Credai gyda St. Paul fod 
gras Duw yn allu sydd yn dysgu ac yn dyrchafu 
dyn ym mhob gwedd — fod eisieu dysgu dynion i fyw 
yn sobr, yn gyfiawn, ac yn dduwiol yn y byd sydd 
yr awr hon. Trwy gael llin ar lin, a gorchymmyn ar 
orchymmyn, y mae cael dynion i ymhyfrydu yn yr 
hyn sydd bur a sanctaidd. Y mae yn ddiau ffrwyth 
toreithiog o gynnydd mewn crefydd a moesoldeb 
gwedi dilyn ei ymdrechion oywir. 



Yr ydym ni yn rhy dueddol i edrych ar yr anhaws- 
derau sydd o'n blaen, a digaloni o blegid diffyg 
moddion cyfaddas i ddwyn ein hamcanion i ben. 
Llwfrdra pechadurus yw hyn, ac yn aml ddiffyg 
ysbryd cywir a gouest. Edrych ar yr anhawsderau " 
yr ydoedd corff y genedl gynt pan yn teithio yn yr 
anialwch, a hyny am fod eu calon yn edrych yn ol 
tua'r Aipht ; tra yr oedd Joshua a Chaleb yn llawn 
penderfyniad a gwroldeb i fyned i mewn i wlad yr 
addewid, ac nid oedd y ddau yma yn meddwl am y 
rhwystrau, ond aethant i ysbYo'r wlad, ac a ddygas- 
ant yn ol gyda hwynt rawnsypiau melus ag oedd yn 
profi cyfoeth y wlad. Felly dywedai llawer o'i frodyr 
llwfr wrth Griflith Jones fod llew ar y ffordd, a bod 
goresgyn y wlad a feddiannid gan elynion crefydd 
a duwioldeb yn ammhosibl; ond aeth G. Jones ei 
hunan i ysbîo'r wlad, a chafodd yno rawnsypiau per 
yn brawf fod y wlad yn eiddo iddynt ond myned 
ym mlaen yn ysbryd yr Arglwydd. Yn wir, wrth 
edrych ar ei waith, gorfodir ni i ddywedyd, "Nid 
trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy ysbryd gwrol a 
duwiolfrydig " y cyflawnwyd y gwaith mawr. 
Cafodd yntau fel Joshua ei anghefnogi gan ei bobl 
ei hun, ond nid attaliwyd ef yn ei ymdrech. Felly 
y mae hi gwedi bod, ac felly y bydd. Dyma ran y 
dewr a'r gwrol ym mhob oes canys y mae y 
mwyafrif yn llwfr; y mae y mwyafrif yn rhy fodd- 
lawn ar fywyd yr anialwch, ac y mae rhwystrau yn 
eu dychrynu. Oni buasai am ysbryd anorchfygol 
Columbus, ni chyrhaeddasai ei gyd-forwyr mo Wlad 
y Gorllewin, ac heb ein Stanley ddewr "in darhest 
Affirica " y buasai ei gyd-deithwyr hyd yn awr yn 
adeiladu eu tai o goed, ac yn byw ar ysglyfaeth ; 
ac in darhest Wales y buasai yr Eglwys heddy w, ond 
am y dewrion G. Jones a'r Ficer Pritchard, Morgan 
ac Harris. "Ereill a lafuriasant a chwithau a 
aethoch i mewn i'w llafur hwynt." Diffyg ysbryd 
sydd wrth wraidd pob aflwyddiant. I'r hwn sydd 
yn credu pob peth sydd bosibl. Dysgir hyn i ni 
trwy hanesyddiaeth. Pa beth, tybed, a ddy wedasai 
dynion luaws o flynyddoedd yn ol pe dy wedasai un 
wrthynt y byddai Eglwysi ysblenydd yn cael eu 
hadeiladu mewn amser byr ym rahob tref a phentref, 
a chwm a bryn o Gyraru ? " Ammhosibl " a fuasai 
yr adsain o bob cyfeiriad. ba le y daw y coed a'r 
ceryg a'r haiarn a'r pres a'r dynion i wneuthur y 
peth hwn ? Gyda dynion llwfr, ac ofnus, a digred, 
ammhosibl yw hyn, ond gydag ysbryd dewr a 
ffyddiog y mae pob peth o fewn ein cyrhaedd. Ond 
i ni feddiannu ysbryd teilwng i amcanu pethau 
mawr a haeddgar, daw y moddion cyfaddas at ein 
Uaw. Felly y mae diwygiad allanol bob amser yn 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



cydfyned â bywyd newydd yng nghalon yr Eglwys. 
Tra ar y llaw arall, y mae marwolaeth yn ysgrifen- 
edig ar furiau a thyrau allanol Sîon, os bydd 
calon yr Eglwys yn farwaidd a chaled. Oddi fewn 
y mae y gwelliant yn dechreu, nes y mae y cynnydd 
a'r bywyd yn treiddio trwy y dyn oddi allan. Na 
thwyllwn ein hunain trwy ddyweyd fod yr ysbryd 
yn barod, ond bod y defnyddiau allanol yn eisieu. 
Pan osododd Moses, gwr Duw, o'i flaen y gorchwyl 
o adeiladu tabernacl i Dduw yn yr anialwch, yr 
holl bobl a ddaethant â'i rhoddion o bob math i'w 
gynnorthwyo — eu clust-dlysaua'ihaddurniadau drud- 
£áwr a roddwyd i addurno tỳ Jehofah. A phan y 
meddyliodd Dafydd Frenin yn ei galon am adeiladu 
teml i'r Arglwydd, efe a gynnorthwywyd gan 
dywysogion a blaenoriaid y genedl yn gystal a 
chan y bobl gyffredin. " Pwy wyf fi a phwy yw 
fy mhobl fel yr aberthwn yn ewyUysgar fel hyn 
i'r Arglwydd ? " Synodd a diolchodd Dafydd wrth 
weled y fath barodrwydd yn y bobl i gyflwyno 
eu cyfoeth tuag at waith cyssegredig. Yr un modd 
y cafodd Griffith Jones achos i ddiolch wrth weled 
y parodrwydd a'r haelioni â pha un y nerthwyd 
ef gan leygwyr duwiol. 

Aberthodd ei holl dalent a'i amser i wasanaeth y 
werin bobl. Gallasai dyn o'i dalentau dysglaer ef 
gyflawnu gwaith ar faesydd Uenyddiaeth Seisoneg, 
fel ag i hawlio y sefyllfaoedd uchaf yn yr Eglwys. 
Canfyddwn yn ei lyfrau godidog i'r werin gymhwys- 
der neillduol a gaUu o'r gradd uchaf. Ond dewis- 
odd yn hytrach fod o wasanaeth i'r werin bobl ; a 
phe buasai yr awenau Eglwysig yn nwylaw y 
werin ac nid yn Uaw estroniaid, ni adawsid i 
Griffith Jones fyned i'r bedd heb eistedd yng 
nghadair esgob. Ond ei wlad a'i iaith a'i genedl ei 
hun gafodd y fraint o fwynhau ffrwyth ei lafur 
gwerthfawr. Gellir dweyd yr un peth am Ficer 
Pritchard. Gosododd yntau ei bregethau ar gân yn 
iaith y werin, ac ni feddyUodd am ddim ond lefeinio 
calon y bobl â gwirioneddau yr Efengyl. Pa mor 
ddyledus ydym fel cenedl i'r caneuon hyn nis gaU 
neb ddweyd. Nid ar unwaith y lefeinir cenedl â'r 
fath barch tuag at Air Duw ag sydd yn nodweddu 
ein cenedl ni. Nid trwy ddamwain a dygwydd y 
gweUr y fath agwedd ar feddwl cenedl gyfan, ond 
trwy lafur a diwyUiant Uawer o flynyddoedd. na 
bai mwy o offeiriaid galluog yn dilyn esampl G. 
Jones a'r Ficer Pritchard yn hyn o beth, sef yn yr 
ymgais i fod o wasanaeth i'w gwlad a'u cenedl. 

Nyni a adwaenwn rai offeiriaid doniol ac sydd 
gwedi esgeuluso i raddau mawr eu cenedl, ac wedi 
cyssegru bron eu hoU amser i'r Seison, a hwythau 



wedi eu cynnysgaeddu â doniau mwy defnyddiol a 
bendithiol yn iaith eu mam. Ac, ysywaeth, clywir y 
rhai hyn yn cwyno fod corff y genedl yn elynol i'r 
Eglwys. Pa ryfedd pan y maent hwy, y rhai a 
fwriadwyd i borthi a dysgu eu cenedl, gwedi troi 
ymaith oddi wrthynt i gyflawnu gwaith na fwriad- 
wyd iddynt, a gwaith y gaUai y Seison ei wneyd yn 
Uawer amgenach ; ac ofnwn fod hyn wedi ei wneyd 
er mwyn dyrchaflad bydol, neu o leiaf dyrohafiad 
Eglwysig. Nid digon fod yr Arglwydd yn gwenu 
arnynt a'r bobl yn llawn diolohgarwoh, rhaid i'r 
esgobion, y rhai hyd yn ddiweddar oeddynt Seison 
uniaith, weled a gwerthfawrogi eu Uafur, ac feUy 
rhaid oedd myned i gylch Seisoneg. Mor wahanol 
i ysbryd y tadau, ac yn wir i'r ysbryd newydd a 
ganfyddir yn y to sydd yn codi. Ymddengys fel pe 
bai ysbryd y tadau gwedi syrthio ar y Çymry sydd 
yn Rhydychain. Nid yw y rhai hyn yn anwybyddu 
eu hiaith a'u cenedl, ond ysgrifenant a siaradant eu 
meddyUau goreu yn iaith a Uafar Oymru. GaU 
yr Eglwys yn sicr ddenu yn ol i'w mynwes gannoedd 
a miloedd o'i phlant, ond iddi ddangos ysbryd y 
tadau tuag atynt, sef parodrwydd i lafurio yn eu 
mysg ao er eu hadeüadaeth. Y mae genym yn awr 
bedwar Cymro yn esgobion, fel na raid i neb 
aberthu teimladau mwyaf anwyl y fron er mwyn 
budrelw, canys gwel a gwobrwya y rhai hyn 
lafur a gwasanaeth ym mysg y Cymry. Ac os na 
wnânt, ni bydd hyny yn ddigon o demtasiwn i lawer 
o'r to " sydd yn codi i roi fyny lafurio er dyrohafiad 
a Ues eu pobl. Fe g&promotion fyned gyda'r gwynt, 
ao f e ä y dynion yna yn Uawen a dirwgnach gyda'r 
bobl. 

* Gofalodd G. Jones nid yn unig am weinidogaethu 
yn iaith y bobl, ond hefyd i borthi archwaeth newydd 
y bobl am wybodaeth grefyddol. Bhoddir tystiol- 
aeth i'w ragoriaeth fel awdwr gan neb Uai na Dr. 
Edwards y Bala. Y mae ei esboniad ar y Oatecism 
yn bob peth a ellid ei ddymuno. Nid esgyrn sych- 
ion ydyw ei bennodau, ond Uawn ydynt o fywyd a 
gwres y gwirionedd. Dysgodd iawn gyfranu Gair 
y Gwirionedd. Yma y gweUr cuddiad ei gryfder : 
yr oedd yn wr cadarn yn yr Ysgrythyrau, ac yn 
llawn o'r Ysbryd Glân. Ni a adwaenom ereiU ef 
aUai yn meddu cymmaint o wybodaeth o'r Gair, ond 
heb feddu cymmaint o'r Ysbryd Glân, ao feUy ni 
ddefnyddiant y Gair gyda'r un debeurwydd a ben- 
dith ysbrydol i ereiU. Adeiladu y saint yn y 
sancteiddiaf ffydd ydoedd ei nod, ac i hyn yr ysgrif- 
enodd ei lyfrau godidog. 

Yn ei ragymadrodd i'r Catecism cynghora benau 
teuluoedd a meistriaid i ddarUen yng nghlywedigaeth 



Digitized by 



Google 



YR HATJL. 



y gwŵsion a'r plant y rhanau hyny ag oedd yn fwyaf 
pwrpasol iddynt. Ymdrinia yn helaeth â'r deg 
gorchymniyn er dysgu ei jçyd-wladwyr i fod yn foesol 
a dichlynaidd eu bywyd. Nid ar air yn unig, ond I 
mewn gweithréd a gwirionedd, yr oedd dynion i 
ddangos proffes o Grist. Trueni na bai mwy o sylw 
yn oael ei dalu i'r llyfr yn ein hysgolion Cymreig, 
oblegid y mae mor gyfaddas i bob oedran a chyflwr. 
Tnddo y gosodir allan athrawiaethau mawrion y 
ffydd mewn dull syml a deniadol i'r ieuanc, ac y 
mae yn hynod o rad ei bris. 

Cyfansoddwyd hefyd lyfr gweddi teuluaidd, yr 
hwn a ddefhyddid yn fawr gan y bobl, ac a werth- 
fawrogid gan ddynion goreu y wlad : yr oedd hwn 
i fyned law yn llaw â'r Catecism. Mawr yw serch 
pob gwir Eglwyswr tuag at lyfr gweddi. Hoff iawn 
ydym o Lyfr Gweddi y Gwasanaeth, oblegid yr 
ysbryd defosiynol ac addolgar a feithrinir trwyddo. 
Tŷ gweddi y gelwir y tŷ, ao un o'n prif freintiau 
ydyw anfon ein heirchion i fyny trwy eiriau cyssegr- 
edig ein Llyfr Gweddi. Diolch am iaith gyfaddas a > 
geiriau cymmeradwy a roddir yn ein geneu gan yr , 
Eglwys. Pelly rhoddai Griffith Jones, fel pob duw- I 
iol, le pwysig i weddi a gweddîo. Na fydded i ni ! 
golli y goron yma o'u gwasanaeth dwyfol. Rhaid 
wrth weddîo yn ddibaid. Gan yr enwadau y 
mae gweddîo yn y gwasanaeth ar y Sul gwedi 
syrthio o'r golwg i raddau pell ; a'r canlyniad yw, 
fod calon y bobl yn sychedu am weddi, a chynnal- 
iant gyfarfodydd gweddi yn yr wythnos, y rhai 
sydd i lanw y bwlch yn y gwasanaeth dwyfol. Ond 
er mor fendithiol ydynt, nid ydynt yn iawn dros esgeul- 
uso gweddîau yn y gwasanaeth mwyaf cyhoeddus. 
Rhaid wrth ymbiliau a gweddîau dros bob dyn. 
Yr oedd y penau teuluoedd i ddefhyddio y gweddîau 
yng nglŷn â'r gwersi ar yr athrawiaeth. Nid ath- 
rawiaeth yn unig, ond buchedd a bywyd a mawl yn 
y galon. Oael dyn Duw yn berffaith gwedi ei 
berffeithio i bob gweithred dda. Felly y llafuriodd 
ac felly y bendithiodd yr Arglwydd lafur ei was 
ffyddlawn. Y mae yr un nerth a'r un ysbryd a'r 
un addewidion eto i ninnau, ond i ni ymaflyd o 
ddifrif yn ein gwaith. Yr Arglwydd a'n gwnelo 
yn fwy gwrol dros y gwirionedd, ac yn dystion 
ffyddlawn yn ein dydd a'n tymmor. 

Cymmer t Uantrüant. Lbwis Hughes, M.A. 



Nid yw Duw yn ewyllysgar, ond hefyd yn alluog, 
ac nid yn unig yn alluog, ond yn ewyllysgar hefyd 
i gyflawnu ei addewidion i'w eiddo. 



DUWINYDDIAETH : NEÜ SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL SUL AR YR 
EFENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

GWEB8 IX. — T BBEGETH AB T IfYNYDD. 

St. Matt. v. 1 — 12. Fel rhagbarotoad darllener Salm 
xxxiv. 1—22; St. Lue vi. 20—26. 

I. AM8EB. 0.0. 28. 

Fbl y soniwyd o'r blaen dylem gofio nad yw St. 
Matthew ddim yn cofhodi hanes gweinidogaeth 
gyntaf yr Arglwydd Iesu jn Judea. Ceir hanes y 
rhan hwnw o'i waith yn Efengyl St. Ioan, y drydedd, 
y bedwaredd, a'r bummed bennod. Ond traddod- 
wyd y bregeth hon rywbryd cyn gwyl y Pentecost, 
ym mlwyddyn gyntaf gweinidogaeth gyhoeddus yr 
Arglwydd Iesu, a phan oedd Efe wedi tynu cym- 
maint o sylw ar ei daith drwy Galilea. Gan fod 
gwyl y Pentecost yn coffäu dodiad y ddeddf ar Sinai, 
nid annhebygol i'n Hiachawdwr gymmeryd yr 
achlysur yn gyfleusdra i eglurhau y ddeddf hono. 

II. T LLE — MYNYDD T BENDITHION. 

Cyfeirir mewn traddodiad at fryndir bychan ond 
amlwg ar lan Môr Galilea fel y mynydd y traddod- 
wyd y bregeth hon arno. Nid yw y bryndir ddim 
amgen na chyfodiad tir ar ffurf crwn yn dyrchafu 
yn fryncyn ar ei gẁr uchaf, ond gan ei fod yn cael 
ei amgylchu gan wastadedd o un ochr a'r môr o'r 
ochr arall, y mae yn amlwg iawn ac yn gyflëus i 
gyrchu yno. Ychydig o ffordd oddi wrth y grib 
uchaf y mae " gwastattir" yn ffurfio pantle cyflëus 
i dorf sefyll arno neu eistedd i wrandaw y Gair. 
Gelwir y lle " Mount Beatitudes " oddi wrth y geiriau 
Lladin, " Beati sunt" (gwyn eu byd) a ddefnyddir 
yn nechreu y bregeth. 

III. EGLUBHAD ESBONIADOL. 

Adn. 1 : " Tyrfaoedd" (gwel iv. 25). " Mynydd." 
Dodwyd y ddeddf ar fynydd tanllyd, creigiog, serth, 
yn anialwch Arabia; esboniwyd hi gan Grist, ei 
Chyflawnydd, ar fynydd porfäog, hawdd ei esgyn, yn 
ardal wlithog ffrwythlawn Galilea. 

Adn. 2 : " Efe a agorodd ei eneu." Arddangosir 
yma urddas mawreddig y llefarydd dwyfol. 

Adn. 3 : " Owyn eu byd." Blessed are (Beatisunt). 
Dechreua y bregeth ar y mynydd fel y Salmau gyda 
dysgrifiad o'r cyfiawn : gwel Salm i. 

" F tloâion yn yr ysbryd." Dyma'r teimlad priodol 
i roddi careg sylfaen cymmeriad cyfiawn i lawr. 
" Myfi yn dlawd heb feddu dim," &c. Efe a lanwodd 
y rhai gweigion, &o. Oofier am y "bachgenyn." 



Digitized by 



Google 



TB HAÜL. 



" Eiddynt yw teyrnas nefoedd." Yn yr enaid wedi 
ei wagbäu o'i holl hunanoldeb yr adeiladir y deyrnae ; 
a'r rhai a deimlant eu hunain heb ddim a'i meddian- 
nant hi. 

Adn. 4: " Gahru" (gwel Esaiah lxi. 1—3). 
Rhai yn gweled eu "tlodi" sydd yn galaru am eu 
oyflwr. Y mae pob galar yn cyfodi oddi ar ryw 
amddifadrwydd ; a'r galar dyfnaf oll yw y galar o 
herwydd pechod. 

Adn. 5: " Rhai addfwyn "--rhfá "llariaidd" y 
ddaiar. Efe a brydfertha y rhai " Uednais " (meek). 
Y mae y "tlodion" a'r "galarus" yn "addfwyn." 
Tardda y naill gymmeriad o'r llall. 

" Miféddant y ddaiar" (gwel Salm xxwi.. 11 ; a 
8t. Matt. xi. 29). Y rhai addfwyn— y genedl dawel, 
heddychol, unol â'u gilydd sydd yn meddiannu mwyaf 
o'r ddaiar, a'r teuluoedd addfwyn ydy w y rhai mwyaf 
llwyddiannus. Y mae ymrysonau yn dinystrio pob 
peth : gwel y pummed gorchymmyn. 

Adn. 6 : T rhai sydd arnynt newyn" &c. Y mae 
yr enaid " tlawd," " galarus," " addfwyn," bellach 
wedi dyfod i wybod pa beth a'i digona. Dim ond 
" eyfiawnder." Dyma gareg sylfaen y cymmeriad 
yn cael ei gosod i lawr: oyfìawnder ydyw hòno. 
Oyfiawnder yn ei ystyr eangaf — bod yn gyfiawn, 
oael cyfiawnhâd. Y mae y neb a deimlo ei newyn a 
syched yn sicr o ymborthi ar yr hyn a ddarparwyd 
ar ei gyfer— cyfiawnder Iawn y Groes. 

" Ceifliwch wisgoedd y briodaa, 

Owisgoedd hyfryd hardd eu lliw ; 
Nid oes enw teilwng arnynt, 
Ond cyfiawnder pur fy Nuw," kc. 

Adn. 7 : " T rhai trugarogion" &c. (gwel Salm 
xviii. 25; Col. iii. 18; Bph. iv. 32). Y mae y 
oyfiawn yn " drugarog: " y cyfiawn yn unig a all fod 
yn drugarog. 

Adn. 8: " Pur o gaìon," &c, "a welant Dduw" 
(gwel Esai xxxiii. 17 — 20). Purdeb calon sydd yn 
puro llygaid. Os bydd y galon yn llawn aflendid 
pechod, fe fydd y llygaid yn ddeillion i bresennoldeb 
Duw. 

Adn. 9: " Tangnefeddwyr," &c, "yn blant i 
Dduw" Owaith Satan oedd creu ymryson; ond 
gwaith Mab Duw yw creu tangnefedd : gwel Ecsod. 
xxxiv. 6; 2 Oor. v. 19, 20. "Bfe yw ein tang- 
nefedd." Dyma nodwedd fwyaf amlwg a nefol 
plant Duw. Yma yr ymdebygant fwyaf i Fab Duw. 

Adn. 10: " Y rhai a erlidir." Rhyfedd meddwl 
fod yn ddichonadwy i erlidigaeth gyfodi yn erbyn 
y cymmeriad "tlawd yn yr ysbryd," "gala^us,' , 
"addfwyn," yn " sychedu am gyfiawnder," yn " bur 



ío galon," ao yn " dangnefeddus." Ond dyma y 

1 cymmeriadau ag y cymmer y byd annuwiol fantaüs 

! ar eu llarieidd-dra i'w herlid. Un o nodweddion 

amlycaf pechod ydyw ymddwyn yn draws ac yn 

greulawn lle y gaü. (Sylwer ar greulondeb natur- 

iol plant at greadurìaid direswm.) 

Adn. 11 a'r 12. Prophwydoliaeth a chysur yng 
ngwyneb erlidigaefch 'sydd yma. Y mae y saith nod- 
wedd neu gymmeriad yn arddangos perâeithrwydl. 
Dyma ddarlun o'r cymmeriad Oristionogol. Y mae 
yn ddelw o'r duwiol, a darlun o Grist ei hun ac o'r 
driniaeth a dderbyniodd. 

OWBSmTNATT. 

Pa amser y traddodwyd y bregeth ar y mynydd ? 

Ym mha le ? Pa le y mae y mynydd hwnw ? Pa 

wahaniaeth maint a golwg sydd rhyngddo a mynydd 

Sinai ? ba le y daeth y tyrfaoedd yno ? Dys- 

i grifiad o ba beth sydd yn neohreu y bregeth ar y 

jmynydd? Pa beth yw y gras cyntaf a enwir? 

Yr aü? Y trydydd? Pedwerydd? Pummed? 

Ohweched ? Seithfed ? Pa sawl gras neu gymmer- 

; iad a enwir? Pa beth agaiff pob un? Pa beth a 

J oddefant ? Pwy a fu erioed yn Uenwi yr holl ras- 

lusau a enwir? Darlun felly o bwy ydyw yn 

j gyflawn ? Pa driniaeth dderbyniodd ? 

I GWBB8 X. — T BBBGBTH AB T ICTNTDD. 

, St. Matthew v. 13—80. Fel rhagbarotoad dysger aUan 
St. Lue aẃ. 34, 35 ; a darUener St. Mare ẁ. Ä2, 82. 

Arweiniad i mewn: Dangosodd Iesu Grist yn 

I adnodau cyntaf y bregeth hon, pa fath y w y cymmer- 

j iad Oristionogol i fod. Y mae dysgyblion Orist i 

I fod yn " dlodion yn yr ysbryd," " yn rhai a alarant 

am bechod," "yn addfwyn," yn "sychedu am 

ìgyfiawnder," yn "bur o galon," yn "drugarog," 

yn " dangnefeddwyr," ao yn alluog i ddal yng 

ngwyneb erlidigaethau, a "llawenychu mewn 

gorthrymderau " er mwyn Iesu Grist. Ehaid i ni 

ddal mewn oof yn barhäus fod milwyr Iesu Orist i 

orchfygu drygioni drwy ddaioni (gwel Bhuf. xii. 

21) ac fel ei Oadben mawr i gael eu perffeithio 

trwy ddyoddefiadau, Heb. ii. 10. 

U. BOLURHAD BSBONIADOL. 

Adn. 13: " Ralen y ddaiar." Gwaith halen ydy w 
pereiddio blas a chadw rhag Uygru. Gwna crefydd 
Orist ddyrchafu y da ac attal rhag drwg. Trydd 
ddwfry bywyd hwn yn win, a cheidw i fywyd tra- 
gwyddol. 

" di/íasodd," &c. Pan gyll crefydd ei rhin- 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



wedd, nid oes un gallu ar y ddaiar a ddyrchafa 
ddyn. 

Adn. 14 : " Ooleuniy byd." Goleuni oddi allan yw 
Goleuni gwybodaeth; â'r deall yr ymwna; halen 
purdeb oddi mewn ar y serchiadau y gweithreda 
Orist yw y gwir oleuni; Ioan oedd " ganwyll yn 
Uo8gi a goleuo." Y mae pob Oristion i fod yn 
ganwyll fechan i oleuo. 

" Dinaê a osodir" &o. Y mae proffes y Cristion yn 
ei wneuthur yn nod amlwg i edrych arno — un yw 
yn cario lamp yn y byd ty wyll. 

Adn. 15: " Ni oleuant ganwytt" &c. Amcan 
sefydliad teyrnas Crist yw rhoddi goleuni i'r byd, 
Dad. i. 20 : gwel hefyd Dad. xxi. 24. 

Adn. 16: " Fetty" &c. Llewyrched goleuni y 
Cristion fel goleuni canwyll yng nghanol tŷ, ac ym- 
ddangosed tegwch ei gymmeriad fel dinas ar fryn. 
Nid yw y ganwyll yn ymwybodol o'i goleuni, na'r 
ddinas o'i thegwch. Ereill sydd yn ymogoneddu 
ynddynt. Felly y mae yr Eglwys a phob aelod ar 
ben ei hun i ddangos gogoniant Duw yn anym- 
wybodol. 

ADDY8GIADAT7. 

Rhinweddau naturiol neu gymmeriad y Oristion 
sydd i buro a goleuo y byd, a hyny heb un ymdrech 
neillduol ar ran proffeswyr crefydd i arddangos eu 
rhinweddau. Y mae yr hyn sydd dda ynddo ei hun 
yn sicr o ddangos ei ddaioni pan elir i'w chwilio. 
O dan erlidigaeth y dangosodd crefydd Orist ei 
gwerth a'i mawredd. 

" Pan loegai aaint yr Arglwydd wrth y stanciau, 
Goleuwyd tragwyddoldeb gan y ffaglau." 

Nid crefydd newydd oedd yr Arglwydd Iesu ar 
sefydlu, ond i ysbrydoli yr hen y daeth. 

Adn. 17 : " Y gyfraith neu'r prophwydi." Dad- 
guddiad Duw yn yr Hen Destament a feddylir yma. 

" Cyflawnu." Oadw y gyfraith yn ei berson ei Hun. 
"Çyflawnu pob cyfìawnder." Dengys y gyfraith 
bricdoleddau Duw a dyledswydd dyn mewn geiriau ; 
dangosodd Iesu Grist y naill a'r llall drwy eu cyflawnu 
yn ei fywyd Oyflawnodd yr Arglwydd Iesu y 
gyfraith yn ei fywyd ac yn ei farwolaeth. 

Adn. 18 (gwel Erthygl vii). Y mae Gair Duw 
fel deddfau Duw yn anghyfhewidiol. Ni ellir tori 
deddfau natur : dryllio ei hun y mae y neb a ym- 
gura yn eu herbyn. Felly Gair Duw ni ellir ei dori 
na'i ddilëu. 

Adn. 19 : "Pwy bynag a d&ro," &c. "Ueiaf y gelwir 
ef." Teyrnas y gwirionedd ydyw teyrnas Orist. 
Oyfiawnder a sancteiddrwydd ydyw ei gwisg, a 
chariad yw ffynnonell ei bywyd. Y mae esgeulusiad 
o un gwirionedd, neu feithriniad o un pechod neu 



goll, yn ei gwanychu. Yn ol mesur cyflawnder ei 
grasusau y bydd ei mawredd. Y gangen Eglwys, 
neu berson unigol, a lyno wrth fwyaf o'r gwirionedd, 
a fydd y mwyaf. 

Adn. 20: " Oni fydd eich cyfiawnder," &c. Pechod 
mawr yr Ysgrifenyddion a'r Phariseaid oedd esgeu- 
luso byw i fyny â'r gwirionedd. Llunient esgusion 
dros esgeuluso cadw y gyfraith. Gwnaent Air Duw 
yn ddirym drwy eu traddodiadau. Felly lleiaf 
oeddynt yn nheyrnas nefoedd. Bhaid i gyfìawnder 
y Cristion fod yn Uawer uwch na dim a allai y 
Pharisead ei ddychymmygu wrth esbonio'r gyfraith. 
Orist ydyw safon cyflawnder personol y Oristion, a 
Ohrist yw sail ei gyfìawnhâd. Orist ynddo ef yw 
gobaith gogoniant, ac y mae i wisgo am dano yr 
Arglwydd Iesu Grist yn ei ymarweddiad, Bhuf. 
xiii. 14. 

OWE8TTYNATT. 

Pa beth y mae adnodau cyntaf y bregeth ar y 
mynydd yn^ei ddangos ? Pa beth yw gwaith halen ? 
Enwch y ddau rinwedd sydd ynddo. Pa beth a 
wna crefydd fel halen ? Pwy a elwir yn oleuni y 
byd? ba le y mae y goleuni yn dyfod, oddi 
mewn ai oddi allan i ni? Beth a ddylai pob 
Oristion fod ? Beth a ddy wedodd yr Iesu unwaith 
am Ioan Fedyddiwr? Pa fodd y mae yr Eglwys 
yn debyg i ddinas ar fryn? dan ba amgylch- 
iadau y mae y gwir Gristion yn debyg o ddangos 

| mwyaf o'i ddaioni ? Pa bryd y dengys y ganwyll 
f wyaf o'i goleuni, ai y nos ai y dydd ? Pa un ai 

; crefydd newydd ai ynte yr hen grefydd wedi ei 
diwygio a bregethai Iesu Grist ? Pa sut y cyflawn- 

: odd Iesu Grist y gyfraith ? Pa beth sydd yn 

| anghyfuewidiol heb law Gair Duw ? (Eglurhaer 
yma nas gellir tori deddfau iechyd, &c, na throi y 
dwfr yn ol, na gwneyd i gareg ehedeg: yr un 
modd nis gellir tori gorchymmyn Duw. Dyfetha ei 
hun y mae y pechadur.) 

GWEB8 XI. — Y BREGETH AB Y MYNYDD. 

SL Matthew v. 21—26. 

YSBRYDOLBWYDD Y OHWEOHED GOROHYMMYN. 

DarUener JSesodus xx. 13 a Deut. v. 17. 

I. EGLURHAD E8BONIADOL. 

Adn. 21 : " Oan y rhai gynt," neu "wrth y rhai 
gynt." Gwrthgyferbynir yma esboniad dwfh ysbryd- 
ol Crist. Nid oedd hyd yn nod " dynion sanctaidd 
Duw, 2 Pedr i. 21, dan yr Hen Destament ddim yn 
deall hyd, lled, uchder, a dyfnder ysbrydol deddfau 
Duw. Gofal Tad yr ysbrydoedd am fywyd a chy- 



Digitized by 



Google 



YE HAÜL. 



sur ei blant a barodd iddo roddi y ohweched gorch- 
ymmyn. Cariad ydyw ei wreiddyn. 

" Pwy hynag a laddo afydd euog ofarn (" o'r farn " 
yn ol y Çyfieithad Diwygiedig). Ni welai y rhai gynt 
bechod y trosedd. "Trosedd gwladol" oedd lladd 
yn eu golwg hwy. Yr oeddynt yn cyfyngu cylch 
moesoldeb. Tybient mai mater i'w farnu mewn Uys 
gwladol yn unig oedd. Anghofient fod dyn yn 
dwyn delw Duw. Dryllio delw Duw, sarhau delw 
Duw (gwel Gen. i. 26 ; ix. 6) ydyw lladd neu ddi- 
ystyru dyn. 

Adn. 22 : " A ddigio heb ystyr." (Gadewir allan 
y geiriau " heb ystyr " yn y Cyfieithad Diwygiedig.) 
" Digio heb ystyr" ydyw arddangos nwydau oy- 
nhyrfus. Goddef i'r meddwl gael ei gynhyrfu nes 
cymylu y farn. Creadur rhesymol ydyw dyn. 
Ŵrth reswm y mae i farnu a gweithredu. Pan 
gynhyrfo ei ddig nes i'r nwyd ddiorseddu pwyll a 
rheswm, y mae yn pechu. 

" A phwy bynag a ddywedo" Gall dyn gyfyngu 
yr arddangosiad o'i ddig i edryohiad ao ymddygiad. 
Gall ddigio wrth ei frawd ac edryoh yn ddu arno, 
neu droi oddi wrtho a pheidio siarad ag ef. Y mae 
hyn yn bechod. Gadewir i haul (Eph. iv. 26) 
dyddiau lawer godi a machlud ar eu digofaint. Y 
mae hyn yn bechod. Mae yr Arglwydd Iesu yma 
yn darlunio tair gradd o bechadurusrwydd mewn 
digofaint yn ol yr arddangosiadau o hono ; ac yn 
eglurhau graddau eu heuogrwydd oddi wrth lysoedd 
baraol yr Iuddewon ar y pryd, a'u dull hwy o gospi. 

(1.) "Y mae digio heb ystyr" — dal dig, neu 
ymollwng i wylltineb, yn bechod i'w gondemnio. 
Y mae yn " euog o farn " neu gondemniad. 

(2.) Y mae defnyddiad o air cas yn gwneuthur y 
peohod yn fwy. " Pwy bynag a ddywedo wrth ei 
frawd "Raea" Ystyr y gair " Raea" ydyw 
ynfytyn. Gair sarhäus a ddefnyddir heb ystyr 
rhwng math o ddifrif a chwareu, ond mewn dibrÌ6- 
dod. Y mae dibrisio y naill a'r llall mewn geiriau 
ysgafn yn bechod. " Euog o gynghor : " barn 
drom y 8anhedrim a feddylir yma. 

"Aphwy bynag a ddywedo, ynfyd" &c. Ystyr 
y gair ynfyd yw, nid yn unig dyn amddifad o syn- 
wyr, ond dyn o amcan drygionus. Y mae defnyddio 
gair brwnt a phriodoli amcan drwg i ddyn yn 
bechod gwaeth — yn bechod marwol i'r enaid. 
Bydd y digofaint wedi llwyr ddiorseddu barn, nes 
peri i'r ddyohymmyg wisgo y neb y digir fel hyn 
wrtho yn gas yr olwg. 

" Fydd euog o ddn uffern" Dyma y gosp drymaf 
— tân Gehenna, sef y tân a losgai ysgarthion dinas 
Jerusalem yn nyffryn Hinnom. Arddengys hyn yn 



ysbrydol y " pryf nad yw yn marw a'r tân nad yw 
diffodd," Dad. xiv. 1 1 . Ond a ellir digio heb bechu ? 
Gellir: cawn hanes yr Arglwydd Iesu yn y 
synagog ar un Sabbath "yn edrych arnynt o am- 
gylch yn ddigllawn, gan dristäu am galedwch eu 
calon hwynt," 8t Marc iii. 5. Yr oedd digter 
yn ymchwyddo yn mynwes y Gwaredwr at greulon- 
deb y Pharisëaid, y rhai o genfigen iddo Ef ni 
fynent i'r dyn â llaw wedi gwywo gael iachâd ar y 
Sabbath. Y mae i'r nwyd o ddigofaint ei le yn y 
fynwes ddynol i roddi attalfa ar droseddau trwy 
wneuthur barn. Eiddigedd dros yr hyn sydd dda 
yw gwir ddigter yn erbyn drwg, Eph. iv. 26 ; Bhuf. 
xii. 19. 

Adn. 23: " Gan hyny," &c. Gan fod "anghar- 
iadoldeb " neu ddigofaint yn bechod mor niweidiol i'r 
enaid, peidiwn â rhyfygu nesäu at allor Duw mewn 
ysbryd anghymmodlawn (gwel St. Matt. vi. 15 ; 
Esai i. 12 — 18; a Chatecism yr Eglwys, yr ateb 
olaf, " A ydys mewn cariad perffaith â phob dyn." 

Adn. 25 : Cytuna d'th wrthwynebwr" &c. Hyny 
y w, yn llythyrenol. Dyohwel i deimlad da â'th wrth- 
wynebwr: gwel Rhuf. xii. 18. Dammeg ydyw yr 
adnod hon : cymhara y pechadur a fyddo mewn 
anghariad â'i gydbechadur i ddau achwynwr, y 
naill yn erbyn y Uall yn myned i lys y gyfraith i 
osod eu hachos o flaen y barnwr. Tra y byddo y 
ddau ymrysonwr ar y ffordd i'r llys, y mae yr aohos 
yn eu llaw eu hunain, a gallant ymgymmodi drwy 
gymmeryd a rhoi, a maddeu i'w gilydd; ond gwedi 
myned i'r llys, bydd yr achos allan o'u llaw. Tystio 
yn erbyn y naill y llall fydd yno, a bydd y ddedfryd 
ddigyfnewid yn llaw y barnwr didderbyn wyneb. 
Ar y ffordd yr ydym oll i ymddangos ger bron 
brawdle Crist. Tra ar y ffordd gaUwn ymgymmodi 
â'r naül y Uall a gwneuthur iawn i'n güydd; ond 
unwaith yr elom ger bron y Barnwr, bydd yn rhy 
ddiweddar i allu maddeu a chael maddeuant. (Sylwer 
yma ar awydd pobl ar wely angeu i faddeu i bawb. 
Bhodder pwys ar gymmod ac iawn am bob camwri.) 

CASGLIADAT7. 

1. Peth mor bwysig yw darostwng digter y teim- 
lad dan ly wodraeth pwyU a rheswm ! 

2. Ni dderbyn Duw ein gwasanaeth orefyddol 
tra y meithrinwn ysbryd digofus (gwel adn. 23, 24 ; 
hanes Oain, Gen. iv. 5 — 8; a drydedd ruddeU o 
o flaen Trefn Gweinyddiad y Cymmun Bendigaid). 

3. Peth mor ofhadwy meddwl am farw ac ym- 
ddangos yn y farn mewn gelyniaeth â neb. 

OWBSTIYirAU. 

Beth ydyw pwnc yr adnodau a ddarUenwyd? 



Digitized by 



Gòogle 



TE HÀUL. 



Pa beth a osodir ar gyfer eu gilydd ynddynt ? Pa 
beth yw gwreiddyn y chweched gorchymmyn ? Pa 
beth yw digio heb ystyr ? Pa un ydy w y gwaethaf, 
digio ai digio a dweyd gair cas ? Beth yw Eaca ? 
Pa sawl gradd o bechu sydd mewn digio? Pa 
beth a feddylir wrth dân uffern ? Pa bryd y mae 
dynion i gymmodi â'u gilydd? Beth ydyw y 
perygl o beidio cymmodi? Os na fydd i ni gym- 
modi beth fydd y canlyniad ? 

GWBBS XII. — Y BREGETH AB Y MYNYDD. 

St. Matt. 27—32. 

YBBBYDOLBWYDD Y 8EITHFED OOBOHYMMYW. 

Dyeger allan Ece. xx. lfy; Dêtít. v. 18. 

EGLTJRHÁD ESBONIADOL. 

Adn. 27 : " Bhai gynt." Moses ac esbonwyr y 
gyfraith oeddynt. 

" Nà tona odineb." Dyma y seithfed gorchymmyn. 
Oondemnia y gorchymmyn y trosedd neu ddrwg 
weithred. Ni all cyfraith neu ddeddf ymwneyd â'r 
galon neu yr enaid. 

Adn. 28: " Eithr yr ydwyf fi," &c. Rhoddir 
pwyslais arfi. Gall Orist fyned ym mhellach. Y 
mae Efe yn gwybod beth sydd mewn dyn. Yn 
deall y meddwl o bell, Salm. cxxxix. 2. 

" Pob un eydd yn edryeh " (gwel Job xxxi. 1 ; 
Diar. vi. 25). At y Uygaid yr appeliodd pechod 
gynt, Gen. iii. 6. Appelia y pechod hwn at y 
üygaid yn aml, 2 Sam. xi. 2, 3. 

Adn. 29 : " Äe os dy lygad dehau," &c. Y llygad 
ydyw ein haelod mwyaf gwerthfawr o'r cwbl. 
Rhaid cael y Uygad i'w le, neu ni eUir gweled yn 
iawn. 

"AHh rwyêtra." A fydd yn faen tramgwydd i ni 
— yn êcandal — yn dwyn gwarth. Rhaid aberthu 
y Ùygad deheu er mwyn achub yr hoU gorff. 

Adn. 30 : Ae os dy law ddeheu" &c. Dyma yr 
aelod mwyaf defhyddiol, ac ymarferol, ac enniU- 
fawr. Dyma y Uaw sydd wedi ei hymarfer â phob 
gorchwyl. Rhaid ymwrthod â phob drwg arfer: 
gwel Col. iii. 5, a rhan olaf y Cynghor yng Ngwas- 
anaeth Bedydd. " Gan farwolaethu yn wastad ein 
hoU ddrygioni a'n gwyniau llygredig," &c. 

"Ae na thafier dy hofl gorff" &c. Cynnwysa y 
geiriau uchod ddammeg briodol ac addysgiadol oddi 
wrth afiechyd marwol, megys mortification neu y 
cancer, yn ymddangos yn y Uaw neu'r Uygad. 
Abertha y meddyg y Uaw neu y Uygad er mwyn 
achub yr hoU gorff; feUy pan ymwreiddio pechod 
mewn unrhyw gynneddf o'r enaid, nid y pechod o 



anUadrwydd yn unig, eithr unrhyw arferiad pechad- 
urus, rhaid ei aberthu, a gweU ei aberthu na bwrw 
yr hoU gorff i uffern. 

YSGABIAETH. 

Adn. 31 : " A dywedyd," &c, Deut. xxiv. 1. Y 
mae ysgariad ynddo ei hun yn bechod. Y mae yn 
arddangos pechod yn y naill neu'r UaU o'r pleidiau, 
sef y gwr neu y wraig. Goddefai deddf Moses i 
wr ysgaru ei wraig pan gai drosedd ynddi. Rhoddai 
deddf Moses gryn lawer o awdurdod barnol i wr ar 
ei wraig, canys nid oedd merch y pryd hwnw wedi 
dyfod i fwynhâd o gydraddoldeb breintiau orefyddol 
a dinesig a dyn. 

Adn. 32 : " Ond yr ydwyf fi." Mynai deddf 
Moses i wr roddi rheswm dros ysgar â'i wraig, ond 
ai yr Arglwydd Iesu ym mheUach i ddangos nad 
oedd dim ond un rheswm dros ysgaru. Braint 
pripdas ydyw undeb annattodol yn gwneuthur dau 
yn un fel ffynnoneU bywyd pur, fel y byddo yr 
hüiogaeth yn gangenau cyssegredig o'r un cnawd. 
Undeb o greadigaeth ac ordinhâd Duw ydyw. 

" Pwy bynag a ollyngo" &c. Y mae pob cyfleus- 
dra i ysgariaeth yn fath o gymheUiad i odineb. Lle 
y mae deddfau priodas lacaf y mae y pechodau 
mwyaf. Nid trefniad gwladol yw ammodau priodasol 
i'w newid yn ol Uais y mwyafrif mewn senedd, ond 
deddf dragwyddol Duw na eUir ei newid na'i thori 
heb ddwyn barn dymmorol ar y wlad a thragwyddol 
ar eneidiau. Ni all y rhai a ysgarwyd ymbriodi yn 
unol â Gair Duw a threfn yr Eglwys. 

Nid oes un pechod mor niweidiol i foesoldeb 
personol ac iechyd corfforol dyn ag anniweirdeb ; a 
phriodas ydy w careg sylfaen dedwyddwch teuluaidd, 
a heddwch a dedwyddwch cymdeithasol. Diradd- 
iad priodas oedd pechod mawr y Canaanëaid gynt, 
a dyna a ddinystriodd ymherodraeth Rhufain. Dy- 
wedodd y bardd Lladinaidd, 

Fecunda culpae secula nuptias, 
Primum inquinavere, et genus, et domos ; 
Hoc fonte deriyata clades 
In patriam populumque fluxit. 

Horace, Ode III. 

Halogi wnaeth oes ffrwythlawn o bob drwg 
Lân briodasau, hil a theulu oll ; 
Nes o'r ffynnon hon dylifodd dinystr erch 
Dros bobl a gwlad fy nhadau megjB llif . 

Mae cyflwr Ffrainc yn druenus oddi wrth y pechod, 
ac y mae Unol Daleithiau Àmerica wedi suddo yn 
lled ddwfn iddo. T mae gan Gymru lawer o achos 
i hoK ei hun, gwrido, cywilyddio, a diwygio yn y 
peth yma. YmÛTostia, a hyny yn gyfiawn, yn ei 



Digitized by 



Google 



TE HÀUL. 



"menyg gwynion" yn Uys y barnwr gwladol. 
Bhodded Duw i'r genedl ras i allu ymddangos mewn 
11 menyg gwynion" ger ei fron Ef yn ei deml mewn 
glân briodas. 

CWE8TIYNÀU. 

Pa orchymmyn a esbonir yr yr adnodau uchod ? 
Pwyoedd "y rhai gynt" ? Pwy ydyw y St Jl" a 
enwir? Ar ba beth yr edrycha Crist? Drwy ba 
beth y denwyd Efa i bechu ? Beth a feddylir wrth 
y llygad de? Beth wrth y llaw ddeheu? Beth 
fyddai yn rhaid wneyd i'r Uygad neu y llaw ddeheu 
pe byddai afiechyd angeuol yn gafael ynddynt? 
Pa beth yw afiechyd angeuol yr enaid ? Gan bwy 
yr oedd awdurdod i ysgaru dan yr Hen Destament ? 
Pa beth ydyw priodas, ai trefh Duw, neu drefh 
cyfraith gwlad ? Pa un ai cytundeb a ellir newid, 
neu un anghyfnewidiol ? A all pobl wedi ysgaru 
ail-briodi yn ol trefh yr Eglwys a Gair Duw? 
Pa un ai trosedd moesol ai trosedd gwladol ydyw 
torì priodas ac ysgaru ? 



PEEGETH 

A draddodwyd yn Eglwys Bodedeyrn, Mon, Tachwedd 
6fed, 1890 y gan y Parch. E. Davies, periglor Llan- 
Ueehidy ar yr achlysur o gyflwyniad ffenestr liwiedig i 
goffadwriaeth yr Hybarch Archddiacon Jbhn Wynne 
Jones, M.A., diweddar berson y plwyf hwnw, ac 
arehddiacon Bangor. 

%t A thrwyddi hi y mae efe wedi marw yn llefaru eto." — 
Heb. xi. 4. 

Sww galar sydd yn y geiriau, "Y mae efe wedi 
ma^w. ,, Mae'r swn yma wedi treiddio trwy'r holl 
ddaiar, a'r geiriau hyd eithafoedd byd, "Efe a fu 
farw." Yn y geiriau hyn y claddwyd gobeithion, 
Berchiadau, a dysgwyliadau fyrdd o Adda hydheddyw. 
Dyma y frawddeg gyntaf ddaw dros ein gwefusau 
pan y gesyd Duw ei law yn drom trwy gymmeryd 
oddi wrthym ein hanwyliaid i'r bedd, " Y mae efe 
wedi marw." Dyma y geiriau oedd yng ngeneu pawb 
o honom ddwy flynedd i Chwefror diweddaf, pan y 
oyrhaeddodd y newydd pruddaidd ein cymmydogaeth 
o farwolaeth yr Hybarch a'r anwyl Archddiacon 
"Wynne Jones, " Y mae efe wedi marw. ,, Dyma y 
geiriau a glywid nid yn unig yn y cylch perthynasol 
lle y cerid ef mor anwyl ac y perchid ef mor fawr, 
ond hyn hefyd oedd i'w glywed o ben i ben ac o dý 
i dỳ trwy yr holl blwyf, ac ymdaenodd y newydd 



gyda galar drwy yr holl sir a*r esgobaeth, " Y mae 
yr Hybarch Archddiaoon Wynne Jones wedi marw. ,, 
Hefyd y mae yr amgylchiad pruddaidd hwnw yn 
ail-feddiannu ein meddyliau a'n calonau ar yr 
achlysur o gyflwyniad y ffenestr liwiedig a osodwyd 
i fyny yn yr Eglwys hon i ogoniant Duw ae ?w 
barchus goffadwriaeth yntau. 

A pha beth a ddywedwn ? Mae yma rai yn bres- 
ennol yn ei gwneyd yn anhawdd dywedyd dim heb 
dristäu eu meddyliau. Pe dywedwn fod eu colled 
hwy yn elw annhraethol iddo ef ; pe dywedwn, "Na 
thristëwch fel rhai heb obaith, ,, eto mi a wn mai yr 
hwn sydd yn rhoddi y fath sicrwydd i*w gobaith 
sydd hefyd yn rhoddi y fath fin ar eu galar. Ni 
cheisiaf ynte ddywedyd dim yn y cyfeiriad yna, ac 
ni cheisiaf chwaith dalu teyrnged o ganmoliaeth\ i 
goffadwriaeth yr ymadawedig. Nid oes eisieu can- 
mol yr hwn ag y mae ei glod yn yr holl Eglwysi. 
A gwn yn dda na fuasai dim yn fwy gwrthwyneb i 
deimlad ac ewyUys yr hwn yr ydym heddyw yn 
anrhydeddu ei goffadwriaeth na'r cyfryw ganmol- 
iaeth. Buasai ei ysbryd addfwyn, diymhongar, a 
hynaws yn arswydo rhag gwrando ar y fath gan- 
moliaeth, er ei fod wedi Uwyr ennül hyny ar ffordd 
cyfiawnder. Yr oedd ei gymmeriad ef yn rhy uchej 
i ddysgwyl dim oddi wrth ganmoliaeth, nac i ofhi 
dim oddi wrth sen. Fe fydd i ddiniweidrwydd a 
sancteiddrwydd ei fuchedd — tynerwch ei galon — y 
ffyddlondeb gyda pha un y cyflawnodd ei ddyled- 
swyddau, a'r tawelwch gyda pha un y rhedodd yr 
yrfa — adael argraff annileadwy ar feddyliau ei 
gyfeiUion a'i gydnabod. 

Yr ydych chwi yn yr Eglwys hon wedi coUi 
cyfaiU, cynghorwr, a bugaü — un ag oedd yn 
awyddus ar bob achlysur i gyflawnu eich angenion 
ysbrydol a thymmorol ; un a wyddai pa fodd i fod 
" yn Uawen gyda'r rhai sydd lawen, ac i wylo gyda'r 
rhai sydd yn wylo." Oawsoch ohwi eich bendithio am 
flynyddoedd â'i weinidogaeth gysson, ei brofiad 
addfed, a'i annogaethau tyner, a gobeithio yr 
ymddengys yn nydd y farn " nad yn ofer y Uafur- 
iodd, ac nad am ddim y treuliodd ei nerth. Yn y 
cyfeiriad yma yn benaf yr wyf yn bwriadu Uefaru 
am dano. Mae yn wir y rhaid i ni lefaru am dano 
gydag edmygedd a chariad ; ond ceisiwn lefaru am 
yr oU oeddym yn ei edmygu ao yn ei garu ynddo, 
fel ag i ddyrchafu gogoniant a gras Duw, ac feUy 
droi ei fywyd a'i farwolaeth yu bregeih i ni ar yr 
achlysur presennol. Caiff ef ein dysgu unwaith 
yn rhagor, ac eisteddwn ninnau megys wrth ei 
draed unwaith eto i wrando ar "yr hwn sydd wedi 
marw yn Uefaru eto." Mewn un ystyr y mae pob 



Digitized by 



Google 



10 



TE HAUL. 



enaid ymadawedig yn llefaru eto — mae eu testyn a'u 
pregeth yr un — " Pob cnawd sydd wellt, a'i 
holl odidogrwydd fel blodeuyn y maes. Gwywa y 
gwelltyn, syrth y blodeuyn ; canys Ysbryd yr 
Arglwydd a chwythodd arno : gwellt yn ddiau yw'r 
bobl," Esai xl. 6, 7. Dyma ran pawb. Pe bai yn 
frenin fel Saul, yn brophwyd fel Jeremiah, yn 
ddoeth fel 8olomon, yn ffol fel Nabal, yn sanctaidd 
fel Isaac, neu yn halogedig fel Esai — " Pob cnawd 
sydd weUt." 

Oafodd yr anwyl archddiacon hir ddyddiau i 
weled daioni. Oafodd ei ollwng yn y diwedd 
"mewn tangnefedd" fel Simeon,* " wedi gweled 
iachawdwriaeth Duw, " ac y mae ef " wedi marw 
yn llefaru eto" mai " gwellt yn ddiau yw'r 0001.* ' 
" Gwr Duw oedd efe." Yr oedd yn un o " gym- 
manfa a chynnulleidfa Eglwys y rhai cyntafanedig, 
y rhai a ysgrifenwyd yn y nefoedd." " Mewn ffydd 
y bu farw y rhai hyn oll" ac y maent hwy " wedi 
marw yn llefaru eto." A dywed St. Paul yn ein 
testyn pa fodd y maent yn llefaru eto. " Trwyddi 
Ä*"," meddai am Abel, "y mae efe wedi marw yn 
Uefaru eto : " " trwyddi hi," sef ffydd, fel y gwelwn 
oddi wrth ddechreu yr adnod. Am hyny, dy wed yr 
apostol ei fod ef a*r hoU dduwiolion, y rhai a gaw- 
sant gyffelyb. werthfawr ffydd ag yntau, yn ffurfio 
cwmwl mawr o dystion o'n hamgylch ni — tystion, 
nid o'r hyn a tcneir genym ni, ond o*r hyn a tcnaed 
ganddynt hwy. A beth a wnaethant hwy ? Edrych- 
asant ar Iesu; rhedasant yr yrfa; cadwasant y 
ffydd. FeUy y maent hwy " wedi raarw yn Uefaru 
eto." A baioh eu cenadwri wythym ydyw, " FeUy 
rhedwch fel y caffoch afael." I'r dyben yma yr 
ysgrifenodd St. Paul y bennod ogoneddus hon. I'r 
dyben yma y mae y saint ymadawedig " wedi marw 
yn Uefaru eto." Nid oedd y rhestr yn gyflawn pan 
ysgrifenodd St. Paul y bennod : yr oedd ei enw ei 
hun a'i gyd-apostoUon, ao enw Uawer sant a chy- 
ffeswr i gael ei ychwanegu at y rhestr. Ac yn awr 
y mae yna enw arall, ag y gwyddom yn dda am 
dano er ys dros ddwy flynedd wedi ei ychwanegu ati, 
ac er " wedi marw yn Uefaru eto." 

Gadëwch i ni, ynte, wrando beth y mae — I. Ei 
fywyd; II. Ei gariad; III. Ei ostyngeiddrwydd ; 
Ŵ. Ei ffyddlondeb yn ei lefaru wrthm. 

I. BethywUeferyddeifywyd? Yroeddynddisgyn- 
ydd o un o hen deuluoedd mwyaf urddasol Ynys Fon, 
a bu fyw yn y mwynhâd o deimladau tyneraf ei 
gymmydogion tuag ato ar hyd ei oes. Ordeiniwyd 



* Darlun o Simeon a'r baban Iesu yn ei freichiau sydd ar y 
ffeuestr. 



ef yn ddiacon yn 1827, ac yn offeiriad yn y flwyddyn 
ganlynol. Maes cyntaf ei lafur oedd curadiaeth 
Llechylcbed a Oheirchiog, Ue y Uafuriodd yn ddiwyd 
am chwe mlynedd, ac yr adeiladodd ysgoldy genedl- 
aethol ar dir a roddwyd i'r perwyl hwnw gan ei 
barchedig dad. Oddi yno symmudodd i Gaergybi, 
Ue y cynnyddodd yr Eglwys yn fawr dan ei ofal, fel 
yr oedd rhif y cymmunwyr ar ei ymadawiad yn 
Uuosocach na rhif y gynnuUeidfa ar ei fynediad 
yno. 

Yn 1844 gwnaed ef yn beriglor Heneglwys a 
Gwalchmai, a chyn pen dwy flynedd yr oedd wedi 
ail-adeiladu Eglwys y plwyf eyntaf, ac adgyweir- 
iodd Eglwys yr aü blwyf ar ei gost ei hun, a 
chadwodd ysgolfeistr yno am lawer o flynyddoedd i 
addysgu planty plwyf. Yn 1863 derbyniodd arch- 
ddiaconiaeth Bangor, ac yn y swydd hon ennülodd 
barch ac edmygedd hoU glerigwyr ei ofal, a chyflawn- 
odd ei ddyledswyddau mewn ysbryd cariad ac 
addfwynder. Yn y flwyddyn 1867 derbyniodd 
bersonoliaeth y plwyf hwn, ac yn 1870 adgyweir- 
iodd yr Eglwys yma, yr hon sydd yn un o'r rhai 
harddaf yn yr ynys. 

Prif nodweddion ei fywyd oedd gonestrwydd 
amcan ac addfedrwydd barn. Nid amcanai at gy- 
hoeddusrwydd. Ni cheisieu glod gan ddynion. Ni 
phregethai ei hunan, ond Uefarai y gwir mewn 
cariad. Fel yna y mae efe drwy ei oes faith, gysson, 
a Uafurus, er " wedi marw yn Uefaru eto." 

II. Beth y w Ueferydd ei gariad ? Y prawf mwy- 
af diymwad o wir ddysgybl i Grist yw cariad 
helaeth at ereül. " Wrth hyn y gwybydd pawb mai 
dysgybUon i mi ydych, os bydd genych gariad 
helaeth at eich gilydd." Yr oedd ef yn nodedig yn 
y gras hwn. Deuai ei ysbryd addfwyn a charüaidd 
i'r golwg ym mhob man ac o dan bob amgylchiad. 
Ac er fod y oyloh uohel y troai ynddo mewn byd ac 
Eglwys yn ddigon i beri i ysbryd Uawer un ym- 
falchîo ac ymddyrohafu, ond pwyso ar fynwes yr 
Iesu a wnai ef fel y dysgybl yr hwn yr oedd yr Iesa 
yn ei garu. Hir y parhao dylanwad ei ysbryd oarü- 
aidd yn ein mysg, fel y byddo i bob Uid a dig, 
a rhagrith a ohenflgen ddiflanu o'n mysg wrth 
wrando ar gariad yr hwn sydd " wedi marw yn 
Uefaru eto." 

III. Y mae yna wers araU eto i'w dysgu oddi 
wrth ei ostyngeiddrwydd. Yr oedd rhywbeth 
tarawiadol iawn yn ei ostyngeiddrwydd diymhongar. 
Teimlai dyn wrth ymddyddan ag ef, ei fod yn 
ymddyddan ag un oedd yn "ystyried ereiU yn 
weU nag ef ei hun." Yr oedd yr ymddygiad 
gostyngedig yma i raddau yn reddf naturiol 



Digitized by 



Google 



YB HÀUL. 



11 



ynddo ef, ond harddwyd a pherffeithiwyd ni 
trwy ddylanwad "ysbryd gras a gwedd'iau. Ac 
fel hyn y mae efe u wedi marw yn llefaru eto." 
Dyma yn fyr ac heb ormodiaith ydoedd ei gymmer- 
iad fel dyn, boneddwr, a Ohristion; ond beth a 
ddywedaf am dano fel gweinidog i Grist a goruch- 
wyliwr ar ddirgeledigaethau Duw. Dim ond hyn — 

IV. Ei fod yn ffyddlawn. " Yr ydys yn dysgwyl 
mewn goruchwyliwr gael un yn ffyddlawn." Tyst- 
ion ydych chwi oll na phetrusodd erioed draethu i 
chwi holl gynghor Duw — nad anghofiodd erioed 
bwysigrwydd dyledswyddau ei gommissiwn mawr. 
Yr oedd yn ffyddlawn yn ei blwyf — ^rth erchwyn 
gwely y claf yn gystal ag yng ngwasanaethau 
cyhoeddus y cyssegr : fel hyn y mae efe wedi marw 
yn llefaru eto wrthym ni, ei frodyr yn y weinidog- 
aeth. Y mae yn Uefaru hefyd wrth ei braidd. Y 
mae angeu yn rhoddi gallu a grym ychwanegol hyd 
yn od yng ngeiriau y gweinidog ffyddlonaf. Bydded 
felly gyda y cynghorion, y rhybuddion, a'r annog- 
aethau a draddododd i chwi. Bydded felly gyda 
y gwirioneddau — yr athrawiaethau a gredodd a'r 
egwyddorion a garodd. " Y mae efe wedi marw yn 
Uefaru eto." 

Yn awr, frodyr, yr ydym wedi dilyn yr anwyl 
archddiacon i byrth y bedd. Yno y gorphwys yr 
hyn sydd farwol o hono " mewn gwir ddiogel obaith 
o'r adgyfodiad i fywyd tragwyddol," tra y mae y 
rhan anfarwol " gydag eneidiau y ffyddloniaid, wedi 
darfod eu rhyddhau oddi wrth faich y cnawd, mewn 
Uawenydd a dedwyddweh." 

Paham yr wylwn am y rhai 
Sydd wedi cyrhaedd fry heb fraw 
Tn rhydd oddi wrth bob poen a bai ? 
Maent eto'n fyw yr ochr draw. 

Os rhoed eu cyrff i'r ddaiar ddu 
I orphwys hyd y farn a ddaw, 
Ehedodd eu heneidiau fry : 
Maent eto'n fyw yr ochr draw. 

Gan hyny, mi a ysgrifenaf, " hyn aUan gwyn- 
fydedig yw y meirw sydd yn marw yn yr Arglwydd : 
feUy y dywed yr Ysbryd; canys y maent yn gor- 
phwys oddi wrth eu Uafur." 



Gofynwyd unwaith i fachgenyn mud a byddar, 
" Beth yw gwirionedd ? " Symmudodd ei fys mewn 
UineU uniawn. " Beth yw anwiredd ? " Gwnaeth 
â'i fys symmudiad gwyrgam. Gwirionedd y w y UineU 
uniawn, anwiredd yw y Uwybr gwyrgam. — Colton. 



LIAN OWM AWEN: 

NBU DDSFFBOAD EGLWY8IG HANNEE CANBIF TN OL. 
PENNOD I 

"Gwirionedd draethir mewn chwedlonaidd wisg, 
Ac wrth ddifyru rhoddir gwersi dysg." 

Flynyddàtj yn ol gorphwysai offeiriad ieuano a 
phwys ei ben ar ei law a'i beneiin ar ei fwrdd 
ysgrifenu mewn ystafeU fechan yn un o brif drefydd 
Cymru. Ymddangosai mewn myfyrdod dwys, a 
geUid tybio wrth y duU anesmwyth yr edrychai 
weithiau at lythyr agored o'i flaen, ac yna at nen a 
muriau yr ystafeU, ei fod yn methu dyfod'i bender- 
fyniad boddhaol ar y testyn a lyncasai ei feddylfryd 
ar y pryd. Edrychai yn Ued welw ei wedd, a'r 
cnawd wedi curio ar ei wynebpryd, gan adael UineUau 
hirion a lled ddyfnion ar hyd y gruddiau Ue blodeu- 
asai rhosynau gwridog iechyd ac ireidd-dra ieuenctyd 
ychydig amser yn flaenorol. Pan yn gadael Bhyd- 
ychain ryw saith neu wyth mlynedd cyn hyny, yr 
oedd y gwr ieuanc hwn yn hynod am lunieidd-dra ei 
gorff, harddwch ei osgedd, hoewder ei ysgogiadau, a 
iachusrwydd ei wedd, ac arddangosai yr un yni ac 
aiddgarwch yn rhwyfo ei gwch, ac yn rhedeg gyrfa- 
oedd o ymdrechfa, ag a wnaethai yn ei efrydiaeth 
pan yn ymegn'io i gyrhaedd y dosbarth cyntaf yn y 
oelfyddydau cain {literae humaniores). Ond buasai i 
lafur curadiaeth mewn dinas boblog, parotoi tair o 
bregethau yn wythnosol, ymweled â'r cleifioo, a'r 
mü mân orchwylion sydd yn galw am sylw y gwein- 
idog ffyddlawn, gyda rhoddiad heibio yr ymarfer- 
ion corfforol yn Uwyr, gan ymddiried i lafur y 
cerdded o dŷ i dŷ ar ymweliadau wneyd i fyny am 
y diffyg hwn, wanychu cyfansoddiad a ddaliasai 
faich efrydiaeth yr ysgolion a'r brif-athrofa. FeUy 
yn ddeg ar hugain oed teimlai Llewelyn Llwyd ei 
hun yn coUi ei nerth ac yn darfod yn ei wisgoedd. 
Yr ydoedd dan orfod ymadael o'i guradiaeth, a 
gwnaethid appeliad drosto gan y deon gwladol ac 
un o ganonau yr Eglwys at ar\esgob yr iddo gael 
symmudiad i blwyf Uai a gwasanaeth ysgafhach, Ue 
y gaUasai adnewyddu ei nerth. Atebiad yr esgob 
oedd yn awr o'i flaen, a chymmerwn y cyfleusdra 
hwn i'w gop'ío. Bhedai fel y canlyn, ond ei fod yn 



Y Palas, Llan, 

Hydref 9fed, 1835. 

Garedig Syr, — Y mae bywoliaeth Gwm Awen weithian yn 

wag, ac y mae yn hyfryd genym ei chynnyg i chwi, gan fy mod 

yn credn y bydd i hinaawdd y Ue ddygvmmod â'ch iechyd chwi, 

a'oh bod chwithau yn gymhwys i gymmeryd gofal y plwyf. 



Digitized by 



Google 



12 



TB HAÜL. 



T mae 7 fywoliaeth yn gant a hanner o bunnoedd yn y 
flwyddyn cyn taliad y trethi ; ac y mae yno dŷ annedd a thair 
erw o dir, ond fod yr annedd mewn angpn adgyweiriad, a bu 
y diweddar D. P., y ficer, farw heb adael dim eiddo ar ei ol. — 
Ydwyf , garedig Syr, yr eiddoch yn gywir, S. S. 

Gwedi darllen ac ail ddarllen ac aros yn hir mewn 
dystaw-fyfyrdod uwch ben y Uythyr uchod, cymmer- 
odd yr offeiriad ieuanc ei bin ysgrifenu a dechreuodd 
osod i lawr y Uythyr canlynol. Ond dylem ddweyd 
iddo fras amlinellu y Uythyr, ysgrifenu a chroesi 
allan, ao ail ysgrifenu, brawddeg ar ol brawddeg, 
ar dair neu bedair dalen o bapyr cyn cynnyrchu yr 
isod, ac eto ni ryfeddwn ddim nad yr ymgais cyntaf 
oedd y goreu. Ond dyma yr argraffiad diweddaf : 



W- 



Hydref lOfed, 1835 

Anwyl Angharad, — Yr wyf yn amgau i chwi heddyw 
lythyr a dderbyniais oddi wrth yr Esgob S. Y mae yn dangog 
teimlad caredig ataf a gofal am danaf, ac nis gwn pwy a 
osododd ar ddeall i*r esgob fod fy iechyd yn wan, ond ar yr 
un pryd, y mae y llythyr, fel ag y gallwch chwi yn hawdd 
weled, gwedi fy ngosod mewn sefyllfa gyfyng iawn. Y mae 
Cwm Awen yn un o'r plwyfydd mwyaf gwledig yn yr hol] 
esgobaeth. Amgylchir ef bron yn gyfan gan fynyddoedd 
uchel o un tu, a chan.fôr agored heb un porthladd iddo am 
droe bum milltir, oddi eithr un gilfach i ddau neu dri o gychod 
o'r tu arall. Y mae aiwynebedd y plwyf yn fawr iawn, ond 
j'JtÌT llafur yn ychydig, a'r preswylwyr yn wasgarog a 
theneu iawn. Nid oes un uchelwr yn preswylio yn y plwyf, 
nac ar ei gyffiniau, nes çyrhaedd tref fechan D-n-s, ddeng 
milltir i'r Gogledd. Nis gwn a oes yno neb, oddi eithr ef allai 
ambell i hen gychwr, yn medru Seisoneg o gwbl. Yr wyf yn 
teimlo nad yw y cyfryw blwyf yn lle i chwi, a phe byddech 
gy la'ch parodrwydd arferol i aberthu eich tueddiadau per- 
sonol yn barod i wynebu ar y fangre anghysbell, nis gallwn 
ofyn i'ch tad a'ch mam eich goUwng o ganol y gymdeithas j 
y'ch dygwyd i fyny ynddi i'r fath unigedd ac unîgolrwydd. ! 
Fy nheimlad personol mewn perthynas i'm rhwymedigaethau j 
Eglwysig yw, y dylwn ar unwaith lenwi y safle a ymddiriedir i 
Ì mi gan fy esgob, f el ag y cymmer y milwr ei safle gyda'i i 
adran o'r fyddin, bydded hi gartref neu mewn bro estronol, 
heb ymofyn yng nghylch rhagddewisiad a manteision tym- 
morol; ond nid oes genyf hawl na thuedd i ofyn i chwi 
fabwysiadu fy rhwymedigaethau swyddogol i. Yr ydych yn 
ieuanc mewn dyddiau, a gall y Goruchaf agor drws i mi 
ddyfod eto yn ol i gymdeithas gyflelyb i'r hon a fwynhäwn yn 
bresennol, a Ue y gaUaf finnau, heb deimlo fy mod yn gofŷn 
llawer o aberth cymdeithasol oddi ar eich llaw, geisio genych 
chwi a'ch rhieni yr aberth peisonol o honoch yn ol ein hym- 
rwymiadau dyweddibl. Yr wyf yn amcanu derbyn cynnyg 
yr esgob, ond gofynaf iddo roddi i mi ychydig ddyddiau i'w 
dderbyn yn ffurfiol, ac os bydd genych air o sylw ar yr am- 
gylchiad cyfyng hwn, bydd yn dda genyf ei gael. Ond un 
peth a ddymunwn ddweyd wrth ddiweddu yw, peidiwch ft 
chymmeryd cam mewn un cyfeiriad heb gynghor neu gyd- 
welediad cyflawn eich rhieni. Pa beth bynag a all fod eich 
rhwymau ammodol i mi, y mae eich rhwymedigaethau moesol 
a naturiol hyd eto yn aros tuag at eich rhieni ; ac ni allwn 
esmwythäu dün ar ein gobenydd ein hunain trwy roddi draen 



yn eu gobenydd hwy. Gyda diffuant serch ac edmygedd.— 
Ydwyf, anwy A Angharad, yr eiddoch yn gyflawn, 

Llbwbltn Llwyd. 

Gwedi darllen y/Uythyryn drosodd fwy nag un- 
waith, a than ddylanwad yr un gwendidau neu 
gadernid serch ag sydd yn nodweddu plant Adda yn 
gyffredin dan yr un amgylchiadau, cusanodd y gwr 
ieuanc y llythyr, neu hwyrach yr enw yn ei waelod, 
amblygodd ef, cauodd a seliodd ef, ac yna gan 
gipio ei het aeth ag ef yn ofalus i'r poit. Arosodd 
fynyd o flaen derbynfa y Uythyrdy fel pe buasai yn 
dysgwyl gweled Uaw ei anwylyd yn derbyn ei 
lythyr yno ; ond fel un yn deffro o'i freuddwyd troes 
yn ol, ac nis gallwn ninnau fyned ym mlaen â'r 
hanes nes caiff yntau ateb. 

PENNOD 11. 
OffẃriaA Cum Atcm. 
Y trydydd foreu gwedi dygwyddiad yr amgylch- 
iadau a nodwyd yn y bennod flaenorol, deffrò'es 
adsain mynorddiad ("mynordd" ydyw yr enw a 
roddir ar door knoeker yn un o'r Mabinogion) y 
Uythyr-gludydd gyffro dyeithr ym mynwes Llewelyn 
Uwÿd, a dechreuodd ei galon guro yn gyflym iawn 
pan ymddangosodd morwynig yn dwyn dyrnaid o 
lythyrau i'w gosod ar y bwrdd o'i flaen. Eto ym- 
drechai ymddangos a theimlo yn ddifraw, a hunan- 
feddiannol, ac fel oosp ar ei wendid neu wers o 
ddysgyblaeth ymarferol, troes o'r neiUdu y Uythyr 
mwyaf dyddorol iddo a nesaf at ei galon, a darUen- 
odd ohebiaethau negeseuol byd a'i bethau yn gyntaf. 
Ond er rhedeg o'r Uygaid dros y rhai hyn, yr oedd 
y meddwl a'r hoffder wedi ei gadwyno wrth j 
Uythyr destlus, a'r Uwybreiddiad o hono mewn Uaw 
deg Italaidd, yn ol ardduU boneddigesau yr oes. 
Oymmerodd hwn yn ei law, edrychodd yn fanwl ar 
y sel, jrr hon a ddygai lun blaidd ar lawn rhediad; 
edrychodd hefyd ar farc y post, ond ni wiw i ni nodi 
hwn yn bresennol. Gwedi trethu ei amynedd ei 
hun, dyfalu beth a aUai fod cynnwysiad y nodyn, 
agorodd ef yn ddestlus, a darUenodd ef yn ofalus. 
Dyma fras-gyfleithad o hono : — 

Gelli'r Cogau, 

Hyd. llfed, 1835. 
Anwyl Llewelyn,-Yr wyf yn brysio dychwelyd i chwi 
lythyr caredig yr Bsgob S., a chredaf iddo gael ei anfon i 
chwi gyda'r amcanion goreu, a chan olygu eich lles yn llawn 
cymmaint a'ch defnyddioldeb. Yr oeddwn yn deall o'r blaen 
fod sefyllfa eich iechyd yn galw am radd o lacâd o leiaf ar 
eich llafur, ac egyr eich esgob i chwi ddrws yn bresennol i 
gyrhaedd yr amcan da hwn, a phwy a ẃyr nad offeryn amserol 
yn llaw Rhagluniaeth yw efe yn dwyn hyn oddi amgylch. 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



13 



Dywtdir i mi fod Cwm Áwm yn blwyf iach a difyr ynddo ei 
hnn, yn cyfuno awyron a"go]ygfëydd amrywiaetholmôr a^thir, 
ac eto yn cael ei gyagodi mewn rhan oddi wrth wyntoedd 
gerwin dwyrain a gorllewin. Dangoaais eich llythyr i'm tad, 
a'r nnig sylw a wnaeih efe mewn hanner digrifwch oedd, nad 
ydyw Cwm Awen ddim mor anghysbell a Nngpoor yn'India, 
lle y mae fy chwaer Ellin i fyned at ei gwr (Cadben Wynn o'r 
Boyal ArŴlery) j mis nesaf. Ac am wraig offeiriad, os na 
allai fod mor hunanymwadol a gwraig milwr, gwell fyddai 
iddi ymgadw o'r safle na bod yn faen tramgwydd ynddi. Fel 
hen filwr ei hunan, chwi a welwch nad oes gan fy nhad a un 
syniad ond dyledswydd bob am.«er, ac felly ni bydd i chwi 
gefnogwr mwy gwresog nag ef ar y llwybr hwnw. Am 
danaf fi, nid oes genyf ddim pellach i ddweyd na'm bod yn 
barod i gyflawnu fy ammodau yn y modd ac ar y pryd y^bydd 
hyny yn gysur ac yn gymhorth i chwi,,a gallaf eichgsicrhaa 
na bydd hyny yn ddinfaberth. Gwell genyf, è o,ran fy nheim- 
lad persoaol, fyned gyda chwi i'r plwyf anghysbell Vr 
gwaddoliad bychan, nag i'r plwyf cyfoethog a'r gymdeithas 
foneddigaidd. Gall y dosbarth boneddigaidd a da eujbyd gael 
digon i'w gwasanaethu ; bydd yn dda genyf finnau roddi'm 
gwasanaeth i'r iselradd. 

Ymgynghorwch chwi â Ues eich swydd a'ch iechyd ; ac os 
wyf finnau i fod yn wraig i chwi, ymgynghoraf ft'ch lles 
chwithau.— Ydwyf, fy anwyl Llewelyn,;yr eiddoch ynJBtydd- 
lawn, Anghàbàd E. Cbossford. 

Nid rhaid dweyd i'r llythyr uchod roddi.cyflawn 
foddhâd i Llewelyn Llwyd, ac er mai nid efe oedd 
y cyntaf i fyned drwy deimladau o'r fath, bron y 
gallai ymattal rhag addoli Angharad. Tybiai na fu 
dyn erioed mor ddedwydd ag ef. Torodd yr haul 
allan megys o gysgod cwmwl, a thywynai ar Gwm 
Awen nes ei oleuo drosto ar unwaith, 'a'i droi yn 
baradwye o'r fath brydferthaf a dedwyddaf : daeth 
yr ardal anghysbeU yn encilfa^ymbleseru — y pres- 
wylwyr gwledig yn fugeiliaid symlfoes a llawn 
dyddordeb, a'r plant a'r gwragedd yn fwy eu tlysni 
na'r tylwyth teg. Gwisgodd cyfaredd cariad yr holl 
olygfa a'r rhagddysgwyliad â'r fath swyn a dymun- 
oldeb nes adnewyddu holl feddwl ac ysbryd 
Tilewelyn Llwyd, ac ystyriai ei hun ar fyned i bres- 
wylio i gyssegrfa dedwyddwchj a daioni. Cawsai 
afael ar rywbeth mwy gwerthfawr a mwy effeithiol 
na maen y gwyddonydd i droi pob peth o'i amgylch 
yn aur a pherlau. Aeth Llewelyn Llwyd trwy gylch 
y dyledswyddau yng nglýn â symmudiad ei sefyllfa 
weinidogaethol, a chyfnewidiad ei gyflwr cymdeith- 
asol a phersonol, yn dra thebyg i ereill dan gyfPelyb 
amgylchiadau, ac nid awn i flino y darllenydd â'u 
manylion. 

YMWELED AG ANOHABAD. 

Tra y rhagbarotoai Llewelyn Uwyd ar gyfer newid 
ei blwyf, dechreuai y son'ymledu fod Angharad, 
Gelli'r Cogau, yn myned i briodi Curad Llan , 



ac i gartrefu gydag ef yng Nghwm Awen. Un o'r 
ymwelwyr cyntaf â hi o dan yr amgylchiadau 
tyner a dyddorol hyn oedd Miss Yaughan, Penllys — 
boneddiges o waedoliaeth uchel, hen linach enwog, 
a dygiad i fyny yng nghanol pob arddangosiad o 
fawredd o moethau. Gwedi ychydig o ragymgom 
caredig, ond yn amlygu peth sych-goegni dan gochl 
arabedd, dywedai Miss Yaughan, " Wele, Angharad, 
yr ydych ar fyned yn wraig offeiriad." 

41 Yr wyf dan ammodau i hyny," atebai Angharad, 
dan wrido nes ymddangosai ei gruddiau fel rhosynau, 
a gwyn ei thalcen a rhanau o*i gwddf fel y lili, a 
thaflu ias o genfigen trwy fynwes Miss Vaughan 
wrth weled mor dlos a dedwydd oedd yr enethig 
gariadus. 

Tchwanegai Miss Yaughan, " Yr ydych yn credu 
fod Mr. Lloyd ar ei ffordd i'r gadair esgobol yn sicr, 
Angharad, neu ni buasech yn ymostwng i briodi 
gwr Eglwysig heb ganddo ddim eiddo. Y mae Mr. 
Lloyd bid siwr yn ysgolhaig, a gall dylanwad eich 
tad gael iddo ddyrchafiad i rai o blwyfydd goreu yr 
esgobaeth, ac ef allai eioh bod yn meddwl y gellir 
ei ddyrcbafu yn esgob." 

"Maddeuwch i mi, Miss Yaughan," meddai 
Angharad, gan dwymo ychydig, " ni feddyliais i am 
ddim o'r fath beth erioed. Y mae Mr. Lloyd wedi 
ei benodi yn reithor Cwm Awen, ao yno yr wyf fi 
yn amcanu myned gydag ef ; a gallaf eioh siorhau 
na feddyliais ddim erioed am safie uwch na gwraig 
oifeiriad syml, ac ni bydd i'm tad byth symmud bys 
i ddylanwadu ar na phendefig nac esgob o blaid 
neb o'i deulu. Y mae yn amser i'r byd a'r Eglwys 
hefyd fyned ym mlaeü heb nawddogaeth ffafriol yr 
uchrelradd. Dywed fy nhad mai ar faes y frwydr y 
mae ennill dyrchafiad. Felly ym maes llafur y mae 
grisiau dyrchafiad Eglwysig i fod, meddai efe." 

14 0," atebai Miss Yaughan, " y mae gan eich tad, 
Major Cros8ford, bob amser ryw syniadau hynod, 
Y mae'n debyg mai yn yr India, neu Spaen a 
Ffrainc, yn y rhyfel gyda'r Duo Wellington y 
cafodd hwy. Ond yn sicr nid yw yn cymmeradwyo 
i chwi fyned i gongl mor ddinad-man a Chwm Awen. 
Nid yw yn agos i un lle. Y mae gan fy ewythr, 
Syr R. Yaughan, ran o fynydd yno, ac ni welodd le 
erioed mor unigol. Pe buaswn i chwi, Miss Cross- 
ford," ychwanegai, "ni buaswn byth yn addaw 
myned i'r fath le heb ei weled." 

Atebai hithau, "Y mae fy chwaer yn myned i 
Nugpoor, yn India, heb ei weled ; ac fel y dy wedodd 
fy nhad, nid yw Cwm Awen mor bell a Nugpoor." 

" Ond," atebai Miss Yaughan yn fuddugoliaethus, 
"y mae Cadben Wynn yno yn barod, ac y mae 



Digitized by 



Google 



14 



YE HAÜL. 



rhagor mawr rhwng y fyddin a'r Eglwys. Gall 
Mrs. Cadben Wynn gael pob gwasanaeth, ac y raae 
moddion arianol y eadben gymmaint yn fwy na 
chyâog curad. Mewn plwyf tlawd fel Owm Awen, 
rhaid i ohwi gadw Mr. Lloyd, yn Ue Mr. Lloyd eich 
cadw chwi, Miss Cro8sford. ,, 

Braidd y gallai Angharad ateb ei hen gyfeilles 
heb ymddangos yn anfoesgar, o herwydd teimlai ei 
hysbryd yn gwresogi bron, ond llwyddodd i ddweyd 
yn Ued dawel, " Chwi a wyddoch, Miss Vaughan, 
na bydd ar wraig offeiriad gwledig eisieu Uawer o 
foethau, ac er fod gan fy nhad ddigon o foddion, 
dysgodd i ni oU fyw heb foethau, ac yr wyf finnau 
yn ddigon parod i wynebu ar fywoliaeth syml yr 
offeiriad gwledig." 

" Wel," ebai y gyfeüles sychlyd, gan amcanu bod 
yn rasol iawn, " yr wyf fì yn dymuno i chwi bob 
hapusrwydd; ac er eich bod yn myned ym mheU, ef 
aUai mai ffordd gwmpasog ydyw yn myned ar ei 
hunion i'r palas. Boreu da i ohwi, Angharad." 

"Ao i chwithau, Miss Yaughan," ebai hithau, 
gan deimlo ei mynwes yn ymryddhau, a chael ei 
hun yn anadlu yn rhwydd. " Pa ham, yn enw 
rheswm," meddai Angharad wrthi ei hun, " na aUai 
boneddigesau fel hyn ymweled â'u gilydd heb ym- 
drechu planu drain ym mynwesau neu obenydd y 
naiU y Uall ? Onid digon iddynt sugno eu dedwydd- 
wch o'u ffynnonau eu hunain heb chwerwi y dwfr 
yn Uestri bychain eu cymmydogion ? " 
(i'to barhau.) 



GWAWL MEWN GWYLL. 

Rhwng helyg glyn angeu 
Sy'n taflu cysgodau 

Pruddhaol dros wyneb y Uawr, 
Daw heulog belydrau 
Ar flodion y llethrau 

Bereiddiant y fangre â'u sawr. 

Ar gangau ymblygol 
Y coed galarnadol, 

Lle sibrwd y Ueddfwynt ei gŵyn, 
Aderyn perorol 
Rydd gân lawenychol, 

A'i seiniau yn orlawn o swyn. 

At ddeigryn ein hafar 
Daw'r gwlithyn yn Uachar, 
A drych o'r dihalog yw ef ; 



Mae gwynfyd mewn galar — 
Uwch angeu a daiar 

Yn wastad ceir byutyd aneff 

Na wylwn heb obaith 
Am rai sy'n myn'd ymaith 

Hyd lwybrau dirgelaidd y glyn : 
I'r Cristion ddaw'n berffaith, 
Os du ydy w'r ymdaith, 

Mae bywyd Paradwys yn wyn ! 



Bebw. 



YE EGLWYS. 

Dyma air sydd yng ngeneu pawb, pa un ai er drwg 
neu er da. Y mae cryn gefnogaeth i ysgrifenu ar 
y fath bwnc a hwn, o herwydd yr ydym yn byw 
mewn oes dra chrefyddol. Y mae pawb yn cym- 
meryd dyddordeb mewn crefydd. senedd-dŷ St. 
Stephan i lawr i senedd fechan y pentref gwledig, 
y pwnc mawr dyddorol ydyw crefydd. Bron nad 
ymladdwn yng nghylch crefydd. Nid dyma y ffordd 
fwyaf dymunol, nac ychwaith y fwyaf crefyddol o 
ddangos ein crefydd ; ond modd bynag, nid ydy w 
pobl yn ymladd os na fydd y ddwy blaid o ddifrif 
yng nghylch yr hyn a ymladdant drosto, fel y mae, 
hyd yn nod ein brwydrau yn dangos mor grefyddol 
ydyw yr oes. Treulir hyd yn nod symiau mawr o 
arian i ymladd yng nghylch crefydd. Nid ydyw y 
Cymro yn gyffredin yn hoffi treulio ei arian heb gael 
rhy wbeth yn eu Ue ; ond fe geir cannoedd o Gymry 
yn barod i dreulio miloedd o bunnau i ymladd yng 
nghylch crefydd. GweU fuasai i bobl garu eu 
güydd, ond modd bynag rhaid i ddynion fod o 
ddifrif; o leiaf, felly y ceir dynion i feddwl yng 
nghylch yr hyn a ddywedir ar bwnc o'r fath. 

Nid ammhriodol ef aUai fyddai troi golwg yn ol ar 
egwyddorion sylfaenol, fel y gwnaeth trigolion Ephesus 
gynt yn amser 8t. Chrysostom ; ond rhaid i'n 
hegwyddorion sylfaenol fod y cyfryw ag sydd yn 
perthyn i gyfansoddiad yr Eglwys, ac nid i yraddyg- 
iad moesol yn unig. A oes yna, ynte, egwyddorion 
sylfaenol at ba rai y gallwn droi yn ol ? Yn ffodus 
y mae dwy i'w cael y rhai a dderbynir gan bawb, 
a'r rhai a aUant eia cynnorthwyo ; sef, yn gyntaf, 
yr Ysgrythyr, ac yn ail, Person Críst. Ar y ddwy 
egwyddor yma gadëwch i ni ofyn, pa beth ydyw yr 
Eglwys — Pa beth ynddi ei hun ? Pa beth fel cym- 
deithas? Pa beth ei Uywodraeth? Pa beth ei 
deddfwriaerh ? Pa beth ei dysgyblaeth ? Pwy a 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



15 



pha beth ei Ueygwyr? Pa beth, ynte, ydyw "yr 
Eglwys? Rhaid chwilio am yr ateb yn ei 
tbarddiad. ba le y mae hi yn dyfod? Y 
mae yr Eglwys yn dyfod oddi wrth Dduw. Os 
oeisiwn roddi unrhyw ateb arall, y mae yn fethiant. 
Ei doniau, doniau oddi wrth Dduw ac nid 
neb arall ydynt. Os nad ydyw hi oddi wrth Dduw, 
hi ydy w y twyll mwyaf. Yn Eden, ar ol y cwymp, 
sefydlwyd hi ganddo Ef. Yn amser y patriarchiaid 
o dan y gyfraith, pa un ai yn ystod bywyd Moses 
neu o dan y barnwyr, breninoedd, a phrophwydi, 
Efe a'i cpynnaliodd ac a'i haddasodd hi. O'r diwedd, 
yn ei Ùniganedig Fab, cymmerodd ei hagwedd 
bresennol. 

U Pabeth, gan hyny, ydyw EglwysCrist? Yr 
Eglwys ydyw Orist, medd St. Paul, ao y mae efe yn 
awdurdod dda. Nid yn unig y mae ei eiriau yn 
eiriau yr Ysbryd Glân, ond y mae efe yn gy wir yr 
un o'r cenadon nefol anfonedig hyny ag y 
mae eu tystiolaeth uwch law ammheuaeth. Yr 
Eglwys ydyw Crist : " Canys fel y mae'r corff yn un, 
ac iddo aelodau lawer, a holl aelodau'r un corff, 
cydbyddont lawer, ydynt un corff; felly y mae 
Crist hefyd. herwydd trwy un Ysbryd y bedydd- 
iwyd ni oU yn un corff . . . ao ni a ddiodwyd 
oU i un Ysbryd," 1 Oor. xii. 

2. Beth, gan hyny, ydyw Crist? Duw-ddyn 
ydyw Efe : " Y Gair a wnaethpwyd yn gnawd." 
Efe ydyw y tragwyddol Dduw; Efe hefyd ydyw 
" Had y wraig." Yr had oedd i syrthio i'r ddaiar 
a marw, a thyfu i fyny yn bren mawr, a Uenwi yr 
holl ddaiar. Efe a ddaeth fel Duw personol, gan 
egluro y Drindod i'r byd. Anfonodd y Tad Ef : 
" Ni welodd neb Dduw erioed ; yr Uniganedig Fab yr 
Hwn sydd ym mynwes y Tad, Hwnw a'i hysbysodd 
Ef." Dyma y Crist hwnw am yr Hwn y dywedir 
gan 8t. Paul, mai yr Eglwys ydyw Crist — " cyflawn- 
der yr Hwn sydd yn cyflawnu oU yn oU." 

3. Yr Eglwys ydyw corff Crist. Pa fodd ynte? 
Trwy ei hanfoniad : " Megys y danfonodd y Tad fi, 
yr wyf fìnnau yn eich danfon chwi," St. Ioan xx. 
21. " Bod Duw yng Nghrist yn cymmodi y byd ag 
ef ei hun, heb gyfrif iddynt eu pechodau, ac wedi 
gosod ynom ni air y cymmod," 2 Oor. v. 19. " Megys 
pe byddai Duw yn deisyf arnoch trwom ni, yr 
ydym yn erfyn dros Grist, cymmoder chwi â Duw." 
Duw Fab, ynte, ddaeth allan i egluro Duw i ddyn. 
Efe a gymmerodd at ei Ddwyfol Berson ein dynol- 
iaeth, gan fod yr un a'r unrhyw berson ym mhob 
un o'r ddwy natur, eto yn cadw y ddwy natur ar 
wahân yn yr un person, fel y byddai iddo egluro 
Duw i ddyn trwy gyfranu i.ddyn, trwy ei ddynol- 



iaeth ei Hun, y gaUu i fod yn gyfranog o'r ddwyfol 
anian. Wedi ei berffeithio a'i ogoneddu fel dyn yn 
ei ddyoddefaint a'i adgyfodiad, Efe a adawodd ar y 
ddaiar ei Eglwys, ei gorff ei Hun, yn gynnwysedig 
o aelodau bywiol, wedi eu cenedlu gan adenedig- 
aeth ysbrydol a genedigaeth oruwchnaturiol : yn 
cael ei phreswylio gan ei Ysbryd ei Hun i fod yn 
'eglurhâd parhaol o Dduw, gan fyw ynddi ar y 
ddaiar er mwyn hyny. 

Pa beth ydyw bywyd yr Eglwys? Ei bywyd 
ydyw Crist: "Eithr byw ydwyf ; eto nid myfi, ond 
Crist sydd yn byw ynof fi." Ei nerth ydyw 
Orist; Orist ydyw yr un sydd yn gweithio ynddi. 
Ei swydd ydyw dwyn tystiolaeth i Grist : tystiolaeth 
yr Iesu ydyw ysbryd prophwydoUaeth. Mae i fod mor 
wirioneddol gynnrychiolydd o Grist, fel y mae pawb 
sydd yn derbyn neu yn gwrthod y rhai ag y mae 
Efe yn a thrwyddi hi yn eu hanfon, yn derbyn neu 
yn ei wrthod Ef. Ei Uywodraeth, ei goruchwyl- 
iaeth, ei gallu i wneuthur deddfau, ei gweithred 
symlaf ei eiddo Ef ydyw. Ei eiddo Ef ydyw y 
bywyd ym mhob rhan, yn gyflawn yn yr\aelod 
distadlaf yn ogystal ag yn y cyfan-gorff: megys 
ag y mae y Uinynau meinaf yn ein cyrff yn gweith- 
redu trwy rinwedd yr un bywyd ag sydd yn rhoddi 
cyffro yn yr ymenydd, feUy gyda Ohrist yn ei Eglwys. 
Y mae yn byw ac yn gweithredu yr un fath yng 
ngeirwiredd y plentyn bach ag ydyw yn noethineb 
y Cynghor Eglwysig eangaf. Ym mhob un yn ol 
cyfartaledd y weithred ceir bywyd Crist. FeUy 
hefyd bywyd pob esgobaeth ar ei phen ei hun, 
by wyd Crist ydy w mor berffaith ar gyfer yr esgob- 
aeth hòno ag ydyw bywyd corfforol y cynghor ar 
gyfer gwaith y gynghorfa. Hyn neu ddim ydyw yr 
Eglwys. Dwyfol o ran ei genedigaeth, ei chynnydd, 
a'i bywyd. Lle bynag y mae hi, a pha beth bynag 
ei chyfoeth neu ei chyfyngder, nid ydyw ond ein 
Harglwydd wedi ei amlygu yng ngwendid ein cnawd. 
Hyn ydyw ei natur ddwyfol a'i rhagorfraint yn 
rhinwedd ei tharddiad oddi wrth Dduw. Nis gaU 
goUi y natur hon ond trwy gael ei diddymu — trwy 
beidio â bod. Hanfod dynoliaeth ydyw bod yn 
ddelw Duw; feUy yn gyffelyb hanfod Eglwys ydyw 
bod yn ddelw Duw wedi ymddangos yn y cnawd — 
Crist, ei gorff yr hwn ydyw yr Eglwys, dros yr hon 
y teyrnasa yn y nefoedd, a'r hon sydd yn eistedd 
gydag Ef yno. GaU fod wedi darostwng ei hun i'r 
byd, neu fod wedi ei chaethiwo gan y byd ; ond erys 
ei natur nefol yn rhydd i ysgwyd ymaith ei Uyfeth- 
eiriau pan y myuo Duw. Gall dyn fod yn gaeth- 
was, ond y mae delw Duw arno er hyny ; a phan y 
myno Duw ddryUio y Uyfetheiriau, saif aUan ar lun 



Digitized by 



Google 



16 



TR HAUL. 



yr hwn a'i oreodd. Felly hefyd y gwna yr Eglwys. 
Nis gall dyn wneuthur Eglwys, er y gall ffurfio 
crefydd ; canys crefydd dynol ydyw, dim ond coel. 
Gall dyn wneuthur hyn, ond gwneyd Eglwys nis 
gall, fel y dy wed Berw — 

" Eglwys Ion ! mae'r gwael Byniad— o'i difa 

'N groes i'w dwyfol darddiad ; , 

Sai' 'n Duw i'r Eglwys yn Dad, 
Ond dynion fu'n gwneyd enwad." 

Hyn, ynte, ydyw ffrwyth ein hymchwiliad cyntaf. 
Yr Eglwys o Dduw y mae, wedi ei chreu yn Eden, 
wedi ei diogelu a'i haddasu i amgylchiadau o dan 
y patriarchiaid, y ddeddf, y breninoedd, a'r pro- 
phwydi ; wedi ei hamlygu yn gyflawn yn Nuw Fab, 
yn bodoli yn y byd fel estyniad o'r ymgnawdoliad, 
y bywyd parhaol ymgnawdoledig hwn. 

" Yr Eglwys fel cymdeithas n gaiff fod ein hystyr- 
iaeth nesaf. 

Craig y Llan. 



OLDREM AR Y FLWYDDYN 1890. 

Weth daflu oldrem ar y flwyddyn ddiweddaf, teim- 
lwn fod arnom rwymau mawrion i ddiolch am lawer 
o drugareddau tymmorol ac ysbrydol. Cawsom ein 
cadw a'n bendithio â llawer o drugareddau yn ystod 
y flwyddyn, ac yn ol pob golwg mae gwlad ac Eg- 
lwys wedi ennill tir yn y cyfnod dan ein sylw. Cym- 
merwn olwg ar brif ddygwyddiadau y flwyddyn, 
gan ddechreu gyda'r Eglwys. N 

LI4T8 YR ARCHESGOB, LAMBETH. 

Un o'r materion mwyaf pwysig a gymmerodd le 
mewn cyssylltiad â'r Eglwys yn y deyrnas hon oedd 
erlyniad esgob Lincoln yn Llys yr Archesgob, a'r 
ddedfryd a gyhoeddwyd ganddo ef ar ddydd Gwener, 
yr 2lfed o Dachwedd diweddaf. Mewn byr grynoad 
nis gellir rhoddi un amgyffred o eangder y pwnc 
mewn dadl. Y mae y ddedfryd ei hun yn llenwi 
dwy golofn ar hugain o'r newyddiadur, Guardian, 
mewn llythyren fan, ac y mae y cyfeiriadau at yr 
awdurdodau tu cefn i'r ddedfryd yn Uenwi naw 
colofn yn ychwaneg. Yr oedd gan yr Archesgob fel 
cynnorthwywyr bum esgob arall, a'r ficer-general, a 
nifer dda o brif gyfreithwyr Eglwysig y deyrnas. 
Y mae yn annichonadwy i'r lleiaf ei ddysg beidio 
gweled yn yr achos ol Uafur a dysg nas gellir yn 
ddigonol ei amgyffred. Ni arbedwyd Uafur i ffurfio 



barn uniawn. Ond y pethau penaf y dymunem alw 
sylw atynt yw — (a) Mai dyma y tro cyntaf er ys 
amser maith i esgob gael ei osod ar brawf ger bron 
yr Archesgob a'i gynnorthwywyr. Dadleuwyd yn 
erbyn yr Archesgob i ddechreu, ond cadarnhawyd yr 
awdurdod. (b) Cwynion o droseddau defodol oedd 
yr achos o'r ymgyfreithio, a llys Eglwysig digym- 
mysg ydyw Llys yr Archesgob. Ni ellir dadleu yn 
erbyn ei awdurdod Eglwysig. (e) Seiliwyd y dded- 
fryd ar seiliau defod ac arfer Eglwys Loegr, a 
deddfau y deyrnas hon. Y pwnc mawr o flaen Llys 
yr Archesgob oedd, nid pa beth a orchymmynwyd 
yn rhuddellau (neu reolau defod) amser y Diwygiad, 
ond hefyd pa beth a waharddwyd o'r arferion cyntefig. 
Fe welir ar unwaith oddi wrth daflen y cyfeiriadau 
at yr awdurdodau yr yingynghorid â hwy, eu bod yn 
cyrhaedd mor bell yn ol a dechreu y drydedd ganrif 
ar ddeg. Y mae yn amlwg yr ystyriai yr Archesgob 
a'i lys mai (1) tyfiant amser oedd defod neu arfer; 

(2) fod arfer y naill oes yn taflu goleuni ar y llall ; 

(3) fod pob defod neu arfer yn gyfreithlawn ar ol ei 
sefydlu hyd nes y gwaherddid y cyfryw gan y 
gyfraith Eglwysig neu wladol, neu y ddwy. Barn 
wedi ei seilio ar y gyfraith Eglwysig a'r deddfau 
seneddol yng ngoleuni hanesiaeth yr oesau ydyw 
dedfryd Llys yr Archesgob, ac y mae yn deilwng o 
ystyriaeth ddifrifol pob Eglwyswr, a hyny yng 
ngwyneb yr ol-nodion difrifol a'i canlyna. Dyma y 
geiriau : — 

"OYNGHOR HEDD. 

" Y mae llys o'r fath natur a chyfansoddiad a'r 
Uys hwn, gan fod ganddo ddyledswyddau eangach 
tuag at y pleidiau mewn dadl, a'r rhai hyny yn 
ddyledswyddau anwahanadwy oddi wrth y safle (eafle 
esgobion) a'u gosodasant yn farnwyr, yn ystyried eu 
hunain yn rhwym i sylwi yn fyr mewn perthynas i'r 
achos hwn — 

"1. Er y gall pobl grefyddol pan y brifir eu 
teimladau hwy deimlo dan rwymau i ddyfod ym 
mlaen fel tystion yn y fath achos a hwn, eto nid y w 
yn weddus i bobl grefyddol gyflogi tystion i ymwthio 
i addoliad pobl ereill gydag amcan ysbiwyr. Wrth 
ddadgan y syniad hwn, nid ydyw y llys yn bwriadu 
beirniadu y tystiolaethau eu hunain, y rhai a 
ddygwyd ym mlaen yn yr achos presennol. 

"2. Teimlai y llys yn ddwfn nid yn unig yr 
anghyssondeb o gyfodi cwestiynau a dadleuon ar 
fanylion bychain mewn pynciau mawrion a chys- 
segredig, ond dymuna ddadgan ei syniad fod amser 
a sylw yn cael ei droi oddi wrth ymdrech wirioneddol 
yr Eglwys yn erbyn drygau, ac oddi wrth adeilad- 



Digitized by 



Google 



YB HATJL. 



17 



aeth mewn daioni, gan y rhai a roddant a'r rhai a 
gymmerant dramgwydd diangen yn y oyfryw bethau. 

1 ' 3. Y mae gan y dyfarniad apostolaidd yr un 
berthynas â'r materion hyn ag sydd ganddi â mater- 
ion ereill o ddefodaeth ; hyny yw, nad ydyw yr oll ag 
y bernir yn gyfiawn eu bod yn gyfreithlawn ddim 
ar sail y rheswm hwn yn dyfod yn fuddiol a chy- 
mhwys. 

"4. Un o'r ordinhadau dwyfol ag sydd yn eti- 
feddiaeth i'r Eglwys i ddwyn oddi amgylch frawdol 
undeb dynolryw ydyw addoliad cyhoeddus." 

Y mae gan yr Bglwys felly hawl i ofyn na byddo 
i'w ehynnulleidfaoedd gael eu rhwygo ar un Uaw 
gan arferion diangenrhaid, ac ar y llaw araU gan 
ddrwgdybiaeth eithafol o arferion heb fod ynddynt 
eu hunain yn anghyfreithlawn. Y mae y naül 
dueddiad fel y llaU yn hoUol groes i'r dymuniad 
dwfn ac eang sydd yn ymgodi am gyd-ddeaUtwriaeth 
o bob tu. Yr offeiriaid ydyw hyrwyddwyr a meith- 
rinwyr naturiol y reddf ddwyfol o " ddilyn y pethau 
a berthynant i heddwch, a'r pethau a berthynant i 
adeiladaeth ein güydd." 

Gwelsom feirniadu y dyfarniad dan sylw o'r 
ddau du, ond rhaid i ni ystyried y cynghorion di- 
weddol fel rhai doeth a gwir apostolaidd. Y mae 
pob dyn a symmudo y rhwystr Ueiaf oddi ar ffordd 
duwiol undeb yn parotoi y ffordd o flaen wyneb yr 
Arglwydd, ac y mae y neb a dramgwydda un o rai 
lleiaf Crist yn pechu yn ei erbyn Ef. Bhyddid 
mewn rhwymau ac amrywiaeth mewn undeb, ydyw 
nod y cynghorion uchod. 

T GBNADABTH DBAMOB. 

Y mae Oristionogaeth Prydain yn parhau yn fwy 
blaenUaw na'r eiddo un wlad araU mewn ymdrech i 
ledaenu yr Efengyl mewn gwledydd paganaidd. 
Bu y flwyddyn ddiweddaf yn un dra Uwyddiannus 
3m yr ystyr yma. Yn ol y cyfrif diweddaf, gwar- 
iwyd ar genadaethau tramor fel y canlyn : — 

P- 

Cymdeithaaau Eglwya Loegr ... ... 523,236 

Cymdeitbasau unedig yr Eglwys a'r Anghyd- 

ffurfwyr ... ... ... 217.963 

Cymdeithaaau Ymneilldnol Lloegr a Chymru 364,652 

Preabyteriaid Scotland a*r Iwerddon ... 185,646 

Cymdeithasau Pabyddol ... ... 9,819 

I301,316p. 
O'r cyfanswm uchod ystyria Oanon Scott Boberts, 
un o'r awdurdodau goreu ar y fath bwnc, fod yr 
Eglwys Sefydledig wedi cyfranu 670,000p. 

Y mae corff y Methodistiaid Oalfinaidd eleni yn 
dathlu jubüi eu cenadaeth dramor, ac yn ymdrechu 

2— YÜ. 



casglu cronfa o gan mü o bunnau tuag at helaethu 
maes eu Uafur gyda phob arwydd o gyrhaedd eu 
hamcan. Y mae ym mysg y tanysgrifwyr enwau 
cyfranwyr tywysogaidd. 

OYNLLUN GBNBBAL BOOTH I BFBNGYLU i'B 
TLODION. 

Symmudiad mawreddog araU tuag at efengyleiddio 
gwehüion y gymdeithas ddynol yn ninas Llundain 
yn neiUduol ydyw cynUun miliwn punnau General 
Booth, i gyfodi y dosbarth truenus yma o gwterydd 
meddwdod a Uygredd i gymdeithas wareiddiedig. 
Parodd ei lyfr, "In Darhsst England," gyffro nid 
bychan ym mysg dyngarwyr o bob gradd aphroffes 
Gristionogol, drwy y darlun byw, grymus, teimlad- 
wy a ddyry o drueni ac anfoesoldeb segurwyr, 
orwydriaid, a chymmeriadau newynog a Uygredig y 
deyrnas Gristionogol hon. Paentia General Booth 
eu cyflwr gyda nerth a grymusder Oarlyle, a chyda 
thynerwch yr Esgob Beveridge. Nod General 
Booth yn ei amcan-gynUun ydyw creu gobaith yng 
nghalonau y trueiniaid trwy fyned i'w mysg fel 
brodyr, megys y gwna Byddin yr Iachawdwriaeth, 
ac ar yr un pryd agor drysau o ymwarad cymdeith- 
asol iddynt, megys ymborth i'r tlawd newynog, ym- 
geledd i'r afiach, ysgoUon diwygiadol i'r troseddwyr 
edifeiriol, anneddau mewn Ueoedd 'iach i'r rhai di- 
gartref, gwaith i'r rhai galluog i lafurio, a moddion 
cysuron, adeüadaeth, a mwynhâd ysbrydol i*r oU. 
Ôofyna General Booth am filiwn o bunnau i gyohwyn 
y gwaith da hwn ar seUiau digon eang a diogel 
i'w gario aUan yn effeithiol. 

Er fod gan yr Eglwys Sefydledig, y Pabyddion, 
a'r Anghydffurfwyr gymdeithasau yn Uafurio ym 
mysg y dosbarth truenus dan sylw, nid ydyw eu 
hymdrechion yn ymddangos o beU ond megys nifer 
o lanteri ar lwybrau y nos yn heolydd oulion Llun- 
dain. Myn General Booth lenwi yr oU megys â 
lampau ar unwaith, a chyffroi hoU lochesau anwiredd 
yng nghyd, gan hudo aUan y rhai a ymguddiant o'u 
mewn i oleuni ; ac y mae prif ddyngarwyr y deyrnas, 
o'r Archesgob a Oardinal Manning, a phrif flaenor- 
iaid y gwahanol enwadau, hyd yr anfíyddwyr, yn 
cefnogi ei ymdrech, ac y mae eisoes dros bedwar 
ugain mü o bunnau wedi eu haddaw iddo at yr 
achos. Nid oes a wnelom â beimiadu y gwaith, na 
prophwydo pa beth a ddaw o hono ; ond gaUwn 
ddysgu oddi wrtho fod calonau miloedd o ddyngar- 
wyr yn y deyrnas hon yn teimlo i'r by w dros druein. 
iaid y tir, ao yn barod i wneuthur aberth mawr i'w 
Uesäu. Y mae General Booth, o fewn yr ugain 



Digitized by 



Google 



18 



TR HAUL. 



mlynedd diweddaf, wedi gwneuthur pethau mawrion 
ym mysg dosbarth isaf cymdeithas drwy y byd. Y 
mae yn meddu ar y gallu i greu ymddiried, ennyn 
brwdfrydedd, trefnu, a mynu ufudd-dod. Un- 
ben&eth. fihorol ydyw ei gyfundrefn grefyddol, ae y 
mae ganddo yntau allu Bonaparte i gynnyrchu cyd- 
weithrediad, hunan-aberth, a defosiwn personol. 
GaU dyn o'r fath yma gychwyn pethau mawrion. 
Uh dyn sydd bob amser yn cychwyn symmudiadau 
grymus, gan anadlu, megys o'i ysbryd ei hun, yni a 
gwres i eneidiau ei ganlynwyr. 



GWADDOLIADAU BYDDIN YR IAGHAWDWRIAETH. 

Tuag ugain mlynedd sydd er pan gychwynodd 
Byddin yr Iachawdwriaeth ei gyrfa, ac y mae eisoes 



i meddiant o waddol fel y canlyi 


1 : — 




P- 


Ym Mhrydain Fawr 


.. 377,600 


Canada 


98.728 


Australia 


86,251 


New Zealand ... 


... 14,798 


Sweden 


.. 13,598 


Norway 


11,676 


SonthAfrica ... 


.. 10,401 


Ffrainc a Switzerland 


.. 10,000 


Holland 


7,188 


Unol Daleithiau America ... 


6,601 


India 


5,537 


Denmark 


2,840 



Revisw çfRemem, tad. 392, Hydref, 1890. 



644,618p. 



UNDBBAU LLAFUB, A SYMMUDIAD YB WYTH AWB 
Y DYDD. 

Bu aml ysgarmes galed y flwyddyn ddiweddaf 
rhwng yr undebau Uafur a'r meistri gwaith a chwm- 
nîon droe holl faes Uafur y byd ; ac yn nechreu y 
flwyddyn ennillodd yr undebau Uafur y frwydr, ym 
mhorthladd Llundain yn neülduol. Ond bu yr ail 
frwydr yn Awstralia yn anffodus i'r eithaf i lafur. 
OoUodd "marehogion llafur" y maee yn Uwyr yn 
Unol Daleithiau America ; a'r un dynged fu i hedd- 
geidwaid a gweision y Uythyrdai, gyda gweithwyr 
y gwaith nwy (gasworfo) yn Llundain. Bu ysgarmes 
fryrnig dros ychydig ddyddiau ar ffyrdd haiarn 
deheubarth Morganwg, ond terfynodd drwy gym- 
meryd a rhoi o'r ddau du. Bu i'r brwydrau hyn 
ddirfawr beryglu masnach y wlad, a rhai o'r gwersi 
a ddysgir i ni drwyddynt ydyw, " Mai trech gwlad 
nag arglwydd." Pa le bynag yr oedd teimlad y 
wlad fel cyfangorff o blaid yr undebau, yr oedd eu 



' êtrihêê yn Uwyddo ; a Ue bynag y byddai yn erbyn, 
: yr oedd yn aflwyddiannus. Y mae yr hoU wlad yn 
\fwy nag unrhyw ran o honi, ac ni all un blaid ddim 

gorthrymu yr oU. Llesiant masnachol a'r syniad o 
' gyfiawnder ym mynwes y Uuaws ydyw qeidwaid 

goreu iawnderau gweithwyr a meistriaid gwaith. 

Nid yn erbyn eu gilydd y mae gweithwyr Prydain. 

yn cydymgeisio, ond yn erbyn gweithwyr y byd oU. 

WYTH AWR Y DYDD. 

Y mae y symmudiad hwn wedi dyfod i guro wrth 

ddrws y Senedd. Mae wyth awr y dydd yn ddigon 

, i ddyn lafurio mewn Uawer math o waith, megys 

| mewn ffwrneisiau ac o dan y ddaiar, ae mewn Uawer 

I caledwaith neu gaswaith araU ; ond ni ellir cyfyngu 

oriau dyledswyddau y rhan fwyaf o weithwyr i wyth 

awr heb yr anghyflawnder mwyaf. Y mae puddìer 

yn colli mwy o chwys a gwario mwy o'i nerth mewn 

pedair awr nag a wna Uaŵer Uanc gweini mewn mis, 

i oddi gerth amser cynauaf. Da genym weled meib- 

i ion y chwys wyneb a'r Uafur gewynol yn dyrchefu 

fel dosbarth, gan lefelu i fyny i sefyU ysgwydd yn 

ysgwydd gyda'u brodyr sydd wedi cael y blaen ar- 

I nynt mewn addysg ao eiddo. Ond drwy hunan- 

i ymddiried, darbodaeth, diwydrwydd, a chymmedr- 

' oldeb a sobrwydd, a thrwy gynnüo a bod yn alluog 

: i gymmeryd rhanau mewn cwmnYon, y Uwyddant i 

1 rsoU Uafur. 

OWLETDYDDIAETH DRAMOB. 

Uwrop. — Er fod yr oU o genedloedd Ewrop yn dal 
i ymarfogi, y mae yr awyrgylch wleidyddol wedi 
goleuo Uawer yn ystod y flwyddyn. Teimlir fod y 
perygl o ryfeloedd mawrion yn Uawer Uai nag yr 
oeddynt. Y mae y cynghrair cadarn rhwng Ger- 
mani, Awstria, ac Itali yn wrthglawdd cryf rhag i 
Rwssia na Ffrainc ryfygu tori ar yr heddwch, a 
hyny yn fwy gan y gwyddys fod Lloegr o ochr y 
pleidiau heddychol. 

ühol Daleithiau Amertca. — Un o ddygwyddiadau 
mawrion America oedd pasio Mesur Diffyn Dollau 
McRinley, yr hon sydd yn dyblu y doU a godir ar 
lawer iawn o'r nwyddau a gludir o wledydd ereiU i 
America. Amcan y mesur hwn yw cyfodi cymmaint 
o doUau ar nwyddau gwledydd ereiU fel na allent 
gael gwerthiant yn America, a thrwy hyny ddenu 
cwmnîon arianog y fath weithydd yn Lloegr i gyfodi 
Uaw-weithfëydd neu faetories yn yr Unol Daleithiau 
i wneuthur y nwyddau yno, Ue y caent eu gwerthu 
heb dalu toU. Proffesid mai darparu gwaith a 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



19 



chyflog da oedd oais y Blaid Werinol wrth gefhogi y 
me8ur. Ond yr oedd y Democratiaid yn erbyn y 
mesur hwnw ; ac yn yr etholiad a ddilynodd yn lled 
fuan, hwy a ennülasant fwyafrif aruthrol. Ni 
wyddys pa beth a fydd canlyniad hyn. Dysgwylia 
rhai y bydd yn rhaid newid niesur y tollau afresym- 
ol, ac fod cyfnod masnach ryddach yn nesu ; ond 
ychydig o arwyddion sydd. Ar yr egwyddor hunanol 
y gweithredir yno hyd eto. 

Talsithiau Deheuol America. —GyftröuB iawn fu 
cyflwr y taleithiau pabyddol a hanner Hispanaidd 
hyn. Diorseddodd blaenoriaid milwyr Brazil eu 
hyinerawdwr, un o ddynion goreu yr oes, a sefydl- 
asant weriniaeth mewn enw, ond matho lywodraeth 
clymblaid ydyw hyd yn hyn. 

Bu tair gweriniaeth arall nad ydynt braidd yn 
werth eu henwi, yn rhyfela â'u gilydd yn ffyrnig, 
dan y broffes o geisio undeb agosach. Clywsom son 
droiau am ddynion parod i ymladd am heddwch ar bob 
mynyd ; felly y gwnai gweriniaethau Ganoldir 
America. 

Mynodd " Gweriniaeth Arianin ,, (The Argentine 
Republic) hithau chwareu ag arfau rhyfel a dadym- 
chwelyd ei llywodraeth y Uynedd. Y gwir anes- 
mwythder oedd tuchan dan ddyled ar ol benthyca 
gormodedd o arian, a methu talu y Uogau. Pobl 
ddiog ddyfethgar ydyw preswylwyr Hispaenaidd y 
rhan yma o*r byd ; ac y maent yn benthyca arian o 
Loegr yn barhäus, ac mewn canlyniad i hyn y bu 
agos i fanc mawr Baring a'i Gwmni dori. Y mae y 
banc hwn wedi rhoddi benthyg miliynau o bunnau i'r 
gweriniaethau terfysglyd hyn at wneuthur ffyrdd 
haiarn, a phorthladdoedd, a Uongau, ac y maent yn 
methu cael y Uogau. 

GWLETDYDDIAETH GABTEEF. 

Çychwynodd y weinyddiaeth ei gyrfa ar ddechreu 
y flwyddyn yn Uwyddiannus, gan addaw pethau 
mawrion. Tybid fod cyllideb Mr. Goschen yn or- 
chestwaith ; ond ar ol myned ym mlaen dros ennyd 
yn dda, dygodd Oanghellydd y Trysorlys aUan 
ddarpariaeth fechan at leihau nifer y tafarndai, Ue y 
tybid fod gormod o honynt, drwy brynu y trwydded- 
au a'u dilëu. 

Yr oedd darpariaeth mesur y trwyddedau yn hyn 
yn debyg i ddarpariaeth deddfau anifeiliaid heintus. 
Darperir yno fod yr anifail heintus i gael ei ladd, 
a*r meddiannwr i gael tâl am yr anifail o dreth a 
gyfodir ar yr ardal. FeUy cododd Mr. Goschen 
dreth o chwecheiniog y galwyn ar wirodydd, ac am- 
canodd i un rhan o dair o*r dreth hòno fyned at dalu 



am drwyddedau y tai diangen— fel Ueoedd heintus 
— er mwyn eu düëu; a darparai hefyd nad Oedd 
trwyddedau newyddion i gael eu rhoddi yn y fath 
leoedd. Ond cyfodwyd gwaedd o " waddoli tafarn- 
dai" yn erbyn y mesur. Oynhyrfwyd teimlad y 
Uuaws ; credodd cefnogwyr sobrwydd drwy y wlad 
foà y gwaith yn ddrwg, a rhoddwyd attalfa hollol i 
amcan da drwy roddi iddo enw drwg. 

Bu agos i hyn â rhoddi ergyd marwol i'r weinydd- 
iaeth. Llwyr-feddwodd yr wrthblaid ar ei Uwydd- 
iant, ac ymdiechodd drwy bob dyfais deg ao annheg 
i ddyrysu hoU waith y weinyddiaeth, a Uwyddodd i 
fesur helaeth. Aeth Mesur Pryniad y Tir yn yr 
Iwerddon yn ofer, a Mesur Taliad y Degwm yn 
Lloegr dros y bwrdd ; a phenderfynodd y weinydd- 
iaeth, rhwng ofn a gobaith, ail-ddechreu ei Senedd- 
dymmor nesaf yn y mis Tachwedd. 

Ar ol tori yr eisteddiad gwnaeth Arglwydd Salìe- 
bury cytundeb cydweithrediad trafnidiol, a sefydliad 
terfynau trefedigaethau gyda Germani, er mawr 
foddhâd i'r ddwy ymherodraeth. Y mae ar y ffordd 
i wneyd yr un peth à Ffrainc, Itali, a Phortugal ; 
ond eto y fath oedd y clwyf a gawsaì y weinyddiaeth 
drwy waedd gwlad yn erbyn Mesur y Trwyddedau, 
fel y gwasgai yr wrthblaid yn barhäus am Etholiad 
Cyffredinol. Y waedd barhäus gan y Ehyddfryd- 
wyr oedd am Etholiad Oyffredinol o dan faner unig 
Mr. Gladstone a ParneU. Gladstone sydd fawr a 
PharneU yw ei brophwyd oedd Uef y Uuaws Rhydd- 
frydig, hyd nes yr ymsaethodd goleuni o Lys Ysgar- 
iaeth i 

DDYNOETHI PABNELL, 

a'i ddangos yn ei liw ei hun. Tynwyd y gorohudd 
ar unwaith oddi ar lwybr ei fywyd aflan, a Uen yr 
hud a ohyfaredd oddi ar lygaid y rhan grefyddol o'i 
edmygwyr yn y wlad hon ; a gwelwyd ynddo gyfuh- 
iad o lygrwr aflan bywyd teuluaidd, a thwyUwr 
anwireddus cyfaül a ohydwladwr ymddiriedol. 

Yr oedd gwyngalchiad cyflawn meistr mawr yr 
ymadroddion swynol wedi gmsgo ParneU yn 
nychymmyg rhan fawr o'r cyhoedd fel rhyw angel o 
wladgarwr nas gaUai na ohamweithredu na oham- 
gymmeryd. Yr oedd ei nodwedd enciliedig yntau 
yn ymgadw o'r neiUdu, gan ddyfod allan ar adegau 
megys o gyssegrfan myfyrdod, ao " ol cystudd ar ei 
ruddiau," i wasanaethu ei wlad, wedi ei wneuthur 
yn wrthddrych edmygedd ei blaid. Ond dyma 
oleuni Llys yr Ysgariaeth yn ei ddangos yn ei liẃ 
ei hun, a theimlad moesol a chrefyddol cenedl gyfan 
yn cael ei archolli, a'r wladyn codi gwaedd. 



Digitized by 



Google 



20 



TE HAUL. 



«WJlBDD OWLÀD 

a ddeŷröes y gwleidyddion i weled hagrwch cym- 
meriad Parnell. Tr oedd rhai oflaenoriaid Radical- 
iaid LloegT ar unwaitb am ei ail wyngalchu ; brysiai 
yr aelodau Owyddelig oll i dyru o'i amgylch, ei 
gofleidio a'i gusanu. Pasiodd bron yr oll gyrff 
oyhoeddus — pwyllgorau y Land League, byrddau 
gwarcheidwaid, cynghorau dinesig, a dirprwywyr 
dineeig drwy yr Iwerddon bleidleisiau o ymddiried 
ynddo ; a safodd yr offeiriadaeth babaidd yn fud, 
gan ofni gweithredu yn rhy fuan. Ond clywodd 
Mr. Gladstone floedd fawr yr Tmneillduwyr Seis- 
onig a'r Presbyteriaid Tsgotaidd ; a da iawn genym 
yohwanegu, yr oll a welsom o'r wasg Gymreig, a 
rhoddes allan ei lythyr poüticaidd at Mr. Morley — 
Uythyr nid ar y pwnc o'r hyn oedd weddus ynddo ei 
hun, ond ar yr hyn oedd gyflëus a manteisiol dan 
yr amgylchiadau. Tr ydym yn dioloh i Mr. Glad- 
stone am barohu oydwybodau y rhan grefyddol o'i 
blaid, ond nis gaUwn ei ddyrchafu i binacl uohaf 
amddifrynwr moesoldeb gwleidyddol T mae mor bur 
a ohryf a neb fel amddiflynwr moesoldeb teuluaidd 
a ohyssegredigrwydd priodas, ond y mae yn gwbl 
ddaU i lygredd yr offerynau a ddefhyddia i gario 
aUan ei gynUuniau gwleidyddol. 

Gwyddai Mr. Gladstone chwe mlynedd yn ol fod 
cymmeriad ParneU yn bob peth y pryd hwnw ag 
ydyw yn awr ond ei odineb, a darluniodd ef yn y 
Uiw hwnw. Ond goUyngodd ef o garchar, cyfododd 
* ef o'r ffos, diosgodd ef o wisgoedd ei anwiredd, a 
thrais, a chreulondeb, a gwisgodd am dano â'i 
ddülad ei hun (neu cymmerodd wisgoedd PameU 
am dano ei hun), a chymmerodd ef i fyny i farchog- 
aeth yn afl gydag ef yn ei gerbyd gwleidyddol. Bu 
Mr. Gladstone a'i blaid, dan ddylanwad swyn a chy- 
fáredd awydd am swyddi, am bum mlynedd yn hanner 
addoU ParneU aflan. A bu Mr. Gladstone wyth 
niwrnod cyfan, medd ParneU, heb awgrymu un 
gwrthwynebiad i gydweithredu ag ef mewn gwleid- 
yddiaeth. Owaedd y wlad, y mae pob Ue i gredu, a 
ddeffröes gydwybod y prif-wleidyddwr Rhyddfrydol; 
acyrydym yn diolch o galon fod gan y wlad eto 
gydwybod a bar iddi waeddi aUan yn erbyn Uygredd 
moesol. Deffröes troseddiad erchyU o'r seithfed 
gorohymmyn hi. 

Ond y mae y chweohed, yr wythfed, a'r nawfed 
gorchymmyn wedi bod dan draed gwleidyddol er ys 
rhai blynyddoedd. A raid cael trosedd erchyU i 
agor Uygaid y wlad i weled cyssegredigrwydd y rhai 
hyn? 

M0B80LDBB PBBSONOL GWLBIDYDDWYB. 

T mae yr achos o odineb a brofwyd yn erbyn 



PameU wedi dwyn i'r wyneb y pwnc o foesoldeb 
personol ein deddfwyr. Myn rhai o'n hawdurdodau 
politicaidd nad oes dim â wnelo moesoldeb personol 
â gwaeanaeth cyhoeddus. T mae y cyfryw syniad 
cableddus y fath ag na fyn y gydwybod ddynol ei 
oddef, oni bydd y syniadau moesol wedi eu pylu gan 
nwyd a chwant. Ni bu erioed mor bwysig i'r wlad 
edrych am wŷr o gymmeriadau moesol pur i'w cyn- 
nrychioli. Nid cynnrychioU dosbarth y mae aelod- 
au seneddol yr oes hon, ond holl benau teuluoedd y 
wlad a'i thŷ-ddeüiad. T mae Uygaid gwlad yn 
agored ar ei chynnrychiolwyr ; ac er mwyn oael 
gwlad dawel, gofÿnir i'w deddfau fod yn gyssegredig 
yn ei golwg. " Gweinidog Duw " ydyw y deddf- 
wneuthurwr mor wirioneddol a'r pen coronog a 
fyddo yn rhoddi y deddfau a lunir mewn grym. T 
mae o bwys neiUduol i bob sir a thref ddewis y 
dynion mwyaf moesol ac anrhydeddus a ailant gaei 
i'w hanfon i'r Senedd ; a chofíer hyn, os gelwir am 
waith anonest, na cheir cymmeriadau o'r fath oreu 
i'w gyflawnu. 

MBDDYGINIABTH DB. KOCH. 

T mae pob Ue i gredu y bydd y flwyddyn 1890 
yn un deüwng o " lythyren goch " yng nghalendar 
y meddygon, drwy ddarganfyddiad moddion i 
weUäu yr afíechyd mwyaf difaol a nychlyd yn ein 
gwlad, a chredir yn gryf fod y Dr. Koch, o Berlin, 
wedi cael ailan foddion i'w attal ac iachäu mor 
effeithiol ag ydyw eowpoch i attal y frech wen. De£a- 
yddir dduU cyffelyb i roddi eowpotìc drwy ohwistreUu 
yohydig o lymph neu wlybwr meddygol i'r corff 
dynol tua chanol y cefn. Effeithia hyn fel eowpoeìc 
ar yr hoU gyfansoddiad. 

Y WASO OYMBEIO. 

Siaradwyd gryn lawer, gan wŷr o'r pellder yn 
fwyaf neiUduol, ar y Wasg Eglwysig yn y flwyddyn 
ddiweddaf. T mae hyny yn dda, ond y mae 
gweithredu mewn cylchoedd agos yn weU. T mae 
cylch seiat fiBol y Methodistiaid Calfínaidd yn 
dwyn mawr debygolrwydd i gylch deoniaeth wladol 
yr Eglwys. Dengys y dyfyniad canlynol o weith- 
rediadau 

0YFABFOD MISOL LLEYN AO BIFIONYDD 

y modd y gweithredir yno : — 

" Ehoddwyd adroddiad am gylchrediad y Dryeorfa 
a Thryêorfa y Plant o fewn cylch y cyfarfod misol, a 
dosbarthwyd Uythyr argraffedig y Parch. W. 
WiUiams, Abertawe, ar gylchrediad y Dryeorfa. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



21 



Penderfynwyd fod i'r Uythyr gael ei ddarllen ym 
mhob Ysgol Sabbathol, yn gystal ag yn yr eglwysi, 
a rhoddwyd annogaethau i ymdrech adnewyddol ! 
ym mhlaid eu cylchrediad at y flwyddyn ddyfodol — j 
yr hysbysrwydd am ychwanegiad yn rhif y naill neu ; 
y llall i'w anfon i'r goruchwyliwr sirol, heb fod yn ' 
ddiweddarach na Hhagfyr 24ydd." — T Goleuad. | 
Gwneler yr un peth yn ein deoniaethau gwladol. 



SERCH ADGOF 

Am Margaret Catherine WiUiams, diweddar wraig Mr. 

W. WiUiams, 6, Egerton-street, Wrexham, ae unig 

fereh i John Jones, elochydd, Idansantjjraid, yr hon a 

fufarw ar enedigaeth merehfeehm y 7fed o Daehwedd, 

1889, yn 31 mlwydd oed. 

Gwblwn wrth ryw feddrod tawel, 

Yn y gladdfa brudd ger llaw, 
Dirion dad yn plygu'n isel 

Gyda'i blentyn yn ei law, 
Ac yn gosod pleth o flodau 

Tyner ar y dystaw fedd, 
Gan eu hiro hwy â'i ddagrau — 

Tristwch dwfh oedd ar ei wedd. 

Gwedd y plentyn bach ac yntau 

Wnai i'm calon ymlesgäu, 
A chan araf laesu 'nghamrau 

Safwn o'r tu ol i'r ddau ; 
Yno gan alarus gwynfan 

Syrthiai'i ddagrau o un i un, 
Llefai wrth ei fachgen bychan, 

Ac yn rhanol wrtho'i hun — 

" 0! fy anwyl blentyn bychan, 

Diwrnod pygddu ydyw hwn ! 
Bhy ddiniwed wyt ti weithian 

I amgyffred maint fy mhwn ; 
Ond os cei estyniad dyddiau 

Teimli di a'th frawd paham 
'Ewyf yn awr yn wylo dagrau 

Ghdar mawr ar fedd dy fam. 

" Fe aeth blwyddyn hirfaith heibio 

Er y dydd y ciliodd hi, 
A chan adael, 'rwyt yn cofio, 

Dy chwaer fechan gyda ni : 
Clywai ganu yr angylion, 

A chan swyn y nefol gân 
Brysiodd hi tu draw i'r afon 

At y còr angylaidd glân. 



"Ond er hyn chwith ydyw cofio 

Am y tŷ a'r gadair wag, 
Ac nid rhyfedd 'mod i'n wylo 

Dros fy mhlant ar ddechreu mag : 
Wylai'i mam, a'i thad, a'i brodyr 

Ddagrau serch am dani hi, 
Ond myfì fy hun ẃyr ystyr 

Dyfhder maint fy ngolled i. 

" Ofer chwilio cyfrol natur 

Am esboniad ar y drefh, 
Bhaid wrth lawnach esboniadur 

Er mwyn canfod Duw tu cefii : 
Pell tu hwnt i ddeall anian 

Ydy w troion prudd fel hyn, 
Diffodd mae ei Uusern egwan 

Yn nhywyUwch nos y glyn. 

" Aneffeithiol ar y goreu 

Ydyw cydymdeimlad dyn, 
Pan y deifia anadl angeu 

Degwch gwedd y blodau cun : 
Pan fo hoffder oes yn cilio 

Megys niwl o'r awyr draw, 
Egwan iawn er cryfed fyddo 

Ydyw gafael dynol law. 

" Nis gaU swyn telynau daiar, 

Er mor uchel fýddo'u tant, 
Gyrhaedd dyfnder calon galar 

Pan yn plygu yn y pant : 
Ehaid wrth swyn rhyw fiwsig araU, 

Seiniau tyner telyn Duw, 
Nid oes neb ond Ef yn deaU 

Dyfhder teimlad calon ftiw. 

" Tua'r bedd ni phlygwn mwyaoh, 

Yno nid oes dim i'w gael — 
Dim a ddeffry'r hen gyfeülach, 

Dim a nertha'r galon wael ; 
Trigfan tyweU nos sydd yno, 

Nos a byla'n Uygaid prudd, 
Nes i ddagrau ymddylifo 

Megys afon dros y rudd." 

Weithian fybiwn weled angel 

Draw o entryoh nefol wlad 
Yn dynesu'n ddystaw dawel 

At y traUodedig dad ; 
Lledai esgyU gwynion drosto 

Ef a'i blentyn wrth y bedd, 
A Uefara'n dyner wrtho 

Eiriau o gysurlawn hedd — 



Digitized by 



Google 



n 



YR HAUL. 



" Paid ag aros yn y gladdfa 

Er mor hoff yw'r Ue ei hun, 
Edrych draw trwy fiydd i Wynfa 

Am dy ddiwair fiyddlawn fun : 
Bydd yn dawel ennyd fechan, 

Er mor dywyll ydyw'r glyn, 
Oariad Duw sydd yn y cyfan, 

Ti gei wybod ar ol hyn." 



Penfeo. 



BETH YW OYDWYBOD DDA? j 

Cydwybod ydyw y gynneddf hòno o eiddo'r enaid 
dynol, trwy yr hon y ceisia creaduriaid rhesymol 
ffurfio bam am eu hegwyddorion a'u hymarferion, 
fel ag i benderfynu pa un ai da ai drwg ydynt. 
Cydnabyddir yn gyflredinol ei bod yn un o'r gallu- 
oedd mwyaf gwerthfawr a ryngodd bodd i'n holl- 
ddoeth a graalawn Oreawdwr ein cynnysgaeddu ag 
ef. Amrywiol a Uuosog yw y syniadau a ffynant 
ym mysg dynion yng nghylch cydwybod. Modd 
bynag am hyny, ond i ni dynu ein syniadau o Air 
Duw— unig safon gwirionedd— credwn fod cydwybod, 
fel pob cynneddf arall o eiddo yr enaid, wedi ei 
gosod yn agored i holl effeithiau diry wiol y cwymp. 
Y mae wrth natur, fel y galon, yn anwybodus, yn 
ammhlygedig, ac aflan. Cyn y gall gyflawnu yr 
amcanion ei bwriadwyd, rhaid iddi gael ei haddysgu, 
ei harwain, a'i phuro gan yr Ysbryd Glân. Yn ei 
chyflwr dirywiol presennol gall wneyd dyfarniadau 
tra gwahanol i ewyllys ddadguddiedig y nefoedd : 
gall gymmeradwyo y gweithredoedd a goodemnia 
Duw, gall esgusodi y pechodau a ffieiddia Duw, gall 
lefaru heddwch pan fygythia Duw lid. 

Gŵyr pob un sydd ychydig yn gydnabyddus o'r 
syniadau a fodolant ym mysg dynion, fod y rhai 
hyny nad ydynt yn cymmeryd unrhyw ddyddordeb 
ym mendithion yr Efengyl yn dra mynych yn 
hawlio cydwybod dda, a hawlir y rhagorfraint mor 
gyffredin gan y byd, fel nad oes ond y rhai gwaethaf 
ac aflanaf yn cael eu tybio i fod yn amddifad o'r 
fendith werthfawr hon. Mae yn alarus meddwl fod 
golygon cyfeiliornus ar y pwnc hwn yn dra chy- 
ffredin. Gan hyny, y mae yn wir bwysig ar fod i'r 
golygon hyny gael eu harchwilio er dangos eu twyll 
a'u perygl. 

Ar rai prydiau camgymmerir tymmer naturiol, 
swynol, a charüaidd _am gydwybod dda. Er mor 
lygredig yw y galon ddynol, arddengys yn aml ei 



bod yn feddiannol ar beth daioni. Pà sawl rhiant 
yr hwn nad yw ei galon yn uniawn ger bron Duw, 
eto a " ddyry roddion da i'w blant" ! Sawl cyfaill, 
yr hwn mae ei galon yn dwyllodrus yng ngolwg 
Duw, eto a geidw gyfeillgarwch dilys ! Sawl un na 
ddarfu i'w galon erioed lochesu yr un syniad cywir 
am fawr ddrwg pechod fel ei cyflawnir yn erbyn 
Duw cyfiawn a sanctaidd, er hyn i gyd a deimlodd 
wrth weled trueni dynolryw, ac a wnaeth ryw gym- 
maint er lliniaru dyoddefiadau dynolryw. Ond nid 
yw hyn yn brawf fod y gydwybod yn iawn. 

Edifeirwch rhanol am bechod a gamgymmerir 
weithiau am gydwybod dda. Y mae Uawer a ar- 
weinir gan air neu wialen y Goruchaf i ddangos gofid 
ysbryd blin o herwydd eu troseddau ; ond y mae yn 
eglur nad oes ganddynt y duwiol dristwch hwnw 
" sydd yn gweithio edifeirwch er iachawdwriaeth, 
ond tristwch y byd (hwnw) sydd yn gweithio angeu." 
Pwy sydd yn dangos mwy o ofid ar brydiau na'r 
meddwyn ? a phwy sydd yn dychwelyd mor fuan a 
pharod at ei chwantau a'i arferion ag ef ? 

Oamgymmerir ymwrthodiad hannerol â drwg am 
gydwybod dda. Ceir llawer a ofalus ochelant rai 
pechodau, tra y rhuthrant i rai ereill. Gochelant 
gyfiawnu troseddau agored, ac eto rhydd ymollyng- 
ant i gyflawnu rhai cuddiedig a dirgel. Prawf y 
cyfryw dröedigaeth ranol, a hannerog ymwrthodiad 
â phechod, nad yw y galon yn uniawn ger bron 
Duw, na'r gydwybod yr hyn a ddylai fod. 

Y cyfryw yw rhai o'r camgymmeriadau y syrth 
dynion iddynt mewn perthynas â chydwybod. Gan 
û y n y> gofynwn yn awr, beth yw cydwybod dda 
yn yr ystyr Ysgrythyrol ? Cydwybod wedi ei 
hàdnewyddu gan ras dwyfol ydyw. Mae y cyf- 
newidiad mawr hwn, yr hwn a effeithir trwy nerthol 
weithrediad Ysbryd y gwirionedd, yn anhebgorol i'r 
rhai oU a fynant fwynhau y ffafr ddwyfol. " Ehaid 
eich geni chwi drachefn," ydyw dadganiad pendant 
ein Harglwydd. Hyd nes y cawn ein haileni, mae 
y meddwl a'r gydwybod yn halogedig. Ehaid cael 
egwyddorion newydd ynom, rhaid bwrw yr hen 
bethau ymaith yn Uwyr oddi wrthym, rhaid ein creu 
o'r newydd yng Nghrist Iesu, cyn y gallwn gael 
cydwybod dda. 

Y mae hefyd yn gydwybod a reoleiddir gan yr Y*- 
grythyrau Sanctaidd. Hyd yn oed gwedi i egwyddor- 
ion pur gael eu planu ynom, mae y gydwybod yn 
agored i gyfeiUorni os na bydd rhyw safon wedi ei 
ddarparu wrth ba un y mae ei phenderfyniadau i 
gael eu harwain a'u Uywodraethu. Oeir y safon 
yna yng Ngair Duw. Ehaid i ni appelio at hwn 
ym mhob sefyUfa y'n gosodir ynddi. Ehaid i ni dynu 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



28 



ein holl hyfforddiant o hwn. Ni ddylem adael i'n 
hopiniynau ein hnnain sefyU yn wrthwynebol i 
feddwl dadguddiedig y nefoedd. Rhaid i'n pen- 
derfyniadau a'n harnau mewn pethau ysbrydol bob 
amser gael eu rheoleiddio gan y gyfraith a'r dystiol- 
aeth. 

Gallem nodi nodweddion ereill cydwybod dda; 
ond ymddengys i ni fod yr hyn a nodwyd yn cynnwys 
y gweddill. Pan mae yr enaid wedi ei adnewyddu, 
a barnau yr enaid adnewyddedig yn cael eu rheol- 
eiddio gan a'u ffurfio wrth Air Duw, diau gallwn 
ddweyd yn ddiryfyg fod genym gydwybod dda. Y 
cyfryw gydwybod a gydnabyddir gan Dduw yn dda, 
o blegid ei bod wedi ei ffurfio gan yr Ysbryd Glân 
ei Hun, ac yn ceisio dilyn ei ewyllys Ef ym mhob 
peth. Y cyfryw gydwybod a arddelir gan Dduw yn 
nydd Crist yn dda, o blegid y bydd yn unol â phender- 
fyniadau y dydd mawr hwnw. Y fath fendith an- 
nhraethol yw cydwybod dda ! Priodol gall y sawl 
sydd feddiannol arni ddweyd, " Ein gorfoledd ni 
yw tystiolaeth ein cydwybod." Ac ! mor ymdrech- 
gar y dylem fod i "ymarfer cydwybod ddirwystr 
tuag at Dduw a dyn." 

Ofhadwy yn wir yw brathiadau cydwybod euog ! 
Yr oedd trueni Oain a Judas yn anamgyfiredadwy ; 
ac annhraethol hefyd y w poenau meddyliol y pech- 
adur, pan y teimla geryddon cydwybod euog. Beth 
a ddywedwn am gydwybod wedi ei chaledu trwy 
dwyll pechod — wedi ei rhoddi i fyny i ly wodraethiad 
y Diafol, ac wedi ei serio â haiarn poeth? Ond 
bendigedig fyddo Duw, gall gwerthfawr waed Orist 
olchi ymaith yr euogrwydd dyfnaf, a phuro y gyd- 
wybod aflanaf. Am hyny, gweddîwn am gymhwys- 
iad o'r gwerthfawr waed hwn. 

10, Bryn Castell, Dinbyeh. B. Hughbs. 



Y PAROH. EICHARD JONES, AINON. 
(Parhâd o dudal 278). 

PENNOD XXV. 

Ymadael âW llotty. Dewü galwedigaeth. 

Yb oeddwn y pryd hwn yn tynu ym mlaen at fy 
mhymthegfed mlwydd, ac yn dechreu dysgwyl ac 
hiraethu am gael gollyngdod o'r Üotty er myned i 
ddysgu rhyw alwedigaeth neu gilydd, er ennill fy 
mywoliaeth. Yr alwedigaeth ddewisedig genyf 
oedd eiddo y crydd, ac yr oedd fy mhryder yn fawr 
iawn o barthed a gawn i ddewis fy ngalwedigaeth 



neu beidio. Un prydnawn, wedi dychwelyd o'r ysgol, 
ymwelwyd â mi gan gaplan y sefydliad, a chymmer- 
odd yr ymddyddan canlynol le rhyngom : — 

"Wel, fy machgen, y mae dy dymmor yn y 
sefydliad yma bron â dyrwyn i fyny, a gelli ddysgwyl 
gorchymmyn un o'r dyddiau nesaf yma i ymbarotoi 
i adael y lle er myned i ddysgu erefft, fel ag i fod 
yn alluog i ennill dy fywóliaeth yn y dyfodol. Pa 
grefft yr wyt yn ei feddwl fyddai oreu genyt ? " 

" Crydd, syr." 

" Wel, yn wir, yr wyt yn peri i mi wenu wrth dy 
glywed, gan mai yn grydd y cefais i fy ngodi, a 
chredwn pan oddeutu dy oed di, ond i mi ddyfod yn 
alluog i wneuthur dwy esgid, y byddwn wedi Uwyddo 
i gyrhaedçl y fiin uchaf yn ysgol perffeithrwydd ; ond 
yn wir, wedi llwyddo i hyny gwelais yn fuan iawn 
fy nghamsynied, ac os y gwrandewi ar gynghor un 
ag sydd yn brofiadol, ti wnei rhoddi heibio feddwl 
am fod yn grydd, a dewis rhyw alwe.digaeth arall a 
fyddo yn iachach ac yn rhagorach." 

" Na, crydd wyf i fod. Yr wyf wedi penderfynu 
hyny yn fy meddwl er ys Uawer dydd bellach, ao 
nid yw ond ofer waith i neb i geisio troi fy mhender- 
fyniad yn ol." 

" Wyt ti wedi pwyso a mesur pethau yn ddifrifol 
yndyfeddwl?" 

" Oredaf fy mod." 

" Yn awr, a wyt wedi ystyried fod yr alwedigaeth 
o grydd gyda'r neu yn hytrach y mwyaf afìachus a 
blinderus i'r natur ddynol o bob galwedigaeth. Ys* 
tyria y mater yn drwyadl, da tithau. Meddwl eistedd 
i lawr o saith o'r gloch y boreu hyd ddeg,neu yn fynych 
un ar ddeg a deuddeg o'r gloch yn yr hwyr yn yr un 
agwedd, ac yn aml mewn ystafeU ddioleu, a'i awyr- 
iad yn bob peth ond yn ddymunol— y mae yn 
ddigon i ladd y cyfansoddiad cryfaf. Y mae yr 
oriau yn afresymol o faith, ae fel rheol ni hynodir y 
frawdoliaeth gryddol gan diriondeb ac amynedd at eu 
prentisiaid, neu dyna fel y cefais i fy hen feistr : hen 
greadur drwg-dymmerog a rheglyd, a Uawer gwaith 
y teimlais yr ystrapen yn plethu o gylch fy nghoesau, 
ahyny am y peth nesaf i ddim." 

" Nid yw o un gwahaniaeth genyf fi, os na chaf 
ddysgu bod yn grydd, gweU fyddai genyf fyned i 
gymmeryd fy siawns yn y gweithf ëydd." 

"Na, paid ar un cyfrif, fy maehgen, ft meddwl 
am fyned i'r gweithf ëydd ; waith os gwnei, ystyriaf 
hyny fel y cam cyntaf o dy eiddo i ddistryw." 

" Wel, os na chaf fyned i ddysgu bod yn grydd, 
i'r gweithf ëydd yr af fi. Y mae yn y gweithf ëydd 
gystal dynion ag y deuir o hyd iddynt mewn ua 
man, neu mewn unrhyw ddosbarth o gymdeithas." 



Digitized by 



— 



24 



TB HAUL. 



" Gwir, ac mor wired a hyny y mae yno oynddrwg, 
a gwaeth hefyd os oes modd, nag y deuir o hyd 
iddynt yn un man arall, ac ond odid na fydd iddynt 
geisio dy ddenu di sydd yn ieuanc i'w ffyrdd dryg- 
ionus hwy. Tr oeddwn pwy ddydd yma yn teithio 
ar y rheilffordd, ac mewn goreaf ag oedd yn sefyll 
yng nghanol y gweithf ëydd, wele hanner dwsin yn 
dyfod i mewn i'r cerbyd ataf, ac 0! y fath iaith 
ofhadwy, a'r fath ymadroddion anllad a ddefnyddid 
ganddynt : teimlwn fy ngwallt yn sefyll yn syth ar 
fy mhen, ac fy ngwaed yn rhewi yn ei rhydwelîau. 
Braidd y oredwn fy hun mai ym mhlith dynion 
oeddwn, ac na thueddid fi i gredu fy mod wedi cael 
fy nhrawssymmud i fysg ellyllon damnedig y pwll 
diwaelod; a ohan dy fod mor benderfynol o fynu 
dysgu bod yn grydd, gwnaf fy ngoreu drosot er 
sicrhau Ue dymunol a meistr tirion a chrefyddol i ti. 
Tr wyf wedi oael fy hysbysu y bydd i'r bwrdd i 
drafod dy fater yn eu heisteddiad nesaf." 

Tmadawodd fy nghyfaül parchedig â mi ar hyn, 
a theimlwn fy meddwl yn dawel, gan fy mod yn 
sicr y byddai iddo ef fod yn unol â'i air, 
ao y gwnelai ei oreu drosof. Bellach nid oedd 
genyf ond dysgwyl am ddyfodiad y dydd Meroher 
canlynol, pryd y byddai i aelodau y bwrdd 
gyfarfod ar fy mater ; a phrydnawn dydd Mawrth, 
derbyniais yr hysbysrwydd nad oeddwn i fyned i'r 
ysgol dranoeth, gan fy mod i ymddangos o flaen 
urddasolion y Bwrdd Gwarcheidiol, ac yn gynnar 
prydnawn y dydd oanlynol oefais fy ngwysio i'w 
presennoldeb. Holwyd fi ol a gwrthol ganddynt, 
pnd daliwn yn ddioUwng a diysgog at fy mhender- 
fyniad blaenorol o fynu bod yn grydd ; ac yn wir, 
darfu iddynt roddi i mewn, a chefais fy nymuniad. 
GoUyngwyd fi yn rhydd gyda rhybudd i osod fy hun 
yn barod mor fuan ag y gaUwn er myned i ddechreu 
ar fy mhrentisiaeth, ac ym mhen yr wythnos yr 
oeddwn wrthi yn ymbarotoi gogyfer a myned at fy 
meistr newydd. Teimlwn yn dra phryderus gyda 
golwg ar newid fy sefyUfa. Tn wir yr oeddwn 
wedi ymgydnabyddu i'r fath raddau â fy sefyUfa 
ddarostyngedig, ac wedi derbyn cymmaint o serch- 
ogrwydd a charedigrwydd oddi ar ddwylaw rhai o'r 
swyddogion, nes y teimlwn i raddau yn hiraethlawn i 
ymadael â hwy, ac ymgodai rhyw deimladau rhyfedd 
yn fy mynwes ar fy ngwaith yn coUi golwg ar y 
sefydliad y boreu yr oeddwn yn cychwyn i fy Ue 
newydd. Hebryngodd y caplan fi hyd at yr orsaf, 
a mynodd fy ngweled, yng nghyd â'r hyn a berthyn- 
ai i mi, yn ddiogel yn y cerbyd, ac wrth siglo dwy- 
Jaw â mi ar waith y gerbydres yn cychwyn i'w thaith, 
goUyngodd ry wbeth i fy Uaw, yr hyn a feddyHwn ar 



y pryd oedd yn ddernyn chwecheiniog, ond ar fy 
ngwaith ym mhen ychydig yn gosod fy Uaw yn fy 
UogeU, tynais ef aUan, ac erbyn edrych, braidd y 
gaUwn gredu fy llygaid, nid chwecheiniog ond hanner 
penadur oeddî T pryd hwn teimlwn fy hun wedi 
cychwyn i'r byd mawr Uydan er ymladd dros fy hun, 
heb na châr na chyfaül yn agos ataf, nac yn gofalu 
beth a ddeuai o honof. Mor unig a digalon y 
teimlwn fy hun tra y cyflymai y gerbydres rhag ei 
blaen ! Tr oedd yno lawer heb law fy hunan yn y 
cerbyd, ond gwynebau dyeithr oeddynt i mi : nid 
oedd yn eu plith yr un ag yr oeddwn wedi ei weled 
yn flaenorol. O'r diwedd cyrhaeddodd y gerbydres 
orsaf Llanfair, yn yr hon yr oeddwn i ddisgyn. 
Tr oedd yn gwlawio yn drwm ar y pryd, a chyagod- 
ion prudd yr hwyr yn disgyn. Holais un o'r 
swyddogion ag oedd yn gwybod rhywbeth am un o'r 
enw Hugh Thomas y crydd. 

" Gwn o'r goreu. Tr oedd ei wraig yma y fynyd 
yma yn holi os oeddwn wedi gweled rhywun yn 
chwilio am dahi." 

" I ba le yr aeth ? " 

"Wn i ddim, os na ddychwelodd gartref. O 
dyma hi gyda y gair," ebai, ar waith menyw olygus, 
o wynebpryd siriol a Uawen, o ddeutu canol oed, yn 
dynesu atom. DeaUodd ar unwaith pwy oeddwn, 
ac yna cychwynasom tua'm cartref dyfodol mor 
gynted ag y gaUem. Tr oedd genym o ddeutu dwy 
fiUtir a hanner i'w teithio, a chyn i mi gerdded yr 
hanner yr oeddwn yn wlyb i'r oroen. Tn wir, erbyn 
Uwyddo i gyrhaedd i'r tŷ yr oedd fy meistres a 
minnau wedi dyfod yn gyfeiUion eisoes, ac yr oedd 
wedi Uwyddo i enniU yn Uwyr fy ymddiriedaeth. 

PBNNOD XXVI. 

Fy meistr newydd. 

Os y darfu i fy meistres drwy ei hynawsedd a'i 
serchogrwydd lwyddo i enniU fy edmygedd a'm hym- 
ddiriedaeth, cymmerodd pethau gwrs hoUol wahanol 
gyda golwg ar fy meistr. Byth yr anghofiaf yr 
aeth a'r braw a ymgripiai drosof pryd y cyfl wynwyd 
fi iddo. Edrychai yn Uym arnaf, heb gynnyg 
Uefaru yr un gair, a thybiwn ar y pryd fod ei lygaid 
Uymion yn treiddio drwof. îr oedd rhywbeth ag 
oedd yn fawreddog ao awdurdodol yn ei ymddangos- 
iad a berai i mi deimlo yn bobpeth ond yn gartrefol 
yn ei bresennoldeb. Tn wir, caseais ef â chasineb 
cyflawn y tro cyntaf y gwelais ei wyneb ; ac oni 
buasai y ffaith ei bod yn nos, a minnau o herwydd 
y gwlybaniaeth mor anghysurus, Ued debyg y byddai 
i mi ffoi ymaith yn Uechẁraidd yn ystod y nos 



Digitized by 



Google 



TB HAÜL. 



25 



hòno, er myned tua'r gweithiau. Yr oedd genyf 
ddigon o arian er fy nghludo yno, ac ymddyheuai fy 
nghalon yn aml am gael cyfle i fyned. Ond cyfiawn- 
der a chwareu teg â fy meietr yw dywedyd i mi gael 
achos lawer gwaith, mewn Uawer amgylchiad, i 
edifarhau am ffurfio harn mor galed am dano. Nid 
oedd yr holl erwindeb a'r Uymder a hynodai ei 
wyneb ond ymddangosiadol yn unig ; o dan yr oU 
yr oedd calon dyner, deimladwy, a serchog. 

" Pa beth yw dy enw, fy ngwas ? " holai ym mhen 
ychydig ar ol iddo edrych drosof yn fanwl. 

"Richard Jones, neu fel y byddaf yn cael fy 
ngalw fynychaf Dic o'r Llethr." 

" O'r goreu, Richard, nid wyf wedi arfer cael fy 
Uysenwì fy hun, ac nid wyf ychwaith yn barod i 
lysenwi ereiU Pa faint yw dy oedran ? " 

"Pÿmtheg mlwydd yn aco8. ,, 

" Pwy faint o amsar y buot ti yn y workhouse ? " 

" Blwyddyn a hannar." 

" Wyt ti'n gwpot rhwpath am dy dad a dy fam ? " 

" 0, otw, wy'n i cofio nhw yn reit dda. Ffermwr 
odd fy nhad ac miwn sefyUfa dda ; ond darfu iddo 
fachnîo dyn ag odd yn berchan ar bwU glo, a fe 
dorws hwnw, ac o achos hyny fe grogws fy nhad i 
hunan, a fe gitshiwyd yn y cwbwl gan y bwms, a 
gwasgwyd fy mam i ofyn am dâl plwyf iddi hi, ac 
i gwni Gweni fy chwâr a fìnna. Ond ma mam wedi 
marw ys ar blwyddyn a hannar, a dyna pan yr 
elwyd Gweni a fìnna i'r workhouse." 

" Oti dy chwâr yn fyw yn awr ? " 

" Nag yw, y ma hi wedi marw ys ar wech mis 
yn ol." 

"Druan bach o honot," ebai fy meistr, gyda y 
dagrau mawrion yn troi yn ei lygaid. "Dere di, 
paid di â gatal i dy galon i fyn'd i lawr ar un 
oyfrif, cei bob chware teg gyda ni. Nid yw y byd 
yn wych iawn amom, ond ti gei di shâr o'r hyn fo 
yn pasio, a chofia 'does yma neb o'm rhan i i ddod i 
wpot ma prentis plwyf wyt ti. Cadw di dy enau 
yn nghau, ac ni fydd neb caUach o'm plegid i na 
Rachel." 

" Y mae y gwr bach yn wlyb dyferu i'r croen," 
ychwanegai y meistres, " a gweü fyddai iddo ! 
newid." 

Ac feUy y bu : cefais ddiUad sych i'w gosod am 
danaf, a digonedd o ymborth iachus, a chysgais yn 
dawel ac hyfryd y noswaith gyntaf yn fy Ue newydd. , 
Boreu dranoeth dechreuais drafod y " pwyntred- 
yn " a'r mynawyd, a gwnes oreu fyth ag y aUwn o 
dan yr amgylchiadau, ond rhaid cyfaddef mai Ued- 
chwith iawn y teimlwn tra yn ymdrafod ag offerynau 
y grefft. Tr oedd tynfa hoU amaethwyr y gymmyd- 



ogaeth i'r siop grydd, a daeth hyny â mi i gyffyrdd- 
iad â llawer i hen gymmeriad doniol o hen drigolion 
"Cymru fu," yng nghyd â'u duU hynod o fyw. 
Dylaswn fod wedi nodi fod fy meistr yn ddyn cref- 
yddol iawn, a'i fod yn cael ei gyfrif gan bawb yn 
wr duwiol ac o rodiad diargyhoedd. Perthynai i 
gyfundeb yr Annibynwyr, ac o ran ei ddaliadau 
athrawiaethol perthynai i'r hen ysgol uchel Galfin- 
aidd, a mynych y dadleuai o blaid ei athrawiaeth â 
hen frawd o Wesleyad a arferai gyrchu^ato i*r 
siop waith. Yr wyf wedi synu lawer gwaith tra yn 
galw i gof ac ystyriaeth fod dyn^fel fy meistr, heb 
fod yn aUuog i ddarUen ond yn unig y Gymraeg, 
wedi dyfod yn feddiannol ar y fath'doraeth o'wybod- 
aeth ; waith yn annibynol ar y ff aith ei fod wedi cael 
ei gynnysgaeddu â gaUuoedd eneidiol ym mheU 
uwch law y cyffredin, yr oedd yn wybodus iawn. Yr 
oedd yr Ysgrythyrau megys ar ben bys ganddo ; nid 
wyf yn credu fod yr un adnod o ddechreu Genesis 
hyd ddiwedd Dadguddiad nad oedd yn berffaith 
gyfarwydd â hi. Er yn Annibyn wr cydwybodol nid 
oedd yn ddaUbleidiol, nac ychwaith yn rhagfarnlíyd 
apherodd un sylw o J i eiddo un diwrnod, tra yn ym- 
ddyddan ag offeiriad y plwyf, i mi dybied nad oedd 
yn hoUol iach yn y ffydd. Yr oeddwn i bob amser 
wedi cael fy nysgu i edrych ar ac i ystyried y Pab- 
yddion fel gelynion gwir grefydd, ac i'ŵ cyfrif yn 
gyfeüiornwyr damniol. Ond yn ystod yr ym- 
ddyddan o dan sylw clywais ef yn dywedyd ei fod 
yn gydwybodol o'r farn fod müoedd, Ye müiynau 
o*r cyfry w a broffesant eu hunain yn Babyddion ar 
y ddaiar wedi Uwyddo i gyrhaedd y nefoedd. I un, 
fel y sylwyd o'r blaen, ag oedd wedi cael ei ddwyn i 
fyny o'i fabandod i edrych ar y Pabyddion fel y 
nesaf peth i gythreuliaid ymgnawdoledig a rheibus, 
yr oedd y dywediad yn swnio yn ddyeithr iawn, 
ond y mae blynyddau o ymchwüiad i mewn i wirion- 
eddau wedi fy Uwyr argyhoeddi nad oedd fy meistr 
o'i le wrth wneyd hyny. 

Y Sabbath cyntaf ar ol fy nyfodiad i'r pentref, 
wedi cynnaHad y dyledswydd deuluaidd, holodd fy 
meistr gyda pha enwad crefyddol yr oeddwn wedi 
cael fy nghodi, ac atebais mai gyda'r Annibynwyr, 
ond fod fy rhieni wedi troi yn eu hamser diweddaf 
at y Bedyddwyr. 

"Pa un gweU genyt gyrchu at yr Annibynwyr 
neu at y Bedyddwyr yn awr ? " 

Atebais mai at y Bedydddwyr, a rhoddodd 
ganiatâd yn rhwydd i mi fyned yno, ond fod yn 
rhaid i mi gyrchu i'r oedfa foreuol, yr Ysgol Sul, 
yng nghyd ac oedfa hwyrol; ag yn wir, y mae 
adgofion o'r Sabbath cyntaf a dreuliais yno yn fyw 



Digitized by 



Google 



26 



YR HATJL. 



yn fy meddwl hyd heddyw, a phleser yw genyf yn 
'awr ac eilwaith i droi yn ol at y cyfryw Sabbath. 
"îr oedd pawb fel pe yn ymryson i ddangos caredig- 
rwydd i mi, ac raor wahanol y teimlwn eu caredig- 
rwydd i'r dull yr ymddygid ataf yn y tlotty î 
Gwir nad oedd genyf le i achwyn ar awdurdodau y 
lle hwnw, gan i mi dderbyn pob tiriondeb oddi ar 
eu dwylaw ; ond eto, yr oedd y syniad o gaethineb, 
ac mai swyddogion awdurdodedig oeddynt yn 
gweinyddu arnaf er ennill bywoliaeth, yn peri nad 
oedd fy meddwl mor gysurus ; ond yma caredigrwydd 
pur heb gymhellydd, yn tarddu o galonau gwresog 
at alltud ac estron oedd. Yn wir, braidd y gallwn 
ymattal rhag wylo yng ngwyneb y fath gyfnewidiad. 
Wedi dychwelyd o'r oedfa foreuol yn gystal ag 
hwyrol, yr oeddwn i dan orfod i adrodd testyn y 
pregethwr, yng nghyd â rhaniadau ei bregeth, yr 
hyn fu yn gryn dasc i mi am beth amser, ond 
llwyddais i feistroli y tasc cyn hir. Gwnelai fy 
meistr hyn er boddloni ei hun fy mod yn iawn ym- 
ddwyn ym moddion gras, ac yn talu y sylw dyladwy 
i'r hyn a draethid. 

(Fw barhau.) 
Quaker's Tard. I. Cbaiofryn Hughbs. 



EMYN NADOLIG. 

Pa ryw gynghaneddion pur 
Lifant drwy y nefol dir ? 
Dathlu'r ymgnawdoliad raawr 
Mae angylion gwynion gwawr ; 
Heddyw ganed Awdwr Hedd, 
Bywyd byd, a thranc y bedd. 

Trwy yr oesoedd plant y ffydd 
Ddwys ruddfanent am y dydd — 
Dydd symmudai wyll y bedd, 
Ddug i'r ddaiar " for o hedd : " 
Daeth y wawr ! agorodd Duw 
" Ffordd i godi'r marw'n fyw." 

Fyd colledig ! cwyd dy drem, 
Ganwyd Crist ym Methlehem, 
Harddwch a gogoniant nef 
Gwrddant yn ei Berson Bf ; 
Ynddo trig cyflawnder Duw : 
O ! fy enaid, digon yw. 

Elldetbf. 



NODION IFOE LLWYD. 

PEBYOLON PREGETHWYR. 

Mewn ysgrif dan y penawd uchod, amcan yr hon 
ydyw " dyfnhau yr argraff ar feddyliau gweinidog- 
ion ieuainc fod eu swydd yn un a amgylchir gan 
beryglon amrywiol a beunyddiol," dywed y Dryeh fel 
y canlyn : — " herwydd eu sefyllfa ddibynol ar eu 
heglwysi, tueddir llawer o bregethwyr i fod yn 
anwrol, sycophantaidd, merchedaidd, Uygad-wasan- 
aethgar, glas-wengar ; mewn gair, i fod yn gymmer- 
iadau eiddil, llibin, llyswenaidd mewn cymdeithas. 
Nis gall llwfrddyn felly wneyd fawr iawn o les yn y 
byd yma. Geilw y pwlpud am y manlineês cryfaf yn 
ogystal ag addfwynaf ; am yr ysbryd mwyaf anni- 
bynol, fel am yr ysbryd mwyaf gostyngedig ; am y 
dilolrwydd llwyraf, fel am y sirioldeb hawddgaraf. 
. . . Nid yn aml y ceir yn ein dyddiau ni ' filwr da i 
Iesu Grist ' nad all ddweyd mor wirioneddol a Paul, 
'Ym mheryglon Uadron,' &c. A gŵyr Uawer o'n 
cydoeswyr ni, yn Uawn cystal a'r apostol yn Ephesus, 
beth yw ymladd ag anifeüiaid.' . . . Y mae gwr 
Duw mewn enbydrwydd yn fynych oddi wrth ffaleder 
gwenieithwyr mêl-weflog ond Uewys-biceUog ; oddi 
wrth rwgnachwyr duwiol-donog, cybyddion Pharise- 
aidd, ac oddi wrth gabledd oeg-fudr annuwiolion 
cyhoeddus ag y dygwyddodd iddo eu hanfoddloni 
yn nghyflawniad ffyddlawn ei ddyledswyddau. Nid 
yw yr eglwys heb ambeU ddyhiryn ag y byddai 
bron yn berygl bywyd i weinidog ei alw i gyfrif am 
ei gamymddygiadau. Nid yw yn anhysbys yn ein 
mysg ni fel Cymry i ragrithiwr dieflig ddial am ei 
esgymmundod trwy osod rhai ar waith i dyngu 
celwydd ar y bugaü, neu trwy chwüota ym mhell ac 
yn agos am achwynwyr i'w erbyn am ryw hen achos- 
ion neu güydd." À ddarUeno, ystyried. Y Bryoh 
ydyw prif newyddiadur Oymry gwerinol America. 
Arddangosir gaUu arbenig yn ei ddygiad ym mlaen ; 
ac y mae iddo gylchrediad tra helaeth yn y wlad 
hon yn ogystal ag yn America. ¥ mae'n ddiam- 
mheu nad yw golygydd neu olygyddion newydd- 
iadur mor barchus a dylanwadol yn oyhoeddi 
cyhuddiadau difrifol o fath yr uchod heb feddu 
seiUau digonol wrth law i gynawnhau y gorchwyl. 

"dio-sionà." 

Y mae bron bob peth a ysgrifena'r adnabyddus 
Michael D. Jones yn ddoniol, os nad yn cldoeth. 
Oredaf ei fod yn wr hoUol ddidderbyn wyneb, gan ei 
fod yn arfer ymosod ar yr hyn a ystyria yn feius yn 
ei blaid ei hun yr un mor ddiarbed ag ar ffaeleddau 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



27 



gwirioneddol neu ddychymmygol ei wrthwynebwyr. 
Y mae Mr. Michael D. Jones yn Gymro, ac yn 
Gymro eithafol. O dan y penawd dyeithr " Dic- 
Siona," yr hyn, fel y dywed ef ei hun, sydd dalfyriad 
er mwyn hwylusdod o Ddic-Sion-Dafydda, ysgrifena, 
" Ffyrdd y llanciau o Ddic-Siona yw ysmygu, poeri 
yn arglwyddaidd, ac yswagro yfed yn y tafarndai. 
Mae aml i hogyn o chwarelwr yn gwagdybio os 
medr gydio mewn rholysmygen (cigar) yn foneddig- 
aidd, ymsythu ar ei gadair yn arglwyddaidd, gyda 
chadwen felen drawe ei gest, gan nad beth fo ei 
defnydd, ei fod yn ddarn o wr boneddig, yn enwedig 
os medr gega tipyn o Seisoneg." Gwirionedd bob 
gair ; ac nid yw'r cyfan, i'm tyb i, ond effaith union- 
gyrchol dysgeidiaeth chwyldroadol Eadicaliaid ceg- 
rwth yT awr giniaw. Dyegir y llanc i feddwl ei hun 
yn well na'i feistr, ac i edrych i lawr yn ddiystyrUyd, 
druan, ar ei uwchafiaid. Penfeddwir ef gan hunan- 
oldeb, a dysgrifir y canlyniadau yn gampus gan Mr. 
Michael D. Jones yn y brawddegau uchod. Ond êl 
Mr. Jones ym mlaen i ymdrin â'i destyn mewn 
agwedd arall. Dywed fod " bancwyr lawer, mas- 
nachwyr, meddygon, twrneiod, a mân ysweiniaid, 
yn Dic-Siona drwy fyned i'r prif dafarnau i chwareu 
pelre (biüiards) a chyngwystlo, &c. Ac er mwyn cael 
troi ym mhlith y cacwn melynion a cholynog yma 
sydd yn byw ar fêl y gwenyn gweithgar, y mae 
Uuaws o'n pregethwyr Dic Sion Dafyddol am godi 
capeli Seisoneg, er na wna Seison, fel rheol, mewn 
unrhyw wlad y teyrnasant ynddi godi addoldy i neb 
ond y rhai a addolant yn eu hiaith. Ymfawrygu a 
Dic-Siona y mae y pregethwr balch sydd yn gwaeddi 
am gapel Seisoneg diraid, am fod rhyw nifer o bobl- 
ach rhygyngog, ag y gellir nithio ffa wrth wynt eu 
cynffonau, yn galw am hyny." Gwelir fod Mr. 
Jones yn galw bancwyr, masnachwyr, meddygon, 
a thwrneiod, yn " gacwn melynion a cholynog sydd 
yn byw ar fêl y gwenyn gweithgar." Yn sicr, nid 
drwy arfer iaith annheilwng fel hyn am ddosbarth- 
iadau parchus a llafurus y mae dyfod â'r " hogyn o 
chwarelwr" i'w iawn bwyll. Gyda golwg ar y 
pregethwyr : wel, y mae Mr. Jones yn bregethwr ei 
hun, ac y mae yr hyn a ddywed am ei frodyr, o'r 
hyn Ueiaf, yn dangos ei annibyniaeth, a'i fod fel y 
dywedais yn ddidderbyn wyneb. Nid oes ammheu- 
aeth nad oes Uawer o wir hefyd yn yr hyn a ddy wed 
am yr achosion Seisoneg diraid. Y mae yr anhaws- 
_ der dwyieithog gwirioneddol yn ddigon o gloffrwym 
ar offeiriad a phregethwr heb i'r un Cymro pen- 
chwiban gynhyrfu am Eglwys neu gapel Seisoneg, o 
dan y grediniaeth gyfeiUornus fod addoli Duw yn y 
cyfryw yn fwy respeetabìe. 



IE, IE, HM, WEL, WEL. 

Gan fy mod wedi dechreu drwy ddyfynu o'r Drych, 
ef allai y maddeuir i mi am osod ger bron darllen- 
wyr yr Haul y dyfyniad byr, ond tra chywir a dys- 
grifiadol a ganlyn allan o'r un newyddiadur :— " Y 
mae yn hen arferiad ym mysg pregethwyr a diaoon- 
iaid Ymneülduol Cymru ddweyd yr un gair drosodd 
a throsodd a throsodd drachefn wrth ymddyddan, 
pan fydda y gair hwnw yn atebiad i ofyniad. Yn 
gyffredin, aü-adroddir ef gydag ymddangosiad o 
absennoldeb meddwl, ac ef allai gyda pheswch neu 
ebychiad defosiynol rhwng yr aü-ynganiad o hono, 
megys, 'Ië-— Ye, hm— ie — hm— hm— ie,' &c. Nid 
ydym yn gwybod a ydyw clerigwyr yr Eglwys 
Sefydledig yn ddarostyngedig i'r arferiad hwn ai 
peidio. Pa un bynag am hyny, hen arferiad afreid- 
iol ac anolygus ydyw. rodres a ffugiad yr hanodd, 
ac o'r un tarddiad, mewn cyssylltiad â dynwarediad, 
y rhoddir parhâd iddo. Gair segur yw pob gair 
nad yw yn ateb dyben. Pa ddyben sydd i "Ië" 
fwy nag unwaith mewn atebiad i'r un cwestiwn? 
Dim. . . . Os bydd ' gwr ieuanc gobeithiol ' â'i 
fryd ar fyned yn bregethwr, odid nad yn ei beswch, 
ac mewn cydymffurfiad â'r arferiad o ddweyd ' Ië, 
îe, ie,' &c, yn synfyfyriol, y ceir yr amlygiadau 
cyntaf o hyny. Yng nglŷn â hyny, dichon y bydd 
yn ymestyn at ' hwyl ' wrth weddio ! Hyn oU sydd 
wagedd a gorthrymder ysbryd. Y mae y dyn ieuanc 
hwnw ar y Uwybr chwithig. Yn hytrach nag arfer 
gyda cant o'r fath, gweU fyddai iddo arfer ei hun i 
fod yn syml, düol, myfyrgar, a diwastraff o'i eiriau." 
Ymladdodd Brutus aUuog gryn lawer ar dudal- 
enau yr Haul yn erbyn yr arferion jackyddol ag y 
cwyoa'r golygydd Americanaidd mor briodol o'u 
plegid. Ond y mae tylwyth adgas Wil Brydydd y 
Coed yn dra Uuosog eto yng Nghymru. Gallaf 
sicrhau y golygydd plaen a diweniaith, gan nad beth 
aU fod ffaeleddau offeiriaid yr Eglwys, nad ydynt 
yn euog o wneyd mwnciod dynwaredol o honynt eu 
hunain o'r fath a ddysgrifia. Dynion gwyneb- 
agored, siriol, beb ystyried eu crefydd yn faich, ac 
yn arfer siarad iaith gyffredin y bobl heb unrhyw 
oslef swyddogol, ydyw cyfangorff yr offeiriaid Cym- 
reig. Ond welsoch chwi erioed, er hyny, y fath 
ddylanwad sydd gan " Iè, ie — ^hm, ie, wel, wel" 
crefyddol rhai o'r pregethwyr a'r blaenoriaid ar hen 
wrageddos anwybodus eu cynnuUeidfaoedd. Ond 
dylanwad arwynebol a thwyUodrus rhagrith ydyw ; 
ac yng ngoleuni addysg y dyddiau preeennol, gaUwn 
ragweled y bydd hyd yn oed hen wrageddos yr oes 
nesaf uwoh law cymmeryd eu camarwain gan sych- 



Digitized by 



Google 



28 



YR HAUL. 



besychiadau rhith-grefyddol Phariseaid hunanol â'u 
lungs yn llawer iachach a phurach na'u calonau. 

EIN " DO0TORIAID." 

Y mae y Parch. Sam Jones, yr " efengylydd " ad- 
nabyddus a llwyddiannus o*r tu arall i*r Werydd, 
wedi bod yn dweyd ei feddwl braidd yn blaen am ein 
" doctoriaid." Dywed ef fod D.D. ar ol enw pregeth- 
wr yn golygu DeviFs Dunee/ Ac wrth sylwi ar y 
peth dywed y Saturday Globe, newyddiadur a gy- 
hoeddir yn Utica, fel hyn : " Mr. Jones may be 
too radical in his obsenration, but it is nevertheless 
true that honorary degrees conferred in this country 
are not a sign of inteüeetual superiority." Tystiolaeth 
y Proff. 0. T. Smith, o Brifysgol Vanderbilt, ydyw 
fod yn America nifer helaeth o'r hyn a alwai ef yn 
brifyagoüon "un ceffyl," ac nad yw y cyfryw yn 
ofalus a manwl o gwbl gyda golwg ar gymhwysder 
y dynion a chwennychant eu hanrhydeddu. Ceir 
ganddo hanes rhyfedd am brifysgol yn Texas, 
Uywodraethwyr a phroffeswyr yr hon a wneid i fyny 
yn gyfangwbl o dad a dau fab. Anrhegwyd yr hen 
wr gan y ddau fab â'r gradd o LL.D., a chydna- 
nabyddwyd yr anrhydedd gan y tad diolchgar drwy 
gyflwyno i'r ddau fab y gradd o Ph.D. ! " Oân di 
bennill mwyn i'th nain, fe gân dy nain Ptithau." 
Yr oedd tref neillduol yn Arkansas wedi dyfod mor 
lewyrchus a Uwyddiannus, fel y penderfynodd rhai 
o'r trefwyr mwyaf blaenUaw — yn cael eu harwain 
gan oruchwyUwr peiriannau gwnîo — mai dymunol 
fyddai cael prifysgol i'w plith. Fe gludwyd Uwyth 
o goed, a dymchwelwyd ef ar y dernyn tir a ddewis- 
asid i adeüadu'r brifysgol arno ; ac ar y Uwyth hwn 
o goed yr eisteddodd y bwrdd o ymddiriedolwyr i 
gynnal eu cyfarfod swyddogol cyntaf. Yr unig 
waith a gyflawnwyd ydoedd ethol y goruchwyHwr 
peiriannau gwnîo i'r gradd o D.D., ar ol yr hyn yr 
ymwahanasant, byth i gyfarfod mwy, gan i wr y 
nodwyddau ddianc ymaith yn globyn o " ddoctor," 
ac i adeilad y brifysgol mewn canlyniad, yn y ffurf 
o lwyth o goed, gael ei gludo ymaith. Gellir dwyn 
ym mlaen lawer o enghreifftiau tebyg i'r uchod; 
ond nid y w yn ofynol ychwanegu atynt er dangos pa 
mor ddiwerth ydyw rhai o'r " teiüau anrhydeddus " 
a dderbynir dros y môr. Dyddorol fyddai gwybod 
o bale ac am ba beth y cafodd ylluo" ddoctoriaid " 
pregethwrol sydd yng Nghymru eu teitlau swnfawr. 
Ef allai nad oes gan y Parch. Sam Jones, wedi'r 
cyfan, ond ffordd Ued arw o ddweyd y gwir. 

PEN0DIÀDAT7 BOLWYSIO T PRIFWBINIDOG. 

Nid yn aml y syrthiodd i ran unrhy w brifweini- 1 



dog i lenwi cynnifer o wagleoedd yn swyddau uchaf 
yr Eglwys ag yn ystod y weinyddiaeth bresennol. 
Wrth sylwi ar hyn, dy wed y Daily Oraphic ei bod yn 
ffaith wybyddus nad oedd Arglwydd Melbourne yn 
ystyried y gorchwyl o ddewis a phenodi esgob yn 
fendith ddigymmysg. Yr oedd hawliau a dyfal- 
geisiadau y clerigwyr yn ei yru ef i benbleth, a 
thymmerau drwg ar adegau. Ond " other times, other 
manners" Mae cyfangorff y clerigwyr yn y dyddiau 
hyn yn cael dylanwadu amynt gan amgenach ac 
anrhydeddusach uchelgais na dymuniad am sicrhau 
dyrchaflad iddynt eu hunain ; ac nid oes ammheuaeth 
(medd y Daily Graphie) nad yw y cynnygiad o 
ddyrchafiad uchel yn dyfod fel " sudden and strong 
surprise" yn fynych iawn i'r offeiriad plwyfol 
gweithgar a fwriedir ei anrhydeddu. A chyda golwg 
ar amry wiol benodiadau Arglwydd SaUsbury, rhaid 
cydnabod ei fod wedi arddangos dymuniad diduedd 
i osod anrhydedd ar ddynion goreu pob adran o 
feddylwyr yn yr Eglwys, gan amcanu drwy hyny 
dwyn oddi amgylch y Uesiant goreu a mwyaf cy- 
ffredinol. 

Y SWYDD O BREGETHTJ. 

Ymddengys i y mdrafodaeth fy wiog ar y pwnc uohod 
gymmeryd Ue yn y gynnadledd esgobaethol a gynnal- 
iwyd yn ddiweddar yn Henffordd. Ao mewn rhifyn 
o'r Rereford Journal fe geir sylwadau hynod o bert a 
phwrpasol ar yr ymdrafodaeth hòno gan y Parch. 
C. F. Grey, sylwadau ag yr hoffaswn aUu eu gosod 
yn gyflawn ger bron darUenwyr .yr Haul. Rhaid 
ymfoddloni, pa fodd bynag, ar ddim ond dangos eu 
rhediad. Dywed y gwr parchedig ei fod wedi dar- 
Uen rhai o'r areithiau a draddodasid ar yr achlysur, 
a'i fod yn hollol gytuno â'r hyn a ddywedasai mwy 
nag un siaradwr, sef fod y rhan fwyaf o bregethau yr 
amser presennol yn Uawer rhy uchel — ym mhell 
uwch law penau y gwrandawyr. Ond nid oedd un- 
rhyw berygl i'r swydd o bregethu gael meddwl rhy 
ychydig o honi. Yr oedd y perygl yn y cyfeiriad 
araU. Nid yw yr Eglwys yr un fath a'r tý cwrdd— yn 
ddim ond tý pregethu. Y mae hi yn rhy wbeth Uawer 
mwy na hyny. Adeüedir Eglwysydd er mwyn i'r 
bobl eu mynychu i addoU Duw, a bod yn wyddfodol 
yn yr aberth diolch. Mae yn wir fod yr Apostolion 
Sanctaidd yn bregethwyr; ond yr oedd ganddynt 
hefyd waith annhraethol bwysicach na hyny i'w 
gyflawnu. Dywed St. Paul wrth anerch y Oalat- 
iaid, " I ba rai o flaen eu llygaid y portreiadwyd lesu 
Grist y wedi ei groeshoelio yn eich plith" (Gal. iii. 1). 
MeddyUa pobl yn gyffredin mai at bregethu y cyfeirir 
yn y fan yma ; ond y mae yn amlwg fod y syniad 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



29 



hwn yn gyfeUiornus, ac mai cyfeirio mae yr apostol 
at yr aberthau ysbrydol hyny a ffurfient addoliad 
arferol yr Eglwys Gristionogol. Yr ydym yn darllen 
hefyd, " Ac ar y dydd cyntaf o'r wythnos, wedi *V 
dysgyhlion ddyfod yng nghyd i dori bara, Paul a ym- 
resymodd â hwynt" (Act. xx. 7). Yr oedd y bobl 
wedi dyfod yng nghyd i'r aberth i addoli Duw, ac 
nid i glywed Paul yn pregethu. Gwyddai yr apostol 
y byddai y bobl yn sicr o ddyfod i'r aberth, ac felly 
cymmerodd fantais ar y cyfleusdra i lefaru wrthynt. 
Gredaf fod y sylwadau hyn yn deilwng o sylw ac 
ystyriaeth, yn enwedig felly yng Nghymru, Ue mae 
cymmaint o duedd i ddyrchafu y pwlpud uwch law 
yr allor. Y mae pregethu yr Efengyl yn waith 
pwysig, ac yn ddyledswydd a orchymmynwyd gan y 
Gwaredwr Bendigedig ei Hun. Dylai y gwaith o 
bregethu gael ei gyflawnu yn y modd goreu ag sydd 
ddichonadwy ; ond drwy roddi gormod o bwys arno, 
y mae perygl i ni lithro i gyflwr yr Ysgrifenyddion 
a*r PharÌ8eaid a geryddid gan yr Arglwydd Iesu o 
blegid gadael heibio y " pethau trymach." 

LLY7B Y PABCH. G. 8. BEANEY. 

Y mae y gwr parchedig uchod, sef y pregethwr 
poblogaidd ac adnabyddus a ymadawodd yn ddi- 
weddar â'r Annibynwyr ac a ymunodd â'r Eglwys, 
newydd gyhoeddi llyfr lled drwchus yn gosod allan 
ei resymau dros y cam a gymmerodd. Nid yw y 
llyfr ond newydd ddyfod i'm Uaw, ac nis gallaf 
mewn canlyniad wneyd Uawer mwy na*i grybwyU 
y tro hwn. Os na welaf y bydd golygydd neu 
rywun o ohebwyr yr Haul yn ei gymmeryd dan 
sylw yn y rhifyn presennol, caf ddychwelyd ato eto. 
Çynnwysa'r Uyfr ddadleniadau cyffröus, os nad ar- 
swydus. Pa sawl un, tybed, o'r Annibynwyr Cym- 
reig sydd yn credu yn y Presennoldeb Dwyfol Gwir- 
ioneddol yn eu seiatau ? Dyma fel y Uefarwyd o 
gadair lywyddol yr Undeb CynnuUeidfaol ym mis 
Mai diweddaf : " Yr ydym yn dal yr athrawiaeth o*r 
Preeennoldeb Gwirioneddol gyda chrediniaeth ddi- 
ammheuol — gyda theimlad o sicrwydd hollol ; ac 
yatyriwn fod peidio dal yr athrawiaeth yma yn an- 
ffyddiaeth, ac yn wir o angenrheidrwydd yn an- 
nuwiaeth!" " Yr hyn a ddywed y Pabyddion," 
medd Mr. Beaney, " ei fod yn yr offeren, a'r Eg- 
lwyswyr ei fod yn y Cymmun Bendigaid, y mae y 
CynnuUeidfaolwr, gyda'r un gradd o sicrwydd, yn 
cadarnhau ei fod yn yr eglwys — yn y cyfarfod eg- 
lwysig ! (seiat) i gyfarwyddo eu hymgynghoriadau, 
ac i gynnysgaeddu eu gweithrediadau â'i awdurdod 
ei Hun, fel pa beth bynag a rwymont ar y ddaiar, a 



fydd rhwymedig yn y nefoedd ; a pha beth bynag a 
ryddhaont ar y ddaiar, a fydd wedi ei ryddhau yn y 
nefoedd." Bydd y syniadau dychrynllyd hyn yn 
j newydd i*r mwyafrif o Annibynwyr Cymru ; ond nis 
gailant yn rhwydd ymwrthod â hwy. Llefarwyd 
hwy o gadair eu Hundeb— ex cathedra—mor ddiweddar 
a mis Mai y flwyddyn sydd newydd fyned heibio. 
Wrth gymharu yr honiadau hyn â'r anghydweled- 
iadau a'r ymladdau a gymmerant le yn rhy aml 
yng " nghyfarfodydd eglwysig" y sect, nis gaUaf 
lai na*u hystyried yn gableddus. 

Ifob Llwyd. 



NEWYDDION. 



BABBARBIDDIO CYMBU. 



Ymddengyb fod Mr. Lloyd George, yr aelod anrhy- 
deddus dros fwrdeisdrefì Arfon, yn credu yn athraw- 
iaeth Caiaphas mai buddiol yw aberthu un dros y 
Uuaws, neu wneyd drwg fel y dêl daioni, o herwydd 
dywed fod " arwerthiadau fel oedd yn Llannor ar y 
17fed o Ragfyr (1890) yn gwneyd mwy na chyfarfod- 
ydd cyhoeddus tuag at ddadsefydlu yr Eglwys." 
" A UoDgyfarchai y Uuaws, a Uawenhäi ei hun wrth 
weled cynnifer o bobl wedi dyfod yng nghyd i wrth- 
dystio yn erbyn talu y degwm." 

Y mae Mr. Lloyd George yn gyfreithiwr gwybod- 
us, gaUuog, a gŵyr fod y degwm yn eiddo wrth 
gyfraith gwlad mor wirioneddol ag ydy w y wisg sydd 
ganddo ef ei hun am dano. Gẁyr hefyd mai 
eiddo offeiriaid Llannor a PhwUheli yw degwm 
Llannor, ac eto elai efe â myntai i'w ganlyn gy da 
phob dyfais mewn gwawdluniau, canu cyrn, curo 
padeUi, a therfysgu i attal y dynion hyn i dderbyn 
eu cyfìawn eiddo, ac i rwystro i gyfraith gwlad 
wneyd cyfìawnder. Appeliodd Mr. Lloyd George 
oddi wrth gyfraith gwlad at drais y Uuaws : appel- 
iodd at nwyd y galon ddynol a barbareidd-dra natur 
lygredig. Aeth yn athraw barbareidd-dra, a dysg- 
odd y Uuaws gan beUed ag y gaUai i fathru cyfraith 
gwlad dan draed. Athrawiaeth ParneU, Healy, a'r 
Doctor Tanner yw ; ac fe welir plaid y gwawdluniau, 
y cyrn pres, a'r Uuchio Uaid yn troi yr arfau hyn at 
eu güydd eto ; o herwydd os gwnânt hyn yn y pren 
ir, beth a wneir yn y crin ? 

ALMANAO YB EGLWYSWB AM 1891. 

Y mae Almanac yr Eglwyswr ger ein bron am y 



Digitized by 



Google 



80 



TR HAUL. 



drydedd flwyddyn, ao fel gwr ieuanc ar ei dyfiant y 
mae yn helaethach, Uawnach, a mwy perffaith y 
naill flwyddyn ar ol y llall. Heb law ateb holl 
amcan ymarferol almanac, y mae yn cynnwys swm 
mawr o hanesiaeth a gwybodaeth fuddiol am yr 
Eglwys ym mhell ac agos, yn hen a diweddar. Ni 
ddylai un teulu Cymreig fod heb yr almanac hwn. 
Nid yw ei bris ond ceiniog, ac y mae i'w gael yn y 
"Journal" office, Rhyl, neu gan y Church Defence 
lnstitution f 9, Bridge-street, Westminster, S.W. Y 
mae Mr. Lewis Jones, yr awdwr, yn teilyngu pob 
cefnogaeth a diolchgarwch hefyd am y llafur a 
gymmer o flwyddyn i flwyddyn i berffeithio yr 
almanac buddiol hwn. 

0YMMWYNA8 LEDNAI8. 

Ysgrifenodd boneddwr o'r enw Mr. D. W. 
Stable i'r Times fel y canlyn : — " Yng ngwanwyn y 
flwyddyn hon (1890) cymmerwyd rheithor Llan- 
brynmair, swydd Drefaldwyn, yn glaf yn dra disym- 
mwth o glefyd peryglus. Yr oedd degwm blwyddyn 
yn ddyledus iddo. Tra yr oedd y rheithor yn cael ei 
gaethiwo yn ei wely, cynnygiodd un o'i blwyfolion, 
blaenor ym mysg yr Ymneillduwyr, gasglu y degwm 
heb dâl nac elw ond o gydymdeimlad a chymmydog- 
aeth dda yn unig. Derbyniwyd y cynnyg yn llawen. 
Anfonodd y Oristion teimladwy yr hysbysiadau am 
swm y degwm i bob talwr, a gosodwyd diwrnod y 
ffair yn Llanbrynmair i'w dderbyn, pryd y talwyd 
yr oll heb droi yn ol na chost o un math, a derbyn- 
iwyd peth ol-ddyled hefyd. Dyma hanes y taliad 
degwm diweddaf (ym mis Chwefror) yn un o 
blwyfydd YmneiUduol Cymru, ac y mae yn wir 
anrhydeddus i'r oU ag y bu a wnelont â'r gwaith da, 
ac yn esampl, yr wyf yn obeithio, a werthfawrogir 
yn briodol." Nid ydym yn adwaen Mr. D. W. 
Stable, ond gwnaeth gymmwynas i'n cenedl drwy 
gofnodi y weithred hon o gymnawynasgarweh 
Cristionogol. 

NAWDDOGABTH FREINIOL I LENTDDIAETH GYMREIO. 

Peth gydmarol ddiweddar ydyw cydnabyddiaeth 
freiniol o lenyddiaeth Gymreig. Ym mysg y rhai 
cyntaf i dderbyn blwydd-dâl (pension) o 50p. yn y 
flwyddyn, fei cydnabyddiaeth o wasanaeth ei phriod 
i lenyddiaeth, yr oedd gweddw y Uenor gwych, Ioan 
Eralyn. Yna caed gweddw y diweddar Ab Ithel yn 
mwynhau yr un aingeledd. Ar ol hyny daeth 
gweddw Nicander i'w derbyn. Üs ydyra yn cofio 
yn dda, y mae gweddw y bardd telynegol a gwlad- 
garol Ceiriog Hughes yn derbyn yr un gydnabydd- 



iaeth. Ym mysg derbynwyr rhoddion aohlysurol 
bu Gweirydd ab Ehys lafurus, Robyn Ddu dalentog ; 
ac yn ddiweddaf, yr Hybarch Archdderwydd rhad- 
lawn, oalon gynhes, Clwydfardd, sydd bob amser â'i 
lais a'i esampl o blaid rhinwedd a daioni. 

Nid ydyui yn cofio am un cerddor, neu weddw 
cerddor, a dderbyniodd y cyfryw gydnabyddiaeth. 
Y mae emynwyr a cherddorion ein cenedl yn gwneyd 
cymmaint, os nad mwy, na neb rhyw lenorion ereül 
tuag at buro a dyrchafu y genedl. Buasai cyd- 
nabod Uafur Ieuan GwyUt, Ambrose Lloyd, J. D. 
Jones, Rhuthin, Tanymarian, ac ereiU a eUid enwi, 
yn sicr yn cyffwrdd â thant tyner ym mynwes y 
Oymry. 

BANGOR. 

Gorseddwyd esgob Bangor gyda mawr foddhâd ac 
urddas priodol i'r amgylchiad, fel olynydd i'r Ued- 
nais Ddoctor CampbeU, a'r unfed ar bymtheg a 
thrigain mewn hir linach o esgobion a f u yn gofalu 
am esgobaeth Bangor Fawr, yng Ngwynedd. Ni 
wiw i ni dybied fod y Uinach hon yn ddifwlch. Yn 
y canrifoedd cyntaf o esgobaeth Daniel, neu Deiniol 
Wyn, yn y flwyddyn 550, y mae y bylchau yn fawr- 
ion ; ond o'r deuddegfed ganrif i waered y mae yr 
enwau bron oU ar gael. Y mae yr Esgob Lewis 
Lloyd yn ymgymmeryd â chyfrifoldeb mawr ar adeg 
hynod o bwysig. 

CynnaUodd yr Esgob Lloyd ei urddiad cyntaf ar 
yr 21fed o'r mis diweddaf. Urddwyd yn ddiacon- 
iaid Frank Lampitt, B.A. prifysgol Llundain, gyda 
thrwydded yn gurad Caernarfon ; A. 0. E. Adams, 
Coleg Duwinyddol St. Aidan, gyda thrwydded i 
guradiaeth Llandinam ; T. H. WUliams, B.A., Coleg 
St. Pedr, Caergrawnt, gyda thrwydded i guradiaeth 
St. Mair, Bangor; T. Hughes, B.A., Coleg y 
Frenines, Caergrawnt, gyda thrwydded i guradiaeth 
Llanfihangel, Sir Feirionydd. 

LLANELWT. 

Urddiad Gweinidogion. 

Ar ddydd Sul, yr 21fed o'r mis diweddaf, derbyn- 
iwyd y boneddwyr canlynol i urddau sanctaidd: — 

Diaconiaid. — Maurice Charles Dasent, B.A. Caer- 
grawnt ; David WUUam Davies, Coleg Duwinyddol 
Öt. Aidan (efe a ddewiswyd i ddarüen yr Efengyl) ; 
Edward Williarn Jones, B.A., Coleg Dewi Sant ; 
John Hughes Parry, Llenor ; John Morgan Parry, 
B.A., Coleg Worcester, Rhydychain; John Henry 
Rees, efrydydd, Rhydychain; Edwin Herbert Har- 
rison, B.A., Rhydychain a St. Aidan. 



Digitized by 



Google 



TB HAÜL. 



31 



Offnriaid.— Hugh Frederic Bennett, B.A., Ooleg 
Worcester, Rhydychain ; Roger Francis Martham, 
B. A., Coleg y Drindod, Caergrawnt ; EUis Gregory 
Boberte, M.A., Coleg yr Iesu, Bhydychain ; Henry 
Eaten Thomas, B.A., Coleg Dewi Sant; John 
Howell Thomas, Dewi Sant. 



GWNELER DY EWYLLYS. 

Dysg fi, Dduw, i ufuddhau 

I dy ewyllys Di ; 
Os yw'm cystuddiau i barhau, 

Arglwydd, cofia fi. 

Cymylau a thywyllwch mawr 

Sydd rhyngof a Thydi ; 
Ond trwyddynt gad im' weled gwawr 

O'th gariad ataf fi. 

Bho nerth i ostwng i dy drefn, 

Er croesau f wy na rhi' ; 
A chofio'n wastad fod tu cefh 

I'r oll, d'ewyUys Di. 

Os byw mewn adfyd yw fy rhan, 

Na ddiystyra'm cri ; 
Atolwg, gad i'in henaid gwan 

Gael dy gymdeithas Di. 

D'ewyUys wneler, fy Nuw, 

A boddlawn fyddaf fi 
I'm hir gyetuddio, ond cael byw 

A'm golwg arnat Ti. 

Os rhaid cael profedigaeth lem 

Er ein hiawn-bwyllo ni, 
Mewn tònau geirwon, ! am drem 

Pryd hyn o'th gariad Di. 

Bhaid ydyw puro'r aur drwy dân 
I'w ddwyn i werth a bri ; 

A phuro'r saint a raid yn lân 
Wrth dy ewyllys Di. 

Er mwyn dy grog, ! Arglwydd da, 

Na ddiystyra'm cri, 
Ond dwg fi o fy mhoen a'm pla 

1 dy breswylfa Di. 



Swyddffynnon. 



D. Lledrod Dayibs. 



MANION. 

Po mwyaf o oetyngeiddrwydd, mwyaf y Ue a 
mwyaf y cyflawnder. Y mae y mynyddoedd uchel 
yn gadael i'r gwlaw redeg oddi arnynt, ond y mae 
y dyffrynoedd isel yn cael eu dyfrhau yn helaeth. — 
St. Awstin. 

Ni fydd gan yr hwn sydd yn edifarhau bob dydd 
am bechodau pob dydd, pan ddaw i farw, ond pechod 
un dydd i edifarhau am dano. — Esgoh Ryle. 

Pechod mawr yw gwneyd llw i bechu, ond pechod 
mwy yw eadw y Uw yna. Nis gellir rhwymo neb 
drwy gyssegr-lw i lofruddio. — Shakespeare. 

BBTH WHABTH Y OBOBS. 

Nid oes yr un dosbarth bron nad yw wedi ysgafh- 
hau ei feichiau. Gwaredodd yr ymgleddyfwr (gladi- 
ator), rhyddhaodd y caeth, diogelodd y carcharor, 
ymgeleddodd y claf, amgylchynodd y plentyn egwan 
megys â mur o ddiniweidrwydd sanctaidd, fel na 
wneid iddo niwed. Yn holl agweddau bywyd, 
teimlid ei dylanwad i welläu. Edrychid ar doeturi 
o hyn allan nid fel bai, ond fel rhinwedd. Dyr- 
chafodd dlodi o fod yn felltith i fod yn wynfyd; 
gwnaeth lafur yn anrhydeddus ; gwnaeth briodas yn 
gyssegredig; dadguddiodd brydferthwch sanctaidd 
purdeb. Hi roddodd fod hyd yn oed i'r syniad o 
fod yn dda wrth ereill. — Bywyd Criet (Farrar). 

Wrth ediych, Iesu, ar dy Groes, 

A chofîo dyfnder d'angen loea, 

Pryd hyn 'rwyf yn dibrisio'r byd, 

A'i holl ogoniant gwael i gyd,— Wüliams. 

Elldbybn. 

gbibiau olaf wilbebfoboe. 

" Deuwch, eisteddwch yn fy ymyl, a gadëwch i mi 
roddi iy mhwys arnoch," ebai Wilberforce wrth 
gyfaill ychydig fynydau cyn marw. Àc wedi rhoddi 
ei freichiau am dano, efe a ddy wedodd, " Duw a'ch 
bendithio fy anwylyn." Ar hyn aeth ychydig yn 
gynhyrfus, ac a dawodd. Ond yn fuan ychwaneg- 
odd, u Ehaid i mi eich gadael, fy nghyfaill; ni 
chawn gyd-ymlwybro yn hwy yn y byd hwn, ond 
gobeithio y cawn gyfarfod yn y nefoedd. Bydded 
i ni ymddyddan am y nefoedd. Na wylwch 
am danaf fi, canys yr wyf fi yn wir ddedwydd; 
ond meddyliwch am danaf fi, a bydded i hyny beri 
i chwi ymwthio ym mlaen. Nis gwybum beth oedd 
dedwyddwch hyd nes yr adnabum Grist yn Waredwr. 
Darllenwch y Beibl ! Na roddwch ei le i un Uyfr 
crefyddol. Yn fy holl helbulon a chyfyngderau, ni 
ddarUenais yr un Uyfr araU, ac ni theimlwn eisieu 
yr un araU. Ef ydoedd fy eûydiaeth feunyddiol ; 



Digitized by 



Google — 



32 



YR HAUL. 



a'm holl wybodaeth o athrawiaethau, a'm cydna- 
byddiaeth o brofíad a gwirioneddau crefydd, a dyn- 
wyd o'r Beibl yn unig. Yr wyf yn credu nad yw 
crefyddwyr yn darllen digon arno. Gall llyfrau 
crefyddol fod yn ddefnyddiol, ond ni wnânt y tro yn 
Ue gwirionedd syml y Beibl. Nid oes dim yn fy 
argyhoeddi yn fwy o wirioneddolrwydd y cyfhewid- 
iad mewnol ynof na'r teimlad gyda'r hwn y gaUaf 
fyfyrio ar fy ngwahaniad oddi wrth fy nheulu. Yr 
wyf yn teimlo mor Uwyr ddiddyfnedig oddi wrth y 
ddaiar, a'm serchiadau mor Uwyr yn y nefoedd, fel 
gallaf eich gadael oU heb ofidio na thristäu; eto nid 
wyf yn eich caru yn Uai, ond Duw yn fwy." 

MBDDYGLYN BYWYD. 

Yr enwog Rosenmüller a ddyfyna yr hanesyn 
addysgiadol a ganlyn o lyfr Mussar : — Rhyw ddyn, 
tra y cerddai trwy y ddinas, a lefai yn barhäus, 
"Pwy sydd eisieu meddyglyn bywyd?" Merch 
Babbi Ioda a'i clywodd, ac a ddywedodd wrth ei 
thad, ac yntau a archodd ei alw i mewn. Wedi ei 
ddyfod i mewn, gofynodd y Eabbi iddo, " Beth yw y 
meddyglyn bywyd hwnw a werthi?" Yntau a 
atebodd, "Onid yw yn ysgrifenedig, 'Pwy yw y 
gwr a chwennych fywyd ac a gâr hir ddyddiau i 
weled daioni? Oadw dy dafod rhag drwg, a'th 
wefusau rhag traethu twyll.' Hwn ydyw meddyg- 
lyn bywyd, ac y mae i'w gael yng ngeneu pob dyn." 

Dywed arwr yr hanesyn hwn yn ddoeth, " Dyma 
feddyglyn bywyd." Gwna Uywodraethiad y tafod, 
yn cynnwys wrth gwrs iawn reoleiddiad y nwydau, 
fwy tuag at estyn a melysu bywyd na hoU gyfferi 
y byd. "Y tafod, drwg aflywodraethus ydyw, yn 
llawn gwenwyn marwol, ac yn gosod troeU natur- 
iaeth yn fflam, ac wedi ei wneuthur yn fflam gan 
uffern." Trwy y tafod yr achosir y rhan fwyaf o 
ryfeloedd, y terfysgoedd a flinant gymdeithas, a 
Uawer o'r cyffroadau a ddygant bryder a gofìd a nos- 
weithiau digwsg. Ond pwy aU ddofi y tafod, a'i 
wneyd yn weinidog iechyd a heddwch ? Neb ond 
Crist yn unig. Yr hwn, fel arwr ein hanes, a ddys- 
gwyl ganfod meddyglyn bywyd yng ngeneu dyn> a 
siomir: ni chaiff yno o g^ "gwenwyn aspiaid; " 
o blegid nid yw y meddyglyn hwn gan neb ond y 
Cristion. Nis gaU yr un enaid, ond y cyfryw ag a 
" grewyd yn newydd yng Nghrist Iesu," gadwyno 
y nwydau drygionus, a'u dwyn dan lywodraethiad 
cariad, a thywaUt balm melus a mwyn eiriau i ar- 
choUion ei annedwyddwch ei hun neu ei gymmydog. 
" Y tafod, nis gaU neb ei ddofi." Duw yn unig aU 
gwblhau y weithred. Pwy bynag a fyno gael 



meddyglyn bywyd, rhaid iddynt ei geisio yn fferyUfa 

y Physigwr nefol, yr Hwn sydd " yn iachäu ein hoU 

lesgedd," ac yn "Uanw ein geneu â phethau da," 

I a'r Hwn a " adnewydda ein hieuenctyd fel yr eryr." 

H. 



PENODIAD MR. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Cymdeithas Amddi- 
ffyniad yr Eglwys wedi penodi Mr. W. E. Helm fel 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. GeUir ysgrifenu 
ato yn Granvüle Street, Shrewsbury. 

Bydd yn dda ganddo dderbyn oddi wrth unrhy w 
un a fyddo cystal a'u hanfon iddo : — 

1 . Gwybodaeth am waith a chynnydd yr Eglwys. 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr Eglwys. 

3. Pigion aUan o newyddiaduron. 

4. Geisiadau am ddarlithiau, cyhoeddiadau, &c. 

5. Tanysgrifiadau a chyfraniadau tuag at y Gronfa 
Gymreig. 



00 



05 
O 



s 



w 

H 

t-H 



i. 



.-• JO «o 



a Sä-w ^ 1 - 10 >.„j 

_1 •- H .a trm • • >» N 

X * •= := 5 ► := N* :s N oa K 

^:=K 3 x := i53-2 . " •■* 2 

3^'S j'S 2 'S *» *3 «* = "ö ,r 5 



£ 



i s 

: s *3 *î '3 o 'S *î 'S *i 



ns o» *"* 
•- * N.-- 



OStíM 



l'îg'lJ'SJg'S'l'á 



•I - 
*%* 

'ẅ u 

îffi 



n 



*e .2 



a 
«• 
0Q 

3 
3 

MD 



5Í *GG~<»« * 

>■' - ot ao 



3 = 



23 



£ 



3 



- 2 ** 



=5 






.- a 

- a 

oa a 



■Sí-3 

&a 6C-= 

.f 3 
■3-2 3 

£ ^- 

31-8 



CARMABTHEN: 

Prínted and pnblished by W. Spürrbll, & Sow, at their Printine 
Offlce, sitnate and being at No. 87, King-8tr*et. in the Pariah o? 
Saint Peter, in the County of the Boroogh of Carmartben, on 
Wedneaday, the SUt of December, 1890. 



Digitized by 



Google 



Y R HAÜL. 

Xû $nfrpB (f ûFrft|rìtìlin. 



'YNG NGWYNEB HATTL A LLYGAD GOLETTNI. 



<< 



A GAIB DTJW YN TJ0HAF 



iî 



Ehifyn 74. 



CHWEFEOR, 1891. 



Cyf. VII. 



DIWEDDAR AHCHESGOB CAERÜFJiOU. 



ADGOF UWCH ANGHOF. 

DR. WILLIAM THOMSON, AR0HE8GOB CAEREFROG. 

Ar ddydd Nadolig diweddaf bu farw yn ei ddeuddeg- 
fed mlwydd a thriugain William Thomeon, arch- 
esgob Caerefrog, un o fsddylwyr grymutaf yr oes. 
2— vü. 



Yr oedd y Dr. Thomson yn ddyn gwir fawr ym 
mhob ystyr, ac yr oedd ei safle fel archesgob y dal- 
aeth hynaf yn yr ynys hon yn yr oedran cymharol 
ieuanc o chwech a deugain yn brawf o ddadblygiad 
cynnar ei alluoedd meddyliol a'i egnîon llafurus, ac 
yn dystiolaeth amlwg fod grisiau dyrchafiad yn yr 
Eglwys yn agored i dalent uchel a gweithgarwch 



Digitized by 



Google 



34 



YR HAUL. 



effro eu hesgyn bob amser. Eto, .pan awn i ym- 
gynghori â Uyfrau y brif athrofa yn Rhydychain, 
cawn na raddiodd yn uwch na'r trydydd dosbarth 
yn y celfau cain (literé humaniores). Profa hyn 
nad yw dosbarth y llenor yn Rhydychain bob amser 
yn profi safle yr efrydydd mewn dysg a galluoedd 
meddyliol. 

Dywed y Times f " Mab oedd William Thomson i 
Mr. John Thomson, o Kelswick House, White- 
haven, gwr a chanddo ran helaeth ym masnach y 
dref a'r ardal hòno, a ganwyd ef ar yr llfed o 
Ohwefror, 1819." Anfonwyd ef i Ysgol Ramad- 
egol yr Amwythig oedd ar y pryd dan ofal Samuel 
Butler, awdwr yr atlas adnabyddus a ddwg ei enw, 
a'r hwn a benodwyd yn Esgob Lichfield tua'r amser 
yr ymadawodd Thomson o'r ysgol. Aeth oddi yno 
i Rydychain, ac ennillodd neu dderbyniodd un o'r 
ysgoloriaethau (cauedig) oedd yn perthyn i'w fro 
enedigol, Gogledd Lloegr, yng nglŷn â Choleg y 
Frenines — coleg ag ydoedd y pryd hwnw fel yn 
awr yn dal cyssylltiad agos â Gogledd Lloegr. 
Ychydig sydd ar gof a ohadw am ei efrydiaeth yn 
Rhydychain cyn graddio o hono. Yr oedd yno yng 
nghanol gwres a berw y deffroad Ëglwysig, ac yn 
gydoesydd â Newman a Fusey, ond nid ymddengys 
i'w brwdfrydedd a defosiwn gyffwrdd â meddwl na 
theimlad grymus a phwyllog Thomson. Yr oedd 
ei olygiadau crefyddol wedi eu ífurfio a sefydlu yn 
gadara ar hen sylfeini y blaid a elwid yn Efengyl- 
aidd cyn ei fyned i Rydychain. Yn y flwyddyn 
1840 graddiodd yn y trydydd dosbarth, ond ni bu y 
safle iael yma yn rhwystr iddo gael ei ethol yn 
gymmrawd o'i goleg. Yn y safle hon daeth ei allu- 
oedd mawrion i'r golwg. Ordeiniwyd ef yn ddiacon 
yn 1842, ac yn offeiriad yn 1843, a bu yn gweinidog- 
aethu dros amser yn Guildford a Cuddeston ; ond yn 
1847 dychwelodd yn athraw a deon i Goleg y Fren- 
ines. 

Yn 1855 ymbriododd â Zoë, merch i Mr. J. H. 
Skene, boneddwr yn dal cyssylltiad â Uys-negeseu- 
aeth Caergystenyn ; a phenodwyd ef gan Arglwydd 
Palmerston i fywoliaeth Eglwys All Souls, Mary- 
lebone. Ychydig a arosodd yma cyn ei benodi yn 
brtwost Coleg y Frenines; yr oedd hefyd ar yr un 
pryd yn pregethu yn Lincolris Inn, ac yn dal y 
swydd o gapelydd y Frenines. Daeth yn dra buan 
yn dra chymmeradwy gyda'i Mawrhydi a'r Ty wysog 
Albert. Penodwyd ef yn 1861 i esgobaeth Glouces- 
ter a Bristol, ac yn 1863 i archesgobaeth Caerefrog. 
Fel Archesgob Efrog y cofir am dano, ac yma y 
y gwnaeth ei waith mawr dros un o'r cyfnodau 
mwyaf cyfoethog mewn Uenyddiaeth a Uafur plwyfol 



ym mywyd Eglwys y wlad hon. Ychydig o amser 
cyn ei benodîad i Gaerefrog ymddangosai traethod- 
au llosg yr " Athrawiaeth Newydd," " Yestiges of 
Creation" " Colenso on the Romans" " Essays and Re~ 
views" a " Colenso on the Pentateueh. yì Cynhyrfodd 
ymddangosiad y Uyfrau hyn yr hoU Eglwys. 
Ymosodiad grymus a galluog, a hynod o olygus 
hefyd, oedd ar uniongrededd crefydd Crist, neu 
grefydd ysbrydoledig. Tynid y Beibl i lawr i safle 
Uyfr cyfiredin, a dyrchefid dysgawdwyr yr oes hon 
yn feimiaid ar ysgrifenwyr ysbrydoledig Gair Duw. 
Daeth yr archesgob aUan yn ei nerth i wrthwynebu 
hyn, a gwnaeth waith da fel golygydd Aids to Faith. 
Ysgrifenodd hefyd yn odidog ar "Y Cymmod" 
neu " Yr Iawn." Y mae ei arweiniad i mewn i'r 
tair efengyl gyntaf yn waith ardderchog hefyd, a'i 
luaws mawr traethodau athronyddol oU yn nerthol 
a llawn addysg. GaUai mai ei waith enwocaf ym 
maes Uenyddiaeth yw ei Outlines of the Laws of 
Thought. Yr oedd ei dueddiad yn gryf at wyddon- 
iaeth, a chymmerai olwg ymarferol ar bob peth, a 
chai wrandawiad Uawen ym mysg gweithwyr 
deaUus Gogledd Lloegr pa le bynag yr elai. Yr 
oedd o ymddangosiad personol tywysogaidd, wyneb- 
pryd Uawn, goleu, agored, heulog, corff Uuniaidd, 
talcen uchel, a safiad boneddigaidd, ac yn feddiannol 
ar ddawn ymadrodd hwylus Uithrig, gyda môr o 
wybodaeth WTth gefn, ac feUy yr oedd yn ffafr-ddyn 
y Uuaws pa bryd bynag yr ymddangosai ar y Uwy- 
fan. 

Nid oes ammheuaeth, medd y Times, na fyrhaodd 
y Dr. WiUiam Thomson ei ddyddiau drwy orlafur. 
Nid oedd derfyn ar ei weithgarwch oddi mewn ac 
allan, drwy y wasg, drwy y post ; ar y Uwyfan, yn y 
pwlpud, ar ei deithiau, a negesau swyddogol. Yr 
oedd er ys deng mlynedd yn dyoddef oddi wrth 
anhwyldeb ag y gwyddai y byddai yn angeuol iddo, 
ac fod Uafur ac oerni yn ei waethygu, eto nid attal- 
iodd awr ar ei waith. Daliodd ei law ar aradr ei 
weinidogaeth, gan dynu ei gŵys yn uniawn, nes i'r 
parlys ei daro i lawr pan newydd orphen ei arholiad 
o wýr ieuainc yn ymgeisio am urddau sanctaidd, ar 
y dydd Gwener cyn y Nadolig, ac ehedodd ei an- 
farwol ran at Dduw yr Hwn a'i rhoes ar ddydd 
genedigaeth ei Geidwad. 



Peidiwch byth â choUi cyfleusdra i weled unrhyw 
beth hardd. Llawysgrif Duw yw harddwch — sacra- 
ment min y ffordd. Croesawer ef ym mhob Uysieuyn, 
a diolcher i Dduw am dano. — Emerson. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



Itefrà.'-^l 



35 



DUWINYDDIAETH: NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL" SUL AR YR 
EFENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

OWEB8 XIII. 

St. Matthew v. 33—37. 

DEDDFAU GEIBWTREDD A LLWON. 

Fel rhagbarotoad dyeger allan Eceodus xx. 7, ae Ephes. \ 
iv. 25; a darUener L*f. xix. 12 ', Sçc; Deut. v. 11 ; ' 
Mal. iii. 5; Zeeh. v. 2—4; St. Mat. xxiii. 16—22. 

EOLUBHAD E8BONIADOL. 

Pen. v. 33: " Na thwng anudon." "Anudon yw 
cadarnhau celwydd trwy lw," Ymborth yr Enaid, tud. 
6. "A pha berygl sydd o dyngu yn ofer neu yn 
anudon" Homili i. 89 ; Geirìadur Cymraeg Canon 
D. S. Evans. 

Adn. 34: " Na thwng ddim" Pe byddai dyn yn 
greadur geirwir, ni byddai angen am Iw o gwbl. 
Nid yw llw yn angenrheidiol i'r geirwir, mwy nag 
ysgariaeth i'r diwair. Na fydded gan hyny i'r 
Cristáon arfer un math o lw yn ei ymddyddanion 
cyhoeddus neu gyffredin. 

"Nac fr nef" (Adn. 35) " Nae *V ddaiar;" 
" Nac % Jerueulem." Arferai yr luddewon wneyd 
gwahaniaeth rhwng 11 w a 11 w (gwel St. Mat. xxiii. 
1 6 — 22), gan dybio fod un math o Iw yn fwy rhwym- 
edig na'r llall ; ond appeliad at Dduw sydd ym 
mhob llw a gyfeiria at bethau Duw neu enw Duw. 
Y mae yr oll yn bechadurue : appeliad rhyfygus at 
Dduw ydynt mewn perthynas i bethau nad oes gan 
ddyn un awdurdod na dylanwad arnynt. 

Adn. 36 : " Ac na thwng fth ben" &c. Ni ali dyn 
ddim tyngu i'w ben ei hun, o herwydd nid oes 
ganddo awdurdod ar un blewyn o'i ben i brofi 
uniondeb ei eiriau. Y mae y fath lw yn ofer a 
phechadurus. 

Adn. 37 : " Eithr bydded eich ymadrodd chwi t Ie\ 'ie" 
&c. Nid oes eisieu i ddynion mewn ymddyddan, nac 
wrth brynu na gwerthu, nac mewn unrhyw ddadl- 
euon, wneyd un math o lw, na defnyddio enw y 
Goruchaf, nac un o'i briodoleddau mewn un modd. 
O'r drwg, o bechod y mae yr oll sydd dros ben hyn. 
Çymmeryd enw Duw yn ofer ydy w pob llw a rhith o 
lw, a phob defhydd o hanner geiriau sathredig, isel, 
fel y gwneir yn rby fynych mewn ymadroddion 
ysgafo. 

LLWON YK LLY8 OYFBAITH GWLAD. 

Cytuna esbonwyr hen a diweddar nad yw yr 



adnodau uchod ddim yn condemnio defnyddiad Uwon 
yn llys cyfraith gwlad. Pe byddai cymdeithas 
gwlad yn berffaith, a phawb wedi dyfod i arfer 
"dywedyd y gwir bob un wrth ei gymmydog, o 
blegid ein bod yn^aelodau i'n gilydd " (Eph. iv. 25), 
byddai llwon yn liys cyfraith yn ofer, a diangen am 
danynt. Ond tra y byddo cymdeithas yn gymmysg 
o ddrwg a da, geirwir ac anwir, rhaid cael tystiolaeth 
trwy Iw, neu yr hyn'sydd gyfystyr â 11 w. Y mae 
11 w cyfraith gwlad yn syml iawn. " Felly cynnorth- 
wyed Duw fi" (" Sohelp me God") yw yr appeliad 
yn llys y gyfraith. Dywed y tyst ei fod yn fforffedu 
ffafr a chymhorth Duw, os na bydd yn dweyd y 
gwir. Dyma wystl ei eirwiredd t ac y mae yn gosod 
ei wystl i lawr : os dy wed gelwydd, fe gyll ffafr Duw 
a'i gy nnorthwy Ef. 

Ehaid hefyd cael llwon yn llys y gyfraith er mwyn 
gallu eospi anudonwyr. Y mae gan lys cyfraith allu 
i orfodi dynion i ddweyd yr hyn a wyddant drwy 
groesholi ar Iw, ac i gospi os dywedir celwydd. 

Y mae digon o esamplau yn y Beibl o bobl dda 
yn defnyddio llwon ar adegau pwysig, gan dyngu i 
ffyddlondeb eu hymrwymiadau. Cymmerwn y cy- 
feiriadau hyn allan o " Bregeth yn erbyn Tyngu ac 
Anudoniaeth ,, Uyfr cyntaf yr Homiliau, tudal. 58, 
Trydydd argraffiad : Bala, dan arolygiad Nicander. 
Deut. vi. 13; Salm. lxiii. 11; 2 Cor. i. 23; Gen. 
xxiv. 3—9 ; Gen. xxi. 23, 32 ; 1 Sam. xx. 42. 

ADDYSGIADATT. 

Y mae Eglwys Crist yn un corff, a phob aelod o 
honi wedi ei impio i mewn i Grist, canys trwy "un 
ysbryd y bedyddiwyd ni oll i un corff." Yr Ysbryd 
Glân, Ysbryd y Gwirionedd, ydyw yr ysbryd hwn. 
Satan ydyw tad y celwydd (St. Ioan viii. 44); efe a 
ddywedodd y celwydd cyntaf ar y ddaiar, a chan y 
sarph y cafodd fenthyg safn a thafod i ddweyd 
anwiredd. Dywed St. Ioan fod " yr holl gelwydd- 
wyr yn myned i uffern." 

CWESTIYNAU. 

Pa beth yw tyngu anudon? Pa beth ydyw yr 
achos fod galw am lw o gwbl ? I ba bethau yr 
arferai yr Iuddewon dyngu yn bechadurus? Pa 
beth a ddylai fod yn ddigon i ni ? Paham y mae 
eisieu rhoddi dynion ar eu llw fel tystion? Pa 
fantais sydd o hyny ? Pa beth y w geiriau llw yn 
llys y gyfraith ? Adroddwch rai esamplau o'r Beibl 
yn dangos yr arferai dynion da fyned ar eu Uw, 
ac ar ba aehlysuron y gwnaent? Pa le y mae 
pregeth Eglwysig ar dyngu anudon ? 



Digitized by 



Google ä 



36 



YR HAUL. 



GWEBS XIV. 

St. Mat. v. 38—48. 

DBDDFÁU DIAL NEU AD-DALEDIGABTH. 

Fel rhagbarotoad darllener St. Luo vi. 29, 30; Ecsodus 
xxi. 23—26; Lef xxiv. 19, 20; Deut xix. 21. 
Dyêger allan Bhuf. xii. 17—21. 

EGLUBHAD BSBONIADOL. 

Adn. 38 : " IAygad am lygad a dant am ddant." 
Dyma yw cospedigaeth gyfiawn, sef barn'wrth bwys 
a chyfìawnder wrth fesur. Dyma glorian cyfiawnder 
cymdeithasol. Rhaid i gyfraith gwlad gospi, a 
rhaid i'r gosp fod yn gyfartal i fesur y trosedd. 

Adn. 39 : " Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd." Mab 
Duw ydyw y Fi yma ; ac nid ydyw yn galw yn ol 
gosp cyfraith gwlad, ond dyry i lawr safon perffeith- 
rwydd personol. Safon personol cyfraith cariad oddi 
mewn i Eglwys Dduw. Wrth ymddwyn fel hyn y 
gellir gorchfygu drygioni drwy ddaioni. 

" Na wrthwynebwch ddrwg" At yr ymddygiad 
personol y cyfeirir yma, ac fel gras Cristionogol y 
gellir ei ymarferyd. 

" JPwy bynag aHh darawo," &c. Sylwer ar ymddyg- 
iad ein Harglwydd yn Uys yr archoffeiriad (St. Ioan 
xviii. 23), a St. Paul ger bron y Oynghor Iuddewig 
(Act. xxii. 3). Y mae urddas yn perthyn i oddef- 
garwch personol. 

Adn. 40 : " Ae Ì*r neb afyno ymgyfreithio â thi, &c. 
At y naill ddyn yn myned i gyfraith am yr hyn sydd 
ddledus, neu a dybia yr achwynydd sydd ddyledus, 
y cyfeirir yma. 

" Oad iddo dy gocM," &c. Yn ol deddf Moses 
ni ellid cadw y diüedyn hwn oddi wrth y tlawd 
yn wystl dros nos, gan y defhyddiai ef ar ei wely 
(gwel Ecsodus xxii. 26, 27). Peidio â dangos 
ysbryd ymrysongar yng ngwyneb ealedi cyfraith 
ydyw y wers yma. 

Adn. 41 : A phwy bynag aHh gymhello," &c. At 
wasanaeth gorfodol wrth orchymmyn y swyddog 
gwladol y cyfeirir yma. Dan lywodraeth Persia 
gorfodid dynion i fyned ar negesau yng ngwasanaeth 
y brenin. Gorfodai y Ehufeiniaid, a llawer o bobl 
ereill, ddynion i wneyd gwaith annymunol. Cym- 
hellodd y milwyr (hyny yw, gorfodasant) Simon 
o Cyrene i ddwyn croes yr Iesu (St. Mat. xxvii .32 ; 
St. Marc xv. 21). "Sylwer pa fodd y dèwiaa ein 
Harglwydd ei enghreifftiau : 1. Oddi wrth gamwri 
personol; 2. Oddi wrth ddedfryd galed cyfraith 
gwlad; 3. Oddi wrth faich anghyfiawn yn cael ei 
ddodi gan lywodraethwyr gorthrymus: " Esboniad 



yr Esgob Howe. Rhoddiad ar waith y rheol euraidd 
o orchfygu drygioni drwy ddaioni sydd yma. 

OYFBAITH GABIAD. 

Owel St. Luc vi. 27, 28, 32, 26. 

Adn. 43 : " Cár dy gymmydog, a chasá dy elyn." 
Ychwanegiad o waith y dysgawdwyr Phariseaidd 
yw " casâ dy elyn." Y mae yn hollol groes i Air 
Duw : gwel Ecsodus xxiii. 4, 5 ; Job xxxi. 29 ; 
Diar. xxiv. 17; xxv. 21. 

Adn. 44 : " Cerwch eieh gelynion," &c. Oariad pur 
o ewyllys da calon sanctaidd yn tosturio wrth y 
gelyn a feddylir yma. 

" Ownewch dda," &c. Cariad yn gweithredu at y 
gelyn ydyw hyn. 

" Gweddiwoh dros," &c. Oariad a thosturi yn 
ymbil â Duw dros y gelyn sydd yma eto. 

Adn. 45 : " Plant eich Tad," &c. Byddwch efelych- 
wyr Duw, fel plant anwyl. Cariad fel cariad y Tad 
sydd yma: a dyma yw cariad y Mab; a thrwy 
undeb â Christ ac yn nerth Crist yn unig y gellir 
gwneyd hyn. 

Adn. 46 : " Os eerweh y sawl d'ch caro." Owna 
" publicanod," neu y dosbarth mwyaf dirmygedig 
hyn : gwna y pagan a'r anfiyddiwr hyn. 

Adn. 48: " Byddwch berffaith," &c. Priodoliaeth- 
au pei-ffaith Duw ydyw safon ymdrech dyn i fod. 
Orist y w ein hesampl ni, a'n braint yw dilyn ei ol Ef. 
Nis gall un dyn fod yn berffaith, ond dylai pawb 
ymdrechu cyrhaedd at berffeithrwydd. 

8TLWADAT7 ADDTSOIADOL. 

At foesoldeb personol y dyn ysbrydol y cyfeiria yr 
oll o'r bregeth ar y mynydd. Gellir edrych ar ddyn 
drwy hanesiaeth Feiblaidd yn y cyfnod patriarch- 
aidd yn byw heb gyfraith, ond ewyllys y penteulu. 
Perthynas-waed oedd rhwymyn undeb y tylwyth, 
a chymhellion perthynas oedd yn dial pob sarhâd. Y 
cyfhesaf oedd dialydd y gwaed. Ar ol eu dyfodiad 
allan o'r Aipht, corfforwyd Israel yn genedl dan 
ddeddf Moses, a daeth y gyfraith yn rhwymyn eu 
hundeb, a swyddog neu farnwr llys y gyfraith yn 
gospwr a dialydd pob camwri. Daeth y gyfraith â 
deddf y "llygad am lygad a'r dant am ddant." 
Yng Nghrist cariad ydy w sail y berthynas a rhwym- 
au undeb yr Eglwys. Cariad sydd ar orsedd y 
galon, a chyfraith cariad yn lly wodraethu : darllener 
yn ofalus Ephesiaid v. 20—23 a vi. 1 — 9. Nid 
ydyw y Cristion pan yn ymwisgo mor gyflawn ag y 
gall yng ngrasusau yr Efengyl, yn amddifadu ei 
hun o amddifiyniad a nawdd cyfraith gwlad. Y 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



87 



mae ganddo berffaith hawl i bob braint ddinesig a 
gwladol i'w defnyddio mewn ysbryd cariad. 

Ni wiw i dtìynion feddwl cymhwyso rheolau 
euraidd y bregeth ar y mynydd, neu gyfraith cariad, 
at lywodraeth gwlad. Ehaid i lywodraeth gwlad 
weinyddu cyfiawnder ac amddiffyn ei haelodau 
gweiniaid. Ni wiw i'r Cristion sefyll yn erbyn 
gweinyddiad cyfiawnder gan gyfraith gwlad. Y 
mae pob gwir Gristion yn caru ei gymmydog, ac yn 
caru pob cymmydog ; ac felly yn caru yr oll, sef yn 
caru cymdeithas. Ni all efe oddef i aelodau dryg- 
ionus cymdeithas — Uadron, llofruddion, a thorwyr 
priodas — bleiddiaid cymdeithas — niweidio corff cym- 
deithas, îe ei dinystrio. Bhaid i'r barnwyr daiarol 
wneyd barn: darllener Bhuf. xiii. 1 — 6. Gras- 
usau y bregeth ar y mynydd, grasusau y merthyron 
mewn gwlad baganaidd ydynt, a'r rhai perffaith o 
dan gysgod cyfraith gwlad. 

OWE8TIYNÁT7. 

Beth a feddylir wrth lygad am lygad a dant am 
ddant ? Pa le yn y Beibl y mae y geiriau ? " Eithr 
yr wyf^î yn dywedyd," Pwy y w y fi yma? Pa 
gyfraith y mae Orist yn ei gosod i lawr ? Pa sawl 
enghraiffb o oddefgarwch a roddir i ni yn yr adnodau 
hyn ? Pa rai ydynt ? Paham yr enwir y gochl yn 
yr adnodau hyn ? ba le y daeth " casâ dy elyn " 
i mewn i gyfraith yr Iuddewon ? Pa fodd y gallwn 
ni ddyfod yn blant i'n Tad ? At ba foesoldeb y cy- 
feirir yn y bregeth ar y mynydd ? Pa sawl cyfhod 
a enwir yn y Beibl ag y gallwn ddweyd fod dyn yn 
by w dan ddeddfau gwahanol ym mhob un ? 

OWEBS XV. 

St. Mat. vi. 1 — 5. Fel rhagbarotoad darüener Deut. 
xxvo. 10 — 14; Sabn. xli. 1 — 3; cxii. 9. Dysger 
14 a 15 adnod o'r bennod hon. 

8YLWADAU AB T BBNNOD. 

Yn y bennod o'r blaen rhoddes yr Iesu eglurhâd 
ar rinweddau a grasusau ysbrydol teyrnas Crist; 
ac yn y bennod hon rhoddir i ni y rhybuddion mwy- 
af difrifol rhag eu camarfer neu gamddefnyddio. 
Cawn yn y tennod ddysgrifiad o'r camddefnyddiad 
a wnelai rhagrithwyr o'r tair dyledswydd fawr 
ysbrydol — elusengarwch, gweddi, ac ympryd, gyda 
chynghor pa fodd i'w hiawn arfer. 

Ytair dyledswydd ysbrydol— elusengarwch, gweddi, 
ac ympryd : Drwy elusengarwch y mae dyn yn cyf- 
lwyno ei eiddo i Dduw, drwy weddi y mae yn cyf- 
lwyno ei enaid i Dduw, a thrwy ympryd yn 



oyflwyno ei gorff. Eto, wrth feithrin elusengar- 
wch y mae dyn yn agor ffrydiau ei gariad at ei gyd- 
ddyn, gan sancteiddio ei eiddo; wrth feithrin 
ysbryd gweddîo y mae yn agor ffrydiau ei gariad at 
Dduw; ac wrth ymarfer ag ympryd y mae yn 
gwneuthur ei gorff yn deml i'r Ysbryd Glân. Yn 
ei elusengarwch, dengys dyn fod ganddo lywodraeth 
ar ei eiddo; yn ei weddiau, dengys fod ganddo 
lywodraeth ar ei enaid; ac yn ei ymprydiau, fod 
ganddo lywodraeth ar y corff. 

B8B0NIAD BGLT7BHA0L 

Pen. vi. 1 : " Oochelwch rhag "gwneuthur eich 
elusen," &c. Yn Ue y gair elusen darllenir " cyfiawn- 
derau" mewn Uawer o hen gopîau. Os dyma y 
gair gwreiddiol, y meddwl yw, "Gochelwch gyflawnu 
eich dyledswyddau ysbrydol er mwyn cael eich 
gwebd gan ddynion. 

" Oocheìwch." Y mae hwn yn air cryf. Cyfieithir 
ef yn Deut. vi. 12; vüi. 11, yn "cadw arnat;" 
yn xv. 9, "GwyUa arnat;" ac yn St. Luc xxi. 34, 
yn " edrychwch arnoch eich hunain." Y mae yr un 
peth a dweyd, "Byddwch ar eich gwyUadwriaeth." 
Pechod parod i amgylchynu pob dyn yw. Dyma y 
pechod y mynai diafol i Grist ei gyflawnu drwy 
fwrw ei hun i lawr oddi ar binacl y deml. 

" 0* amgen, ni cheweh dâl," &c. Nid oes un tâl i'w 
gael gan Dduw am yr hyn a wneir er mwyn cael ein 
gweled gan ddynion. 

Adn. 2: " Pan tmelych elusen, na udgana," &c. 
Cynnwys hyn bob math o ymgais at gyhoeddus- 
rwydd ac awydd tynu sylw. 

" Rhagrithwyr." Ystyr wreiddiol y gair hwn 
ydyw " chwarëydd mewn chwareudy" (jphy actor). 
Dyry y chwareuwyr hyn am danynt wisgoedd dyeithr 
i ddynwared ymddangosiad, swydd, safle, iaith ac 
arfer ac ystumiau, dynion ereül. Ceir yn aml 
chwareuwyr tlodion yn gwisgo dülad i ddynwared 
ymddangosiad brenin. Wedi myned allan o'r 
chwareudy byddant fel pobl ereiU. 

" Synagogau." Tai addoHad Iuddewig. Yma 
cynnuUai y bobl i addoli, a'r rhagrithiwr i ddangos ei 
hun a dynwared crefydd. 

"Ar yr heolydd." Ueoedd cyhoeddus y ddinas. 
Dyry y rhagrithiwr wisg y cymmwynaswr am dano, 
ac udgana o'i flaen yma i dynu sylw ato ei hun, a 
phorthi ei hunan-falchder. 

" Y maent yn derbyn eu gwobr." CanmoUaeth 
dynion a geisiant, ac y maent yn ei gael i borthi eu 
balchder a dinystrio eu heneidiau. Y mae gormod 
o hyn yn cael ei wneyd drwy y wasg yn awr. 



Digitized by 



— 



88 



YR HAUL. 



Àdn. 3: " Na wyped" &c. Gwna dy elusen o 
gariad at y gwir angenus heb feddwl am ddim 
arall. 

Adn. 4 : " Tn y dirgel" &c. Y mae gormod o 
elusen gyhoeddus yn niweidiol i'r rhoddwr a'r der- 
byniwr. Wrth roddi gormod cefnogir gwastraff a 
segurdod ; wrth roddi yn ddirgel a dystaw, o dosturi t 
derbynia y rhoddwr a'i derbynydd fendith, a meith- 
rinir cariad a diolchgarwch. 

" Efe, sef Duw, a dâl i ti yn yr amlwg." Yn nydd 
y farn (St. Matt. xxv. 34 — 40 ; ac yn adgyfodiad y 
cyfìawn : gwel St. Luc xiv. 14). 

ADDYSGIADAU. 

1. Aberth o ddiolchgarwch i Dduw am ei drugar- 
eddau tymmorol ydyw yr elusen a gyfrenir at bob 
achos da, bydded ef yn elusen personol, neu roddion 
at elusendni neu at hospitals, neu addysg i'r tlodion, 
neu at gynnal crefydd gartref, neu ledaenu yr achos 
cenadol. 

2. Rhoddion elusengar ydyw holl waddoliadau yr 
Eglwys. Ystyr gwreiddiol y gair elusen yw "tru- 
garhau a thosturio wrth." 

CWESTIYNATJ. 

A pha beth yr ymdrinir yn y bennod hon ? Pa 
sawl dyledswydd grefyddol sydd? Pa rai ydynt? 
Rhoddwch esámpl o bob un ? Beth ydych yn gyf- 
lwyno i Dduw wrth wneuthur elusen ? Beth wrth 
weddi'o? Beth wrth ymprydio? Pa beth yw 
ystyr y gair rhagrithiwr? Pa beth a wna? Pa 
beth y w y perygl ? Ym mha le y gwna y rhagrith- 
wyr hyn ? Pa le y cânt eu tâl ? 

GWEE8 XVI. 

St. Mat. vi. 5—15. 

Y CAMDDEFNYDDIAD O WEDDI. 

BGLTJRHAD ESBONIADOL. 

Adn. 5: " Pan weddiech." At weddi bersonol y 
cyfeirir yma, neu yr hyn a elwir genym ni, " Gweddi 
ddirgái." 

" Rhagrithwyr." Rhai yn ffug-weddîo ydynt; 
rhai yn dynwared gwedd'io â'r geneu, a'r galon ym 
mhell oddi wrth Dduw. 

" Canys hwy a garant weddio yn y synagogau." Y 
mae yr arferiad ym mysg Mahometaniaid gadael y 
mosgues (capelydd) yn agored i bobl droi iddynt ar 
awr benodol i wedd'ío. Y mae yr un arferiad ym 
mysg y Pabyddion yn gyffredin ; a cheir lluaws o 
eglwysydd yn y dinasoedd poblog yn agored drwy 



yr wythnos i bobl droi i mewna gweddi'o yn ddirgel f 
yr amser y mynont. Hen arferiad da ydyw r ond 
gellir ei gamddefnyddio : aiff y rhagrithiwr i mewn, 
fel y Pharisead i'r deml (gwel St. Luc xviii. 9 — 14), 
er mwyn dangos ei hun, tynu sylw, ac adrodd ei 
rinweddau. 

" Conglau yr heolydd." At y lleoedd gweigion ym 
mhrif heolydd llydain poblog y ddinas y cyfeirir 
yma. Yma safai y ffug-grefyddwr i ddangos ei hun, 
a thynu sylw ac edmygedd dynion. Yno y porthai 
ei falchder ysbrydol, ac y meithrinai hunanoldeb 
chwyddedig, i ladd pob syniad a theimlad da o'i 
fewn. 

" Tmaent yn derbyn eu gwobr." Er mwyn cael eu 
gweled gan ddynion y gweddîent ; ac yr oedd dynion 
yn eu gweled, ac yn eu cyfarch, a'u galw yn "ath- 
rawon," a dyna yr oll o'u gwobr. 

Àdn. 6: " Dos fth ystafell" &c. Am y gair 
ystafell fe ei defuyddir am Joseph yn arllwys ei 
deimladau o'r neilldu, Gen. xliii. 30. 

" Tn y dirgel." Mewnol ydyw gwraidd crefydd. 
"Bywyd wedi ei guddio gyda Duw" ydyw bywyd 
y gwir grefyddwr. Yn y dirgel neu wrtho ei hun, 
ac nid yng nghanol y lluaws, y gofyna plant am 
angenrheidiau bywyd gan eu tad. Felly yn y 
dirgel y cyffesa plentyn Duw ei anwireddau i'r Ar- 
glwydd, ac y gwna ei angenion ysbrydol yn hysbys. 
Cymmered pawb Fab Duw yn esampl, St. Mat. xiv. 
23 ; St. Ioan viii. 29 ; xvi. 32. 

" Dâl i ti yn yr amlwg." Mewn bywyd cysson 
a sanctaidd yma, ac mewn gogoniant eto, Malachi 
iü. 18. 

Adn. 7: " A phan weddwchP Y mae y gair 
'* weddioch " yma yn y rhif luosog, a thybia rhai 
fod yma gyfeiriad uniongyrchol at weddi'o cyhoeddus, 
pan fyddo un dyn yn eneu i'r lluaws, neu luaws yn 
cyd-ddefnyddio yr un geiriau. Ond pa fodd bynag, 
y mae y gocheliad yn briodol i bob ymarferiad o 
weddi. 

" Na fyddwch siaradus" &c. Na fydded i chwi 
wag ail-adrodd yr un geiriau. Peidiwch â baldorddi. 
Cawn hanes prophwydi Baal yn Uefain "o'r boreu 
hyd hanner dydd" (1 Bren. xviii. 26); ac addolwyr 
Diana yn llefoin 4< dro8 ddwy awr" (Act. xix. 34), 
1 ' Mawr y w Diana yr Ephesiaid." Gwaedda paganiaid 
Mahometaniaid hyd nes ymgolli o honynt mewn 
math o frwdfrydedd gorphwyllog, hollol niweidiol i 
adeiladaeth fuddiol. Y mae cynhyrfu gormod ar y 
teimladau yn niweidio dyn yn foesol ac ysbrydol. 
Nid condemnio taerineb mewn gweddi sydd yma, 
ond pob gwag arddangosiad ac ofergoeledd (St. Luc 
xviii. 1 ; 1 Tim. ii. 1—3). 



Digitized by 



Google 



TS HAUL. 



99 



Àdn. 8: " Canya gwyr eich Tad" &c. Y mae y 
berthynas fabol rhwng plentyn Duw a'i Dad nefol 
yn dilëu y pellder a'r galw am bethau mawrion. 
Eisieu calon hyderus a ffyddiog sydd, ac yna geiriau 
syml sydd yn gweddu i'r plant. Fe ddealla y Tad 
ymadrodd babanod yng Nghrist. 

OWBDDI YB ABGLWYDD. 

Àdn. 9: " Ein Tad." Dyma agosrwydd anwyl- 
der a hyder ar sail perthynas. Gwnaethpwyd ni yn 
blant i Dduw : gwel y Catecism. 

" Tn y nefoedd." Dyma ei fawredd ac urddas, 
Preg. v. 2 ; Esai lxvi. 1. 

" Sancteiddier dy enu>." Enw Duw sydd genym 
ar y ddaiar, sef gwybodaeth am dano yn ei briodol- 
eddau neu ei gymmeriad. Duw, cariad yw. Bhaid 
cyssegru a eancteiddio yr enw hwn yn y galon, fel ag 
i'w garu a mawrhau mewn duwiol barch ; ac hefyd 
ystyried yn gyssegredig bob man Ue y " gesyd yr 
Arglwydd ei enw yno." 

Adn. 10: Deled dy deyrnas." amgylch enw 
Duw y cynnullir yng nghyd deyrnas Dduw. Lle y 
byddo enw Duw yn gyssegredig yn y galon, bydd 
Duw ei hun yn teyrnasu trwy ras arni. Deled dy 
deyrnas o'n mewn. Dy deyrnas — teyrnas Orist, sef 
ei Eglwys Ef ar y ddaiar. 

" Gwneler [neu byddecf] dy ewyttye." Drwy yr Efengyl 
y gwneir ewyllys Duw yn hysbys, a thrwy ras Duw 
y cydffurfìr ein hewyllys ni i ewyllys Duw : gwel 8t. 
Luc xxii. 40—42. 

" Adn. 1 1 : Byro i ni heddyw" &c. Gweddi am bob 
peth angenrheidiol i'r corff a'r enaid sydd yma : gwel 
y 0ateci8m (" Pa beth wyt ti yn ei ddysgu") ar ol 
gweddi'r Arglwydd. 

"Adn. 12 : A maddeu i ni ein dyledion" &c. Y 
mae yr erfyniad yn cynnwys gweddi am ddau beth, 
sef "maddeuant" o'n pechodau ac am faddeugar- 
wch ysbryd, neu galon faddeugar. 

"Mn dyhdion" Ein colliadau a diffygion oll : y 
pechod o esgeuluso dyledswyddau yn gystal a 
throeeddu. Trwy gael maddeuant y gaUwn dderbyn 
gras i aUu maddeu, Ephesiaid iv. 32. 

Adn. 13: " Ao nao arwain" &c. Y mae rhai 
pobl yn cyfàrfod â mwy o brofedigaethau nag ereiU. 
Profìr dynion fel Job i ddangos eu rhinweddau 
(gwel 8t. Luc iv. 1 ; 1 Pedr ii. 21 ; Deut. viii. 1). 
Ond nid yw Duw yn temtio neb i ddrwg, Iago i. 13. 
" Eithr gwared ni rhag y drwg" Bhag yr un 
drwg (St. Luc xxii. 31, 32), a rhag pob math o 
ddrygau. 

" Canys eiddo Ti f " &c. Mawl-gân ydyw hon o 
gydnabyddiad mawredd a gogoniant y Tad nefol. 



Adn. 14, 15 : Bhaid cael ysbryd maddeugar, St. 
Mat. xviii. 23—35. 

Çynnwysa gweddi yr Arglwydd saith deisyfiad — 
tri yn dwyn perthynas â gogoniant Duw, a phedwar 
ag angenion dynion. 

0WESTIYNÀT7. 

Pa sawl math o weddi sydd ? Pa le yr arferai yr 
Iuddewon weddio yn breifat ? Pa beth y w y pechod 
a waherddir wrth weddîo? Pa fodd y cynghora 
Crist ni i weddio? Pa le y tâl Duw? Bhoddwch 
esampl o baganiaid yn siaradus ? Pa sawl deisyfìad 
sydd yng ngweddi yr Arglwydd? Beth yw y 
cyntaf? Yr aü? Y trydydd, &c. ? Pa beth 
sydd yn rhaid i ddyn gael cyn y gaU dderbyn maddeu- 
ant? 



PBEGETH 

A draddodwyd yn Eghoys Holl Saint, Lhtndain, gan y 
Parch. E. Eillin Roberts, caplan Cymreig, ar ddydd 
Sul y 27fed o Ebrill, 1890. 

" Lle mae Ysbryd yr Arglwydd yno y mae rhyddióV , 
2 Cor. iii. 17. 

Ee mwyn edrych i mewn i unrhy w bwnc, mor eang, 
mor ddwfn, ac mor bwysig a'r hwn a gynnwysir yn 
y testyn, mae yn rhaid i ni fyned ar unwaith i lawr 
yn unionsyth at ei ddechreuad. Os bydd arnoch 
eisieu gweled cyfeiriad unrhyw afon, mae yn rhaid i 
chwi astudio cychwyniad ei rhedfa yn ei tharddiad 
a'i ffrwd. 

Fy nghyfeiUion, y mae dyn yn y Ue cyntaf 
yn ymddangos i ni fel bod deaUgar a synwyrol, ac os 
ydyw geiriau yr apostol yn wir, yna y rhyddid a 
grybwyUir yw y rhyddid hyny yn y deaUtwriaeth ag 
sydd yn perthyn i ni bawb o honom. Yn ddiammheu 
eich bod chwi a minnau yn gweled Uawer o bethau yn 
amgen nag y maent. Diau ein bod wedi edrych 
laweroedd o weithiau ar fynyddoedd cribog "hen 
wlad ein tadau." Diammheu ein bod wedi syUu ar 
y blodau amryUw yn y gwanwyn, a'r daü yn syrthio 
yn yr hydref. Diau ein bod oU wedi edryoh ar y 
môr mawr Uydan, ac yn rhyfeddu wrth weled Uuch- 
iadau ei dònau trochionog ac ewynog, ac eto yr ŷm 
yn gwybod yn eithaf da y bydd i'n meddwl a'n 
dychymmyg yng nghylch y pethau hyn gael eu 
newid a'u cwtogi yn fawr pan y gosodwn ni y ffeith- 
iau o flaen dynion ag sydd wedi astudio naturiaeth, 
fel fferyllwyr neu ynte fel celfyddydwyr. Mae yn 
wir ein bod ni yn edrych ar ymddangosiad aUanol, 



Digitized by 



Zoog\e — 



40 



TR HAUL. 



ao y mae yn wîr hefyd fod llawer o bethau ag sydd 
ÿn gorwedd y tu cefn yn cael eu gorchuddio gan 
gymylau a thywyllwch, ac yn cael eu harwisgo â 
mantell gaddugawl. Ydynt y maent, ond ystyriwch 
am fynydyn a chofiwch hyn : dichon y gall hyn fod ; 
ond er y cwbl, pa beth yw y gallu ag sydd o'ch 
mewn ? Mae genych allu i ymarfer â'r dealltwriaeth 
ag Bydd yn eich meddiant, rywfodd neu gilydd. 
Mae genych allu i wneuthur y peth ag sydd mor 
hanfodol i'r creadur — mae genych y gallu i ddeongli 
ffeithiau gyda rhywfaint o wirionedd. Mae yr hyn 
ag sydd yn ffaith yng nghylch y dealltwriaeth yn 
Uawer mwy felly gyda golwg ar ewyllys y dyn. 
Mae pob un o honom yn gwybod fod arnom eisieu 
rhyw gyfeiriad newydd i'r cynneddfau hyny ag sydd 
ym meddiant pob un o honom. Yr ŷm yn gwybod 
fod yn rhaid i lyffetheiriau pechod gael eu tori 
ymaith ; ond pwy sydd ddigonol i ddryllio y rhai 
hyn ? Pwy sydd i ryddhau yr ewyllys ? Pwy sydd 
i roddi i ni y gallu hyny, os ydym ni i ymddyrchafu 
i fyd arall? Fy mrodyr, fy chwiorydd, mae fy 
nhestyn yn eich ateb : " Lle mae Ysbryd yr Arglwydd, 
yno y mae rhyddid." 

Pan yr edrychwn ar y byd ym mha un yr ydych 
chwi a minnau yn byw, pan yr ydym yn ymdrin ag 
eneidiau yng nghanol trefydd poblogaidd fel y 
ddinas fawr hon, pa beth ydym ni yn gael allan 
sydd arnynt hwy eisieu ? Mae arnynt eisieu ewyllys 
ag sydd wedi ei ryddhau oddi wrth rwymau pechod, 
ac mae eisieu gobaifch arnynt ag sydd yn obaith o 
ogoniant — gobaith cryf a dysglaer, cariad at Dduw 
a all ei droi i edifeirwch : y rhai hyn sydd yn angen- 
rheidiol ar galonau dynion pechadurus. 

Eglwys yr Iesu ydyw cartrefle Ysbryd Duw, 
a hon ydyw y corff mawr ym mha un mae'r 
Ysbryd yn gweithredu ; a gwaith yr Eglwys ydy w 
mewn gwirionedd — gwaith yr Ysbryd yn dwyn 
rhyddid. Fel hyn y niae wedi bod erioed. Darllen- 
wch hanes yr Eglwys a chwi a welwch yn eglur mae 
felly yr oedd. Pan ysgrifenodd Püny at Trajan gan 
ddy wedyd wrtho am y Crist ; pan gofrestrodd Tacitus 
effeithiau ei brofiad ; pan y safodd Basil o flaen y 
rhaglaw, ac y dywedodd wrtho yn ddiofn a dibryder 
pa beth oedd ar fedr ei wneuthur — y rhai hyn, un 
ac oll, nid oeddynt ond mynegu y gwirionedd ag 
ydych chwi a minnau yn ei wybod mor dda, sef bod 
Eglwys Iesu Grist wedi dyfod i roddi rhyddid i ddyn 
oblegid bod Ysbryd y Duw byw yn trigiannu ynddi. 

Fy nghyfeiUion, dymunaf eich adgoffa y pryd- 
nawn hwn fod Eglwys yr Iesu wedi bod erioed yn 
ffynnoneU rhyddid crefyddol, a'i bod hi wedi dangos 
ei gwaith yn y ddau gyfeiriad Ue y buasem yn 



dysgwyl iddi ddangos hyny ; yn gyntaf i ddyn, ae 
yna i Dduw. Ond a ydyw hi wedi gwneuthur ei 
rhan tuag at ddyn ? Dywedais wrthych fod Ysbryd 
Duw, ac feUy Eglwys Dduw, yn ymdrin â'r deaUtwr- 
iaeth ac hefyd â'r enaid ; a phan y mae yr Eglwys 
yn dyfod i ymdrin â dyn, pa beth mae'n rhaid iddi 
ei wneuthur ? Yn gyntaf, mae yn rhaid iddi gyd- 
nabod gwerth dyn fel bod rhesymol: rhaid iddi 
ymattal rhag gwneuthur gwahaniaeth rhwng y 
cyfoethog a'r tlawd, ond edrych ar bob dyn yn gyd- 
radd — pob enaid o herwydd ei anfarwoldeb ; pob 
enaid o blegid ei fod yn dwyn delw ac argraff y 
byth fywiol Dduw ; pob enaid o blegid rhag llaw 
fydd yr argraff a'r ddelw yma yn ddarluniad o*i 
ogoniant am dragwyddoldeb. Ië, dysgu dyn ydoedd 
ei dyledswydd, nid dysgu y mawrion ac esgeuluso y 
tlodion, ond pob un yn gyfartal heb esgeuluso y 
naiU na'r Uall. 

Fy mrodyr a chwiorydd, aelodau yr Hen Eglwys 
Brydeinig, a ydym ni wedi cyflawnu ein dyledswydd 
a'n cenadwri ? Bydded i ni edrych yn ol i'r ganrif 
a aeth heibio, a gofynwn yn sobr a wnaeth yr esgob- 
ion Seisonig eu dyledswydd yn eu dydd? A 
ydyw yr Eglwys wedi bod fel mam serchoglawn, â'i 
breichiau yn agored i roesawu ei phlant crwydredig ? 
A ydy w hi wedi bod yn gartref i bawb ? 0, mae 
llawer o honom yn barod i wylo dagrau heiUtion yn 
hidl wrth ateb mewn modd nacaol. Pan yn taflu 
ein golygon yn ol, pa beth a welwn ond corgeUau 
ein Heglwysi â'u clustogau esmwyth, drysau cauedig, 
gwasanaethau anaml ac oeraidd, y ddeuawd anghyd- 
sain ac aflafar rhwng yr offeiriad a'r clochydd. Pa 
ateb aUwn roi, ond fod yr Eglwys trwy ei hesgobion 
a'i gweinidogion wedi tarfu'r praidd trwy esgeuluso 
gweithredu mewn ysbryd o ryddid. Ond diolch i'r 
Nefoedd, yr ydym ni yn by w mewn oes newydd ; mae 
genym esgobion yn Gymry o waed a chalon, ein 
hoffeiriaid yn Uawn sel a brwdfrydedd, yn ddiwyd 
mewn amser ac allan o amser, a'r Arglwydd yn 
bendithio eu Uafur. Mae adfywiad cyffredinol trwy 
Ogledd a Deheudir Çymru. Oes, mae cynhwrf 
mawr ym mhlith yr esgyrn sychion, ac y mae'r Ar- 
glwydd yn cael ei addoli " mewn prydferthwch sanct- 
eiddrwydd." Mae hen Eglwys ein tadau yn awr yn 
Uawn o addolwyr defosiynol, gweinidogion ein 
Heglwys yn effro ac yn gwneyd eu dyledswydd, gan 
gymmeryd i mewn ddyn fel dyn ; y caethwas Üawd 
ag sydd wedi ei rwymo gan gadwynau bydolrwydd, 
marweidd-dra, a phechod i ddyfod o dan nerth a 
dylanwad athrawiaeth y Meistr: canys "Ue mae 
Ysbryd yr Arglwydd, yno y mae rhyddid." 

îy mrodyr a'm chwiorydd anwyl, mae Uawer o'r 



Digitized by 



Google 



YK HAUL. 



41 



tlodlon eto yn Uewygu a newynu am fara " y bywyd ; " 
ond yr ydym ni wedi eu hymlid allan trwy ein 
boneddigeiddrwydd pechadurus. Oni wnewch chwi 
eu cynnorthwyo i ddyfod yn ol ? Onid ydych chwi 
yn caru yr Hen Fam Eglwys, yr hon sydd wedi eich 
magu a'ch meithrin hyd yn hyn ? Oni chynnorth- 
wywch chwi i ddwyn yn ol y rhai hyny a ddylasent 
fod o rifedi ei phlant, i gael eu porthi â Bara'r 
Bywyd, a'u harwain at Ysbryd yr Arglwydd, lle mae 
rhyddid i'w gael. Mae ein gwlad, ein trefydd, 
a'n dinasoedd mawrion yn llefain yn groch ar 
Eglwys Dduw — yn Uefain, meddaf, gyda llais 
Àrglwydd Dduw y lluoedd, yr Hwn a'ch barna chwi 
a minnau am ein rhan yn y frwydr — am ein gwaith 
neu ein hesgeulusdod. 0, dygwch y bobl i 
Eglwys eu tadau ; gwnewch eich gorèu i ddwyn y 
defaid yn ol, fel y byddo un gorlan ac un Bugail. 



YE EGLWYS FEL CYMDEITHAS. 

(Parhâd o dudal. 16.) 

Y tro diweddaf buom yn edrych ar yr Eglwys yn ei 
tharddiad ac yn ei hanfod. Hi a ddaeth allan oddi 
wrth Dduw; dyna ei tharddiad— y "deyrnas a 
barotowyd er seiliad y byd," at yr hon y cyfeiria 
ein Harglwydd mewn modd neillduol yn y 2ömed 
bennod o efengyl St. Matthew. Cyhoeddwyd hi 
gan Dduw wrth Adda ar ei gwymp, a pharodd iddi 
ddysgleirio yn fwy a rawy lanbaid hyd nes yr ym- 
ddangosodd yn ei llawn oleu ddydd yn nyfodiad ei 
Fab. Yr Eglwys ydyw Crist — dyna ei hanfod, yr 
un fath ag y dywedir mai dynoliaeth dlawd syrth- 
iedig ydyw Adda. Hi ydyw cprff Crist : Efe ydyw 
y pen, hi y corfP — ei haelodau hi ei aelodau Ef ; ei 
bywyd hi ddim ond ei fywyd Ef wedi ei gyfranu ac 
yn gweithio ynddi, ac ym mhob rhan o honi hi. 
Yr Eglwys, yr hon a ddaeth felly oddi wrth Dduw 
a'r hon ydyw corff Crist, ydyw yr hyn oll ag ydyw 
trwy ei anfoniad Ef a thrwy ei Ysbryd ffurf- 
newidiol Ef: trwy yr hon y caiff dyn pechad- 
urus, yn gorwedd yn yr iselderau, enedigaeth 
oddi uchod a mynediad i mewn feí etifedd, hyd yn 
nod ar y ddaiar, i deyrnas nefoedd. Y tro hwn 
edrychwn ar yr Eglwys fel cymdeithas. 

Yr Eglwys, a'r Eglwys fel y cyfryw, a'i hawliau 
hi yn unig sydd o dan ein sylw ni yn bresennol. 
Wrth ddywedyd hyn nid ydym am anghofio na 
diy8tyru y gwasanaeth y mae yr enwadau crefyddol 
wedi ei roddi i Gymru ac i wledydd ereill. Y mae 
yn ammhosibl, heb fod yn angharedig iawn, peidio o 



leiaf gydnabod y Ues y mae Ymneiüduaeth wedi ei 
wneuthur yng Nghymru. Yn y ganrif ddiweddaf 
pan y daeth oerfelgarwch crefyddol i fewn gyda'r 
goresgyniad o dan Gwilym III., fe yrwyd Crist 
allan o'r pwlpud ac o'r bron oddi wrth allorau 
yr Eglwys: pryd hyny bu Wesley yn Lloegr; 
Harris, Rowlands, a Charles yng Nghymru — tu 
allan i'r Eglwys, pan na chawsent dderbyniad oddi 
mewn — o les annhraethol i gadw crefydd yn fy w yn y 
wlad. Yr oedd Rhufain, yr hon sydd yn awr yn ceisio 
cael genym gredu mai hi ydy w ein hunig obaith, mor 
analluog ag oerfelgarwch Erastaidd y Brenin Sior 
a'i olynwyr, ac nid ydyw wedi cyfodi i 'ddylanwad 
yn y wlad yma, ond er pan dywalltodd yr Eglwys 
Brydeinig beth o'i gwaed goreu i'w gwythîenau, a 
thrwy hyny adfywio y marworyn oedd ar ddiffodd. 
Am yr hyn oll a wnaeth Duw trwy gyfodi 
i fyny YmneiUduaeth yn y fath gyfnod, byddwn 
ddiolchgar a pheidiwn â diystyru ei foddion ; ond, er 
hyny, nid yr Eglwys ydyw YmneiUduaeth. 

Y mae yr Eglwys, ynte, yn gymdeithas. Fel yn ei 
tharddiad y mae hi yn ddwyfol yn rhinwedd yr ym- 
gnawdoUad ; feUy hefyd trwy ffurf aUanol ei bodol- 
aeth mae yn ddynol, wedi ei mabwysiadu gan Dduw : 
mewn gwirionedd yn gymdeithas ddwyfol, megys ag 
y mae ei phen yn Dduw-ddyn. Yn gymmaint a'i 
bod yn gymdeithas ddwyfol, yn ogystal ag yn un 
ddynol, y mae yn rhaid fod yn perthyn iddi nodau 
ym mha rai y mae hi yn gwahaniaethu oddi wrth, 
yn ogystal ag yn cytuno â chymdeithasau ereül. 
Fel mewn cymdeithasau dynol, rhydd yr hwn sydd 
yn eu sylfaenu hwy â'r amcanion i ba rai y cyfan- 
soddwyd hwyüt, gymmeriad o nodwedd neillduol i 
bob un : felly, mewn dull llawer mwy neiUduol, y 
rhaid iddi fod mewn cymdeithas ddwyfol. Ein 
gorchwyl cyntaf ni gaiff fod, ystyried y pethau ym 
mha rai y mae y gymdeithas ddwyfol-ddynol hon 
yn gwahaniaethu oddi wrth gymdeithasau dynol yn 
unig. 

1 . Perthyna ei gwahaniaeth i'w tharddiad ac i'w 
chyfansoddiad. 

a. Trwy rinwedd ei tharddiad, hi ydy w yr henaf 
o'r holl gymdeithasau, yn blaenori arnynt oU mewn 
syniad ac mewn ffaith. Mewn syniad, hyny yw ym 
meddwl Duw, henach yw na'r byd, canys hi ydyw 
corff y rhai hyny yng Nghrist ag y mae Duw wedi 
eu dewis, fel yr ysgrifena yr Apostol St. Paul at yr 
Ephesiaid, "cyn seiliad y byd." Hi ydyw corff 
yr " Oen a laddwyd er dechreuad y byd" — corff y 
Mab tragwyddol, yr Aü Adda, yn ol delw yr Hwn, 
presennol yn y Meddyg Dwyfol, y ffurfiwyd yr 
Adda cyntaf. Mewn ffaith hefyd y mae hi o fiaen 



Digitized by 



Google 



42 



YB HAUL. 



pob cymdeithas ddynol. Canys fel y mae hi yn 
ddynsawd wedi ei mabwysiadu gan Dduw, y mae hi 
yn ddadguddiad dwyfol o'r berthynas dragwyddol 
rhwng dyn a'i Wneuthurwr, perthynas a fodolai pan 
nad oedd ond Adda ei hun yn unig ar y ddaiar ; o 
flaen hyd yn nod yr elfen foreuaf yn y gymdeithas 
ddynol, yr hon a ddygwyd i mewn i'r byd ar gread- 
igaeth y wraig. Chwi a welwch felly y modd y mae 
y flaenoriaeth yma o eiddo'r Eglwys ar bob cym- 
deithas ddynol yn rhoddi iddi nodwedd neillduol — 
nodwedd sydd yn gwahardd iddi osod o'r neilldu, o 
herwydd rhyw fantais ddaiarol fo yn y golwg, un- 
rhyw rhan o'r hyn a all fod wedi ei dderbyn fel 
genedigaeth fraint oddi wrth ei Chrëwr. Nid ei 
heiddo hi ydyw, ond eiddo Duw. 

b. Trwy rinwedd y dwyfol darddiad hwn a 
bywyd dwyfol ynte, y mae ganddi o angenrheid- 
rwydd gyfansoddiad dwyfol. Rhydd pob sylfaenydd 
cymdeithas gyfansoddiad i'r gymdeithas hòno, ac 
nid ydyw Duw wedi ymddwyn yn wahanol mewn 
perthynas i'w Eglwys ei Hun. O'r dechreuad, o 
dan y patriarchiaid a'r ddeddf, yn ei holl agweddau, 
Efe a drefnodd gyfansoddiad ei Eglwys; ac yng 
nghyflawnder yr amser, addasodd yr egwyddorion 
yn ol y rhai yr oedd wedi ei llywodraethu ar y 
cyntaf i'r amgylchiadau gwahanol yn ymgnawdol- 
iad y Mab tragwyddol. A'r egwyddorion hyn, 
wedi eu haddasu yn y dull hwn, a roddodd Efe iddi 
dros byth. Felly, ynte, y mae i'r Eglwys, yn gym- 
maint a'i bod yn ddwyfol, fodolaeth o flaen pob 
cymdeithas ddynol, a chyfansoddiad yn ol yr hwn y 
mae i weinyddu doniau Duw a ymddiriedwyd iddi, 
a'r rhai nis gall eu newid ei hun, ûa chaniatäu i 
ereill eu newid. Y maent yn eu natur eu hunain 
yn ddigyfnewid ac yn dragwyddol, yn gorphwys yn 
natur dragwyddol Duw. Pe goddefai iddynt gael eu 
newid, byddai yr ymgais yn ofer. Ni fyddai gwaith 
ei gweinyddiad pan wedi ei gyflawnu ar wahân i'r 
cyfansoddiad hwn, yn ddim ond ffurfiau gweigion, 
amddifaid o synwyr, ystyr, a nerth. 

2. Ond y mae iddynt nodweddion ym mha rai y 
cytunant. Gorphwys y rhai hyn ar y ffaith fod yn 
rhaid i bob cymdeithas gael rhyddid i weithredu 
drosti ei hun. Yng nglŷn â chymdeithasau yn 
gyffredinol, nid ydyw un gymdeithas yn trefnu ma- 
terion cymdeithas arall: nid ydyw cymdeithas 
adeiladu yn ymyraeth â chymdeithas gyfeillgar, na'r 
gymdeithas gyfeillgar â chymdeithas yr amaethwyr. 
Byddai y fath ymgais yn ffolineb, o herwydd na 
fyddai ynddo ddim grym ; a phe byddai i hyn un- 
rhyw amser gymmeryd Ue trwy orfodaeth, ni fyddai 
ond trais a gormes, pe trwy ddicheU ni fyddai ond 



bradwriaeth. FeUy o angenrhaid y bydd os byddys 
yn ceUwair ag iawnderau y gymdeithas ddwyfol yn ei 
chymmeriad corfforedig, naül ai gan y wladwriaeth 
neu unrhyw gymdeithas araU, öyhyd ag y parhâ i 
weithredu o fewn ei chylch ei hun. Pa beth ydyw 
y cylch hwn? Dim ond yr yebrydol, yr ysbrydol 
yn unig. Nid oes i'r Eglwys, oddi wrth Grist, ddim 
hawl i eiddo daiarol. Y mae gwladwriaeth yn 
gyffredin yn barod i ddiogelu meddiannau personau 
neu gymdeithas ; ond nid ydy w yn un rhan o gym- 
meriad dwyfol yr Eglwys i fod yn berchen tai, tir- 
oedd, arian, enwogrwydd bydol, nac unrhyw dda 
neu anrhydedd, oddi eithr yn unig y Ueoedd a'r 
pethau hyny sydd yn hoUol angenrheidiol at ei 
gwasanaeth : ac hyd yn nod y rhai hyn hefyd, y mae 
yn rhaid iddi eu rhoddi i fyny os dy wed y Uywodr- 
aeth wrthi am wneyd hyny, er fod yn anhawdd 
iawn gweled y gwahaniaeth rhwng y fath ymddyg- 
iad a gweithred ysbeügar ac erlidigaeth. 

3. Y mae genym eto i ystyried yn fyr agwedd 
aUanol y gymdeithas. Ym mhob cymdeithas rhaid 
bod rhyw delerau penodol er derbyn aelodau— duU 
neülduol o'u derbyn (yn gyntaf ar brawf, yna fel 
cyflawn aelodau) ; telerau ar ba rai i barhau fel aelod, 
i gynnal Uywodraeth, a gweinyddu dysgyblaeth. 
Caiff y pethau hyn ddyfod o dan ein hystyriaeth 
eto, ond cawn grybwyU ychydig o egwyddorion cy- 
ffiredinol yn y fan hon — 

a. Y mae yr Eglwys yn gynnwysedig o'i hoU aol- 
odau, a'i swyddogion hi ydyw yr offeiriaid. Rhaid 
i'r swyddogion hyn fod ýn aelodau cyn y gaUant fod 
yn swyddogion, a chael eu hethol, yn ol rhyw reol, 
gan yr aelodau ereül o'u plith eu hunain. Fe ddaw 
duU o'r ethoUad o dan ein sylw eto rhag Uaw. 

b. Perthyna telerau ei haelodaeth, a'r hyn oU a 
ddeiUia oddi wrthynt, i'w chyfansoddiad dwyfol : 
wedi eu rhoddi gan eu Harglwydd y maent. Teler- 
au'r aelodaeth ydyw " edifeirwch a ffydd." Y fFurf 
o dderbyniad i mewn i'r radd isaf o aelodaeth ydyw 
Bedydd ; y ffurf o ddyrchaflad i gyflawn aelodaeth 
ydyw Conffìrmasiwn, neu Fedydd Esgob (fel y'i gel- 
wir weithiau) ; a'r ffurf o fwynhâd breintiau aelod 
a pharhâd yn y gymdeithas ydy w y Cymmun Ben- 
digaid. Ehed y Uywodraeth a'r oruchwyHaeth i'w 
gweinidogion oddi wrth Grist ei hun, a dewisir 
hwynt drachefn gan ei bobl Ef, ö dan arweiniad ei 
Ysbryd, yr hwn a breswylia yn eu plith yn barhäus. 

Ein pwnc nesaf fydd Uywodraeth yr Eglwys. 

Craig y Luh. 

Os na wyddoch werth punt, ewch i'w benthyca 
gan estron. — Eunter. 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



43 



LLAN OWM AWEN: 



NEU DDEFFROAD EGLWYSIG HANNEE OANBEF YN OL. 



(Parhâd o dudalen Lj). 



PENNOD III. 



TBriodas. 

Mewn math o freuddwyd o dawel fwynhâd a 
phrysur olyniad golygfëydd a mân ddyledswyddau, 
aeth deufis o amser Llewelyn Llwyd heibio a chym- 
merodd amryw amgylchiadau anghyfnewidiol le yn 
ei gyssylltiadau personol a chymdeithasol. Oawsai 
ei hun yn sefyll ar ris uchaf ei ddedwyddwch per- 
sonol pan yn eistedd yn Eglwys hynafol ond ardder- 
chog St. Giles, a'i chlychau melus-bêr yn canu mewn 
tonau serchiadol wahoddiad ei briodasferch i mewn. 
Dychymmygai fod y clychau soniarus mewn cydym- 
deimlad breuddwydiol ag ef yn plethu enw ei ddy- 
weddi deg mewn mydr ac odlau yn eu caniadaeth. 

"Tyred. fy Angharad dlos, 
Tyred, fy Angharad dloa." 

Olywai swn y cerbydau yn sefyll o fiaen porth y fyn- 
went : tawai swn y clychau. Cly wai droediad es- 
mwyth yn dynesu at ddrws gogleddol yr Eglwys, a 
siffrwd sidan-wisgoedd yn tàenu perarogl mwy dy- 
munol na'r awelon a chwythant oddi ar erddi perlys- 
ieuog Arabia ddedwydd o'i gylch. Ar yr un mynyd 
anadlai yr organ ei dwfn berseiniau o'i holl bibellau 
ar unwaith, fel swn dyfroedd lawer yn disgyn dros 
raiadr pell y dyffryn, gan ddynesu yn gymmysg â 
suad y goedwig ar frig awelon hwyr; a chafodd 
Llewelyn Llwyd ei hun yn sefyll wrth ochr yr " un 
a garai fwyaf," ger bron allor St. Giles. Teimlai 
bob cynneddf o'r eiddo yn llawn bywyd newydd. 
Çymmerai i mewn yr holl olygfa megys ar unwaith, 
eto mewn olyniad sylweddoladwy, a chydag argraff 
hollol newydd ac annirnadwy o eglur. T mae 
adeg weithiau ar fy wyd pan ddeffröir yr holl gyn- 
neddfau i'r fath weithgarwch, fel yr ymddengys 
mynydau yn hanner oes. Cyfnod felly oedd chwar- 
ter gwedi un ar ddeg boreu Mawrth, y ddeuddegfed 
o Bagfyr, 1835, i Lewelyn Llwyd, pan safai fel delw 
yn allanol wrth ochr Angharad ger bron allor St. 
Giles. Taflai olwg hoff i gyfeiriad wyneb ei ddy- 
weddi, a gwelai ei ddarlun ei hun mewn deigryn 
gloew yn ei llygad, a mantell o deneu-wrid tyner yn 
rhedeg dros y gruddiau fuasent welwon, fel tywyn- 
iad haul dros faes o wenith addfed. Oddi yno 
taflodd ei olwg at y ddau offeiriad a ddynesent yn 
eu gwenwiflgoedd oddi wrth ddeuben yr allor atynt, 



a gorphwysai ei lygaid am fynyd ar y ffenestr ddwy- 
reiniol liwiedig hardd, Ue y ceid darlun tlws o'r 
Gwaredwr yn troi y dwfr yn win yn Oana Öalilea. 

Dystawodd swn yr organ, a thorai seiniau eglur, 
difrif-ddwys, a chynnwysfawr y gwasanaeth priodas 
ar ei glust. Teimlai pob gair yn disgyn ar ei glyw, 
ac yn aros yno. DarUenasai Ffurf Gweinyddiad 
Glân Briodas lawer gwaith gyda thynerwch cydym- 
deimlad, ac aml ddeigryn, ond ni theimlasai erioed 
ei gymhwysder yn bersonol fel y gwnai yn bresen- 
nol. Teimlai hoU linynau euraidd serch a thannau 
persain cariad yn cael eu dwbl gyssegru, gan ei 
rwymo ef a'r deg angyles hoff wrth ei ochr, mewn 
cyfammod pur ac annattodadwy, wrth eu güydd, ac 
wrth yr Anfeidrol ei Hun ; a deffroes ry wfath o 
eiddigedd duwiol, yn iflamio yn ei enaid, pan ddy- 
wedai yr offeiriad mewn Uais eglur, " Y rhaia gys- 
sylltodd Dwjd yng nghyd, na wahaned dyn." Dan argraff- 
iad dwfn y drychfeddwl gwag iddo ef y gallai dim 
byth ysgaru rhyngddynt, tynhaodd ei afael yn Uaw 
Angharad, nes peri i wrid unwaith eto fanteUu dros 
y gruddiau oeddynt fel y lüi wen, neu eira mynydd. 
DeaUodd hithau ystyr y teimlo llato wrth law, ac ateb- 
odd ei chalon, " Nid oea ysgar na gwahanu byth." 
Beth bynag oedd teimlad Llewelyn Llwyd, yr oedd 
teimlad Angharad yn ddyfnach. Yr oedd yno 
ddyfnder yn cyfarfod dyfnder, gloewder yn cyfartbd 
gloewder, tynerwch yn cyfarfod tynerwch, ac amcan 
da yn cyfarfod amcan da, a dystaw weddi fel perarogl 
darth, yn esgyn o'r naiU galon fel y UaU am fendith 
Duw. Yng nghanol dymuniadau da y cymmydogion, 
yn Eglwys hynafol St. Giles, wedi ei hardd-wisgo ag 
olaf flodau haf, ac yng nghanol gweddîau eneiniedig 
y cyssegr, fel hyn y cyhoeddwyd Llewelyn Uwyd 
ac Angharad " yn wr ac yn wraig yng nghyd yn enw'r 
Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân." Aeth y gweddiU 
o'r gwasanaeth drosodd yn y duU priodolja'r priod- 
fab a'r priodferch yn penHnio yng nghyd o flaen yr 
aUor, tra y safai offeiriad oedranus St. Giles, â'i 
wallt gan wyned a'i wenwisg, gyda golwg batriarch- 
aidd a Uawn defosiwn, uwch eu penau, yn darUen a 
thraddodi y fenditb mewn Uais orynedig, toddiadol, 
ond, ar yr un pryd, eglur. Yn ol arferiad defosiynol 
yr hen Eglwys, gwedi dadgan y cynghor, gweinydd- 
wyd sacrament sanctaidd Swper yr Arglwydd, a 
phenliniai yr hen filwr dewr General Grossford, tad 
Angharad, gyda'i mam, wrth y Bwrdd Sanctaidd, 
gyda'r ddau ieuainc dedwydd, i gyfranogi o'r Cym- 
mun Bendigaid, a gaUesid gweled Uawer deigryn yn 
disgyn o lygad müwr a wynebasai fel Uew ar 
furiau cedyrn Badajoez gyda Picton, Uaddfa ofnadwy 
Albuera gyda Beresford, a brwydr angeuol Waterloo 



Digitized by 



Google 



44 



YB HAUL. 



gyda Maitland, o dan y Duc o Wellîngton. Wyneb- 
aaai y gwladgarwr glew ar olygfëydd y peryglon 
hyny heb feddwl am ddim oddi eithr ei ddyledswydd 
a lles ei wlad, ond tywalltai ddagrau dan olygfëydd 
tyner dedwyddwch ei ferch, a dylanwad sanctaidd 
crefydd. 

Mynediad y pâr ieuanc i Lan Cwm Awen. 

Gwedi taith flinedig gyda'r mail coach, yr hon a 
gymmerasai un awr ar bymtheg i deithio pedwar 
ugain milltir ar hyd fíyrdd pantiog, a bryniog, 
gwyrgam, a throellog, garw diroedd Gogledd Oymru, 
cyrhaeddodd Llewelyn Llwyd ac Angharad dref 
ddystaw hynafol Dinas, ym mhell iawn gwedi mach- 
lud haul, ar yr ail ddydd y flwyddyn newydd 
yn 1836. Tarawai hen " gloc mawr" y dref ddeg 
o'r gloch pan ddisgynai y ddau ddyfodiaid dyeithr 
hyn o ben y cerbyd Ue y buasent yn teithio am y tair 
awr olaf o'r siwrnai; o herwydd, er i Lewelyn 
Llwyd ac Angharad gymmeryd dwy eisteddle oddi 
mewn i'r Uythyr-gerbyd, buasai iddynt roddi i fyny 
eu Ue i wraig un o fôr-gadbeniaid bychain y môr- 
lenydd a'i chwaer, y rhai a ddychwelent adref o un 
o borthladdoedd Lloegr. Yr oedd gwraig y cadben 
mewn cyflwr iechyd yn gofyn gofal ac ymgadw oddi 
wrth nos niwlion ac oerni y gauaf, a mynai Llew- 
elyn Llwyd fyned allan i'r oerni i roddi Ue iddi, gan 
ei gadael yng nghwmni Angharad; ond dywedai 
Angharad fod ei chwaer yn gwmni Uawn mor 
briodol i'r wraig wan ei hiechyd, ac y byddai iddi 
hithau fwynhau awr neu ddwy yn yr awyr agored, 
gan fod ganddi ddigonedd o wisgoedd cynhes am 
dani. Gwyddai Angharad yn dda ei bod hi o ran ei 
nerth a'i hiechyd presennol yn llawer mwy atebol i 
wynebu awyron barugog y nos na'i phriod, a chym- 
merodd y flbrdd hon i fod yn agos ato, ac i ofalu am 
dano mewn duU na byddai iddo ef feddwl am ofalu 
am dano ei hun. Gwedi gwneuthur iddo roddi ei 
ffunen gynhes am ei wddf, a chodi cwr o honi yn 
unplyg dros ei eneu, eisteddodd wrth ei ochr yn 
gwynebu y gwynt, a thaflodd hanner ei shawl frethyn 
dros ei ysgwyddau ef, gan ei dynu neu yn hytrach 
ei wasgu ati, a dweyd, " Bhaid i ni wneyd Ue i ereiU 
ar y fainc hon." 

Y nesaf ati hi, a rhyngddi a'r ochr aUanol, 
eisteddai morwr agored ei wynebpryd, Uydain ei 
ysgwyddau, Ued fyr ond cadarn o gorffolaeth. 
Eisteddai rhyw dawelwch a sirioldeb heulog yn ei 
wynebpryd gwridog a'i lygaid treiddgar. Buasid 
yn tybio wrth edrych ar ei waUt a'i farf wenUaes ei 
fod yn drigain oed, ond nid arddangosai ei wedd a'i 
ysgogiadau ei fod dros ddeugain. Darllenodd 



Angharad ei gymmeriad ar un edrychiad bron, a 
deaUodd ei fod yn un ag a fyddai yn amddiffyniad i 
ddiniweidrwydd a rhinwedd. Cyfarchodd ef mewn 
math o esgusawd, " 8yr, maddeuwch i mi am ym- 
ddangos dipyn yn ymyrgar a mursenUyd yn taflu 
rhan o'm gwisg dros fy mhriod a'i gysgodi. Y gwir 
yw, y mae yn Ued wan ei gyfansoddiad, ac yn gofyn 
peth gofal." 

Atebai y morwr gydag edrychiad Uawn o sirioldeb 
a pheth edmygedd, ac mewn Seisneg morwrol Uydan 
ond cywir, a phriodol i fôr-lanau Cymru, " Madam, 
ni raid i chwi wneyd esgusawd am eich gofal natur- 
iol am eich priod. Y mae yn amlwg mai Ueetr Ued 
wan i fyned aUan nosweithiau fel hyn ydyw, ond y 
mae yn Uestr o'r iawn wneuthuriad, ac yn werth i 
ofalu am dano. Yr oeddwn yn dysgwyl y coach pan 
ddaeth i mewn, gan amcanu cymmeryd Ue i'r ddwy 
wraig y rhoddasoch chwi mor garedig le iddynt, a 
mawr oedd y siomiant pan ddy wedwyd i mi fod y 
pedair eisteddle o'i mewn yn Uawn. Taflais olwg i 
mewn i edrych a oedd neb o'r teithwyr yn gydnabod 
i mi, fel y gallaswn ofyn am newid Ue, ond nid 
adwaenwn neb o honoch, ac ni buaswn yn dewis 
ychwaith gofyn i'ch priod roddi Ue hyd yn nod i 
foneddiges, o herwydd edrychai yn wan a Uudd- 
iedig." 

Atebai Llewelyn Llwyd drosto ei hun, "O syr, 
nid wyf wedi bUno dim, a bydd awr neu ddwy o 
deithio yn awel min y môr yma, er ei bod beth yn 
oer, yn adfywiad i mi." 

" Y mae genych dduU caredig o wneuthur cym- 
mwynas," ebai y morwr drachefn. " Gwelais chwi 
yn rhoddi eich eisteddle i'r wraig wan ei hiechyd 
oddi mewn, a gobeithiaf na bydd yr aberth o gysur 
amserol yma yn niweidiol i chwi ar ol hyny. Gan 
fy mod ym deaU, oddi wrth fy ymholiad am le yn y 
coach } eich bod yn myned i dref borthladd y Dinas, 
gaUai yr esgusodwch fi am gyflwyno fy enw i chwi. 
Cadben WiUiam Griffith, o'r Uong " Gwendolen," o 
Gaernarfon, yn masnachu i'r Hispaen a Minion Môr 
y Canoldir ydwyf . Merch i mi, Mrs. Cadben Parry, 
ydyw y foneddiges, neu y wraig wan ei hiechyd oddi 
mewn. Yr oeddwn wedi myned i geisio mwy o 
gynhesrwydd i'r gwragedd i ddal yr oerni, ac yr 
oeddynt hwythau wedi cymmeryd eu Ue oddi mevn 
cyn fy nychweUad, neu buaswn wedi gwneyd fy 
ymddangosiad pan yr oeddych chwi yn newid â 
hwy." 

BeUach, yr oedd y gyriedydd ar ei eisteddle, a'r 
gweddiU diotgar a hwyrfrydig o'r teithwyr yn 
prysur ddringo ochrau y Uythyr-gerbyd i'w ben, fel 
mai braidd y cafodd Llewelyn Llwyd gyfle i amlygu 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



45 



ei enw a'i swydd i'r Cadben William Griffith cyn 
i'r cerbyd gychwyn, gan hercian, rhoncian, siglo, a 
thrystio dros y palmant garw, allan o oleuni gwestty 
y Llew Gwyn, a Uusernau y gwasanaethwyr, i 
dywyllwch ac oerni y ffordd agored. 

Teimlai Angharad ei hun yn dra sigledig ar ei 
chlwyd awyrol, ac ambell dro yn cael hergwd gan 
ei gwr, nes ei thaflu hithau ar ogwyddiad yn erbyn 
ochr Oadben Griffith, yn nes nag y buasai yn ddy- 
munol ganddi gyda llawer un. 

Ond eisteddai y cadben mor ddigrŷn a huffer cer- 
byd y ffordd-haiarn, a dywedai, " Peidiwch, Madam, 
ag ofhi, yr ydych yn berfPaith ddiogel. Teithiais 
lawer gyda'r hen gerbyd hwn, ac ni welais ddamwain 
iddo." 

Aethpwyd yn fuan i'r ffordd wastad, ac ymgyn- 
nefinodd Angharad â'i sefyllfa ; ac er cael ei gwasgu 
ambell dro yn Ued gaeth rhwng ei gwr a'r Oadben 
Griffith, ni theimlai ddim anghysur. Yr oedd y 
cadben yn darian rhyngddi a'r ymylon, a rhyngddi 
a'r gwynt lawer tro ; a phan ddygwyddai rhywbeth 
o ddyddordeb, yr oedd yn barod i ychwanegu at y 
dyddanwch cyflredinol. Teimlai y wraig ieuanc fod 
y gwr cadarn, grymus, wrth ei hochr, yn foneddwr 
cyflawn, ac yn fawr ei ddylanwad gyda'r gymmysg- 
dorf ar y cerbyd. 

Mewn dwy safle lle^ yr arosai y cerbyd ychydig 
fynydau, ymholai y cadben am angen neu gysur 
Angharad a'i gwr fel am yr eiddo ei ddwy ferch 
oddi mewn, a chymhellai arnynt gymíneryd llymaid 
er eu cynhesrwydd. Yr oedd gan y cadben ym- 
ddiried mewn dyferyn bychan o Frmeh brandy neu 
Irish whùhey, fel cynhesydd ar ben y cerbyd, ond 
ffieiddiai yr yfwr mochynaidd. Oymmerodd ei 
ddyferyn ei hun ddwywaith, ond ni lwyddodd i gael 
gan ei ddau gyd-deithydd ieuainc ddilyn ei esampl. 
Felly, aeth y daith hwyrol drosodd yn llawer mwy 
cysurus nag y dysgwyliasai Llewelyn ac Angharad. 
Buasai i bresennoldeb un gwr boneddigaidd a siriol, 
fel tywyniad haul, daenu cysuron o'i amgylch, a 
throi lludded ac oerni yn foddhâd ac ysgafnhâd. 

Disgynodd Angharad yng Ngwestty yr Eryron 
yn Dinas, yn ddrych o iechyd gwridog, ac yn eilun 
o brydferthwch. Yr oedd oerni yr hwyr wedi dwyn 
i'w gruddiau rhosynaidd fwy o brydferthwch nag a 
allai un paentwaith ar y ddaiar. A phan aeth 
Oadben Griffith i mewn gyda Llewelyn Llwyd a 
hithau i ystafell oreu yr Eryron, gan gyflwyno y 
ddau megys y Parch. Uewelyn Lloyd, rheithor 
newydd Cwm Awen, a Mrs. IAoyd, i Mr. a Mrs. 
Bose, Gwesttywyr, tybiai Llewelyn na welsai 
Angharad erioed yn edrych mor angylaidd a thlos, 



ac nid oedd y gweddill o'r pleidiau yn wahanol iawn 
eu barn iddo ar y pwnc. 

Ond ymddangosai Uewelyn ei hun yn lled welw 
a lluddiedig. Buasai yr oerni a'r lludded ychydig 
yn ormod iddo ef, gan anfon y gwaed i ymlochesu 
yn agos i'r galon, am fod nerth y peiriant hwnw 
yn wan ; ond am Angharad, nid cynt yr anfonai yr 
oerni y gwaed o'r gwyneb a'r aelodau, na anfonai y 
galon ef yn ol wedi ei buro gan yr ysgyfaint yn fwy 
ei nerth nag o'r blaen ; a'r hyn oedd wanychiad a 
lludded i un, nid oedd amgen na by whâd i'r llall. Ond 
buan iawn y bu i ystafell gynhes a chysurus, a 
choffi da Mrs. Bose, gyda'i gofal manwl am gysuron 
ymdeithwyr, adferu Llewelyn Llwyd i'w hoenus- 
rwydd cyffredin. Yr oedd ei gyfansoddiad eto yn 
iach, er wedi ei ordrethu â Uafur, a buan iawn, ar 
ol ei daflu i lawr, y cyfyd hwn drachefn. 

(Pìo barhau.) 



PAID AG AEOS YN BHY HWYB. 

Ti, bechadur, euog marwol, 

Paid ag aros yn rhy hwyr ; 
Myn'd mae dyddiau gras achubol 

dy afael oU yn Uwyr : 
Bhaid it' groesi afon angeu, 

Beth a wnei di, egwan wr ? 
Beth wnei heb y " CyfaiU goreu," 

Iesu'th gynnal uwch ei dwr ? 

Ti ar lwybrau coUedigaeth, 

Paid ag aros yn rhy hwyr, 
Pa mor fuan daw marwolaeth, 

Nid oes heddyw neb a ŵyr : 
Bhed i'r noddfa, rhed yn brydlon, 

Cyn i ddrws trugaredd gau, 
Paid ag oedi d'od i'r ffynnon 

bob pechod sy'n glanhau. 

Penderfyna newid bywyd, 

Paid ag aros yn rhy hwyr ; 
Ar dy fy w annuwiol ynfyd, 

! ffarweUa heddyw'n Uwyr : 
Ddyn, gochela, paid rhyfygu 

Sathru deddfau Duw yn sarn, 
Pam na ro'i dy hun i'r Iesu ? 

Byddi'n fuan yn y farn. 
Melin Oeryg. J. 0. Bowlands. 



Digitized by 



Google 



46 



YR HAUL. 



ESGOB LIANELWY A'I ERLIDWYR. 

41 Gwyn eich byd pan y'ch gwaradwyddant ac y'ch erlid- 
iant, ac y dywedant bob drygair yn eich erbyn er fy mwyn i, 
a bwy yn gelwyddog."— St. Mat. v. 11. 

08 ydym yn deall saile y Methodistiaid Calfinaidd 
Cymreig fel corff Ymneillduol ar bwnc y Dadgyssyllt- 
aid a Dadwaddoliad, dywedant rywbeth tebyg i 
hyn:— 

1. " Y mae yr Eglwys yng Ngbryraru wedi colli 
ei gafael ar gorff y boblogaetb, nes dyfod yn 
Eglwys Ueiafrif bychan o'r genedl. 

2. " Y mae yr Enwadau Ymneillduol wedi Uenwi 
y diffyg a esgeuluswyd ganddi hi mor gyflawn, fel 
nad oes angen am dani. 

3. "Felly geUir yn hawdd hebgor ei chyllid hi, 
a'i droi at wasanaeth gwladol neu secularaidd, heb 
goUedu y genedl yn ei chrefydd." 

Öan hyny, ar y ddadl o rifedi y seüir yr ymosod- 
iad ar feddiannau yr Eglwys, ac yr ymdrechir per- 
swadio dynion gonest nad oes dim anghyfiawnder ei 
hymddifadu o honynt. I gyfarfod â dadl y rhifedi 
# yma ysgrifenodd y Parch. A. G. Edwards, fìcer 
Oaerfyrddin ar y pryd, ond yn awr esgob Llanelwy, 
i'r Times, gan gopio aUan o adroddiad a wnaethid 
yng nghymdeithasfa y Corff yn Llandudno ar y 9fed 
o Dachwedd, 1887, i ddangos fod nifer y Methodist- 
tiaid wedi Ueihau yng nghylch y gymdeithasfa, a 
dywedodd fod y "pwyllgor wedi enwi ym mysg 
ereiU y pethau canlynol fel achosion y Ueihâd, sef 
esgeulusdra o'r tlodion a symmudiad ymaith o restr yr 
aelodau y rhai ydynt yn rhy dlawd i gyfranu at gyn- 
naliaeth yr achos. ,y 

Ni chynnygiodd un o awdurdodau ucliel y CoríF 
wadu cywirdeb geiriau ficer Caerfyrddin, a gadawyd 
y dywediad heb ei wadu hyd o fewn ychydig wyth- 
nosau yn ol. Ond gan ymddiried ym myrder diar- 
ebol y cof politicaidd, ac wedi esgyn o ficer Caer- 
fyrddin i gyhoedduBrwydd safle esgob Llanelwy, a 
gwneyd o hono anil ddadguddiad anghyflëus i 
awdurdodau cyhoeddus y Oorff, dyma gyfodi gwaedd 
o DdolgeUau hyd Ddinbych yn erbyn yr esgob, a'i 
gyhuddo, a dweyd y Ueiaf, o beidio gofalu digon am 
gadw at y gwirionedd. Y mae yr awdurdodau yn 
Dolgellau bob amser yn ymdrechu cadw min da ar 
eu harfau, ac felly gofynant yn Uednais, " A ydyw 
esgob Llanelwy yn onest?" ac ymdrechant "trwy 
gelu gwir, trwy goelio gau" ddangos yn foneddig- 
aidd nad yw. Ond taflwyd y pwnc ger bron " gwŷr 
y cwterydd " yn Ninbych, ac nid oes yno ddim ond 
pastynu a thrybaeddu yr esgob. Ehyfel y degwm 
yw cyrn pres, padeUi heyrn, drain a mieri, clonc- 



wyau, ffyn celyn, Uuchio Uaid, a phastynu. Dyma 
"resymeg olaf" Dinbych; a dyma y rhesymeg a 
ddefnyddir yn awr i wneuthur yr esgob yn Uuniwr 
anwiredd. 

Ond pa awdurdodau sydd eirwlr, ai yr esgob ai 
gwasg DolgeUau a Dinbych ? Awn at y wasg Ym- 
neülduol i ymhoU, a dyma eu tystiolaeth : — 

" TOenedi Oymreig." 

Yn y Oenedl am Taca. 16fed, 1887, ceir y sylwad- 
au a ganlyn : — 

CYMDEITHASPA LLANDUDNO, TAOH. 9. 

T Cyfriféb.—Y Parch. Thomas Roberts, Jerusalem, a gyf- 
lwynodd ger bron adroddiad y pwyllgor a fu yn edrych i 
mewn i'r achos o'r lleihâ l yn nifer yr aelodau eglwyaig. 
. . . Priodolwyd y lleihâi i raddau helaeth i ymfudiad, ac 
hefyd i'r ffaith nad oedd llawer o swyddogion egiwysig yn 
rhoddi i lawr enwau yr aelodau hyny oe id yn esgeuluso neu 
yn rhy dlodion i gyfranu eu tanysgrifíadau at yr achoa, a 
choudemnid hyn yn fawr. Penderfynwyd galw sylw yr 
eglwysi at hyn. 

Dyna dystiolaeth y Oenedl air yn air, ac y mae yn 
gywir yr un fath ag eiddo'r esgob. Pwy sydd yn 
dweyd y gwir, yr esgob ynte y Ooleuad ? 

Appeliwn yn nesaf at 

Yr Herald Oypreig, 

tyst araU nad yw ei ragfarnau yn frafriol i esgob 
Llanelwy nac i'r Eglwys. Yn yr Herald am Tach. 
15, 1887, ceir yr hyn a ganlyn : — 

CYMDEITHASFA T METHODISTIAID CALPINAIDD. 

Yr Ystadtgau.—Y Parch. Thomas Roberts, Bethesda, a 
ddarllenodd panlyniad yr ymchwiliad a wnaeth efe a Mr. 
Samuel Fîuirhes, Bod Ednyfed, Amlwch, i'r lleihâd tybiedig 
yn nifer aelodau y cyfundeb. Cawsant allan nad oedd lleihâd 
yu y Deheu, ond fod ychydig i'w ganfod yn y Gogledd. . . . 
un rheswm dros y lleihâ \ y iocdd yr ymfudiaeth a gymmerodd 
le, yn enwedig o Fon, Meyn. ac Arfon, ond rheawm pwysig 
arall ydoedd y dull esgeulus ym mha un y cedwid cyfrifon 
rhai eglwysi. Gwyddent nad oedd aelodau tlodion bob amser 
yn gallu cyfrauu, aco'r herwydd yr oedd rhai swyddogion yn 
gadael y personau hyn allan o'r cyfrífon, yr hyn oedd i*w fawr 
gondemnio, <kc. 

Felly y dywed yr Herald ar y mater, ao yng 
ngwyneb hyn eto, pwy sydd i'w gredu — esgob i 
Llanelwy ynte Mr. Gee ac ereill, y rhai a'i cyhudd- 
ant o ysgrifenu anwiredd i'r Times ? 
Unwaith eto galwn ar 

YCelt 

i ddy wedyd yr hyn a ŵyr efe am y pwnc mewn dadl. 
Yn y Celt am Tachwedd 18fed, 1887, ysgrifena 
<< Ben-H:ur ,, fel hyn:— 



Digitized by 



Google 



YR HAÜL. 



47 



Priodolid y Jleibâd yn Arfon a Mon yn benaf i ymfudiaeth, 
ond dywedir fod y lleihâd mewn ardaloedd ereill wedi ei 
achosi gan waith y swyddogion * yn tynu oddi ar y llyfrau 
enicau pobl oeddynt yn rhy dìodion % dalu eu èyfraniadau ' 
Nid rhyfedd fod y pwyllgor yn condemnio y gwaith annheil- 
wng hwn. Pwy fuasai yn meddwl am foment fod i'w cael yng 
Nghymru eglwys, swyddogion y rhai nid ydynt yn foddlawn 
i dlodion fod yn aelodau ynddynt, &c. 

Tr ydym yn ddyledus i'r "Llan" am y 9fed o 
Ionawr diweddaf am ddyfod â'r tri thyst ffyddlawn 
hyn ym mlaen i brofi fod llythyr yr esgob i'r Times 
yn "gywir" a "gonest." Gwnaed cyffes o leihâd 
yn Llandudno ar yr amser a nodwyd, a rhoddwyd y 
rheswm a enwasai yr esgob dros y lleihâd. Öfer 
yw ymresymiadau melfedaidd cwmpasog Dolgellau 
a bloeddiadau rhochfawr nwydwyllt Dinbych, y 
mae tystiolaeth gwasg Caernarfon a Bangor wrth 
gefh "geirwiredd" a " gonestrwydd " esgob Llan- 
elwy. Ni fynem fod yn galed mewn un modd ar 
achos gwan Dolgollau a Dinbych, ond dyfynwn 
ychydig eiriau a draddodwyd gan y Parch. D. 
Charles mewn cymmanfa o'r Corff yn 1864, lle y 
dywedai — " Y mae y newyddiaduron yn bresennol 
yn fwy eu dylanwad nag un moddion llenyddol ereill, 
ond y mae yn ddrwg genyf ddweyd fy mod yn gor- 
fod edrych arnynt gyda gofìd; o herwydd'yn lle 
dyrchafu a choethi chwaeth y cyhoedd y maent yn 
ymollwng i ddifrìaeth bersonol drwy roddi cyfleus- 
derau i wehilion y bobl bardduo cymmeriadau, a 
maeddu enw da dynion eyhoeddus a sefydliadau cy- 
hoeddus." Y mae yr Esgob Edwards mewn swydd 
gyhoeddus yn sefydliad cyhoeddus Eglwys ei wlad, 
ac felly mewn lle cyflëus i ddau newyddiadur blaen- 
llaw y Corff ei " bardduo " a " maeddu." 



EGLWYS LLANWEIN. 

Cyk myned at yr Eglwys, cymmerwn ein rhyddid i 
rodiana ychydig o amgylch y plwyf. Dylem 
hysbysu yn y Ue cyntaf fod plwyf Llanwrin yn 
gorwedd ar yr ochr orllewinol, sir Drefaldwyn, yn 
cael ei derfynu ar y gogledd gan blwyf Talyllyn, ar 
y dwyrain gan blwyfi Mallwyd a'r Cemmaes, ar y 
de-ddwyrain gan blwyf Darowen, ar y deheu gan 
blwyfi Darowen, Machynlleth, a Phenegoes, ac ar y 
gorllewin gan blwyfi Pennal a Talyllyn. Cynnwysa 
y plwyf, arwynebedd yr hwn sydd 10,851 o erwau, 
bedair trefgordd, sef Llanwrin, Blaenglesyrch, 
Rhiwgreiddin, a Glyncaerig. Yn ol deiliadeb 1881, 
yr oedd y boblogaeth yn 674 — y gwrywaid yn 333 
a'r menywaid yn 341. Bhifa yr annedd-dai 



oddeutu 152. Lled lechweddog a choediog ydyw y 
plwyf, ac ef allai fod a wnelo ei arwynebedd anwas- 
tad rywbeth â'r ffaith fod Esgair yn enw ar gryn 
lawer o'r amaethdai sydd ynddo. Pa fodd bynag, 
y mae pentref Uanwrin yn sefyll ar ymyl dyffryn 
prydferth trwy yr hwn yr ymddolena yr afon 
Dyfi. Y mae yn sefyll mewn ychydig o gilfach ; 
ond gan fod pob tŷ o'i fewn, ac eithrio un neu ddau, 
â'i wyneb wedi ei wyngalchu, y mae yn galw sylw y 
teithiwr ag sydd yn gwibio heibio yn y gerbydres 
ar yr ochr arall i'r dyffryn, ac fel pe yn deisyfu arno i 
dosturio wrth ei unigedd. Ac os goddefir i ni 
ddadgan ein barn, gallai y teithiwr daro ar lawer 
Uecyn Uai rhamantus, Uai prydferth, a Uai deniadol 
na'r Uecyn gwylaidd a neülduedig hwn. 

Y mae yn wir nad oes yn y plwyf ryw lawer ag 
sydd yn galw sylw yr hynafiaethydd. Un o'r 
Ueoedd hynotaf yn yr ystyr hwn ef aUai ydyw 
Mathafarn. Amaethdy urddasol yr olwg, yn sefyU 
ar fin y ffordd yr eler o bentref Llanwrin i Ddinas 
Mawddwy, ryw filltir a hanner o'r blaenaf, ydyw 
Mathafarn. Y mae y rhodfa sydd yn arwain o'r 
ffordd at y tŷ yn cael ei chysgodi gan res o goed ag 
ydynt wedi herfeiddio ystormydd Uawer gauaf 
gerwin. A thra yn son am goed, hwyrach y goddefir 
i ni osod ger bron y darUenydd nodiadau ag y bu y 
Canon D. Silvan Evans mor garedig a'n hanrhegu, 
parthed i bren ffawwydd mawr a safai yn ymyl 
Mathafarn hyd yn ddiweddar. Wele gopi o'r nod- 
iadau a wnaed gan Canon Eyans ar y pryd: — 

FFAWWYDDEN FAWR MATHAFARN. 

Bid ar gof ddarfod i'r corwynt dychrynllyd ar ddydd 
Sadwrn, y 26fed o lonawr, 1884, chwythu i lawr, o ddeutu tri o'r 
gloch, prydnawn, y Ffawwydden Arianaidd ddirfawr ei maint 
a dyfai yn ymyl Mathafarn, plwyf Llanwrin. Geilw y Seison 
y pren yn Silver Fir. Yr oedd yr afonig Ceirig wedi gweithio 
i raddau dan ei bon er ys rhai blynyddoedd. Cwympodd tuag 
at y tŷ annedd, a distrywiodd blaen ei brigau gryn dipyn ar 
dô y pen pellaf o'r afon i'r tŷ, a thorodd rai o'r ffenestri ; ond 
ni wnaeth ddim niwed arall. 

Mesurai amfesur bon y goeden fawrwych hon wrth y ddaiar, 
17 troedfedd a 5 modfedd ; ac yn ei hyd o'r ddaiar hyd ei 
fforch (canys ymranai yn ddwy fforch), mesurai 26 troedfedd ; 
o'r bou i flaen y brig, 135 troedfedd. Yr oedd pob un o'r ddwy 
fforch yr ymranai iddynt yn goed mawrion. Aethym i'w 
gweled, am y tro diweddaf, brydnawn dydd Llun, Ionawr 
28fed, 1884. 

Dylid nodi mai diwreiddio ffyrwydden Mathafarn a wnaeth 
y gwynt, ac nid ei thori. 

1 r oedd yr ystorm y cyfeiriwyd ati yn un hynod o ddych- 
rynllyd ; y rhyferthwynt cryfaf a glywais i erioed, hyd yr 
wyf yn cofio ; y cryfaf yn ddiau yn nyffiyn Dyfi er y flwyddyn 
1862, pryd y daethym yn un o gyfanneddwyr y dyffryn. Y 
nos Sadwrn uchod diwreiddiodd y gwynt ddwy goeden ar y 



Digitized by 



Googíe 



48 



TR HAUL. 



llethr yn gyfagos i ddrws Persondy Llanwrin ; ac yr oedd un 
o honynt yn bren lled hardd, gan ei fod agos oll mewn amwisg 
o eiddioiwg ; ond ni wnaeth eu cwymp ddim niwed. 

D. 8. E. 

Y mae Mathafarn wedi bod yn drígfan i linach 
hir o uchelwyr Cymru. Yma y cartrefai Einion ab 
Seisyllt, yr hwn oedd yn gydoeswr â Uywelyn ab 
Iorwerth, tywysog Oymru. Yr oedd yr Einion hwn 
yn hanu o Gwyddno Garanhir, tywysog Cantref y 
Gwaelod; ac yr oedd arglwyddi Mathafarn yn 
olrhain eu tarddiad iddo ef hyd yr amser yr aeth yr 
arglwyddiaeth, trwy bryniant, yn eiddo Wynniaid 
Wynnstay. Daliai Einion ab Seisyllt yr oll o blwyf 
Llanwrin, yr hwn y pryd hwnw a berthynai i gwm- 
mwd Estumaner, o dan arglwyddi Meirionydd. 
Ond yn 1284, cwerylodd â Llywelyn Fawr ab 
Meredydd a'i frawd, a ffodd at Arglwydd Powys, 
i'r hwn y talodd warogaeth, a thorwyd ei gyssyllt- 
iad â Meirionydd. Yn yr Amgueddfa Brydeinig 
(Add. Msê. 14, 964, /o. 27 B.) ceir marwnad i Einion 
o waith Iorwerth Cyriog, ac y mae yn cynnwys rhai 
Uinellau ag sydd yn awgrymu fod brwydrau gwaed- 
lyd wedi cael eu hymladd ganddo : 

" Awst y llas ymgastelli 
Eilon dor o lan Dyfi 
Pan fu ymgyrchu gorchest 
'Eb rydau'r ffyn a brwydr fîest 
Rhwng Cyveiliog enwog oed* 
Ac Arwystli torri tiroed 
Yno Einion a ennynod 
At un y fu y tau oi fod 
Ein cadpenau pen an parth 
An pann cor a*n pen cyvarth 
A fu Einion îw foned 
Penaeth farn panaeth iw ved." 

Ym mhellach ym mlaen yr ydym yn deall mai ei 
ladd mewn brwydr a gafodd, oblegid dywedir, 

" Pan ladwyd hwn gwn y gwir 
Llad Cenedl lluoed cwynir 
Mathavarn gadarn gydwcd 
Mewn aur gynt mae'n oer eu gwed 
Dwy lan Dyfi'n gwaedi'n goç* 
Y deg ynys dy gwynoç 
Llanwrin pob lle'n oeria 
Clau iu pob llu clodu ia." 

Claddwyd ef yn Uanwrin, fel y gwelir oddi wrth 
y ddwy linell ganlynol : — 

" Ymled fyrhodion amled 
Llanwrin ar fin ei fed." 

Nid ydym yn hollol sicr yng nghylch yr " Iorwerth 
Cyriog vard Cadeiriog " a gyfansoddodd y farwnad y 

* Darllener y d yn dd a'r ç yn eh. 



dyfynasom o honi. Mae dwy awdl o waith " Iorwerth 
ab y Cyriaiawg " yn argraífedig yn jMyvyrtan Archai- 
ology, ac y mae golygwyr y gwaith hwnw yn ei osod 
yn ei flodau rhwng 1320 a 1360. Ond y mae Owen 
Jones, yng Ngeiriadur Csnedlaethol Cymru, ac Isaac 
Foulkes, yn ei Enwogion Cymru, yn dweyd mai bardd 
o Fon ydoedd, a'i fod yn blodeuo rhwng 1360 a 
1400. Os yr un oedd y bardd o Fon a'r hwn a 
ganodd farwnad Einion ab Seisyllt, rhaid ei fod 
gryn lawer yng ieuengach na Einion. Àc y mae y 
wybodaeth leol a arddangosa y farwnad o barthed i 
Machynlleth, Llanwrin, a glanau y Dyfi, yn awgrymo 
nad oedd y bardd yn ddyeithr yn yr ardal. 

Y seithfed mewn disgyniad o'r Einion uchod oedd 
Dafydd Llwyd ab Llywelyn ab Gruffydd, y bardd 
talentog o Mathafarn. Ceir teitlau a Uinellau cyntaf 
55 o'i gywyddau, &c, ar amlen Greal Llundain am 
1 809 ; ac y mae Glasynys yn dyfynu ei gy wydd ar 
Wyrthiau 8t. Tydecho yn ei draethawd difyrua ar 
" Arglwyddiaeth Mawddwy" (F Brython, cyf. V.). 
Yn yr oesau a aethant heibio, byddai yr hwn a 
feddai fwy o addysg na'i gymmydogion, bydded 
fardd neu offeiriad, yn cael ei ystyried yn frudiwr. 
A daeth preswylwyr diniwed glanau y Dyfl i 
feddwl yn uchel o allu rhagfynegol Dafydd Llwyd. 
Yn wir, o dipyn i beth, aeth son am dano fel dewin 
ym mhell yn gystal ag yn agos; fel pan yr oedd 
Harri, iarll Bichmwnd, ar ei daith o Aberdaugleddyf 
i'r Amwythig i ornestu am goron Lloegr gyda 
Eichard III., galwodd am letty a chyfarwyddyd 
gan y brudiwr o Mathafarn. Y mae yn hawdd 
dyfalu i'r iarll gael derbyniad croesawgar. Ond pan 
gofynwyd y cwestiwn a fyddai yn debyg o Iwyddo 
yn ei anturiaeth, nid oedd Dafydd Llwyd yn barod 
i ateb, a gofynodd am ganiatâd i ystyried y mater 
hyd dranoeth ; ac yn lle ymgynghori â'r oraclau y 
tybiai ei gyfoedion oedd yn ei hysbysu am y dyfodol, 
nid oedd ganddo ond cosi ei ben ac edrych yn brudd 
a synllyd. Pa fodd bynag, yr oedd gan y bardd 
wraig mwy hirben nag ef ei hun, o leiaf mewn 
rhyw bethau. Ei henw, yn ol yr achyddwyr, oedd 
Margaret, merch Gwilym ab Llywelyn Fychan ab 
Lly welyn ab Ieuan Fychan o'r Garthfawr, ab Ieuan 
ab Rhys ab LLawdden, arglwydd uwch Aeron. 
Ond beth bynag am ei hachau, gofynodd ei gymhares 
iddo beth oedd yr achos o'r gwyneb hir a'r wefl 
laes, a hyny ar ymweliad pendefig mor urddasol. 
A phan yr hysbysodd hi o'r achos, atebodd ef mewn 
geiriau ag sydd yn awgrymu fod gwragedd yr oes 
hòno wedi dysgu bod yn wawdlyd wrth eu gwŷr. 
" Beth ! " meddai, " tydi yn fardd, yn brophwyd, ac 
yn'frudiwr, ac yn methu ateb gofyniad fel yna! 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



49 



Dywed yn gadarn wrtho y bydd iddo ennill y frwydr; 
ac ob trydd hyny allan i fod yn wir, bydd dy enw yn 
uchel ac anrhydeddus ; ac os fel arall, rhaid i ti byth 
ofhi y daw efe y ffordd yma o ddwylaw Dic Gefh- 
grwm i'th gospi di fel gau brophwyd." Gwelodd 
Dafydd Llwyd rym ymresymiad ei wraig ; a boreu 
dranoeth, gwnaeth yh ol ei chyfarwyddyd, ac aeth 
yr iarll ymaith yn Uawen. Oyflawnwyd y rhagfÿn- 
egiad, a choronwyd yr iarll yn frenin Lloegr wrth 
yr enw Harri VII. Ao ni anghofiwyd Dafydd 
Llwyd, oblegid gwnaeth y brenin ef yn un o'i 
yBweiniaid. Hysbysir ni mai oddi ar yr amgylchiad 
hwn y tarddodd y diareb, " Oyûghor gwraig heb ei 
ofyn." 

Y seithfed mewn disgyniad o'r Dafydd Llwyd 
uchod oedd Rowland Pugh o Mathafarn. Yn 
amser hwn, yn y flwyddyn 1644, ymosodwyd ar 
Mathafarn gan filwyr y Senedd, o dan arweiniad 
Syr Thomas Myddleton, a Uosgwyd yr hen annedd- 
dŷ enwog i'r Uawr. Ond yn y flwyddyn 1661, 
rhoddodd Siarl II. i John Pugh, ei fab, holl 
arglwyddiaeth Oyfeiliog fel ad-daliad am y gwas- 
anaeth a wnaethid gan Bowland Pugh i'r ddau 
Siarl yn ystod yr ymdrech rhwng y Senedd a'r 
Goron. Oawn gyfeirio mewn man arall at y goflech 
fynor a godwyd yng nghangheU Eglwys Llanwrin i 
William Pugh, mab y rhagddy wededig John Pugh. 
Priododd y WiUiam Pugh hwn Margaret, merch 
John Lloyd o Maesypandy, ac o'r briodas hon caf- 
wyd naw o blant: un o ba rai oedd Bowland 
Pugh, yr hwn a briododd Elizabeth, merch Roger 
Salisbury o'r Bûg, ac o'r briodas hon cafwyd tri o 
blant. Yr etifeddes oedd Maria Oharlotte, yr hon a 
fedyddiwyd Medi 7fed, 1721. Priododd hon yn 
gyntaf Thomas Pryse, o'r Gogerddan, ac yn ail y 
Parch. John Lloyd, a bu farw Awst 26fed, 1780 : 
claddwyd hi yn Oorwen, Ue mae cofadail wedi ei 
osod i fyny iddi. Gwerthodd y foneddiges hon 
arglwyddiaeth Oyfeüiog i Syr W. W. Wynn, yr 
hyn a rydd gyfrif am hawliau peroh enog Wynnstay 
ym mhlwyf Llanwrin. 

Yr ydym wedi ymdit>i cymmaint o gwmpas 
Mathafam, fel y mae yn rhaid i ni ohirio ein hym- 
weliad ag Eglwys Llanwrin hyd ryw ddiwrnod eto. 

Dinas Mawädwy. Ohas. Ashton. 

(Fw barhau.) 



Y mae'n Uai enbyd ac yn Uai pechod wneuthur y 

péchod yr ŷm yn ymhyfrydu ynddo, nag ymhyfrydu 

yn y peohod yr ŷm yn ei wneuthur ; ond goreu yw na 

ymhyfrydir mewn un pechod, ac nas gwnelir chwaith. 

4 — YÜ. 



MANYLDEB GORCHYMMYNION DUW. 

Wbth i ni sylwi yn fanwl i'r cyfeiriad yma, gwel- 
wn fod rhyw bwysigrwydd hynod yn gyssyUt- 
edig â'r hyn a gais yr Arglwydd genym. Onid 
oes rhyw fanyldeb digyffélyb yn nodweddu ei 
orchymmynion Ef ? Onid jw y peth yma mewn 
modd neillduol yn profi fod eu cyflawnu yn eu 
gwahanol agweddau yn meddu pwysigrwydd di- 
ammheuol ? Pan y gorchymmynai i Noah adeiladu 
arch i achub ei dŷ rhag dwfr y diluw, rhaid ydoedd 
iddo wneyd hyny yn gymhwys yn unol â'i gynllun 
ef. Yr oedd pob peth perthynol i'r arch i fod yn 
hoUol fel y cynUuniai Duw ym mlaen Uaw iddi fod — 
yr oU o'r defhyddiau i fod megys ag y dymunai Efe : 
yr oedd ei phobpeth i fod yn ol cynUun pendant o 
eiddo Duw. 

GweHr hyn ym mhob cyfeiriad gyda golwg ar 
hoU orchymmynion Duw. Gyda gwneyd y taber- 
nacl, &c, yn yr anialwch, ceir yr un manyldeb yn 
cael ei arfer. Mae Duw yn eiddigus dros ei orchym- 
mynion; dangosodd hyn yn ei ymddygiadau tuag at 
y rhai a wrthodasant ufuddhau iddynt. Syrthiodd 
bersonau unigol gyda chenedloedd dan ei ddialedd 
am beidio cydymffurfio â hwy. Megys Achan yn 
achos y diofrydbeth, Cora, Dathan, ac Abiram, Pha- 
raoh a'r Aiphtiaid, cenedl Israel, gyda chenedloedd 
ereül ; ond nid y w o un dyben dwyn enghreifftiau i 
brofi »y gosodiad hwn, gan mor luosog ydynt. 
Hawdd y gallesid cyfansoddi cyfrolau meithion ar 
yr enghreifftiau hyn : mae y gyfrol sanctaidd a 
hanesîaeth genedlig yn orlawn o honynt. 
| Mae manyldeb gorchymraynion Duw yn dysgu y 
dyn anianol. Hawdd i ddyn fel creadur gwrth- 
güiedig oddi wrth Dduw fethu cydweled ag Ef. 
Nid yw y cyfry w yn gaUu cydymdeimlo â rheolau a 
gosodiadau y Deddfroddwr hoUddoeth a daionus. 
G-allasem ni dybio na fuasai o un niwed i Samson 
dori ei waUt, ond gwnaeth hyny i Ysbryd yr 
Arglwydd gilio oddi wrtho ; ac feUy cafodd ei orch- 
fygu gan y Philistiaid, a hyny o blegid diystyru 
peth mor fach a dibwys i'n golwg ni, o orchymmyn- 
ion Duw. Er fod Naaman y Syriad yn wahan- 
glwyfus ac angen iachâd arno, pan ddeallodd fod 
Duw Israel yn archu iddo ymolchi seithwaith yn yr 
Iorddonen, dechreuai teimlo yn anfoddlon — tybiai 
fod y prophwyd am wneyd ffẃl o hono. Ond rhaid 
fu iddo ufuddhau i gynUun Duw. Fel yna y mae y 
dyn anianol, mae manyldeb gorchymmynion Duw 
yn ei ddyrysu yn Uwyr ; gweU ganddo edrych i bob 
cyfeiriad yn Ue cydweled â Duw. Metha weled nn 
dyben mewn gwneyd fel a'r fel, yn ol fel bo Duw yn 

Digitized by V^iOOÇLC 



50 



TR HAUL. 



ceisio, mwy na rhyw fel arall. Rhyw ddull o'i eiddo 
ef ei hunan a ddewisa ; gwel hyny yn well na chyd- 
ymfiurfio â manyldeb gorchymmynion Duw. Ond 
rhaid ufuddhau iddo Ef, neu byddom byth yn 
golledwyr os gwrthodwn : dyna yw hanes pawb, a 
dyna fydd ein tynged ninnau hefyd. 

Er manyldeb gorchymmynion Duw, nid ydynt yn 
yn anhawdd cydymfiurfio â hwy. Maent yn fanwl, 
mae'n wir, ond yn hawdd eu dwyn ; baich ysgafn ar 
iau esmwyth ydynt er hyny. " Cofia gadw yn 
sanctaidd y dydd Sabbath ; " eofia — mae hyn yn 
bwysig. Mor fanwl mae Duw am i ni roi ystyriaeth 
i'r hyn a orchymmynai i ni. " Gwnewch hyn er 
coffa am danaf ;" îe, gwnewch hyn, a gwnewch hyn 
" hyd oni ddelwyf." Os nad yw yr Arglwydd Iesu 
yn fanwl yn y geiriau a nodwyd, nis gallaf weled pa 
beth o'i eiddo a geir felly. Mae y Mab a'r Tad yn 
cytuno mewn unoliaeth drwyadl yn hyn. Os nad 
yw Pen Mawr yr Eglwys yn y geiriau a nodwyd yn 
golygu i'r ordinhâd o Swper yr Arglwydd barhau 
gyda'i ddilynwyr, yna nid yw Duw chwaith am i 
sancteiddiad y Sabbath barhau. Credaf fod sanct- 
eiddiad y seithfed dydd yn ddeddf osodedig a 
pharhaol, a bod gorchymmyn yr Arglwydd Iesu, 
"gwnewch hyn er cof am danaf," mor barhaol 
hefyd. 

Gwelir manyldeb y gorchymmynion hyn y fath, 
fel nad oes modd eu camddeall ; ar yr un pryd nid 
oes dim ynddynt yn erbyn i ni allu cydymffurfio â 
hwy — dim oddi eithr ein bod dan lywodraeth Satan. 
Mae yn wir fod rhai dynion ar enw Cristionogion 
yn ceisio dilëu y sacramentau fel ordinhadau angen- 
rheidiol er iachawdwriaeth ; felly, i fod yn gysson â 
hwy eu hunain, dylai y cyfryw bobl hefyd wneyd i 
ffordd â rhanau ereill o orchymmynion yr Arglwydd, 
megys " na ladd, na ladrata" &c. Wrth ammheu y 
priodoldeb o gadw rhai o orchymmynion Duw, bydd 
y cyfryw a wnaent hyny yn rhodio Uwybrau per- 
yglus, a diau ânt yn fiian i ymwrthod â'r gorchym- 
mynion yn gyfangwbl : o dipyn i beth feUy y mae 
dynion yn myned i anghofio Duw. 

Mae manylrwydd gorchymmynion Duw yn profi 
ufudd-dod dynion iddo a'u ffydd ynddo. GweUr hyn 
yng ngwaith Abraham yn aberthu Isaac. GaUasai 
y patriarch hwnw, pe buasai yn ymgynghori â chig 
a gwaed, ddwyn Uawer o wrthddadleuon yn erbyn 
hyny ; ond gan fod Duw yn gorchymmyn, yr oedd 
hyn yn symbylu Abraham i ufuddhau. Ond yn 
Jonah gwelir enghraifft o ddyn yn gwrthod cydym- 
ffurfio â chais yr Arglwydd. Nid oedd testyn y 
bregeth wrth ei fodd; gwelai le ynddo i'w hunan 
ef fyned o'r golwg. Diau pe cawsai ddweyd, "Deu- 



gain niwrnod eto a fydd, a Ninefeh a gwympir, os na 
bydd iddi edifarhau a cheisio trugaredd," ni 
buasai yn gwrthod ufuddhau ; ond gan mai fel araU 
y gorchymmynai Duw, dylasai Jonah ufuddhau iddo, 
beth bynag a fyddai y canlyniad. Er nad oedd 
gwaith gwraig Lot yn edrych yn ol tua Sodom ond 
peth digon dibwys ynddo ei hun, eto gan fod gorch- 
ymmyn Duw iddi beidio, syrthiodd dan y farn. Fel 
hyn gwelwn mai nid dibwys yn ei olwg ydyw peidio 
cydymffurfìo â'i orchymmynion yn hoU gyssyUtiadau 
eu manyldeb eithaf, er fod dynion yn barod iawn 
i beidio eu hystyried feUy. Ceir yr Iesu ei hun 
yn yr efengylau mewn amryw gyssyUtiadau yn 
gwneyd pethau i'n golwg ni yn afreidiol, megys iro 
y clai ar lygaid y daU, a'i anfon i ymolchi i lyn 
Siloam. Fel yma gweHr Duw yn ymostwng yn isel 
er mwyn addysgu dyn i ufuddhau iddo mewn 
pethau bychain yn ogystal a phethau mawrion ei 
ordinhadau. 

Mae esgeuluso gorchymmynion Duw yn eu 
manyldeb seremon'íol yn ein gosod ar y ffordd i'w 
diystyru yn eu hystyr foesol ac ysbrydol. " cher- 
wch fì, cedwch fy ngorchymmynion," meddai yr 
Arglwydd Iesu Grist. Ehydd yr Athraw mawr 
bwys neiUduol ar i'w ddüynwyr gadw ei orchym- 
mynion. A phan y bydd dyn yn gwrthod cydym- 
ffurfio â'r gorchymmynion yn eu gwedd allanol, 
Uythyrenòl, neu seremoniol, nis gailaf weled pa 
fodd y gaU eu gwerthfawrogi yn eu hystyr fewnol a 
moesol. Gan ei fod yn eu condeirnio yn eu hystyr 
arwyddocaol, onidyw yn berygl iddo ymwrthod â 
hwy ym mhob ystyr arall hefyd ? Nid yw fod rhai 
yn camddefnyddio "Swper yr Arglwydd" yn un 
rheswm dros anwybyddu yr ordinhâd fel moddion 
angenrheidiol er iachawdwriaeth. GaUesid dyfod 
â'r un rhesymau ym mlaen yn erbyn y Sabbath ; 
o blegid ceir dynion yn ei gamdreuUo, yn ei halogi 
i gyfìawnu eu hamcanion eu hunain : ofer dadleu yn 
erbyn y dydd cyssegredig o blegid hyny. Feîly 
rhaid i ni edrych ar hoU orchymmynion Duw; 
dylem ymdrechu cydymffurfio â hwy yn eu hoU 
manyHon gosodedig. 

Mae ein gwaith yn eu gwrthod yn taflu sarhâd ar 
y Deddfroddwr. Wrth ymddwyn feUy byddwn yn 
ymylu i ammheu doethineb a daioni Duw ; byddwn 
fel yn gwneyd ein hunain yn ddoethach ac yn weU 
nag Ef. Gan mai Gair Duw y w rheol ein bywyd, a 
chan fod ei orchymmynion yn eglur a phendant yn 
y Beibl, rhyfyg ynom fyddai ceisio ymryddhau oddi 
wrthynt. Mae penryddid feUy yn ddinystriol. 
GwyUwn rhag y Uwybrau hyn. 

J. C. Bowlanps. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



51 



TE HEN WR A'I FBROH YN T 

PTNWENT. 

Eisteddwn ar fin y sedd draw, 
Cerddasom gryn ddwy fiUtir faith ; 
'Bwy'n teimlo fy hunan yn llesg, 
Ae eto yn iach 'rol y daith : 
Mor hoff genyf seiniau y clych, 
A'r adar ym mrigau y coed, 
Hwy ddygant i'm cof y piyd gynt 
Tr oeddwn yn ysgafn fy nhroed. 

Mae'm ffryndiau'n garedig i gyd, 
A'm gwaJlt wedi myned yn wyn ; 
'Ewy'n aroe ychydig ar ol, 
Gan edrych yn unig a syn : 
Ni feddaf ond amnaid i roi 
Pan gwrddaf ft chyfaill ar hynt, 
Ond yma 'rwy'n teimlo fjr mod 
Tng nghanol fy flryndiau hoff gynt. 

gareg i gareg 'rwy'n myn'd, 
A dyga pob un i fy ngho', 
Fod pawb a lon garwn i gynt 
Tn gorwedd ar waelod y gro : 
Mae'r deigryn yn gwlychu fy ngrudd 
Wrth gofio mor felua oedd cerdd 
T bachgen sy'n huno fan hyn 

dan y dywarohen sy'n werdd. 

Tr wythnos ddiweddaf i gyd, 
Pan oeddwn yn myned trwy'r Llan, 
Mi gwrddais ft gwyneb rhyw fun 
A alwn i'm cof yn y fan ; 
Oofynais i'r feroh dd'od yn nes, 
Pryd gwenodd gan ateb yn fíraeth, 
Fod hòno er's deugain mlwydd hir 
Tn huno mewn beddrod yn gaeth. 

Pa le yr ymgrwydrais mor bell, 
'Bwy'n unig, yn d'rysu, yn syn ; 
Ni theimlaf yn iawn mewn un lle 
Ond ym mysg y beddau fan hyn : 
A dyrwyn yn gyflym mae'r dydd, 
A'r nos sydd yn nesu â'i Uen, 
Pryd rhoddir fi'n waelaidd fy llun 

1 orwedd yn isel fy mhen. 

Llafuriais yn galed drwy f oes, 
Fel tystia prif yswain y plwy'; 
Dysgwylia rhai ddim ond y tâl, 
Ond cofiwn am ry wbeth oedd fwy : 
Nid ydwyf ond scholar lled wael, 
Ni fedraf fi ddarllen yn glir ; 
Beth bynag ymafiai fy llaw, 
Oyfiawnwn ag egni yn wir. 



Mi ddysgais y testyn 301 dda, 
Ni ddarfum ei ammheu a erioed : 
Llafuriais trwy ystod fy oes 
I'w ddilyn a'i weithio'n ddioed, 
herwydd 'rwy'n credu na wna 
Duw oddef y diog yn hir ; 
Am hyny, fe gydiwn mewn gwaith, 
Awn drwyddo yn onest a chlir. 

I'r Eglwys yr awn ar y Sul, 

Darllenai'r offeiriad yn iawn ; 

Ni wyddwn pa beth oedd i ddweyd, 

Ond dilyn y weddi a wnawn : 

Hyderaf y gwela fy Nuw 

Fy ngŵys yn y diwedd 301 syth, 

Ac nad aiff i gyfrif ft mi — 

Ni fedraf ei sefyll Ef byth. 

Daeth blwyddau'r addewid i ben, 
A prudd ydyw diwedd fy ngherdd ; 
Pan hunaf, dyro, fy merch, 
Fi orphwys dan frig'r y wen werdd : 
Na wyla am hen-wr mor wael 
Sy'n huno yn dawel mewn hedd ; 
Os gelli gael lle ambell dro, 
Bho flodyn ar briddell fy medd. 

Henri Myllin. 



BTB GOFIANT 



Am y diweddar David RobtrU (Dewi Eàfhâëp), Uan- 
ddârfel, Meirionydd. 

T mak y bardd rhagorol hwn wedi gorphen ei daith 
ddaiarol, ac wedi cael ei osod ar oer wely marwoldeb 
ym mynwent henafol St. Derfel Gadarn. A ydyw 
Uenoríon Meirionydd am adael eu bardd awenyddol 
a thlws, i'e, y mwyaf awenyddol a feddai Oymru yr 
oeshon ynddysylw? Troeddyn Wm. Edward, 'Sgeif- 
iog, parodrwydd i englynu, ac yn Ddewi Wyn o 
Eifion mewn cywreinrwydd cynghaneddol. A gaiff 
y bardd mawr coeth hwn huno mewn llwch dinodedd 
heb gareg i ddal Uinell uwch ei anneddle briddlyd, 
i nodi'r fan y gorwedd Uwch* y bardd awen-danawl 
Dewi, i'r oesau dyfodol weled hunfa yr englynwr 
goreu yn ei oes ? Er cymmaint a gladdwyd ym myn- 
went Uandderfel, ni chladdwyd cyffelyb fardd i'r 
anwyl Dewi Haf hesp ynd4i. T mae Uenyddwyr a 
beirdd o fri uchel wedi blodeuo er je canrifoedd am- 
^lch ogylch Llandderfel a'r Bala, ao y mae eto yn 
aros feirdd o dalentau awenyddol yn y cyfryw 
lanerch . . . ond y mwyaf o honynt yw gwrth- 



Digitized by 



Google 



52 



YB HAIJL. 



ddrych ein sylw, sef y prif gampwr Dewi. Bydd 
yn chwithdod genyf weled colofnau barddonol y 
gwahanol newyddiadnron heb weled enw y prif 
fardd Hafhesp yn eu mysg. Er ys pan gollais ef, 
yr wyf wedi colli golwg am englyn Üws, yn llawn 
bywyd bob sill o hono. Tr oedd barddoni i Dewi 
mor naturiol a rhedfa dwfr i bant. Sylwn ar ei 
englyn i'w gariadferch; y mae uwch law yr un 
englyn na chywydd a welais i erioed o waith Dafydd 
ab Gwilyni i'w Forfudd fad, — 

Grudrt fad is Hygart glas llon,— a rtwy ael 
Í8 rtcllt crychfelynion : 
Ha! fc alwyrt ncfolion 
I hollti aur yn wallt i hon. 

A gaiff awdwr yr englyn uchod aros yn hwy mewn 
llwch dinodedd ? Pe buasai yn berchen golud neu 
ryw fath o bregethwr, cawsai huno o dan faen o 
farmor caboledig, a'i enw wedi ei argraffu arno gyda 
Uythyrenau aur er ei goffadwriaeth ; ond nid feUy 
bu tynged Dewi, druan. Sylwn eto ar ei englyn 
pert i'r gwlith — 

Gorenwog ddagrau anian— ar y wlad 
Yw'r tyner wlith eirian, 
Yn disgyn hyd y byd ban 

lys Ior fel curU arian. 

Fflamychodd Dewi gannoedd o englynion byrfyfyr, 
heb eu hysgrifenu erioed i'r cyhoedd, a buasent yn 
anrhydedd i rai cadeirfeirdd yr oes hon gael rhoddi 
eu henwau wrthynt ; a gwir y buasent yn tra 
rhagori ar gyfansoddiadau y rhan fwyaf. o honynt, 
er iddynt gael eu gorfoli gan ryw ddosbarth o 
honom. A ydyw Dewi, tybed, wedi ei osod yn 
"Oriel y Beirdd?" Onid ydyw, dylasai fod yno 
wrth ochr ei gyfaül mynwesol a champusfardd Tre- 
bor Mai. Yr oedd y ddau yn gyfeillion gwreiddiol 
i'w gilydd tra y buont yn eu bywyd naturiol. Saif 
enw Dewi Hafhesp yn addurn i fynwent Llan- 
dderfel ym mhen oesoedd, os oyfodir cofadail ar ei 
lwch oer. 

01 ein Dewi sy Id yn dawel— mewn tŷ 
Mynwent hen Llandderfel; 
Heinyf fu â'i awen fêl 
Yn ei hafiaeth'anhyfel. 

Yn ei ogof unigedd,— y Uawr oer 
LWr erys arabedd; 
Canu wna beirrtdion ceinweld, 
A Dewi'n fud yn ei fedd. 

Ryw golofn aur o gylefn waith — addurnawl 
O ddarnau'n orchestwaith; 

1 Dewi deg— jrwedi'r rtaith, 
Un a brofwyd am brifwaith. 



Mawr enw gn Meirionyrtd— tiwy eni 
Tra anwyl fardd celfydd; 
Tra gwawr ei enw'n fawr fydd 
Yn ei dwf enw Dafyrtd. 

Yng nghafell y bedd mae 'nghyfaill bach — Dewi, 
A dawodd byth mwyach; 
Am gàn — pwy fu'n amgenach ? a thlyani 
A wen yn berwi - a fu un bnrach ? 

Llawer noswaith ddifyr a gefais gyda'r awen- 
fardd Dewi Hafhesp. Clywais y diweddar awen- 
yddol fardd Owain Dinorwig yn dweyd ddarfod iddo 
fod yn Uettya yn agos ato flynyddau cyn ei farwol- 
aeth, pan oedd yn gweithio yn chwarel Cletwr. Yr 
amser hyny yr oedd Dewi yn anterth ei ddyddiau, 
ac yn Uawn tân awenyddol. Dy wedai am dano fel 
ycanlyn: — " Ni welais i yr un bardd yn gyffelyb 
iddo mewn parodrwydd a chy wirdeb ; gwelais ddeg- 
au o feirdd y gogledd a'r deheudir, ond ni welais yr 
un o honynt i'w cymharu â bardd Llandderfel." 
Yr oedd hen wr araU awenyddol yn by w ar fin Llan- 
dderfel o'r enw W. Owen (AUtud Berwyn). Yr 
oedd y ddau yn hoffus iawn o'u gilydd. Un o 
Hafodlas, IAanUyfni, oedd yr hybarch dad W. Owen 
cyn symmud i Feirionydd. Yr oedd pawb yno yn 
gorhoífì yr hen bererin serchiadol. Yr oedd yn 
fardd awenyddol natur. Ond â Dewi y mae a 
wnelom ar hyn o bryd. Da chwi, feirdd a Uengar- 
wyr ei hoff ardal, ffurfiwch ryw gynllun i nodi 
Uwch hynodol Dewi â chofgolofn o farmor grisial- 
aidd. Cladder ei feiau yn Uwch ebargofiant bythol. 
Nid oes neb heb ryw fai arno, neu buasai yn sant 
dysglaerwyeh, yn rhagori ar y ddynolryw oU ar 
wyneb ein daiar ni. 

Llanberü. R. A. Hughes (Alarch Owyrfai). 



SICRWYDD CREFYDD. 

Y mab yn sylw o eiddo yr enwog Locke, pe byddai 
"gan ddynion feddylddrychau penderfynol a sefŷdlog 
am yr hyn y maent yn ymresymu, ymofyn, neu 
ddadleu yn ei gylch, byddai iddynt ganfod fod rhan 
fawr o'u hammheuon a'u dadleuon ar ben. Dibyna 
y rhan fwyaf o'r ymofyniadau a'r dadleuon a 
ddyrysant y ddynoliaeth, yn nefnyddiad ammhëus ac 
ansicr geiriau. Pe byddai gau ddynion ddrych- 
feddyliau sefydlog a phenderfynol yn eu hymofyn- 
iadau a'u hareithiau, canfyddent pa mor bell yr elai 
eu drychfeddyUau a'u hymresymiadau hwy, agochel- 
ent y rhan fwyaf o'r dadleuon gydag ereilL" Bu 
amser pan yr esgeulusid hyn mewn gwyddonìaeth, 



Digitized by 



Google 



YK HAÜL. 



Ô3 



a bu hyny yn dra dinystriol ; modd bynag, er 
dyddiau Locke hyd yn awr, mae manylrwydd a 
chywirdeb (i raddau pell) yn nefnyddiad iaith wedi 
cael eu llawn werthfawrogi a'u harfer gan ymchwil- 
wyr am y gwirionedd yn amrywiol ddosranau 
gwybodaeth ddynol. Trwy hyn mae dadleuon yng 
nghylch gwyddoniaeth wedi dyfod braidd i derfyn- 
iad. Modd bynag, mae yn syn gweled helynt llawer 
o Eglwysi Gristionogol y dyddiau hyn, ac i gymharu 
eu crefydd, ym mhob peth, gyda'r brasluniad a 
roddir yng Ngair Duw. 

Cyfyngaf fy hun i un pwnc, yr hwn yn ddiau 
sydd yn bwnc hanfodol sylfaenol ac yn un oll-bwysig 
— fel y perthyna i wir sylwedd duwioldeb personol. 
Yr ymadrodd ag y traff erthir fwyaf yn ei gylch ydy w 
sicrwydd, yr hwn air sydd mewn llawer o achosion 
yn berfedd-bwnc terfysg ac ymddadleu. Arferir y 
gair yn y modd mwyaf ammhenodol ; bydded i ni, 
gan hyny, geisio ei gadarnhau. Pa le bynag y 
byddo sicrwydd, rhaid fod yno wrthddrych neu nod. 
Rhaid, pan y mae person yn cael ei sicrhau, fod 
rhywbeth yn achos o'i sicrhâd. Rhaid cyfyngu y 
sicrwydd hwn i ddau nod o angenrheidrwydd — y 
naill i rywbeth presennol a'r llaU i rywbeth 
dyfodol: yma y cyfeiria y ddau at un gwrth- 
ddrych ond mewn dau gyfnod, sef amser a thra- 
gwyddoldeb. 

Gall yr ymadrodd o ganlyniad redeg fel hyn — 
sicrwydd crefydd, neu iachawdwriaeth a sicrwydd 
gogoniant. Ceisiaf, gan hyny, egluro athrawiaeth 
sicrwydd maboliaeth. Nid gwirionedd yr Efengyl 
ydyw y peth i gael sicrwydd o hono, o blegid y mae 
hyny yn cael ei ganiatäu. Yn yr oll o'r cyfryw 
achosion hyn, y mae cymmeriad Duw yn cael ei am- 
gyfíred, a'r canlyniadau sydd yn deilliaw o'r cyrn. 
meriad hwnw i bechodau dynion. Cydnabyddir hefyd 
fod yr Iawn wedi ei roddi a'i dderbyn, ac hefyd fod 
marwolaeth Crist yn angenrheidiol fel sylfaen go- 
baith, ac nad oes iachawdwriaeth yn neb arall. Ac 
ychwaith nis ammheuir ei alluogrwydd i achub, ac 
mai trwy ffydd yn ei waed y mae iachawdwriaeth 
i'w chael, ar wahan i bob haeddiant ar ran y cre- 
adur. 

Y dyryswch mawr mewn dadl ydyw sicrwydd 
iachawdwriaeth, neu grefydd bersonol. Y cam 
cyntaf yn hyn ydy w ail-enedigaeth — gwaith union- 
gyrchol yr Ysbryd Glân ar enaid dyn ; ac y mae 
adenedigaeth bob amser yn gyssylltedig vg edifeir- 
wch tuag at Dduw, a ffydd yn yr Arglwydd Iesu 
Grist. Nid yw ail-enedigaeth byth yn cymmeryd 
lle ar wahan oddi wrth yr agweddau meddyliol yna, 
ac ni cheir hwythau ar wahan oddi wrth ddylanwad 



Ysbryd Duw : pechodau pob cyfry w un sydd wedi eu 
maddeu, ac y mae wedi ei fabwysiadu i deulu Duw ; 
mae ei elyniaeth wedi ei chymmodi, a chariad Duw 
wedi ei dywallt ar led yn ei galon gan yr Ysbryd 
Glân. Mae hyn oll yn anhebgorol er iachawdwr- 
iaeth ; ac a yw yn bosibl i'r pethau yma gymmeryd 
Ue yn enaid dyn heb iddo fod yn gwybod? — heb 
iddo fod yn sicr o hono — yw y pwnc i'w benderfynu. 
Ymddengys i mi fod nodi y ffaith yn ddigon i bob 
dyn o reswm i roddi dedfryd nacaol. Os by whawyd 
y marw, os rhoddwyd golwg i'r daU, os cymmodwyd 
y gelyn, yn sicr rhaid iddynt fod yn wybyddus o'r 
ffaith. Dengys natur pethau fod yn ammhosibl iddi 
fod' yn wahanol. Rhaid peidio alltudio synwyr 
cyffredin o wlad crefydd. Rhaid i'r dyn a wnaed 
fel hyn yn greadur newydd, fod yn gwybod hyny ; 
rhaid fod ganddo sicrwydd o'r cyfnewidiad, ac ni 
ddylai unrhyw un gymmerỳd ei arwain gan ryw 
ffugiol ostyngeiddrwydd i gelu yr argyhoeddiad ao 
i wyrdroi llais a gweithrediad rheswm. 

10, Bryn GasteU, Dinbych. R. Hüghes. 



CALENDAR Y MIS. 

Gan ein bod yn yr Ha\d am 1887 wedi rhoddi dys- 
grifîad a hanes Ued fanwl am wyHau Eglwysig y 
misoedd, rhaid i ni gyfyngu ein sylwadau presennol 
i fyfyrdod defosiynol am danynt. I ba beth y cof- 
nodir y gwyliau hyn i ni, ac eu dygir ger ein bron 
mewn cylch difwlch o flwyddyn i flwyddyn ? Ai ser 
ydynt yn ffurfafen hanesiol Eglwys Dduw yn troi 
mewn cylchoedd dysglaer uwch ben, gan wenu 
arnom yn eu tro fel Gwener siriol neu Iau fawr- 
eddog, i'n Uoni ar daith y nos, gan weinyddu fel 
boreu ser i'n hadgofìo fod yr Haul — Haul y Çyfiawn- 
der— i gyfodi arnom ? Y mae y goleuni a lewyrcha 
oddi ar wyneb y planedau dysglaer yn dangos fod 
yr haul a droes ei gefn ar y ddaiar yn tywynu 
arnynt hwy ; ac onid yw y dysglaer gof am saint a 
fu, a'u cymmeriadau gloewon, megys yn amneidio 
arnom o ffurfafen hanesiaeth a dweyd fod goleuni 
Iesu Grist yn ty wynu arnynt hwy ? Ond fel cwpan- 
au aur yn Uaw hanesiaeth Eglwys Dduw yr edrych- 
wn ni yma ar wyHau y saint — pob un yn Uestr 
Uawn o win defosiwn pur a sanctaidd yn cael ei 
drosglwyddo i lawr a'i osod wrth ein gwefusau ni. 
Daw 

PUREDIGAETH Y FENDIGAID F0RW7N MAIR 

ar yr ail ddydd o'r mis â darlun teg, dymuuol, ger 
ein bron. Mae'r ddaiar yn deffroi dan wynt gor- 



Digitized by 



Google 



54 



YR HAUL. 



Uewin Uaith, ac yn diosg ei mantell eira, gan 
ddangos dan ei godrau y snow drops (clychau'r baban) 
gwynion eu gwisg a phur eu gwedd, y saüron eurliw, 
a'r briallu tyner tlysion — blodau morwyndod y 
flwyddyn. Pa amser mwy arwyddocaol ac arwydd- 
luniol i'r Forwyn Fam ddwyn y " peth sanctaidd " a 
anwyd iddi — y Mab Bychan — i'w gyílwyno yn y 
deml? Pa ddrych mor dlws a welwyd erioed a 
phan gymmerddd Simeon dduwiol — y sant oedranus 
a burasid gan yr Ysbryd Glân yn Uestr sanctaidd — 
yr Un dibechod yn ei freichiau i'w fendithio, ac yr 
edrychai y Forwyn â Uygad cariad a syndod arno, ac 
y cyfodai y brophwydes oedranus a sancteiddiasid 
drwy oes o ddyoddef, ac o hunan-ymgyssegriad, i 
lefaru am dano Ef. Dyma ddrych o ddiniweid- 
rwydd paradwysaidd yn y Mab Bychan, o ufudd- 
dod ymostyngol ffydd a phurdeb calon yn Mair, ac o 
sancteiddhâd, nes d'od yn demlau yr Ysbryd Glân 
megys yn sefyU ar riniog y nefoedd, yn Simeon â 
Hannah oedranus. Daw coffa o'r rhai hyn a 
chwpan Uawn o feluswin i ni o deml ein Duw. 
Daw ar y trydydd dydd 

DDYDD OWYL BLASIÜ8, BSOOB A MBRTHYB. 

Pwy ydoedd? Esgob Sebaste yn Armenia. Crist- 
ion defosiynol yn caru bywyd o fyfyrdod a 
dilyn buchedd sanctaidd. Llewyrchai yn ei ddydd 
fel canwyU fechan ar ymylon heolydd aflan dinas 
Bufeinig, nes dynoethi budreddi ei phechodau. Yr 
oedd ei fywyd glân yn cy wilyddio pechodau y dryg- 
ionus, a'i son am ddirwest, cyfìawnder, a'r farn a 
fydd yn deffro Uid cydwybod ddrwg. Mynwyd 
diffodd goleuni'r sant mewn gwaed. GweU yw 
buchedd sanctaidd na bywyd. 
Ond ar y pummed dydd dyma 

OOFFAD AOATHA, FOBWYN A MEBTHYRBS. 

Merch ieuanc, un o dlysaf blant prydferth Cicüy 
oedd hon, gwedi ei geni o deulu uchel a derbyn 
addysg oreu yr oes. Hi gredai yng Nghrist, a 
chyssegrodd ei hun i'w wasanaethu. Tynodd ei 
thegwch deniadol, ei chyfoeth helaeth, a'i Uedneis- 
rwydd gweddus, sylw y Uywodraethwr Rhufeinig 
Quîhtianu8. Ceisiodd hi yn wraig — ceisiodd ei 
Uygru; a phan wrthododd bob cais i'w denu ac 
ymostwng iddo, gwysiodd hi ger bron, a chyffesodd 
hithau ei bod wedi ymgyssegru yn forwyn bur i 
Grist. Dirdynwyd ei chorff prydferth, taflwyd hi i 
garchar, ac yn y diwedd merthyrwyd hi. Daw 
atom ni mewn serchus gof yng ngwynder ei mor- 
wyndod pur a'i duwioldeb dysglaer, i'n dysgu nad 
oes un Uestr rhy wan i orchfygu byd yn nerth y nef. 



Daw 



ICAWBTH YNYD 



ar y degfed o Chwefror eleni. Pa beth yw ynyd ? 
Ai dechreu y Garawys (Initium) ? Dywedir maì e. 
Yna daw dydd Mercher y Lludw — y dydd cyntaf yn 
y Garawys (Quadragesima), sef y deugain dydd o 
ympryd yn terfynu ddydd Gwener y GrogUth. Gwers 
fawr y Garawys yw mai mwy y w yr enaid na'r corff, 
a'i ddysgyblaeth yw " darostwng y corff i'r ympryd." 
Ymdrinir yn Uawn ar y pen hwn yn y gwersi ar 
gyfer yr Ysgol Sul am y mis nesaf . Y mae Wyth- 
nos y Cydgoriau yn dechreu ar y Sul cyntaf yn y 
Garawys, a'r dyddiau penodol yw dyddiau Mercher, 
Gwener, a Sadwrn, y 14ydd, 16fed, a ttfed, pryd y 
dyUd "dywedyd" (y weddi briodol) "bob dydd 
dros y rhai a dderbynir i urddau cyssegredig." 
Yr wyl olaf y w 

DYDD GWYL 8T. ICATHIAS, AFOSTOL A MERTHYR. 

Nid oes genym yn y Gair Sanctaidd ddim o hanes 
Sant Mathias ond yn unig ei ethoHad wrth goelbren 
i lenwi Ue Judas Iscariot (Actau i. 15 — 26). Cawn 
yno dystiolaeth ei fod gwedi dilyn yr Iesu yn ffydd- 
lawn o Fedydd Ioan hyd y Groes a'r adgyfodiad a'r 
esgyniad. Pan feddyUwn am yr oU o waith yr 
apostoHon sanctaidd, tarewir ni â syndod fod gan 
Ueied o'u hanes ar gael. Nid yw llyfrau y Testa- 
ment Newydd yn rhoddi dim ond amlineUîad byr o 

| hanes nifer fechan o honynt, eto erys eu gwaith. 

í Tybir mai yn rhanau gogleddol Âsia Leiaf y Uafur- 
iodd St. Mathias, ac yno y terfynodd ei yrfa drwy 
ferthyrdod, meddir. 



GOHEBIAETHAU. 

LLAimSFYDD A " BANBB A0 AMSERAü CYMBU." 

At Olygydd Yb Hattl. 

Nid ydwyf yn gwybod pa un a fyddwch chwi yn 
gweled Ban&r ac Amserau Cytnru ai peidio, na 
chwaith a ydych chwi yn gwybod am Lannefydd. 
Os nad ydych yn gweled y naül ac yn gwybod am y 
UaU, fe ddylech wybod, ac mi roddaf fìnnau i chwi 
beth gwybodaeth. Y mae pobl Llannefydd wedi 
tynu llawer o sylw a rhoddi cost fawr ar y air drwy 
wrthod talu y degwm. Gwrthodasant dalu i ddech- 
reu i'r dirprwywyr eglwysig oni chaent ddau swUt y 
bunt o droi yn ol, a gwrthodasant yn ddiweddar 
dalu i'r offeiriad os na chaent dri swUt y bunt yn óL 
A thrwy hyn y mae yna gryn dwrw yn wastad, a 



Digitized by 



Google 



YS HAÜL. 



56 



daeth gohebydd y Faner aW Amserau yma ar y Sul 
yn ddiweddar i ysb'ío gwaüau, ac y mae ei sylwadau 
yn y Faner am ddydd Sadwrn, Ionawr y lOfed. Yn 
ei sylwadau ar adroddiad ei ohebydd, dywed gol- 
ygydd y Fan&r nad oes dim ond un gwasanaeth yn 
cael ei gynnal yn yr Eglwys ar foreu Sul, ac " un 
arall ar adeg yr offrwm prydnawnol," neu yn y 
prydnawn feddyliwn, a dim un y nos, na dim un 
drwy yr wythnos. Os yw golygydd y Faner yn 
dweyd y gwir yma, y mae hi yn bryd i'r wardeniaid 
alw sylw yr esgob at yr esgeulusdra. Ond sut y 
mae bamu y rhan nesaf o adroddiad y Faner? 
Dyma fo. Pan aeth y gohebydd i mewn, meddai, 
ar foreu Sul y 4ydd o Ionawr, " Heb law y Parson 
Jones ac yntau yr oedd yno ddau ddyn, tair gwraig, 
a dau blentyn — yr holl eneidiau yn rhifo saith, heb- 
law y gweinidog a'r ymwelydd ! A'r cyiiog am hyn, 
cofier, yn saith gant ac ugain punt yn y flwyddyn ! " 
Y fi sydd wedi rhoddi y geiriau olaf mewn llythyren- 
au Italaidd i dynu sylw at y celwydd sydd ynddynt. 
Wedi darllen y geiriau yr oeddwn i yn meddwl fod 
y "Parson Jones" a enwir ynddynt yn cael saith 
gant ac ugain punt yn y flwyddyn o gyflog am 
ddarüen dau wasanaeth yn yr wythnos ; ond erbyn 
troi i lyfr y plwyf a gweled, yr wyf yn cael mai 
292p. ydyw swm ei ddegwm ef cyn talu y trethi, a 
230p. o arian clir. Y mae hyn yn llawn ddigon, ond 
paham yr oedd eisieu i'r Faner ddweyd saith gant ac 
ugain punt, fel pe buasai y person yn cael y cwbl ? 
Eisieu codi teimlad drwg oedd arno y mae yn debyg ; 
ac y mae pob dyn ag sydd yn ddigon maleisus i 
geisio creu teimlad drwg at gymmydog yn ddigon 
rhydd i awgrymu celwydd. Awgrymu celwydd yr 
oedd y Faner. Y mae eommutation degwm yr holl 
blwyf yn saith gant ac ugain punt, ond y mae 460p. 
o hono dan hen les, heb fod erioed yn cael ei dalu i'r 
ficer, a'r commissioners sydd yn derbyn hwnw dros y 
perchenogion. Ond ni ddy wedodd y Faner hyn. Dull 
erchyll o ledaenu celwydd y w dweyd hanner y gwir. 
Gadawaf rhwng person Llannefydd a'r Faner am 
bob mater personol sydd ynddi. Y mae yn rhoddi 
lliw drwg ar ei weinidogaeth a chyflwr yr Eglwys, 
ac nid oes genyf fi ddim cydymdeimlad â neb diog 
nac aflêr, mwy nag sydd genyf â dyn yn camddar- 
lunio pethau. — Yr eiddoch, 

Elidaniad. 



[Yr ydym wedi Uyfnhau peth ar y llythyr uchod. — Gol.] 



Os caiff Duw ychydig o ogoniant oddi wrthym ni ; 
nynì a gawn lawer oddi wrtho Ef. 



YR EGLWYS YN Y WLAD. 

'Ewy'n cofio'r adeg hyfryd 

Pan oeddwn blentyn mad, 
Pan yn myn'd yn llaw fy mam 

I'r Eglwys yn y wlad ; 
Hen gloch y Llan yn canu 

A'm llonai ar fy hynt— 
Cloch yr Eglwys yn y wlad, 

Y dyddiau dedwydd gynt. 

Mae hiraeth ar fy nghalon 

Am gwmni'r rhai difrad, 
Gynt gydrodient gyda mi 

I'r Eglwys yn y wlad : 
Nid hawdd cael Çymro heddy w, 

Fel yr hen Gymry f u ; 
P'le ceir dynion 'nawr mor bur, 

A merched hoff mor gu ? 

Fel gynt pan oeddwn gartref 

Ar aelwyd mam a thad, 
Mae'r gloch yn galw o hyd 

I'r Eglwys yn y wlad ; 
Trwy droion amgylchiadau, 

Helyntion dyrus fyd, 
Geilw hon â'i llais yn glir 

Ar ddyn at Grist mewn pryd. 

A oes gwladgarol Gymro 

A all lochesu brad 
Yn ei fron er iselhau 

Yr Eglwys yn y wlad ? 
Am ei gwasanaeth ini, 

Ei noddi boed ein nod, 
Tra yr erys Oymru wen, 

Tra Cymro byw yn bod. 

J. C. Rowlands. 



Y WASG. 

u Wehh Folh-Lore: a coüection of the Folh-Tales and 
Legends of North JPales, heing the prisè essay of the 
Natùmal Eisteddfod, 1887. Eevised and enlarged} 
By the Rev. Flias Owen, M.A., F.S.A. 

Enw lled ddiweddar, am a wyddom, yw "Llên 
Gwerin " am Fólk-Lore % neu chwedlau dyddan Uafar 
gwlad am dylwyth teg a'u campau, arferion, a 
defodau. Y mae y rhan gyntaf o draethawd budd- 
ugol y Parch. EHas Owen ger ein bron, a chynnwysa 



* Obwestry and Wrexham : Wwdall, Mûishall, & Co. 



Digitized by 



Google 



56 



YR HAÜL. 



gryn nifer o'r chwedlau niwyaf adnabyddus ar y 
testyn swynol hwn. Rhodia i raddau yn ol traed y 
Proffeswr John Rhys, ac ereill o gyffelyb chwaeth a 
chraffder, ac ymdrecha olrhain tarddiad y chwedlau 
hyn a'u defhyddio fel drych mewn traddodiad i dros- 
glwyddo rhy w gymmaint o hanes preswylwyr cyn- 
tefig oesau cyn-hanesiol yr ynysoedd hyn i waered 
atom ni. 

Y seiliau yr adeilada ei ddamcaniaeth arnynt y w 
(1) cyffredinedd y chwedlau dros gynnifer o wledydd 
y byd; (2) y rhan sydd gan gyffyrddiad â haiarn, neu 
" daraw â haiarn," er yn ddamweiniol, i dori pob 
cytundeb a chyssylltiad rhwng preswylwyr cyffredin 
y wlad a'r tylwyth teg. Par y ffaith hon i Mr. 
Owen ddadleu mai gweddillion preswylwyr cyntefig 
oes y celf-feini (stone age) oedd y tylwyth teg. Pobl 
fychain oeddynt hefyd, heb ynddynt un duedd ym- 
laddgar, ac felly yn cynnrychioli cenedl neu 
dylwythau gorchfygedig. Yn ol yr oll o'r chwedlau, 
neu o leiaf rediad cyffredin y chwedlau, nid oeddynt 
o gwbl yn Gristionogion neu grefyddol, ond oll yn 
gyfarwydd mewn swynion, hud, a Uedrith. Ych- 
wanega Mr. Owen eu bod yn bobl fychain, eirwir, 
gonest, a diolchgar, yn dra pharod ac yn aUuog 
hefyd i ad-dalu am bob caredigrwydd. Os yw syn- 
iadau Mr. Owen yn gywir am darddiad chwedlonau 
y tylwyth teg, onid yw yn anrhydedd i gymmeriad 
yr oesau dibynol fod y traddodiadau hyn am gyn- 
drigolion yr ynys wedi eu gwisgo mewn dull mor 
swynol, mor dlysion, ac mor ffafriol i nodwedd 
foesol y bodau a deneuwyd gan amser yn ddim ond 
enw a rhith ? Y mae yn anhawdd dychymmygu ar y 
cyfan am gymmeriadau mwy prydferth nag a ddys- 
grifir yn Uawer o chwedlau y tylwyth teg, a rhaid 
oedd dael meddyliau a chalonau da i'w paentio 
feUy. Cawsom lawer o bleser wrth ddarUen y 
rhan gyntaf o draethawd buddugol Mr. Owen, a 
dysgwylir yn awyddus am weled yr oU. 



The Fathers for English Readers: St. Patrick—his 
Life and Teaching. By E. J. Newell, M.A., Head 
Master of Neath Proprietary School. Author of a 
"Popular JETistory of the Ancient British Church" 
Sfc. Published under the direction of the Tract 
Society.* 

Y mae Mr. NeweU er ys amser beUach yn hysbys 
i'r rhan fwyaf o ddarUenwyr yr Haul fel awdwr y 
Uawlyfr poblogaidd Seisoneg, hanes yr " Hen Eg- 



1 Loadoa : Society for Promoting Christiaa Enowledge, 
Northumberland Avenue, Charing Cross, W.C. 



lwys Brydeinig." Dangosodd yn y gwaith difyrus 
ac adeiladol hwnw ei fod yn hyddysg yn hanes ein 
cenedl, a'i fod yn ysgolhaig meddiannol ar wybod- 
aeth a barn. Y mae yn dangos yr un Uafurus ym- 
drech i gasglu gwybodaeth am St. Padrig — yr un 
gofal a phwyU ac amynedd i nithio yr oU ac ysgaru 
rhwng ffaith a ffug ; a'r canlyniad yw, cyhoeddiad 
cyfrol ddestlus yn cynnwys 238 o dudalenau o hanes 
Efengylydd ac Apostol yr Iwerddon ag sydd yn 
ddyddorol iawn a geUir ymddiried yn ei degwch. 

Nid oes ùn o efengylwyr boreuol yr Ynysoedd 
Prydeinig yn sefyU yn gymmaint ar ben ei hun, 
fel apostol mawr cenedl gyfan, a St Padrig. 
Un ym mysg amryw o efengylwyr Oymru ydoedd 
Dewi Sant, a Uafuriai mewn meusydd oeddynt 
eisoes dan arddwriaeth ysbrydol. Negesydd pendefig- 
aidd mewn ystyr oedd St. Awstin Fynach, cenadwr 
cyntefig y Saeson, ac arwynebol oedd yr effaith ar 
ei ol. Ond am efengylydd yr Iwerddon, efe oedd yr 
unig genadwr o nod a gymmerodd mewn Uaw bre- 
gethu Crist drwy yr Iwerddon oU yn ei hyd a'i Ued, 
ac a wnaeth hyny yng ngrym ei yni personol a chy- 
mhorth gras Duw, a'r fath tu ei lwyddiant fel na 
chyfododd ar ei ol neb i wisgo ei fanteU digon mawr 
ac enwog i gysgodi rhyngddo a'r oesau diweddar. 
Saif yn dŵr ar ei ben ei hun ar riniog boreu Grist- 
ionogaeth yr ynys, ac o'i amgylch ef y crynòir 
hanesiaeth a chwedloniaeth foreu. 

Bu yn bwno o ddadl, a gaUai yr erys i fesur eto 
yn bwnc o ddadl, brodor o ba le oedd St. Padrig. 
Oytunir mai brodor o Brydain oedd. Ond hawlia 
Gwlad Gŵyr, yn Neheudir Cymru, ef yn fab iddi hi, 
a myn rhai o'n haneswyr mai yno ei ganwyd. Gal- 
wyd ef yn " Padrig Maenwyn, o Wlad Gŵyr " a hon- 
wyd ei fod yn " flaenor o gôr IUtud." Ond tuedda 
Mr NeweU yn gryf iawn, fel y gogwydda Carnhu- 
anawc, i gredu mai brodor o Ystrad Clwyd oedd. 
Fel y rhan fwyaf o enwogion y bummed ganrif, y 
mae Ue cryf i gredu fod gwaed Bhufeinig yn gyatal 
a Brythonaidd yng ngwythîenau St. Padrig. Os 
oywir y casghad, fel ag y dy wedir yn dra boreu, mai 
Calpumius oedd enw ei dad, a'i fod yn Decurion, 
o ddinas rydd (colony) Bannaven Taberinae, yn 
Ystrad Clwyd, ac yn Gristion, rhaid addef fod 81 
Padrig wedi cael mantais dda yn ei febyd i ddyfod yn 
hyddysg yn Ngair Duw, a gaUwn weled yn ei gym- 
meriad gyfuniad gwerthfawr o benderfyniad didroi 
yn ol y Ehufeiniwr, a gwresogrwydd yebryd, 
boneddigeiddrwydd teimlad, a'r gaUu rhyfedd sydd 
gan y Celt neu Gymro i ennül ymddiried, a chyf- 
addasu ei hun at amgylchiadau, ym mysg cenedl- 
oedd dyeithr. 



Digitized by 



Google 



YB HAÜL. 



67 



Gwedi ymdrechu dangos i ni pwy oedd St. Padrig, 
a pha fath gymmeriad oedd iddo, cymmer Mr Newell 
ni dan ei gyfarwyddyd, ac arweinia ni megys yng 
nghymdeithas yr efengylydd enwo* drwy Iwerddon 
pedwar cant ar ddeg o flynyddoedd yn ol, i weled 
ansawdd y wlad, cyflwr ei thrigolion, a'r gwaith 
godidog a wnelai y sant yno. Y mae y pennodau 
hanesiol yn darllen, fel llawen chwedl, yn ddifyrus ac 
adeiladol, a'r Uyfr yn gaffaeUad gwerthfawr i'r oes. 
GK>beithiwn nad oes offeiriad nac Eglwyswr galluog 
i ddarüen Seisoneg na fyn olwg ar frawd efengylydd 
enwog ein Dewi Sant. Teifl hanes y naill oleuni ar 
7 Uall, a changen o'r Eglwys Brydeinig y w'r Eglwys 
WyddeUg. Gallai mai buddiol dweyd mai planiad 
diweddarmewn cymhariaeth ydyw yr Eglwys Bab- 
aidd yn yr Iwerddon . Safodd yr I werddon yn h wy nag 
on o'r Ynysoedd Prydeinig yn erbyn ymostwng dan 
lywodraeth y Pab. Ond ar ol i Loegr daflu ymaith 
iau y Pab, mabwysiadodd yr Iwerddon yr iau yn 
gyflawn. Nid fel cenadwr i'r Pab, ond fel " cenad 
o anfoniad Duw " yr aeth St. Padrig i bregethu fr 
Iwerddon, a'i " darostwng i Grist a wnaeth." 



Y " Geninm " am lonawr, 1891. 

Dyma y rhifyn cyntaf o'r nawfed gyfrol o'r Geninen 
allan o'r wasg, yn cynnwys chwe ysgrif ar hugain, 
oll o dan law goreuon ein hysgolheigion, ac amry wia 
y pynciau yr ymdrinir â hwy o " Gynnwys Bardd- 
onol y ' Gododin,' " gan y Parch. H. Mfed Lewis, ac 
" Ystorya Brenhined y Brytanyeit," gan y Proffeswr 
J. Morris Jones, M.A., i " Gychwyniad a Chynnydd 
yr Eglwys yng Nghymru," gan y Parch. E. T. 
Daries, B.A. (Dyfrig), ac " Ymreolaeth i Gymru," 
gan Mr. J. Arthur Prioe, B.A. Gwelir fel hyn fod 
Uenyddiaeth y Geninen â gwrhyd hir iddo rhwng y 
bummed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Oawn 
hefyd gwpanaid dda o hufen barddoniaeth Eistedd- 
fod Genedlaethol Bangor mewn dwy awdl o'r dos- 
barth uchaf ar destyn y gadair, y naiU gan GwUym 
Eryri a'r UaU gan Glan Llyfnwy. DarUenasom y 
ddwy gyda mwynhâd ac edmygedd, a buasai y ddwy 
awdl yn unig yn gwerthu yn rhwydd am chwe- 
cbeiniog yr un yn yr hen amser, pan oedd newyn 
Uenyddol ein cenedl yn fwy am fod ei phicyn Uen- 
yddol yn wacach. Y mae awdl farddonol, gywrain, 
dlos Gwilym Eryri yn anrhydedd i goethder meddwl 
a dyfalbarhâd y gweithiwr Oymreig. Gresyn fod 
yr offeiriad a'r pregethwr yn cUgwthio y gweithiwr 
mor aml yn yr ymdrechfa lenyddol Gymreig. Ond 
gair wrth fyned heibio ydyw hyn. Y mae y Geninen 



am y mis diweddaf yn gyfoethog o ymborth Uen- 
yddol cenedlaethol blasus a ddylai fod ar fwrdd pob 
Cymro a aU hyfforddio swUt i'w phrynu. Addewir 
eto Geninen Gwyl Dewi ar y cyntaf o Fawrth yn 
Uawn o ysgrifau bywgraffyddol mewn rhyddiaith a 
barddoniaeth. Bydd ynddi goffaam yr enwogion Cym- 
reig ymadawedig canlynol : — Y Parchedigion Oanon 
Evans, D.D. ; Lewis Edwards, D.D. ; H. E. Thomas, 
D.D. ; Vulcan ; Cynddelw ; Dewi o Ddyfed (Awdl 
Goffadwriaethol) ; Glanffrwd; Cynfaen; Gweirydd 
ab Rhys ;T. E. James, Glyn Nedd ; J. R. ; Y Tri 
Ohrynwr; Morris Davies, Bangor; Ieuan Glan 
Geirionydd ; Dr. Arthur Jones ; Oaeronwy ; John 
Jones, RhosUanerchrugog (Galareb Arobryn); AI- 
fardd ; Iorwerth Glan Aled ; Lewis Jones ; FferyU- 
fardd; Oreuddynfab; Ioan Maethlu; J. D. Jones, 
Bhuthyn ; Huw Derfel ; Glanaraeth, &c. 



NODION IFOR LLWYD. 

BHB8YMAU MB. REÁNEY. 

Cbybwyllàis y mis diweddaf am y gyfrol sydd 
newydd ddyfod aUan o*r wasg, yn cynnwys rhesym- 
au y Parch. George Sale Reaney dros ymadael â'r 
Annibynwyr ac ymuno â'r Eglwys. Y mae'r Uyfr 
yn werth galw sylw ato unwaithyn rhagor. Yr 
oedd Mr. Beaney yn wr enwog ym mhlith ei enwad, 
a'i enw yn adnabyddus ym mhlith Eglwyswyr ac 
YmneiUduwyr yn gyffredinol. Efe oedd gweinidog 
y capel Annibynol yn heol Carendish, Manceinion ; 
ac fel y cyfry w derbyniai rai cannoedd o bunnau o 
gyflog bob blwyddyn. Erbyn hyn y mae Mr. 
Beaney yn gwasanaethu fel offeiriad cynnorthwyol 
yn Eglwys 8t. Mair, Riverhead, a'r gydnabyddiaeth 
arianol a dderbynia yn ddim ond ychydig dros gan' 
punt y flwyddyn. Yr oedd Uawer o ddamcanu wedi 
bod yng nghylch y rhesymau a arweiniasant i en- 
ciUad boneddwr ag oedd wedi enniU iddo ei hun 
safle mor anrhydeddus ac enniUgar yn y sect Gyn- 
nuUeidfaol. Nid achos dibwys fuasai yn peri i 
bregethwr, yn anad neb, wneyd y fath aberth arian- 
ol o'i wirfodd. Yn y gyfrol dan sylw y mae'r awdwr 
yn egluro, mewn duU gonest a theg, " pa ham y 
gadawodd GynnuUeidfaoUaeth." Arddengys ysbryd 
boneddigaidd a Christionogol yn ei gyfeiriadau at 
ei watwarwyr ; a chydnabydda yn gynhes deimladau 
da parhaol nifer luosog o aelodau y gwahanol gyn- 
nulleidfaoedd Annibynol fu dan ei ofal. Un o'r 
pethau cyntaf a ddywed Mr. Beaney ydyw mai An- 
nibyniaeth, ac nid Annibynwyr, sydd yn annerbyniol 



Digitized by 



Google 



58 



YB HAUL. 



ganddo. Mewn pennod fer o ragarweiníad y mae'n 
dangos pa fodd y daeth ar 7 cyntaf i fod yn Ym- 
neiUdüwr penderfynol, yn Ddadsefydlwr cryf, yn 
Eadical aiddgar, ac yn fugail Annibynol ymdrechgar 
a Uafurus; ac yna gesyd iddo ei hun y gorchwyl 
o ateb y gofyniad, " Cynnulleidfaoliaeth — Beth 
ydyw ? " Fel atebiad i'r ymhoUad hwn y mae yn 
derbyn yr athrawiaeth o'r Presennoldeb Gwirion- 
eddol " a hawlir i unrhyw gynnulliad o ddau neu 
dri o bersonau wedi ymgynnull yn enw Crist, ,, fel y 
gosodir hi allan gan John Robinson, Dr. Dale, a 
Mr. Green. Mewn pennodau dilynol y mae'n profi 
fod yr athrawiaeth hon yn anymarferol ym inhlith y 
Cynnulleidfaolwyr, neu Annibynwyr, gan nad y w eu 
cyfarfodydd eglwysig (seiatau) yn cael eu dwyn ym 
mlaen yn y fath fodd fel ag i awgrymu fod y fath 
athrawiaeth yn gyffredin yn cael ei sylweddoli. 
Dengys hefyd mai egwyddor yr Annibynwyr ydyw 
yr egwyddor o ymwahaniad, neu unigoldeb. Gad- 
awodd ef Annibyniaeth am ei fod yn credu ei òod yn 
syrthio yn fyr egluro a syhoâddoli i hobl y wlad hon 
grefydd Crüt. Yn y cenedlaethol, mewn gwrthgyf- 
erbyniad i'r unigol, y mae hyn yn bosibl ; ac yn yr 
Eglwys yn unig y mae yr egwyddor eang genedlaethol 
hon yn ganfyddadwy. "Tynodd Eglwys Loegr fi 
yn ol i'w chorlan," meddai, " drwy attyniad nerthol 
ei chyfundrefh blwyfol, drwy ei bod yn genedlaethol, 
drwy ei bod yn gyffredinol, drwy ei pharhâd hanes- 
iol, a thrwy ei dysgeidiaeth a'i harfer ysgrythyrol a 
chyntefig." 

Y PABCH. NEWMAN HALL. 

Yng nghapel prydferth y pregethwr adnabyddus 
uchod, yn Westminster Bridge-road, darUenir bob 
Sul y gwasanaeth boreuol a phrydnawnol aUan o'r 
Llyfr Gweddi Gyffredin. Y mae " bwrdd y Cym- 
mun" wedi ei osod mewn safle dyrchafedig ym 
mhen dwyreiniol yr adeilad. Gwisga Mr. HaU a'i 
weinidog cynnorthwyol wenwisgoedd, yr un fath yn 
hoUol ag offeiriaid yr Eglwys. Nid yw pregethwyr 
Çymru wedi myned mor beU a hyn ; ond nid oes neb 
a ŵyr pa beth a ddygir oddi amgylch mewn amser. 
Y mae y dosbarth ieuengaf o honynt yn barod i'w 
gweled mewn gwisgoedd clerigol ar hyd yr heolydd ; 
a dy wedir nad oes dim a foddlona rai o honynt yn fwy 
na chael eu camgymmeryd am guradiaid. Y mae y 
pregethwr ffunen ddu hen ffasiwn yn prysur fyned 
i'r un dosbarth a'r hen wraig het goryn hir. Nid 
wyf yn crybwyU hyn i feio'r pregethwyr ieuainc, 
ond yn hytrach i ddangos eu bod yn dechreu sym- 
mud ym mlaen. Nid oes gan gyfangorff yr Ym- 
neülduwyr ddim yn erbyn athrawiaethau yr Eglwys ; 



ac wedi dygymmod o honynt â'i defodau, pa beth 
fydd yn Uuddias cais cyffredinol am undeb ? 

OHWARBLWYR CYMRU YN YMDDEFFROI. 

Y mae ein chwarelwyr gweithgar, gwladgarol, a 
chrefyddol wedi ymfoddloni yn rhy hir ar gael eu 
harwain a'u Uywodraethu gan gynhyrfwyr tafodrydd 
a diegwyddor. Y mae chwedl y gath a'r mwnci yn 
ddigon adnabyddus heb ei hailadrodd yma i'r dyben 
o'i chymhwyso at sefyUfa pethau yn y dyddiau pre- 
sennol. Nid oes dim amlycach na'r ffaith fod y 
mwnci Radicalaidd a chwyldroadol yn gwneyd 
defnydd o'r palf gwerinol i gyflenwi ei hun â dan- 
teithion melus heb losgi ei bawen. Ond y mae'r 
gwres yn dechreu dwyn yr ewinedd o'r blew. Yng 
nghynnadledd Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru, 
yr hon a gynnaliwyd yng Nghaernarfon yn ddi- 
weddar, dangosodd rhai o'r siaradwyr eu bod hwy, 
a'r sawl a gynnrychiohd ganddynt, yn dechreu ym- 
ddeffroi a sylweddoh' eu cyflwr. Dywedai un o'r 
siaradwyr nad oedd y wasg Gymreig "yn talu ond 
ychydig iawn o sylw i angenion y gweithiwr yng 
Nghymru." Yr oedd ef wedi Uwyr ddiflasu a blino 
" ar ddarUen colofhau cyfain yng nghylch y degwm, 
dadgyssyUtiad, Uywodraeth gartrefol, a dim arall." 
Tybiai ef ei bod yn hen bryd i'r chwarelwyr edrych 
ar ol eu buddiannau eu hunain. Ni lefarwyd erioed 
frawddegau Uawnach o synwyr cyffredin na'r rhai 
uchod. 

ERLIDIGAETH LLANNOB. 

Y mae ymddygiadau gwarthus, anghristionogol, 
ac annynol y gwrth-ddegymwyr yn dangos yn 
eglur fod ysbryd erlidigaeth a thywallt gwaed yr un 
mor gyffredin ag erioed yni mhUth adran arbenig 
o'r YmneiUduwyr. Nid oes dim amlycach na'r 
ffaith fod yr Eglwys Gymreig o dan erUdigaeth dost 
yn y dyddiau hyn. Y mae'r gwehüion cymdeithasol 
a losgant wŷr gweUt yng nghanol crechwen ddieflig 
yn dangos pa beth a wnaent pe meiddient. Nid oes 
amynt eisieu dim ond grym cyfraith o'r tu ol 
iddynt er adferu'r ystanciau a'r ffagodau unwaith yn 
rhagor i fod yn warth ar ein crefydd a'n gwareiddiad. 
Y mae hanes yr erHdigaeth greulawn yn Llannor 
wedi symbylu Eglwyswyr i fwy o ymroddiad nag 
erioed yn eu hymdrechion blaid yr Eglwys. 
Wrth weled crefyddwyr proffesol yn gwneyd gwawd 
cyhoeddus o bethau * cyssegredig, mae yn naturiol 
iddynt gasglu fod yna ryw bydredd marwol yn y 
grefydd a broffesir ganddynt. Ar yr achlysur dan 
sylw, gosodwyd gwr gweUt, wedi ei wisgo â gwen- 
wisg, mewn cert, yng nghyd â bwrdd a photel win 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



59 



arno, fel gẁ&wdlun o offeiriad yn gweinyddu'r 
Çymmun Bendigaid. Pan lusgwyd y gwrthunbeth 
drwy heolydd PwllheU, tynodd yr Ymneilldu wyr cym- 
medrol a heddychol y gorchuddleni dros eu ffenestri 
rhag edrych arno. Neidiai Mr. Lloyd George 
i benau'r cloddiau i waeddi fod arddangosiadau o'r 
fath hyn yn sicr o brysuro dymchweliad yr Eglwys. 
Ni warafunwn i'r Aelod Seneddol dibrofiad hwn, a 
ddychwelwyd drwy fwyafrif o ugain, y fantais o 
herw-hela poblogrwydd ar dir aelod arall — rhyngddo 
ef a Mr. Bryn Boberte. Ond gellir dweyd ei fod yn 
twyllo ei hun yn ddirfawr wrth dybio fod ymddyg- 
iadau gwaeth na bwystfilaidd ei edmygwyr yn an- 
fanteisiol i'r Eglwys Gymreig. 

PRIODA8AU DIOREFYDD. 

Y mae nifer cynnyddol y priodasau digrefydd a 
weinyddir yn swyddfa'r cofrestrydd wedi derbyn 
sylw lled helaeth yn ddiweddar yn y wasg yn ogystal 
ag mewn cynnadleddau Bglwysig. Dy wed y Iruth, 
newyddiadur Uundeinig, wrth sylwi ar y peth, fod 
"yn rhaid i'r clerigwyr, os dymunant ddal gafael 
yn eu hennillion oddi wrth briodasau, osttang eu 
telerau" Dengys hyn mai y syniad cyffredin ydyw 
fod pobl yn myned i swyddfa'r cofrestrydd, yn 
hytrach nag i'r Eglwys, am y rheswm fod priodi yn 
y Ue blaenaf yn rhatach. Ond profir gan y Parch. 
Thomas Cooper, ficer St. Stephen's in-the-Banks, 
mewn Uythyr maith a gaUuog yn un o newyddiad- 
uron Lerpwl, fod y syniad hwn yn gyfeiUornus. 
Dywed ef mai dirgeledd, yn hytrach na chynnüdeb, 
sydd wrth wraidd y peth braidd ym mhob achos. 
Y mae'r bobl yn awyddus am briodi yn yr Eglwys, 
ac yn foddlawn ddigon i dalu yr offeiriad am ei 
waith. Ond nid ydynt yn hoffi gwynebu torf o'r 
ardalwyr ar eu dyfodiad aUan, a chael eu dal mewn 
rhaff wedi ei hestyn ar draws y ffordd nes boddloni 
o honynt drachwant arianol eu poenydwyr. Nis 
jrwyddwn o'r blaen fod yr arferiad adgas hwn mewn 
bri yn y plwyfydd Seisnig ; ond gwyddwn, oddi ar 
brofiad blynyddau, ei fod wedi Uwyr yru'r priodasau 
aUan o fwy nag un Eglwys blwyfol ym Meirionydd. 
Ychydig o'n pobl ieuainc sydd yn gwybod y gaUant 
hwy briodi yn yr Eglwys heb ostegion na thrwydded. 
GaUant briodi yn yr Eglwys yr un mor ddirgel ag 
yn swyddfa'r cofrestrydd, a thrwy hyny osgoi'r 
anghyfleusderau sydd yng nglŷn â chyhoeddusrwydd 
yn y naiU fel y Uall. Dyledswydd y clerigwyr ydyw 
goleuo a chyfarwyddo eu plwyfoHon gyda golwg ar 
hyn. Os hysbysa deu-ddyn ieuainc eu dymuniad 
am gael priodi yn yr Eglwys, wrth roddi eu henwau 



i mewn yn y swyddfa, gaUant gael tystysgrif oddi 
wrth y cofrestydd arolygol i'w chyflwyno i'r offeiriad, 
yr hon a gyfreithlona eu priodas yn yr EglwyB heb 
ostegion na thrwydded. (Act 6 êf 7, WiU. 4, c. 85.) 

"PHÁWP" T PABOH. PH. 0. ELLI8. 

Y mae prawf yn air amwys ; ond afraid yw 
egluro nad yw y Parch. Ph. Oonstable EUis wedi 
bod yn sefyU ei brawf mewn Uys esgobol, nac mewn 
unrhyw lys araU. Cyfeirio wna'r penawd at bam- 
phledyn rhagorol o eiddo'r gwr parchedig, yr hwn a 
enwir, " Prawf fod athrawiaeth awdurdodedig y 
Methodistiaid Oalfinaidd a'r Methodistiaid Wealey- 
aidd, ar y Sacramentau, yn hoUol gytûn ag athraw- 
iaeth yr Eglwys ; a bod y Methodistiaid Oalfinaidd 
yn rhwymedig gan eu gweithred gyfansoddiadol i 
ddysgu yr athrawiaeth hon." DuU yr awdwr o 
brofi hyn ydy w rhoddi tair colofn gyfochrog o ddy- 
fyniadau wedi eu codi aUan o ffurfiau a Uyfrau 
awdurdodol yr Eglwys, y Methodistiaid Oalfinaidd, 
a'r Wealeyaid, fel hyn : — 



YB BOLWTS. 

Bedydd. 

" Pa beth ywWgras 
ysbrydol oddifewn ? " 

"Marwolaeth i 
bechod, a genedig- 
aeth newydd i gyf- 
iawnder: canys gan 
ein bod ni wrthnator- 
iaeth wedi ein geni 
mewn pechod, ac yn 
blant digofaint, trwy 
f edydd y'n gwneir ni 
yn blant gras." 

" Wrth ty medydd- 
io y'm gwnaethpwyd 
yn aelod i Grist, yn 
blentyn i Dduw,ac yn 
etifedd teyrnas nef- 
oedd."— Y Cateoism. 



Y METHODIST- 
LAJD. 

JBedydd. 

" Beth yw gras 
ysbrydol oddi 
fewn?" 

" Marwolaeth i 
bechod, a gened- 
igaeth newydd i 
gyfiawnder : 
" Claddwyd ni 
gan hyny gydag 
ef trwy fedydd i 
farwolaeth ; fel 
megy8agycyfod- 
wyd Öriflt o feirw 
trwy ogoniant y 
Tad, felly y rhod- 
iom ninnau befyd 
mewn newydd- 
deb buchedd.'"— 
Uyjforddwr. 



T WESLBTAID. 

Bedydd. 

"Pa lesâd yr yd- 
ym yn ei gaél trwy 
Fedydd?" 

" Y cyntuf y w gol- 
chi ymaith euog- 
rwydd pechod 
gwreiddiol trwy y 
cymhwysiad o haedd- 
iant angen Crist." 

11 Megys trwy gam- 
wedd un y daeth 
barn ar bob dyn i 
gondemniad ; felly 
hetyd trwy gyfiawn- 
der un y daeth y 
dawn ar bob dyn i 
gyfiawnhftd bywyd." 
Scc—Gweithiau aw- 
durdodol Wesîey, cyf . 
»x. 279. 



Nis gellid meddwl am ddull mwy teg ac eglur na'r 
uehod. Y mae'n dwyn y gwirîonedd ar unwaith o 
flaen y Uygad a'r meddwl mewn modd cryno, argy- 
hoeddiadol, a hoUol ammhosibl camsynied yn ei 
gylch. Anwybodaeth, yng nghyd â'r rhagfarn 
naturiol sydd ýn deilliaw oddi ar anwybodaeth, sydd 
wrth wraidd pob gwrthwynebiad ystyfnig i'r Eg- 
lwys. Dyma fel y dy wed Mr. Oonstable MHs yn ei 
ragymadrodd : " Yr wyf yn cyflwyno y dyfyniadau 
hyn, a'r sylwadau byrion arnynt, i'ch sylw mwyaf 
difrifol, gan erfyn arnoch arafu ac ystyried pa un ai 



Digitized by 



Google 



60 



YB HAUL. 



arwydd o gynnydd flydd a duwioldeb yn ein plith, 
ai ynte arwydd o ddirywiad crefyddol ydyw fod 
cynnifer yn taflu sarhâd ar Sacramentau Crist, ac yn 
eu gwaghau o'r gras sydd yn eu gwneyd yn 8acra- 
mentau. Credaf fod llawer yn gwneyd hyn mewn 
antoyhodaeihy ac yn meddwl eu bod yn gwneyd gwas- 
anaeth i Dduw trwy ymosod yn erbyn ei Eglwys. 
Ond wedi dangos i chwi eu bod ar yr un pryd yn 
ymosod yn erbyn athrawiaethau sylfaenol y Method- j 
istiaid a'r Wesleyaid, gobeithiaf yr agorir eich j 
llygaid i weled y perygl y maent ynddo o lithro ym 
mhellach eto oddi wrth y gwirionedd ; ac yn lle di- 
ystyru cariad y Tad yn ein mabwysiadu ni wrth ein 
bedyddio yn feibion ac yn ferched iddo ei Hun, ac 
yn darparu Uuniaeth ysbrydol i ni ar ei fwrdd, y 
cydnabyddwch y berthynas, ac y byddwch yn 
" ddilynwyr Duw fel plant anwyl," gan ddiolch iddo 
" am ei ddawn annhraethol." Àmcan caredigion yr 
Eglwys ydy w addysgu a goleuo eu gwrthwýnebwyr 
ym mhob cyfeiriad, a hyny am y rheswin nad oes 
ganddynt ddim i'w gelu. Beth pe byddai i gyfar- 
fodydd misol y Methodistiaid Oalfìnaidd a chynnadl- 
eddau y Methodistiaid Wealeyaidd anfon allan 
annogaeth swyddogol i fynychwyr eu capelau ddar- 
llen y pamphledyn cynnwysfawr hwn ? Llawenych- 
em ni fel Ejlwyswyr pe gwnelent hyny; ac nis 
gallant hwythau, os ydynt yn credu mai o'u tu 
hwynt y mae'r gwirionedd, wrthwynebu'r peth gyda 
llawer o gyssondeb. Nid yw'r gwir yn waeth er ei 
chwilio ; ac nid oes neb mor ddall a'r hwn ni fyn 
weled. 

Ipob Llwtd. 



NEWYDDION. 

ABCHB6GOB HEWYDD CAEBEFROO. 

Ymddengys yn ol tystiolaeth newyddiaduron Lloegr 
yn gyffredinol fod penodiad y Dr. Magee, esgob 
poblogaidd a galluog Peterborough, i gadair arch- 
esgobol Efrog, wedi rhoddi boddlonrwydd i gorff y 
boblogaeth yn Uên a Ueyg. Gwyddel o enedigaeth 
ydyw Dr. Magee, ac ẃyr i un o archesgobion 
Dublin, a nai i'r diweddar Ddoctor McNeile o 
Liyerpool gynt. Y mae yn ysgolor o Goleg y 
Drindod, Dublin, a graddiodd yno gydag anrhydedd 
yn 1841. Derbyniodd urddau sanotaidd diacon yn 
1844 ac offeiriad yn 1845. Gwedi gweinidogaethu 
am ugain mlynedd mewn amryw blwyfydd yn 
Lloegr a'r Iwerddon, penodwyd ef yn ddeon Cork 
yn 1864, Ue y bu hyd 1868. Pa le bynag yr elai 



ennillai ffafr gyffredinol fel boneddwr Uednais, 
ysgolhaig coeth, cydymaith pur dyddan inewn cwiu- 
ni'on, a phleserus i "gydweithredu ag ef, a siaradwr 
a phregethwr o'r dosbarth blaenaf. 

Yn nechreu cadgyrchiad ffyrnig Mr. Gladstone 
yn erbyn yr Eglwys Wyddelig, daeth y Dr. Magee 
allan fel cawr raewn areithyddiaeth a UyfrgeU mewn 
gwybodaeth i auiddiffyn. Ym Medi, 1868, yng 
Nghynnadledd Eglwyaig Dubliu, traddododd ei bre- 
geth fyth-gofiadwy ar 8t. Luc v. 7: "A hwy a am- 
neidiasaot ar eu cyfeülion oedd yn y Uong araU i 
ddyfod i'w cynnorthwyo hwynt." Yr oodd y bregeth 
mor Uawn o hyawdledd tyner drwyddi ac o gyffyrdd- 
iad Uednais teindadwy at y chwaer Eglwys yn 
Lloegr, er heb ei henwi, nes swyno yr hoU dorf fawr 
a gwefreiddio Lloegr oU. Daeth adsain o rym y 
bregeth hòno yn ol o Loegr i'r Iwerddon mewn 
ffordd o ddyrchafiad i'r Dr. Magee o ddeoniaeth 
Cork i esgobaeth Peterborough. Yr oedd y Dr. 
Magee ar y fainc esgobol yn Nhý yr Arglwyddi, yr 
ieuengaf o ran penodiad ar y fainc, pan ddaeth 
biU dadgyssyUtiad yr Eglwys Wyddelig yno i'wail 
ddarUen. Am ddeg o'r gloch ỳ drydedd nos o'r 
ddadl, cyfododd Magee ar ei draed, a'r tŷ yn orlawn 
o brif ddynion y genedl, a thraddododd araith yn 
erbyn y mesur na seiniodd ei grymusach o fewn y 
muriau erioed. Yr oedd pleidwyr y mesur wrth yr 
ugeiniau yn gorfod edmygu a churo dwylaw o blaid 
yr anerchiad, er yn benderfynol o bleidleisio dros 
ddadgyssyUtiad. 

Am ddwy flynedd ar ugain ar ol hyn bu Dr. 
Magee yu gofalu am esgobaeth Peterborough, yn 
weithgar, cymmeradwy, a Uafurus, gartref ac oddi 
cartref. Y mae yn awr yn ddeng mlwydd a thrigain 
oed, ac heb fod yn gryf o ran iechyd corfforol, ond 
mor iraidd ei feddwl ag erioed. ran ei olygiadau 
Eglwysig, dygwyd ef i fyny yn yr Iwerddon wyneb 
yn wyneb â honiadau uchel, ond cyflawniadau digon 
tsel yr Eglwys Babaidd. FeUy naturiol iddo oedd 
cüio ym mheU oddi wrth y Babaeth, a derbyn yr 
enw o Eglwyswr efengylaidd. Efengylwr mewn 
gwirionedd yw yn ystyr gyflawn ac eang y gair. 
Ni ellir rhoddi arno nod uchel nac isel. Tmleda 
yn ei gydymdeimlad a chydweithrediad o'r canol 
hyd yr ymylon oddi mewn i weinidogaeth Eglwys 
Loegr. GaUai nad yw yn gymmaint o athronydd 
a'r diweddar archesgob ; ond y mae yn f wy galluog 
ar y llwyfan ac yn y pulpud, yn fwy boddhäus mewn 
ymddyddanion, ac yn Uawer eangach a thynerach ei 
syniadau Eglwysig, a bydd yn aUuog i enniU ym- 
ddiried yr oU o'i offeiriaid ef aUai yn llwyrach 
na'i ragflaenydd. Archesgobaeth Frythonaidd oedd 



Digitized by 



Google 



YE HAÜL. 



61 



Efrog gyntaf ; ac ar ol ei dadymchwel gan y Saeson 
paganaidd, cenadon Brythonaidd a Owyddelig a 
fuont yn foddion i'w hail sefydlu, ac nis gallwn, 
fel Çymro, beidio cydnabod gweddusder cael Dr. 
Magee y Celt enwog i lenwi y gadair yn bresen- 
nol. Ehodded Pen Mawr yr Eglwys y fendith o 
iechyd a gras iddo i haul tyner ei einioes, a gwlith 
eneiniedig hwyr ei fywyd sirioli a phrydferthu 
gwaith yr Eglwys yn yr archesgobaeth ogleddol am 
amser eto. 

CBONPA YE ESGOB PHILPOTT. 

Pension offeiriaid oedranus. 

Ar ymddiswyddiad diweddar yr Esgob Phílpott o 
eagobaeth Worcester, ar ol gweinyddu yno am ddeng 
mlynedd ar hugain, gan na fynai ei arglwyddiaeth 
dderbyn tysteb bersonol, neillduodd y swm o 1348p. 
7 s. 9p., a gasglesid fel arwydd o barch iddo, at gronfa 
(fund) i gynnorthwyo rhoddi blwydd-daliadau i 
offeiriaid oedranus a methiant yn yr esgobaeth. 
Teimlai yr esgob fod darpariaeth ar gyfer pension i 
ofFeiriaid methiantus yn hollol angenrheidiol er 
mwyn Ues yr Eglwys a chysur y weinidogaeth. 

YMDDI8WYDDIAD E8GOB WDÍCHE8TER. 

Y mae y llenor llafurua ac enwog Dr. Harold 
Brown, esgob Winchester, gwedi teimlo dan orfod o 
herwydd gwendidau henaint roddi heibio ofal yr 
esgobaeth bwysig hòno. Y mae yr esgob enwog 
yn gosod o'r neilldu arfogaeth a f u o ddirfawr 
wasanaeth i'r Eglwys. Bu yn Vice-Principal a 
Phroffeswr Hebraeg yng Ngholeg Dewi Sant o 1843 
i 1849, ac yn Ganon Tý Ddewi o 1848 i 1850. 
Daeth ei esboniad Uafurfawr ar " Y Deugain 
Erthygl ond Un " ailan mewn dwy gyfrol yn 1852 — 
53 : ar ol y gwaith hwnw, ysgrifenodd amryw 
gyfrolau ar dduwinyddiaeth, megys "Pregethan ar 
yr Iawn," 5s.; "Y Messîah," 4s.; ar Bum Llyfr 
Moses a'r Salmau, 2s.; Esboniad ar Lyfr Genesis i'r 
Speaker y 8 Commentary, heb law amryw fan gyfrolau. 

Y MAE Y OYPOETHOGION YW MEIEW. 

Cofnodir marwolaeth cynnifer a phump o gyfoeth- 

ogion y flwyddyn ddiweddaf ag yr oedd cyfoeth pob 

un dros filiwn o bunnau, sef 

P- 
Mr. Junius Spencer Morgan, Banker 

Americanaidd, yn 76 mlwydd oed ~. 2,022,054 
Mr. Christopher Rice Mansel Talbot, 

A.S., Margam Abbey, yn 87 ml. oed ... 1,399,178 
Mr. Samuel Frilden Todmorden, Ü.H. 

ootton epinner, yn 73 mlwydd oed ... 1,170,113 



Mr. Christian AllhuBen, Stoke Court, 

gweithiwr chcmicals, yn 87 ml. oed ... 1 ,126,852 
Syr Richard Wallace, Bart., Hertfort 

House, yn 72 mlwydd oed ... ... 1 ,055,780 

Cyfanswm 6,773,972p. 

Profwyd ewyllys y bragwyr cyfoethog canlynol 
hefyd :— 



Mr. C. F. Toung, Wandsworth 
P. Phipps, Northampton 
L. W. Wethered, Marlow 
H. T. Tennent, Glasgow 
F. Walker 

J. M. Pleuse, Bedrale, Yorkahire 
M. P. D'Arcy, Dublìn 



P- 
349,915 
263,811 
234,002 
230,226 
200,223 
131,204 
129,444 



Y mae y cyfoeth uchod wedi cael ei gasglu yn 
ddiau oddi ar feusydd tlodi a thrueni lawer. 

Dyma gynnyrch y casghadau at yr ho*püaU yn 
Llundain ar y Sul penodol i gynnorthwyo y cleihon 
y flwj'ddyn ddiweddaf : — 







p. 8. c. 


Yn yr EglwyBydd 


... 30,962 14 4 


Oapelydi 


1 yr Annibynwyr ... 


1818 11 10 


»» 


y Wesleyaid 


1048 6 


»» 


y Presbyteriaid ... 


1000 1 6 


>» 


yrluddewon 


992 1 10 


»» 


Bedyddwyr 


964 12 1 


»» 


Pabyddion 


639 1 1 


»> 


Undodiaid 


340 5 


» 


Quaceriaid 


1Ô7 13 1 


» 


Eglwys Scotland 


137 12 6 


Enwadau ereill ... 


806 16 10 



38,767 6 

Gwelir fod yr Eglwys wedi cyfranu dros dair punt 
am hob un i'r holl enwadau. 



MABWOLABTH D. LLBDEOD DAYIE8. 

Bu farw y gwr ieuano talentog uchod ym 
mhreswylfod ei rieni yn Swyddfiynnon ar y 12fed 
cyfisol, ac a gladdwyd ym mynwent Gwnnws ar y 
17fed. Yr oedd wedi bod yn achwyn am ysbaid 
maith, ond yr haf ddiweddaf ymddangosodd fel pe 
bai yn cael adferiad iechyd, ac yr oedd mor galonog 
ei hun fel yr oedd yn parotoi gogyfer â chael ei 
ordeinio ; ond yn ddisymmwth torwyd ef i lawr er 
tristwch calon i lu o berthynasau a chyfeillion. 
Tair blynedd yn ol paeiodd yn llwyddiannus trwy 
Goleg Dewi Sant, Llanbedr, ond rhwyetrwyd ef gan 
afiechyd i fyned ym mhellach. Ei brif ddymuniad 
oedd cael myned i'r weinidogaeth, a gwyr pawb a'i 
hadwaenai fod y dymuniad hwn yn tarddu oddi ar 
deimlad gonest i wneyd ei oreu yng ngwinllan ei 
Arglwydd ; ond er y cwbl, ymddarostyngai yn ufudd 



Digitized by 



Google — 



62 



ÍE HAÜL. 



i'r Hwn sydd yn gwneuthur fel y myno â phawb a 
phobpeth ar y ddaiar. Cyfansoddodd ddarnau 
prydferth a theimladwy iawn yn ei afìechyd, ac yn 
enwedig felly ei "Awdl Cwynfan," am y hon y 
dywedai Dafydd Morganwg y gellid ei rhestri gyda 
"Hiraeth Cymro am ei wlad" gan Oawrdaf, a 
"Marwnad Ieuan Ddu" gan Gomer. Y teimlad 
cwynfanus sydd yn rhedeg trwy y rhai hyn. Felly, 
yn "Awdl Cwynfan" y mae y teimlad cwynfanus yn 
rhedeg yn gryf trwyddi; ond yn gydblethedig â'r 
teimlad hwn, y mae yna deimlad o foddlonrwydd 
ac ymddarostyngiad i ewyllys Duw. Ffrwyth gwir 
deimlad yw yr awdl hon o'r dechreu hyd y diwedd. 
Y mae yn ddangoseg gy wir o'r awdwr, gan ei bod 
yn berffaith amddifad o'r ysbryd grwgnachlyd; 
feUy yr awdwr, ni rwgnachodd gymmaint ag un- 
waith, er ei fod wedi cael ei boeni gan afiechyd am 
hir amser. 

Ennillodd luaws o wobrau yn ei ddydd byr. Ni 
wyddom am neb ag sydd yn cyfansoddi mor gyflym 
ag oedd ef. Ni fyddai unrhy w awdl yn fwy o amser 
ar ei ddwylaw na rhyw bythefnos neu dair wythnos. 
Diammheu i hyn fod yn ei erbyn mewn cystadl- 
aethau, ond y maent yn hynod ddifrycheulyd mewn 
gramadeg^ mydr, a chynghanedd. 

Ef allai y goddefir ychydig ofod i ni yn y rhifyn 
nesaf i ymhelaethu arno. 

T GAT7AF OALED ELENI. 

Olywsom lawer o son am " auaf hen ffasiwn," a 
dyma ni wedi cael un eisoes na bu ei ffasiwn am ei 
rew ac oerni parhäus er ys dros hanner can mlynedd. 
Disgynodd y gwree-fesurydd yn Greenwioh i bwynt 
y rhew ar y 24ydd o fis Tachwedd, a bu o dan y 
pwynt hwnw am bedwar diwrnod ar hugain, rhwng 
y pryd hwnw ao Ionawr llfed. Bu am ddeng 
niwrnod olynol is law y pwynt hwnw, ac mor isel a'r 
13 gradd, gan arddangos angerddoldeb oerni o 
bedaír gradd ar bymtheg. Ar ol yr llfed o Ionawr, 
suddodd y gwres-fesurydd i lawr i'r 14 gradd. Y 
mae heddyw (20fed) chwe gradd uwch pwynt y 
rhew ar ol wyth niwrnod a deugain o rew parhäus, 
hyny y w, rhew ar wyneb y ddaiar a gwyneb y dwfr, 
heb yn yr ychydig oriau o feiriol ei wisgo allan. 

Profir yn eglur oddi wrth gyfrifon ein óbsematùms 
mai dyohymmyg yn unig yw y byddai gauafau 
amser pell yn ol yn Uymach nag ydynt yn awr. 
Oedwir cof am ambell auaf eithriadol o oer dros 
amser maith, ac edrychir ar yr eithriad hwnw ym 
mhen amser fel rheol. Diau y cofir yn hir am 
lymder gerwin y gauaf eleni ; a gallwn sylwi ei fod 



yn fwy llym yn yr Almaen a Ffrainc nag ydyw yn 
Lloegr, a mwy llym yn Lloegr nag ydyw yng 
Nghymru gysgodol eu fin y Werydd Uaith. 

TAFLEN OWEBTH Y DEGWM AM 1891. 

Canolbris yr yd am y flwyddyn ddiweddaf oedd — 
gwenith, 4s. OJc. y mesur (bushel); haidd, 3s. 5|c. ; 
oeirch, 2s. 3Jc. Gwerth lOOp. o dâl ardreth degwm 
yw 76p. 3s. 3Jc. ; y mae hyn yn ddwy bunt y cant 
o ostyngiad ar ddegwm y Uynedd. 

Yn ystod y tair blynedd ar ddeg diweddaf, y mae 
y degwm wedi gostwng o I12p. 7s. 5Jc. yn 1878 i 
76p. 3s. 3J<5. eleni ; sef 36p. 4s. 2c. yn y cant, neu 
7s. 2}c. y bunt. Y mae y degwm eleni yn bedwar 
swUt a naw ceiniog is law y canolbris (commutatùm); 
ond y mae cyfartaledd y 54 diweddaf yn lOOp. 13s. 
2Jc. 

BHYFEL OASTBEFOL YN OHTLI. 

Y mae bron yr oU o weriniaethau bychain, brasdir 
toreithiog Deheudir America, gwedi bod yn ddi- 
weddar wrth y gwaith hunan-ddinystriol o wrtìi- 
ryfela yn erbyn eu swyddogion dewisedig neu brif- 
lywyddion, a chreu rhyfel gartrefol, gan roddi 
cyfleusdra i'r naül ddinesydd godi arfau yn erbyn y 
UaU. " Y gyfraith dan draed " a'r cleddyf a gwn 
yn uchaf ydyw arwyddair y gweriniaethau hyn. 
Eleni bu y Weriniaeth Arianin (Argentine Bêpublic), 
Guatemala, Salvador, a Honduras, yn ingoedd 
rhyfel gartrefol, ac y mae Uynges ChiU yn bresennol 
wedi cyfodi yn erbyn y fyddin. Ymddengys " rhes- 
ymeg pastwn" Dinbych mewn bri ym mysg yr 
Hispaeniaid Americanaidd, a byddai yn eu mysg le 
difyrus i lanciau a " hogiau merched " Llan . 



AMRYWIAETH. 

FFBAETH EIBIAU YE BSOOB MAOEB. 

Pan oeddid yn ymdrechu casglu arian ar Ddad- 
gyssyUtiad yr Eglwys Wyddelig i'w chynnorthwyo 
yn ei chyfyngder, cynnaüwyd cyfarfod cyhoeddus i'w 
phleidio, a dygwyddodd i un clerigwr Llundeinig 
wneyd sylw sarhäus ar fychander rhif y gwrandawyr 
mewn ambeU blwyf Owyddelig. Ebai, " Nid oee 
gan lawer offeiriad GwyddeUg ddim dros bymtheg 
neu ugain o Brotestaniaid yn ei blwyf i breÿêtlm 
iddynt." Wrth godi i siarad ar ei ol sylwodd y Dr. 
Magee, "Y mae yn eglur wrth ymadroddion fy 
mrawd na wyr efe ddim am y caledt o bregethu i 
feinoiau gweigion." 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



Ar dro arall yr oedd offeiriad Ued ddiog neu ddi- 
ddim wedi bod aml dro yn gwasgu ar yr esgob am 
fywoliaeth. Buasai un diwrnod yn daerach nag 
arferol, a dywedodd, " Y mae genych aml fywoliaeth 
yn dyfod yn rhydd." Troes yr esgob ato a sisialodd, 
t€ Pe byddai iddi wìawio bywoliaethau, ni allwn 
fedUwl am wneyd dim gwell na rhoddi benthyg 
umbreUa i ehm" 

YMAFAEL 00DWH. 

Ymddengys fod yr hen fabol-gamp o ymafael 
codwm yn cyfodi i fri eto ym mysg y Seison, fel y 
gwelir yn hanes mabol-gampau yr aquarium yn 
Uundain. Bu ymafael codwm mewn bri mawr un- 
waith yng Nghymru, ac ystyrid yr ymdrech hon yn 
un o'r pedair camp ar hugain. Ym mysg ymafael- 
wyr oodwm yr hen amser yr oedd 

Syr Nicholas Remeys, Cefn MabJys, 

yn dra enwog. Ystyrid ef y dyn cryfaf yn ei oes, 
ac erys traddodiadau am ei orchestion hyd heddyw 
ym Morganwg. Dy wedir am dano unwaith ei fod 
ar hwyr haf yn rhodiana ym mharc y ceirw yng 
Nghefn Mablys gyda rhai o'i gyfeillion, pan welid 
gwr â golwg gadarn hoew a gewynog arno, yn 
dynesu gyda mulyn yn cario cod neu ysgrepan ar 
ei gefh. Dynesodd at Syr Nicholas a chyfarchodd 
ef yn foesgar, gan ddywedyd ei fod yn tybio wrth 
olwg gadarn a maintioli cawraidd y boneddwr o'i 
flaen, ei fod yn cael yr anrhydedd o gyfarch yr 
enwog Syr Nicholas Kemeys. Pan atebwyd yn 
gadarnhaol iddo, dywedodd yntau mai ymafaelydd 
codwm ydoedd, wedi dyfod drosodd o Gernyw, nad 
oedd erioed wedi cyfarfod â gwrthwynebydd galluog 
i' w godymu, ac iddo glywed yn Bristol gan foneddwr 
o Gymru am rymusder corfforol a gaUuoedd 8yr 
Nichola8, a'i fod wedi cymmeryd ei siwrnai yno yn 
un swydd i ymafael codwm ag ef, os caniatëid iddo 
yr anrhydedd. Chwarddodd y barwn yn galonog, 
a dywedodd dan wenu y caniatäi iddo ei ddymuniad 
gyda phleser, ond y byddai yn dda ganddo pe y 
deuai y gwr dyeithr gydag ef i'r palas i adnewyddu 
ei nerth gyda thamaid a llymaid yn gyntaf. Ateb- 
odd yr arwr o Gernyw nad oedd arno angen dim, 
ond ei fod yn barod yn y Ue a'r fan i fyned drwy yr 
ymorchestu yn gyntaf, a'r croesaw ar ol hyny. Aed 
ati hi ar unwaith i ymafael codwm, a gwelid y cawr 
o Gerny w yn ymrolia ar y gwellt glas. Cynnorth- 
wyodd y barwn ef i godi ar ei draed, a gofynodd a 
oedd un codwm yn ddigon iddo, " Nac ydyw," ebai 
yntau, " ob na theflwch fi dros wal y parc." Dros 
wal y parc ag ef yn ddiseremoni, a gofynodd y 



barwn drachefh a wnei hyny y tro. " Gwnaiff," atebai 
y gwr o Gernyw o'r tu arall i'r wal, "os byddwch 
cystal t a thaflu y mulyn drosoddarfy-ol." ■ Cyfododd 
Syr Nicholas y mul yn ei freichiau uwch ei ben fel 
Uwdn mynydd, a rhoddes ef dros y wal i ddisgyn ar 
ei bedwar troed yr ochr arall. Dangosir hyd eto y 
man yng ngwal y parc lle y gwnaed y gorchest- 
waith hwn. Y mae darlun hardd o Syr Nicholas 
Kemeys ym meddiant Col. Elemeys-Tynte yng 
Nghefh Mablys. Dengys ei fod yn wr lluniaidd o 
faintioli cawraidd a nerth anarferol. Lladdwyd ef 
pan yn amddiffyn Castell Chepstow yn erbyn y 
Cromweliaid. Gwnaeth ruthr ar filwyr Cromwel 
allan o'r castell, gan ladd amryw o honynt â'i law ei 
hun, ond syrthiodd yn yr ymgyrch. — Allan o'r 
" Ohbe " am Ragfyr 2fed, 1890. 

LLB 0BI8T YN Y GREADIGAETH A0 HBWN GRAS. 

Hebddo Ef ni wnaethpwyd dim ar a wnaethpwyd, 
yn gystal yn y greadigaeth ag yn iachawdwriaeth 
dyn. Trwyddo Ef y gwnaethpwyd pob peth; ac 
Efe yw Iachawdwr, Cyfryngwr, a Phryniawdwr 
dyn. Ond y mae gweithrediad Crist yn ei berthynas 
â gwaith y greadigaeth yn dra gwahanol i'w weith- 
rediad yn nhrefn iachawdwriaeth. Yng ngwaith y 
cread dangosodd allu annhraethol ei air; Efe a 
ddywedodd, ac felly y bu; yn nhrefn iachawdwriaeth 
cyflawnodd yr oll trwy ymostyngiad ei Berson a'i 
ddyoddefaint. Yng nghreadigaeth y byd dangosir 
Ef uwch law pob peth ; yn y prynedigaeth gwelir 
Ef yn is na phob peth : yn creu ymddangosa yn 
frenin pob gallu a doethineb ; yn prynu ymddengys 
yn frenin pob dyoddefiadau ac amynedd a goddef- 
garwch. Paham yr holl wahaniaeth yma ? Y mae 
y ddwy greadigaeth yn wahanol. Y mae y greadig- 
aeth naturiol yn anianyddol, yn cael ei dal yn ei Ue 
gan ddeddf ddigyfhewid, heb feddu na dewisiad 
na gallu. Y mae yr ail greadigaeth yn foesol ac 
ysbrydol mewn cyfleusdra i ddewis a gwrthod, ac 
mewn meddiant o ewyllys annibynol a gallu.^ 
Creadigaeth i'w hennitt yw. O'i wir ewyllys y^* 
ennillodd Efe ni trwy Air y Gwirionedd. Yn y 
greadigaeth weledig rhoddes Duw bob peth yn lla.^. 
y Mab. Efe oedd yn gorchymmyn, ac felly y bu ; ^^ 
y prynedigaeth rhoddes Duw ei Fab yn llaw dyuì 0íx 



ac yr oedd yma yn dyoddef pob peth, fel y i^w^J- 
cyflawnder cariad Duw a chariad Crist i'r golwg^ X 
y gwelai dyn brydferthwch y cymmeriad dwy$ \* ^^ 
y carai Ef . Ar y groes gorchfygodd Crist ^ry^^t 



trwy ddaioni. Dyma yr elfen foesol yix ^OnSwS 
Dyma yr unig fodd i gynnyrchu gwir dAal^^* • 



Digitized by 



Google 



64 



TB HATJL. 



daioni yn sefyll arno ei hun ao wrtho ei hun. Ar 
sail iawn y Groes ac yng ngwres cariad Orist y mae 



yn ddichonadwy cynnyrchu gwir ddaioni, a thrwt ras Crist; dim dysgeidiaeth cyffelyb i adnabydd- 



oddef y gwneir. 



MANION. 



Daeth Duw yn ddyn er dysgu dyn i ddyfod fel 
Duw. — Clement. 

Pregethai Paul mewn dagrau; bydd i haiarn 
poeth, er yn ddiawch, dreiddio trwy yn gynt nag un 
oer, er yn fwy miniog. — Flavel. 

Tr aelwyd y w cartref heddwch ; oysgod y w hefyd, 
nid yn unig rhag pob niwed, ond rhag pob ofhau, 
ammheuon, ac ymraniad. — RusJtin. 

Y wir wraig yn nhý ei gwr sydd forwyn ; yn ei 
galon ef y mae'n frenines. — Rmhin. 

Natur anweledig yw meddwl, a meddwl anweledig 
yw natur. — Heine. 

Y neb a orchfyga ei ddigter ei hun a orchfyga 
elyn dewr. — Ctio. 

Y tymmerau yw 'stormydd bywyd, a chrefydd yn 
unig all eu hattal rhag myned yn dymmestloedd. — 
Watte. 

. Y mae pobpeth sydd dda mown dyn yn gorwedd 
ar yr hyn sydd uwch. — Emerson. 

Nid yw peryglon gwybodaeth i'w cyffelybu â 
pheryglon anwybodaeth. Y mae dyn yn debycach 
o golli ei ffordd yn y tywyllwch nag yn y cyfnos ; 
yn y cyfnos nag yng ngolen llawn yr haul. — R. 
Watley. 

Yn dy ymddyddanion, ystyria yr hyn a leferych, 
wrth bwy y llefarech, a pha amser y llefarech. Yr 
hyn a lefarech, Uefara yn wirioneddol ; pan lefarech, 
llefara yn synwyrol. Oalon yr ynfyd sydd yn ei 
dafod, ond tafod y doeth sydd yn ei galon.— Quarìee. 

Gall pregeth fod wedi ei chaboli fel na fydd min 
ynddi. — Orton. 

Y mae bara o flawd yn ddà ; ond y mae bara cyn 
felused a'r mêl, ond i ni ei fwyta, mewn Uyfr da. — 
Ruskin. 

Y galon heb alar sydd fel byd heb ddadguddiad ; 
nid oes ganddi ond rhyw lwyd-oleu o Dduw ynddi. — 
Fàber. 

Buan y gwna Uwyddiant i ni anghofìo yr ymdrech 
a wnaethom i'w gyrhaedd. — Emerson. 

Paham y gwneir cam â'r cymmod, — yr Iawn, 
A'i rinwedd droe bechod ; 
Dyweder maint y Duwdod, 
Yr im faint yw'r Iawn i fod.— R. ab G. Ddu. 



Nid oes dim anrhydedd i'w gyffelybu i'r anrhydedd 
o fod yn perthyn i Grist ; dim trysorau cyffelyb i 



iaeth o Grist ; na dim cyfeülion cyffelyb i wir ddflyn- 
wyr 0rÌ8t. — Colton. Elldeybjt. 



PENODIAD ME. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Cymdeithas Amddi- 
ffyniad yr Eglwys wedi penodi Mr. W. E. Helm fel 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. GeUir ysgrifenu 
ato yn Granyille Street, Shrewsbury. 

Bydd yn dda ganddo dderbyn oddi wrth unrhyw 
un a fyddo cystal a'u hanfon iddo : — 

1. Gwybodaeth am waith a chynnydd yr Eglwys. 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr Eglwys. 

3. Pigion aUan o newyddiaduron. 

4. Ceisiadau am ddarüthiau, cyhoeddiadau, &c. 

5. Tanysgrifiadau a chyíraniadau tuag at y Gronfa 
Gymreig. 



00 



ca 
w 

w 
o 

o 
ö 

o 

HH 

P4 
Ol) 

P 
< 

a 



j 
^ 



O M ! 

: 2"e"2 2*o- : 

I W T3 pfl S -• I M \B . 

: X . N-s M:=:S M M M*] 
•-'•E3M--MN-M 



00 

> 2 '> 






9 M 



** 2 



N 

«-•& 2« 

•- •= — * jsZs . 2 
:a m . m .2 M JJ — 

ôaalaoasSa 






2S _ 

M N M m g- 4 

sás*JS 

oaoa„a 




GQ 



*a "5 «2 

oo oo a 



M' 
M 
M 



* 

tf 

a 
•o 



•g 
s 



M 
M 
M 

D 



13 



at « o -2 

c2 Söo 



8 
3 






CARMARTHEN: 



Prínted and publiahed by W. Spubbbll & Son , at tlwir Printiitf 
OflBoe. gitnato and being at No. 87, King-street % in the Paríah ot 
Saint Peter, in the County of the Boroogh of Carmarthen, oa 
Satnrday, the 81et of Jannary, 1891. 



Digitized by 



Google 



YR HAÜL. 

3il ŵjfrni Cttwrfiprìẁin* 



'yno ngwyneb haul a llygad goleuni." 

"A GAIB DTTW YH TTOSAF." 



Rhifyn 75. 



MAWRTH, 1891. 



Oyp. vn. 



S2;- 4 eglwys*notre dame^paris. 

Notre Dame, neu EgUoys Fair, ydyw prif Eglwys 
Gadeiriol Ffrainc, a dwg yr un berthynas â dinas 
Faris ag a wna St. Paul â dinas Llundain. Cyd- 
grynoa anrhydedd cenedlaethol y deyrnas ag urddas 
defosiynol yr Eglwys. Y mae yn adeilad ardderchog, 
yn 426 troedfedd o hyd a 164 troedfedd o led, a 
dyrchafa ei thẁr canol i uchder o 312 troedfedd. 
Y mae y rhan fwyaf o'r gwaith maen mor hen a'r 
5 — vii. 



drydedd ganrif ar ddeg, a Uawer o'r cerfwaith derw 
addurniadol mor hen a'r bedwaredd ganrif ar ddeg, 
ac y maent oll yn hynod o brydferth. Addurnwaith 
oesau a chanrifoedd ydy w Notre Datne, ac y mae ei 
hanes hi yn cymmeryd i mewn hanes y genedl 
Ffrengig. tua chanol y ddeuddegfed ganrif hyd 
y ganrif hon, nid aeth oes heibio heb gyôwrdd llaw 
â rhyw ran o'r Eglwys Gadeiriol genedlaethol ac 
ychwanegu ati, neu ei haddurno hi. Adgyweiriwyd 
hi yn drwyadl rhwng 1846 a 1879 gan YiolUt U Duc. 



Digitized by 



Google 



66 



YE HAUL. 



EGLWYS LLANWRIN. 

(Parhâd o dudal. 49). 

Y hae gwahanol farnau parthed i bwy y perthyna 
y clod am ddwyn crefydd Oriet y waith gyntaf i 
blith pobl Llanwrin. Dywed Rees (WêUh Saints, 
tud. 224) mai Ust a Dyfnig, y rhai a ddaethant gyda 
Cadfan i Brydain, a sefydlasant yr Eglwys gyntaf 
yma. Ond y mae Williams (Mninent WôUhmen, tud. 
200) yn priodoli ei sefydliad i Gwrin ; ac y mae ei 
dybiaeth yn cytuno â'r hyn a geir yn " Achau Saint 
Ynys Prydain" (Iolo Msê. tud. 187), lle y dywedir, 
" Gwrin Sant, ab Oynddilic, ab Nwython, ab y Ooed 
Aur. Trefwrin a elwir Gwrinstwn." Ac y mae yn 
dra thebygol, a barnu oddi wrth enw y sant, mai 
oddi wrtho ef y derbyniodd y plwyf a'r pentref yr 
enw Llanwrin, hyny yw, Eglwys Gwrin. A chan na 
wyddom am unrhyw dystiolaeth dros gyssylltu enw- 
au Ust a Dyfnig â'r plwyf, yr ydym yn eithaf parod, 
oddi ar yr awgrymiad geiryddol uchod, i gadarnhau 
hawl Gwrin fel nawdd-sant yr Eglwys hon. 

Hysbysir ni gan y Oanon Silyan Eyans mai Llan- 
wrin oedd mam-Eglwys plwyfi Machynlleth a 
Fenegoes yn yr hen amser ; ac felly rhaid ystyried 
y plwyf hwn fel canolbwynt crefyddol y cymmydog- 
aethau cylchynol. Ond nid ydym ar hyn o bryd 
mewn sefyllfa i ddangos pa bryd y daeth yr Eglwysi 
a nodwyd yn annibynol ar y fam-Eglwys hon, ac nis 
gallwn ychwaith fyned nemawr yn ol gyda hanes 
boreuol yr adeilad. Gellir casglu, pa fodd bynag, 
iddo gael ei ail-adeiladu oddeutu'r flwyddyn 1636, o 
blegid pan adnewyddwyd yr Eglwys ddiweddaf, 
cadwyd yr allor, yr hon sydd o dderw cerfiedig, ac 
yn dwyn yr amseriad hwnw o blith y gweddillion. 

Y mae yr allor hon mewn cyflwr rhagorol. Felly 
y gellir dyweyd hefyd am yr ysgrin sydd rhwng 
corff yr adeilad (nave) a'r ganghell, yr hon sydd 
wedi ei gwneuthur o dderw tywyll, a'r cerflad arni 
yn dangos ei bod can hyned, os nad yn hynach, a'r 
allor. 

Adnewyddwyd yr adeilad yn drwyadl yn y flwydd- 
yn 1864. Yr arch-adeiladydd oedd Mr. E. B. Ferry, 
Lhindain; ac adeiladwyd y gwaith maen gan y 
diweddar Mr. Morris Jones a'i fab, Mr. J. M. Jones, 
Trawsfynydd. Oyn yr adnewyddiad hwn, yr oedd 
yr adeilad mewn sefyÛfl a tra adfeiliedig. Gorph wysai 
bron yr oll o'r oyplau ar golofnau, y rhai a safent 
yn rhes oddi mewn i'r Eglwys. A phan wrth y 
gorchwyl o'i thynu i lawr, tarawyd un o'r colofhau 
hyn nes syrthiodd yr oll o'r nenfwd i'r llawr. Wrth 
fyned heibio, haedda coffadwriaeth y diweddar 



Barch. Thomas Dayies ei gadw yn iraidd ym meddyl- 
iau Eglwyswyr Llanwrin. Daeth yma o Draws- 
fynydd yn 1862. Yn 1863, adeiladodd ysgoldy yn 
y pentref, ac yn y flwyddyn ddilynol adnewyddodd 
yr Eglwys, heb law prynu darn o dir o flaen y per- 
sondy a'i drosglwyddo yn eiddo i'r cyfiryw. Ond i 
ddychwelyd at yr adeilad. Un ffaith gwerth. i'w 
chofnodi ydyw, ddarfod i ddau gael eu huno mewn 
glân briodas ynddi pan yr oedd heb yr un to, ac ar 
ganol ei hadeiladu. Y ddau ddyn hyn oedd Mr. 
D. W. Dayies a Margaret, mereh y dywededig Mr. 
Morris Jones, o Drawsfynydd. Rhoddwyd y ceryg 
nadd sydd yn y ffenestr ddwyreiniol yn anrheg gan 
y diweddar Syr W. W. Wynn, Barwnig, a gosod- 
wyd hwynt i fyny gan y Mri. J. M. Jones a Walter 
Huntold. Ac yn y tyllau a wnaed yn y ceryg i'w 
codi i fyny, y mae amryw geiniogau y dimeiau 
o ddyddiad y flwyddyn hbno. Gallwn nodi hefyd 
fod y lampau sydd yn yr adeilad wedi cael eu rhoddi 
gan y rheithor presennol. 

Oynnwysa yr adeilad yn awr ddigon o le i 250 

bersonau eistedd yn gysurus. Ond nid ydyw yr 
Eglwys o fewn Uawer y maintioli ag y myn rhai i 
ni gredu ei bod. Dywed Murray yn ei Handbooh 
for Trwoelhrs in North WaUs nad yw o dan 163 o 
droedfeddi o hyd, a'r un peth a ddywed Owen Jones 
yng Ngeiriadur Cenedlaethol Cymru. Ond mesuriad 
yr adeilad (oddi mewn) ydyw 75 troedfedd o hyd 
wrth 25 troedfedd o led. Yr ydym yn oymmeryd y 
drafferth i gofnodi hyn, o blegid fe'n hysbysir fod y 
naill ysgrifenydd ar ol y llalì yn parhau i ail adrodd 
yr anghywirdeb rhyfedd hwn. Yr ydym wrth 
dramwyo ar hyd yr Eglwys yn sylwi fod amryw 
goflechau wedi eu gosod i fyny ar y muriau. Yr 
ydym eisoes wedi son am un sydd yn y ganghell, ar 

01 un o Buwiaid Mathafarn. Y mae hwn o farmor 
hardd, ac yn argraffedig arno ceir yr hyn a ganlyn : — 

Sacred to the Memory 

of WlLLiAH PüGHE, late oí Mathaven in this 

Parish 

And Maeoabet his Wife, Daughter of John Lloyd 

late of Maes y Pandy 

In the county of Merioneth, Bsq. 

Who UVd 42 Years together with the ntmost Harmony 

A Pattern of all those social Virtues wch. adorn 

the Marriage State ; 

He 

A most Yaluable Man in Public life, 

Bver employing his great Abillitys 

In reconciling Differences amongst his Neighboura. 

Sbe 

An excellent Oeconomist, 

And Prudent Manager in her Domestick Affairs, 

Without the least Imputation of Avaritious ClosenesB : 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



67 



He 

A Generous, Sincere and hearty Frìend 

Which Render'd him most beloved and Respected in 

his Oonntry ; 

And She 

Remarkably Charìtable to the Poor, 

And Beneficent to all. 

Bach seeming to outrìe the other 

In acts of Hnmanity, Frìendship and Good Natnre, 

üntill Death 

After a moet Religious and Pìoub Life together, 

Put an end to this blessed Harmony, 

By taking off the said Margabbt who departed this 

life 

on the 27th day of Octobr. 1714 

Leaying her Monrnfall Partner not long behind her, 

He also Dying on the 26th day of October 1719. 

And both lye interr'd under this Place. 

This Happy Pair were the Parents of 9 Children, of 

whom 2 died very Young 

the other Seven hVd to be Men and Women, 

Yiz. John Howland Williabí and Richard and 

three daughters, 

Janb Ann and Mabgabet, 

The said Ann, who dyed Augst. the 20th 1742, out 

of heT Pìoub Regard to ye Memory of her dear 

parents, by her last Will and Testament 

order'd this Monument to be Erected 

And lyes herself Interred under 

this place. 

Y mae rhywbeth yn swynol i ni mewn bedd- 
argraffiadau a choflechau. T maent fel cyn- 
nifer o leisiau o'r bedd yn galw arnom ystyried ein 
ffyrdd, gan ein sicrhau fod yr afon a groeswyd gan 
ein hynafiaid yn rhwym o gael ei chroesi genym 
ninnau. A'r cwestiwn mawr ydyw, ym mha le y 
byddwn yn glanio? T mae dwy goflech arall yn 
Eglwys Llanwrin ag y carem alw sylw y darllenydd 
atynt. Coflech bres — os iawn cyssylltu y gair pres 
â llech— ydyw hon. Tr oedd y ddwy goflech hyn 
hyd yn ddiweddar ar fur gorllewinol yr adeilad ; ond 
trwy ryw foddion neu gilydd, daethant yn rhydd, a 
mynodd y rheithor presennol eu sicrhau ar gareg 
gaboledig hardd ar fur gogleddol y ganghell. T 
mae yr uchaf o'r ddwy yn fwy na'r llall, ond wedi 
eu gosod wrth eu gilydd fel ag i wneuthur un, ac 
yn dwyn yr argraff a ganlyn : — 

Underneath are deposited the remains of 

Sarah Mary only daughter of 

The Revd. Jenkyn Lloyd Jones 

And Anne His Wife 

She departed this life 

To the inespressible grief of her parents 

January lst 1827. Aged 20 years. 

Also the Remains of the above 

Jenkyn Lloyd Jones M.A. 

Late Rector of this parish 

He died January 8th 1828. 



In the 60th year of his age. 

Likewi8e the Remains of Anne 

Relict of the above named 

(Jenkyn Lloyd Jones) 

She departed this life on 

the 17th of July 1834. 

Aged 67 years. 

T mae coflyfrau y plwyf yn dechreu fel y canlyn: 
— T bedyddiadau yn 1675, claddedigaethau yn 1702, 
a'r priodasau yn 1782; ac y maent yn llawn mor 
fanwl a dim a welsora yn y plwyfi cylchynol. T 
mae yma hefyd dir-ysgrif (terrier), dyddiedig y 18fed 
o Ebrill, 1856, ac wedi ei harwyddo gan Isaac Bon- 
sall, M.A., Rheithor Llanwrin; Edward Pugh ac 
Elias Eoberts, y Churehwardens ; Edward Hughes, 
David Lewis, Peter Hughes, Thomas X Dayies, 
Robert X Peters, Oeerseers. T mae yr ysgrif 
hon yn cy^nwys Uawer o bethau dyddorol. Tr 
ydym yn gweled ynddì mai yn y flwyddyn 1814 yr 
adeiladwyd y rheithordy presennol, a'i fod wedi ei 
godi ar yr ochr orllewinol i'r fan y safai ei ragflaen- 
ydd. Ond nis gallwn ddefnyddio ychwaneg o'r 
mater a gynnwysa yr ysgrif ar hyn o bryd. Terfyn- 
wn ein Uythyr trwy roddì rhestr o reithoriaid y 
plwyf o 1537 hyd yn bresennol. À phan y dywed- 
wn mai rhestr ydy w a barotowyd gan yr Hybarch 
Archddiacon Thomas i'r Canon Silyan Eyans, yr 
hwn fu mor garedig a gadael i ni ei chop'ío, ni bydd 
achos ammheu ei chywirdeb : — 

1537.— Griffith Ridor (Rhydderch ?), a gyflwyn- 
wyd gan yr Esgob Wharton. 

1556. — Ieuan ap John. 

1562. — Hugh Davies, gan yr Esgob T. Dayies. 

Eyan ab John ab Hugh, E. 8. Uanbryn- 

mair (prob. %q. 1556). 

1564.— Evan Pugh. 

1573. — Bichard Gayeston, gan yr Esgob Hughes. 

1574.— WiUiam Lloyd. 

1601. — Peter Humphreys, M.A., gan yr Arglwydd 
Geidwad Egerton. 

1606.— J. Hughes, M.A., Rheithor Machynlleth 
1612. Gwel Mont. Collections, 1887, tud. 226. 

1624. — Richard Pigot (gan Hanmer), Rheithor 
Dinbych 1614—24. 

1660.— Humphrey Rowlands (12 Chas ii.) 

1668.— Thomas Ellis, B.D. (gan Glemham), 
Rheithor Dolgellau 1665 (gwel Williams's Eminent 
Wehhmen). 

1676.— Robert Tench (gan Barrow), Corfudd 
Meliden 1693. A gladdwyd 7 Hydref, 1701, yn 60 
mlwydd oed. Ei fab yr un dydd. 

1702. — Thomas Jones (gan ei dad, yr Esgob 
Jones), Ficer Llanfair Oaereinion 1705. 



Digitized by 



Google 



68 



YE HAUL. 



1703.— William Davies, A.M. (gan Beveridge), a 
gladdwyd 7 Hydref, 1729. 

1729.— John Edwards (gan Hare), a gladdwyd 25 
Awst, 1731. 

1731,— Miehael Jones (gan Tanner), Ficer Hope 
1685, Fieer Llanbrynmair 1711, a gladdwyd 25 
Ionawr, 1736. 

1737.— John Wynne, A.M., Ficer Llansilin 1706, 
a Rheithor Llanfìhangel. " Mab i Evan Wynne, o'r 
Garthbeibio, unwaith yn Gymmrawd o Goleg Iesu, 
Rhydyehain, ac un o Bregethwyr ei Fawrhydi yn 
Whitehall. Cyn-reithor y plwyf hwn (Llanymyn- 
ach), Corfudd, Eglwysi Oadeiriol Llanelwy a Chi- 
chester. Rheithor Oorwen a Llanwrin. Proctor y 
Olerigwyr yr Esgobaeth hon mewn Cynnadledd, ac 
un o Hedd-ynadon ei Fawrhydi dros eiroedd Dinbych 
a'r Amwythig. Bu farw 27 Hydref, 1745, yn 50 
mlwydd oed." (Bedd-argraff yn y Mont. Coll., 
1879, tud. 138). Caplan i'r Esgob Hare. 

1745.— Edward Davies, B.A., Ficer Rhiwabon 
1756. 

1756. — Thomas Jones, LL.B. (gan Drummond). 

1765.— Thomas Edwards, M.A. (gan Newcome), 
Ficer Hope 1757. 

1776.— Robert Edwards, D.D. (gan Shipley), 
Rheithor Machynlleth 1756—89 (Talgarth?). 

1789.— John Price, A.M. (gan Halifax). 

1812.— Jenkyn Lloyd Jones, M.A. (cyn-gurad 
Machynlleth), Rheithor Penegoes, 1827. 

1827.— Isaac Bonsall, M.A. (Coleg Iesu, Rhydych- 
ain), Rheithor Cemmaes 1818—27; Deon Gwledig. 
1862.— ThomasDavies, C.D.S., Llanbedr; Rheithor 
Trawsfynydd (?— 1 862). Bu farw 1 872. 

1872.— Daniel Evans, o St. Bees, P.C. Corns 1859, 
Ficer Oaernarfon 1876, Canon. 

l 8 76._Daniel Silvan Evans, B.D. (gan Campbell) ; 
Rheithor Llanymmawddwy 1862; Canon Mygedol 
Bangor 1889. 

Dinas Mawddwy. Chas. Ashton. 

Jwr ^SádOemma« {Haul 1890, tud. 292). Yu yflwyddyn 
£ ^ÄSSSTÄ WOüL Gabnel Dayies i'r fywoliaeth hôno, 
ac nid yn 1827, fel y dywedir yn y rheatr.-C. A. 



BYTH I MI. 

(OAN J. 0. BOWLANDS.) 

T$n— " Oydar Wawr." 
Ye Iesn ydyw'r Ceidwad 

Byth i mi, 
Llawn yw o ras a chariad 

Byth i mi ; 



Mae f 'enaid yn ei garu 
Ei enw 'rwyf yn hoffi, 
Gwnaf heddyw ei glodfori 
Am 'r hyn mae wedi'i rodcüi 
Byth i mi. 

Nid oes o dan y nefoedd 

Byth i mi, 
Na dim o fewn y bydoedd 

Byth i mi, 
Ond Iesu mawr ei hunan, 
All gadw f 'enaid truan, 
Fy nghraig a'm lloches gyfan, 
Nes d'od i'r nefol drigfan, 

Byth i mi. 

Clyw di, bechadur, hefyd, 

Byth i ti 
Mae'r Iesu'n cynnyg bywyd 

Bythiti; 
Ni raid ond dyfod ato, 
Cei bob croesawiad ganddo, 
Yn awr os credi ynddo — 
Daw'r nefoedd fythol drwyddo 

Byth i ti. 

Gan Iesu mae trigfanau 

Byth i ti, 
Mewn gwynfyd diofidiau 

By th i ti : 
Paham yng ngwlad y cibau 
Yn ofer treuli'th ddyddiau ? 
Heb gofio'r holl drysorau 
Sydd gan dy Dad di gartreu 

Byth i ti. 



DUWINYDDIAETH: NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YE YSGOL SUL AR YB 
EFENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

SL MaL vL 16 — 18. Fel rhagbarotoad darUener Lef. 
30». 29^3Jf; xxiii. 26—32; ac Esaiah hnii. 5. 
Ymae yn Lh/fr yr Romiliau ddwy bregeth yn dango» 
papethyw athrawiaeth yr Eglwye ar y ddyledewydd 
o ympryd. Dysger allan y colect am y Sul cyntaf yn 
y Garawys. 

YMPRYD YN DDYLEDSWYDD Y8BBYDOI*. 

Y mae y ffaith ddarfod i'r Arglwydd Iesu ei Hun 
ymprydio, a gosod i lawr y ddyledswydd hon yn 
gydradd â gweddi ac elusen yn profi ei rhwymedig- 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



69 



aeth ar Eglwys Crîst. Ofer ydyw ymresymu â'r 
neb a wada ei dwyfol osodiad dan yr Hen Destament 
a'r Newydd. 

Amcan ympryd neu ddirwest yw cynnorthwyo i 
ddarostwng y cnawd i'r ysbryd, a'r ysbryd i ewyllys 
Duw. Wrth y cnawd yn iaith yr Efengyl y meddylir 
y duedd bechadurus sydd ynom oll wrth natur. 
Dywed St. Paul, " Y rhai sydd yn ol y cnawd, am 
"bethau y cnawd y maent yn synio ; eithr y rhai sydd 
yn ol yr ysbryd, am bethau yr ysbryd." Ac eto, 
" Syniad y cnawd sydd elyniaeth yn erbyn Duw ; 
canys nid yw ddarostyngedig i ddeddf Duw." Ac eto, 
" Canys y mae y cnawd yn chwennychu yn erbyn yr 
ysbryd, a'r ysbryd yn erbyn y cnawd ; a'r rhai hyn a 
wrthwynebant eu gilydd, fel na alloch wneuthur pa 
beth bynag a ewyUysioch," -^.huf. viii. 5, 7 ; Gal. v. 
17. Y mae yn ol geiriau St. Paul ddwy elfen ym 
mywyd y Cristion — un oddi uchod yn cymhell i 
ddaioni, a'r llall o'r ddaiar yn cymhell i fwynhâd 
pechadurus. Yr ydym yn etifeddu yr elfen lygredig 
wrth natur ein genedigaeth o'r cnawd, ac yn etifeddu 
y llall drwy enedigaeth o'r Ysbryd, neu yn rhinwedd 
ein hundeb sacramentol â Christ drwy ffydd. 

Pan ydys yn derbyn aelodau i Eglwys Crist drwy 
sacrament y Bedydd, yr ydys yn gweddio fel hyn : 
"O drugarog Dad, caniatâ felly gladdu yr hen 
Adda yn y plentyn hwn, fel y cyfoder y dyn newydd 
ynddo ef. Caniatâ fod i holl chwantau'r cnawd 
farw, ac i bob peth a berthyn i'r Ysbryd fyw a 
ehynnyddu ynddo ef." 

" Caniatâ fod iddo nerth a gallu i gael yr oruchaf- 
iaeth a'r gorfod yn erbyn y diafol, y byd, a'r cnawd." 
Eto yn rhan olaf y siars ar ddiwedd gwasanaeth y 
Bedydd ei fod "yn arwyddocäu i ni ein proffes: 
hyny yw, bod i ni ganlyn esampl ein Hiachawdwr 
Crist, a'n gwneuthur yn debyg iddo ef ; fel, megys 
y bu Efe farw ac y cyfododd drachefn drosom ni, 
felly y dylem ni, y rhai a fedyddiwyd, farw oddi wrth 
bechod, a chyfodi i gyfiawnder ; gan farwolaethu yn 
wastad ein holl ddrygioni a'n gwyniau Uygredig, a 
pheunydd fyned rhagom ym mhob rhinwedd dda a 
buchedd dduwiol. " " Llwybr canol ydy w rhinwedd, ' ' 
meddai hen foes-wers. Dysgu, ymarfer, a dysgyblu 
dyn i aUu rhodio canol y Uwybr ydyw amcan ym- 
P r yd, gan wneyd chwareu teg ag ef ei hun, enaid a 
chorff. Y mae anwesu a moethi y naül ar draul 
difuddio neu wneuthur y llaU yn ddiwerth yn bechod. 
Gwasanaethu Duw a'i ogoneddu Ef yn ein cyrff ac 
yn ein heneidiau yw ein dyledswydd. 

Yn y ddwy ddyledswydd flaenorol, cyfarwyddid ni 
i gyssegru ein heiddo i Dduw trwy elusen, a chyssegru 
yr enaid a'r ysbryd i Dduw drwy weddi; yma 



cyfeiriwn at gyssegru y corff i Dduw, yn deml i'r 
Ysbryd Glân breswyUo ynddo. Fel hyn y mae 
arnom angen sancteiddio a chadw yr ysbryd oU, a'r 
enaid a'r corff, 1 Thes. v. 23. 

E8BONIAD EGLURHAOL. 

Adn. 16: " Pan ymprydioch," &c. Y mae yn 
bosibl i ddyn droi ympryd yn rhagrith: gwel 
Esaiah lviii. 3 — 5. Nid oes dim ag sydd yn fwy 
peryglus i ddyn na balchder ysbrydol, a phorthi 
balchder ysbrydol ydyw gwneyd arddangosiad o un- 
rhyw ddyledswydd grefyddol. Meithrin hunanoldeb 
anianol a hunan-dybiaeth uchelfrydig a wna pob 
math o arddangosiadau crefyddol, Esaiah lxv. 5. 

Adn. 17: " Eneinia dy ben" &c. Paid â gwneyd 
un math o arddangosiad aUanol o'th ddefosiwn cref- 
yddol. 

Adn. 18: " AHh Dad yr hwn sydd yn y dirgel," 
&c. Y daioni a wneir yn y dirgel sydd yn adeiladu 
cymmeriad dyn ; a'r drwg a wneir yn y dirgel sydd 
yn ei ddyfetha. Yn y dirgel y mae y twf ysbrydol, 
cuddiad y nerth, ond yn yr amltog y mae y ffrwyth. 
Y mae anrhydedd yn dilyn gweithredoedd da mor 
sicr, meddai hen athronydd, ag y dilyn y cysgod y 
sylwedd. Y mae y neb a aü yinprydio yn y dirgel, 
yn sicr o aUu gogoneddu Duw yn gyhoeddus. 

Deddfau ympryd.-Yr un peth ydynt a dir west. Dyma 
ddysgrifìad yr Arglwydd Iesu o un nad oedd o dan 
deddfau ympryd a dirwest: " Yr oedd rhyw wr 
goludog, ac a wisgid â phorphor a Uiain main, ac yr 
oedd yn cymmeryd byd da yn helaethwych beu- 
nydd," St. Luc xvi. 19. Yr oedd y gwr goludog yma 
yn gaethwas i chwant y cnawd yn ei fwyta a'i yfed, 
ac i ohwant y Uygad a balchder y bywyd yn ei 
wisgoedd a safle. Yr oedd y chwantau wedi dar- 
ostwng ei ysbryd i'r cnawd a'i anifeüeiddio, ac fe 
goUodd ei enaid. Beth a fwytâf a pha beth a yfaf ? 
ac â pha beth yr ymddiUadaf ? oedd ei unig gwes- 
tiynau. Y mae bywyd o lythineb yn angeuol i bob 
ysbrydolrwydd : gwel Deut. xxxii. 15 — 20; 2 Cor. 
iv. 3, 4. Cawn rybudd difrifol gan yr Arglwydd 
Iesu ar y pen yma yn St. Luc xxi. 34, 35. 

Eto yn St. Paul cawn enghraifft deg o ympryd ys- 
brydol. Meddai ef, " Yr wyf fì yn cospi fy nghorff, 
ac yn ei ddwyn yn gaeth," 1 Cor. ix. 27. A'r rhai 
sydd yn eiddo Crist, a groeshoeUasant y cnawd, a'i 
wyniau, a'i chwantau," Gal. v. 24. 

Y MODD I YMPRYDIO YN BBIODOL. 

Nid ydyw yr Eglwys yn y wlad hon yn rhoddi 
rheolau caethion i ympryd mwy nag a wna mewn 
elusen a gweddi. Arwyddair yr Eglwys yw, 



DigitizedjDy 



Google 



70 



YR HAUL. 



rhyddid yr Efengyl a chymhellion yr Efengyl. 
Bheol euraidd gweddi yw, "Gweddiwch yn ddibaid." 
Hyny yw, " Byddwch yn llawn o ysbryd defosiynol 
gweddi, neu mewn ysbryd gweddi." Felly hefyd 
ymprydiwch yn ddibaid. "Na ofalwch beth a 
fwytëwch, neu pa beth o yfoch, neu â pha beth yr 
ymddilladoch. ,, Dywedodd hen athronydd, " Y mae 
Uawer yn byw er mwyn bwyta, ac ereill yn bwyta 
er mwyn byw." Bwyta er mwyn byw ydyw y rheol 
euraidd. 

Eto creadur agored i ymlygru ydyw dyn, ac i fyned 
yn gaethwas ymarferiad. Da iddo yw tori yn ach- 
lysurol ar ei arferiad ei hun, ac arferiad cymdeithas 
o'i gylch ; a da i gymdeithas dori ar ei harferion yn 
achlysurol, er mwyn gallu edrych arnynt a'u barnu. 
T mae yr Eglwys wedi gosod o'r neilldu mewn modd 
eglur dymmor y Garawys yn amser o ymostyngiad 
ger bron Duw, hunanymholiad ac ympryd, fel yr 
oedd gwyl y cymmod ym mysg yr Iuddewon. Y 
mae Wythnosau y Oydgoriau hefyd yn adegau o ym- 
prydio ; ac er na ordeinir y Gwenerau fel rheol gaeth, 
y mae yn eu cymhell. Delir y ddyledswydd ger 
bron ein Uygaid yn barhäus, a rhoddir i ni y cyfleus- 
derau. Gwneyd aberth gwirioneddol ydy w ystyr yr 
ymprydio. xt Ymwrthod â holl chwantau pechadurus 
y cnawd." 

Y mae elusen ac ympryd yn ddwy chwaer-rasusau 
yn derbyn a rhoddi, yn offrwm ac yn aberth, Esaiah 
lviii. 6, 7. Y mae yn cynnwys gwasgu arnom ein 
hunain er mwyn lleddfu eisieu rhai ereill. Gynnwysa 
aberth meibion a merched o'r pethau a wariant ar 
oferedd, balchder, a phloser, er mwyn cynnorthwyo 
rhieni mewn gwendid ac angen. Yn amser gwasgfa 
ddirfawr gweithwyr Lancashire yn ystod y rhyfel yn 
Amerìca, darfu i gannoedd o deuluoedd yn Lloegr a 
Chyinru roddi heibio eu ciniaw am un diwrnod yn 
yr wythnos, er mwyn anfon ei werth mewn arian i'r 
rhai oedd allan o waith. Gwyddom am un boneddwr 
a fyddai bob Sul yn rhoddi papyr pum punt yn y 
caBgliad at elusen, wedi ei gynnilo drwy wario llai ar 
foethau ei deulu dros holl amser y caledi ym Man- 
chester. Dyma ympryd â'i amcan yn dda. Y mae 
arferion fel gwastraff mewn claddedigaethau a 
gwleddoedd, ag y byddai tori arnynt yn wir ympryd 
trwy ddarostwng balchder bydol a chrefýddol. 

OWB8TIYNÀTJ. 

Pa fodd y gellir profì ympryd yn ddyledswydd ys- 
brydol ? Pa beth ydy w ei amcan ? Pa beth y w y 
ddwy elfen yn gwrthwynebu eu gilydd yn y Oristion ? 
ba le y daeth yr elfen lygredig iddo ? ba le y 
daw yr elfen ysbrydol ? Drwy ba fodd ? Am beth 



y byddys yn gweddi'o dros blentyn yng ngwaeanaeth 
y Bedydd ? Pa ran o ddyn sydd yn cael ei gyssegru 
i Dduw drwy ympryd ? Pa berygl sydd o ymprydio ? 
Pa fodd y mae ei ochel ? Pa le y mae dyn yn 
adeiladu ei gymmeriad ? Pa le y mae yn ei ddyfetha? 
Bhoddwch esampl o ddyn na fedrai ymprydio. Pa 
dymmorau a esyd yr Eglwys o'r neilldu i ymprydio ? 
Pa les a ddaw o ymprydio yn achlysurol ? Pa rin- 
wedd neu ras arall sydd yn cydfyned ag ympryd? 
Ehoddwch esampl o ympryd er mwyn y lles cyffredin- 
ol. 

GWBBS xvn. 

St. Matthew vi. 19—34. 

Bhoddes yr Arglwydd Iesu yn rhan gyntaf y 
bennod hon rybudd difrifol ar i'w ddysgyblion ochel 
camddefhyddio eu breintiau a dyledswyddau ysbryd- 
ol. Amcan a nod y dyledswyddau ydyw bod yn 
foddion gras i ddyrchafu yr oll o'r dyn, gorff ac 
enaid, at Dduw, a'i ddwyn i ymorphwys ar Dduw a 
dysgwyl wrtho Ef. Gwobr gwir grefydd, yw " tâl 
yn yr amlwg" gan Dduw. Gyda Duw y mae y 
trysor i'w gadw. 

BSBONIAD EGLTJRHAOL. 

Adn. 19: " Na thryêorwch," &c. Trysorau ydyw 
eiddo wedi ei osod o'r neilldu i'w gadw erbyn amser 
i ddyfod, a byddai yn gynnwysedig o yd, a gwin, a 
gwisgoedd, ac o arian ac aur, Job xxviL 16 \ 
Ezeciel xxviii. 4. 

" Owyfyn a rhwd." Job xiii. 28 ; Esaiah 1. 9 ; K- 
8 ; St. Iago v. 2. 

41 Cloddio trwodd." Hawdd ydoedd cloddio trwy 
furiau clai llawer o'r tai dwyreiniol. 

Adn. 21 : " Lle y mae eich trysor," &c. Y galon 
yw y meddwl a'r serch. Y mae meddwl dyn yn troi 
o bob cyfeiriad at y peth mwyaf gwerthfawr yn ei 
olwg ac anwylaf ganddo, fel nodwydd cwmpaa y 
morwr at y gogledd. 

Adn. 22 : " Canwyll y corff," &c. Cydmariaeth 
glws. Y llygaid sydd yn dangos ei lwybr i ddyn. Y 
llygaid sydd yn derbyn goleuni naturiol a dangos 
pob peth i ddyn. 

" Llygad *yml" neu iach, yn gweled yn eglur ac 
ar ei uniawn, Diar. iv. 25, 26. 

Adn. 23 : " Dy lygad yn ddrwg f " &c. Yn afiach, 
heb allu gweled yn eglur ac uniawn. Y golwg yn 
ansefydlog: gwel St. Iago i. 8. Os na esyd dyn ei 
serch ar yr hyn sydd dragwyddol ac na ellir ei am- 
ddifadu o hono, ni all rodio yn union ; ond os geeyd 
ei drysor yn y nef— y deyrnas ddisigl, bydd yn 
alluog i dynu cwys ei fywyd yn uniawn : gwel Salm. 



Digitized by 



Google 



YH HAUL. 



n 



xxvii. 4 ; St. Luc x. 42 ; Phüip iii. 13, 14 ; Tim. vi. 
1 7 — 19. Cawn yr un gwersi dan gyffelybiaeth arall. 

Adn. 24: " Dau arglwydd," &ç ; "Duw a mammon." 
" Mammon " ydyw y byd yn yr ystyr eangaf o osod 
ein serch arno. Ein serch ar ei fawredd, enw da, 
pleser, mwynhâd, cyfoeth, neu borthi chwantau. 

" Owaeanaethu" Bhoddi gwasanaeth caethwas a 
feddylir. Bod yn gaethwas. Ni all dyn feistroli ei 
chwant na rhodio yn wr rhydd yn y byd, oni bydd 
ganddo drysor yn y nef. Bhaid i'r hwn sydd ynom 
ni fod yn fwy na'r byd, neu caethion iddo a fyddwn, 
St. Ioan viii. 36 ; 1 St. loan iv. 4. 

Adn. 25: " Na ofelwch," &c. "Na fyddwch 
bryderus, oíhus, ac anesmwyth eich meddwl : gwel 
St. Luc xii. 29 a Philip iv. 6. 

" Bywyd ynfwy na y r bwyd." Bhoddes Duw i ddyn 
rywyd ag sydd werthfawr, ac arno angen bwyd i'w 
gynnal ; gan hyny, y mae yn sicr o ddarparu lluniaeth 
ar ei gyfer. Felly dillad. 

Adn. 26 : " Edryohwch ar adar y nefoedd" Cread- 
uriaid Uai eu gwerth, a Uai eu gallu i ddarparu 
drostynt eu hunain. Gofala Duw am y bywyd sydd 
lai gwerthfawr, ac am ymborth i'r creaduriaid 
gwanaf. 

Adn. 27: Uh eufydd "— Hanner Uath. "Maint- 
ioli " — ttawn faint, neu llawn oedran. Ni aU y dyn 
mwyaf pryderus ychwanegu dim at daldra ei gorff 
na hyd ei einioes. 

Adn. 28 : " Gofalu am ddittad," &c. Y mae Duw 
yn gwisgo y Uysiau mwyaf diwerth a byrhoedlog 
gyda'r harddwch mwyaf, ac megys yn lapio yng 
nghyd y glasweUt gwael mewn amleni o'r prydferth- 
wch mwyaf, er mwyn dangos i ni helaethrwydd ei 
ddaioni Ef, a breuoìder a gwaeledd pob arddangosiad 
aUanol. Y mae y Duw ag sydd yn gaUu hyfforddio 
gwario megys gymmaint o wychder ar lysiau y maes 
yn sicr o ofalu am ei blant ei Hun. 

Adn. 31: " Am hyny," &c. Am fod Duw mor 
dda, haeHonus, a gofalus, gaU dyn ymddiried ynddo, 
gan gyflawnu ei ewyUys yn ffyddlawn ar bwys ei 
berthynas nefol. 

Adn. 32 : " Y Cenedloedd." Y paganiaid nad 
ydynt yn adwaen Duw fel eu Tad. 

Adn. 33 : " Eithr yn gyntaf," &c. Nid yn unig 
yn gyntaf peth am unwaith, ond yn gyntaf a 
phenaf peth bob dydd o'n bywyd. Y peth cyntaf 
a wneir â'r bod o ddyn mewn gwlad Gristionogol 
ydyw ei gyflwyno i Dduw yn sacrament y Bedydd. 
Pan ddelo y plentyn i oedran pwyU, cymheUir ef i 
roddi ei hunan i Dduw. Y mae dan yr Efengyl 
yng NghrÌ8t, y bod o ddyn yn gadwedig yn gyntaf 
yn faban: gwel BhuddeU ar ol Gwasanaeth y 



Bedydd— " Hysbys yw trwy Air Duw am blant a 
fedyddir, ac a fyddant feirw cyn bod yn euog o 
bechod gweîthredol, eu bob yn ddiammheu yn gadw- 
edig." 

Adn. 34 : " Natfelwch dros dranoeth, &c. Gocheler 
pryder am y dyfodol. 

" M ddrwg ei hun." Ei flinderau ei hun a'i 
ddyledswyddau. Y mae Duw yn aUuog i gymhwyso 
baich pob diwrnod at nerth yr ysgwydd i'w ddal. 
Yr hyn sydd yn dyrysu cysuron bywyd yw, fod rhai 
pobl yn esgeuluso dyledswyddau heddyw megys hyd 
dranoeth, ac ereül yn tynu gofal y dyfodol ar eu 
hyagwyddau yn awr. GaU plant yr Arglwydd ym- 
ddiried yn naioni a doethineb eu Tad nefol i ofalu 
am danynt ar lwybrau eu dyledswydd. Os ym- 
ddygwn ni fel plant, fe ymddyga Duw fel Tad. Ar 
lwybr dyledswydd dyn y mae elusengarwch, gweddi, 
ac ympryd. Neu gelwir arnom i fyw yn sobr (ym- 
pryd), yn gyfiawn (elusengarwch), ac yn dduwiol 
(gweddi) yn y byd sydd yr awr hon, a phob peth 
fydd eiddom ni : gwel St. Titus ii. 12 ; 1 Oor. iii. 
22, 23. 

ADDY8GIADAU. 

1. Bhaid i ddyn osod ei nod ar un peth — trysor 
yn y nef. 

2. Y mae Duw gras yn Dduw rhagluniaeth 
hefyd. 

3. Fe ofala Duw (a) am ymborth i ddyn ; (b) am 
wisgoedd iddo ; (<?) am ei ddyfodol. 

4. Gŵyr Duw am ein hangenion tymmorol fel am 
ein hangenion ysbrydol, ac y mae ei ragluniaeth mor 
ddaionus a'i ras. 

ô. Dedwyddwch dyn ydyw ymddiried yn Nuw, a 
chyflawnu ei ddyledswydd bob dydd yn ei ddydd. 

0WE8TIYNAU. 

Pa beth a olygir wrth drysor ? Pa ddefhyddiau 
oeddynt? Pa beth oedd yn agored i'w dyfetha? 
Pa ddefnyddiau a arferid mewn muriau tai yn y 
Dwyrain ? Pa le y dylai dyn roddi ei drysor ? Pa 
fodd y geUwch ddweyd pa beth yw eich trysor? 
OanwyU y corff pa beth yw ? Beth yw Uygad syml ? 
Llygad drwg? Paham na eUir gwasanaethu dau 
arglwydd? Pa beth a olygir wrth "mammon"? 
Wrth " wasanaethu " ? Wrth " ofalu " ? Pa gyd- 
mariaeth a ddefnyddia yr Iesu i ddangos gofal a 
daioni Duw ? Pa beth yw meddwl y gair " maint- 
ioH " ? Pa beth a ddylem geisio yn gyntaf ? Eiddo 
pwy ydyw dyn pan yn faban ? Drwy bwy y mae 
yn eiddo Duw ? Pa beth ydy w y sel i ddangos ac i 
sicrhau y gras? Pa beth sydd yn dyfod o blant 



Digitized by 



Google 



12 



TR HAUL. 



bach, neu fabanod, wedi marw? Betb a feddylir 
wrth pob diwrnod ei ddrwg ei hun ? Enwch rai o'r 
gwersi addysg yn y rhan olaf o'r bennod. 

OWEBS XIX. 

St. Mat. vii. 1—13. ' O.C. 28. 

T mae y bregeth ar y mynydd yn parhau hyd 
ddiwedd y bennod, gan fyned ym mlaen i ddangos 
natur y cymmeriad Cristionogol, a'r modd yr adeil- 
edir ef, fel ag y byddo yn wynfydedig. Daw y 
gwahanol rybuddion, cynghorion, ac egwyddorion 
ger bron mewn mân frawddegau cynnwysfawr, a 
hawdd eu cofio. Am ddyledswyddau dyn ato ei 
hun, fel y gallai fyw yn sobr a duwiol, y soniwyd 
fwyaf yn niwedd y bennod o'r blaen, ond dygir 
dyledswyddau y naill ddyn at y llall dan sylw yma. 

BABN BHT7D, NEU TSBBYD BEIO. 

Bhaid ydyw i ddyn, fel creadur rhesymol, farnu 
pob peth er mwyn dewis y da a gwrthod y drwg : 
bod i ymddwyn a rhodio wrth farn ydyw. Ond gall 
y duedd fyned yn bechadurus, a bod yn foddion i 
feithrin hunanoldeb ac ysbryd sarhäus, i hyderu 
ynom ein hunain ein bod yn gyfiawn, a dirmygu 
ereill : darllener St. Luc xviii. 9 — 14. 

E8BONIAD EGLTTBHÁOL. 

Adn. 1: " tfa fernwch," &c. Na fydded i neb 
o honom feithrin ysbryd beirniadol a thuedd i weled 
bai, Luc vi. 37 ; Rhuf. ii. 1 ; 1 Cor. iv. 8. 

Adn. 2 : " Canys âphafarn" &c. T mae meith- 
rin tuedd i farnu yn galed am y naill y Uall yn 
caledu y galon, a pheri i ddyn farnu yn galed am 
Dduw ; ac felly bernir ef yn galed gan Dduw, St. 
Luc xix. 22. T mae yn naturiol i ddynion hefyd 
dalu yn ol farn galed yng ngwyneb barn galed, St. 
Mat. xviii. 28—35. 

Adn. 3: "A phaham yr wyt yn edrych" &c. T 
mae yr ysbryd beio yn tueddu dynion i ymyryd â'r 
naill y llall. 

" Brycheuyn " — bai bychan ; " trawst " — bai mawr. 
Clywir y meddwyn, a'r cribddeiliwr, a'r anllad yn 
beio ar y crefyddwr glân ei fuchedd nad yw yn 
gweddîo, neu yn cyflawnu rhyw ddyledswydd gref- 
yddol mor dda ag y dylai. Gwel y naill gangen- 
Eglwys hefyd f ai ar y llall, a chly wir enwad yn beio 
Eglwys: y rhan yn beio yr ott. 

Adn. 4 a 5. Rhagrithwyr yn twyllo eu hunain 
ydyw condemnwyr parhäus eu brodyr. Un o nod- 
weddion amlwg y rhith-grefyddwyr ydyw yr ysbryd 
beio sydd ynddynt. T mae y gwir grefyddwyr yn 



gwisgo am dano yn uchaf peth fantell cariad, ac ni 
"feddwl ddrwg," Col. iii. 14 ; 1 Cor. xiii. 5. 

Adn. 6: " N"a roddwch," &c. Cydmariaeth glws 
i ddangos fod gofal mawr yn ofynol hyd yn nod i'r 
athraw daionus wrth gynghori y drygionus. T mae 
angen doethineb i ddysgu. O ba le y ceir y ddoeth- 
ineb hòno ? Dengys yr adnodau nesaf. 

DBWY WEDDI DAEB. 

Adn. 7 : " Gofynwch," &c. Byddwn yn gofyn 
am y peth a ddymunwn, yn ceisio y peth y teimlwn 
angen am dano, ac yn curo am fynediad i'r man y 
teimlwn ein bod wedi cael ein cau allan. Dyma dri 
chyflwr yn cael ei nodi a thair gradd o daerineh. 
Nid oes bechadur na all "ofyn," "ceisio," neu 
" guro," St. Marc xi. 24 ; St. Luc xviii. 1. 

Adn. 8 : " Canys pob un, &c. Ni siomir neb a 
geisio gydag amcan da, St. Iago iv. 3. 

Adn. 9 : " Neu a oes un dyn" &c. Ni rydd Duw 
ddim diwerth i neb mewn ateb i weddi. 

Adn. 10: " Ac os gofyn" &c. Llawer Uai peth 
niweidiol, megys sarff. 

Adn. 11: " Oë chwychwi" &c. T mae dynion 
pechadurus ar seiliau perthynas, ac hyd yn nod rhieni 
annuwiol, yn arfer rhoddi rhoddion da a phriodol 
i'w hangen i'w plant, pa faint mwy y rhýdd y Duw 
daionus, ein Tad ni, roddion da i'w ufudd blant? 
Cofier am sail y berthynas yng Nghrist. Cofìer am 
"EinTad," &c. 

Y BHEOL EUBAIDD. 

Adn. 12: " Am hyny t " &c. Am fod Duw Dad 
yn rhoddi yr hyn a ofyna ei blant Ef ganddo, dylem 
ninnau rhoddi i'n brodyr. Dyma y casgliad mawr 
a'r rheol gyffredinol: yn lle u barnu" a beio y 
naill y Uall, yr ydym i osod ein hunain yn sefyllfa 
ein gilydd a barnu a gweithredu at y naill y llall fel 
y buasem yn dymuno iddynt hwy farnu a gweith- 
redu atom ninnau dan gyflfelyb amgylchiadau. 
Gwneir hyn ifesur. Pan welwn ddyn wedi colli y 
ffordd, neu wedi cyfarfod â damwain, neu mewn 
angen cael meddyg, &c. Gellir cario y rheol eur- 
aidd yn llawer pellach. 

T POBTH CYFYNG. 

Adn. 13 a 15 : («) Porth cyfyng; (b) ffordd gul; 
(c) ychydig yn ei cherdded ; (d) a " bywyd." 

(a) Porth eang ; (b) ffordd lydan ; (c) llawer yn ei 
thrafeilio (d) a " dütryw." 

Dyma y ddau ddarlun. T mae y " oyfìawnderau " 
a ofynir yn y bregeth ar y mynydd yn peri i'r dyn 
anianol edrych ar grefydd Orist yn y goleuni o 



--OigffeeGHay- 



Goagl£- 



TR HAUL. 



73 



borth cyfyng a ffordd gul. Crist y w drws (porth) 
y defaid. Rhaid myned i mewn drwyddo Ef, ac Efe 
yw y ffordd : St. Ioan x. 9 ; xiv. 6. Y mae y gyd- 
mariaeth yn hynod o awgrymiadol. Gofynir ym- 
drech a cheir gras ond ei geisio. " Rhedaf ar hyd 
ffordd dy orchymmynion pan eangech fy nghalon," 
Salm. cxix. 32. 

ÀDDY8GIÁDÀTT. 

1. Peth peryglus ydyw arfer gweled bai ar y 
naill a'r UaU. 

2. Y mae yn ofynol cael cymmeriad glân i fod yn 
ddysgawdwr neu i argyhoeddi pobl ereiU. " Rhaid 
geneu glân i oganu." "Rhaid irai yn byw mewn 
tai gwydr ochel Uuchio ceryg." 

3. Y mae ar ddynion aiddgar dros ogoniant Duw 
angen doethineb i wybod pa bryd ac wrth bwy i 
lefaru. 

4. Y rheol euraidd yw gosod ein hunain yn saüe 
y naül y UaU, a rhoddi barn cariad. 

5. GaU dynion drwg roddi rhoddion da, a gwnân t 
ar sail perthynaê. 

6. Da ydyw cofio ein perthynas â Duw. 

7. Rhaid i bob Cristion wrth hunan-aberth, ym- 
drech, a gras. 

CWE8TIYNÀTJ. 

Beth mae y bregeth ar y mynydd yn ddangos yn y 
ihan fu dan sylw heddy w ? Pa beth yw y pechod 
cyntaf a gondemnia ? Pa beth a feddyHr wrth farnu 
yma? A aUdynfywhebfarnu? Ibabethymaey 
ddawn o farnu wedi ei rhoddi i ddyn ? Pa beth y w y 
gosp am farnu yn galed? Pwy fydd yn cospi ? Beth 
a feddylir wrth frycheuyn yn Uygad brawd ? Beth 
-wrth drawst ? Pa fath y w y barnwr g waUau a beiau ? 
Beth a feddyUr wrth daflu gemau o flaen moch? 



fantais safle i ennül elw neu enwogrwydd oddi 
wrthynt nag yr ymwthia rhagrithwyr i mewn. Lle 
y byddo arian da mewn cylchrediad, dawjyr anonest 
ag arian drwg i'r farcbnad. 



GAU BROPHWYDI. 

Dan yr enw prophwydi cymmerir i mewn yn y 
Testament Newydd bob math o athrawon çrefyddol. 
Y mae gau athrawon o ddau fath. 

1. Dynion â'u hamcan yn ddrwg, gan "dybio fod 
duwioldeb yn elw," 1 Tim. vi. 5. Dyma oedd syn- 
iad Simon Magus, Act. viii. 18 — 21. 

2. Gau athrawon o fath araU ydyw rhai a fynant 
ddwyn i mewn eu mympwyon eu hunain ac ystumio 
y gwirionedd i gyfarfod â rhagfarn eu gwrandawyr, 
Gal. vi. 6 ; Act. xx. 29, 30 ; 2 Pedr ii. 1, 2. 

ESBONIAD EGLTJRHAOL. 

Adn. 15 : " Tmogelwch rhag gau brophwydi" &c. 
Pa fodd y mae ymogelu? Peidio barnu wrth y 
broffes amserol, a'r olwg arwynebol yn yr ymddang- 
osiad cyntaf. Gall y blaidd rheibus daflu gwisg y 
ddafad am dano dros ennyd a dynwared ei Uais, 
ond ni ail guddio ei natur yn hir. 

Adn. 16: " Wrth eu ffirwythau," &c. Ehaid i'r 
pren gael amser i ffirwytho, a'r ffrwyth amser i 
addfedu. 

" Orawnwin oddi ar ddrain." Dyma ddywediad 
diarebol clws. 

Adn. 17: " Felly pob pren da } " &c. 

Adn. 18: " Ni ddichon," &c. GaU y blaidd fen- 
thyca gwisg y ddafad; ond ni aU y fieren ddwyn 
ffrwyth y winwydden, na'r winwydden ddwyn 
ffrwyth y fieren. GaU pren da y winwydden fod 
i â'i ffrwyth yn brinach ambeU dymmor, coUi llawer 



Pa sawl gradd o daerni a ddangosir mewn gweddi j iawn o'i blodau a ffrwyth anaddfed, a gaU rhai o'i 

yn y bennod uchod ? Pa beth y w y rheol a elwir ' grawnsypiau fod yn Uwgr, ond ei rheol yw dwyn 

euraidd ? Pwy y w y porth cyfyng neu ddrws y j ffrwyth da. Yr addysg yma yw, 

defaid ? Pwy yw y ffordd ? I bwy y mae y porth 

yn gyfyng a'r ffordd yn gul ? Pa beth sydd ofynol 

i allu eu rhodio ? Pwy a aU ei gwneyd yn hawdd 

rhedeg ar hyd-ddi ? 

owebs xx. 



St. Matthew vii. 15—29. 0. C. 28. 

DYPODIAD RHAGHITHWYR I MEWN I EGLWY8 ORI8T. 

Yr oedd rhagrithwyr wedi meddiannu pob safle 
gyhoeddus ac eisteddle o awdurdod bron yn yr Eg- 
lwys Iuddewig, a rhagwelai yr Arglwydd Iesu y 
byddai ei Eglwys Ef yn agored i'r un drygau. Nid 
cynt y daw un achos oyhoeddus yn Uewyrchus ac yn 



Oadëwch %'r < 
gyd-dyfu " (St. Mat. xiii. 30) dros amser, a daw yn 
hawdd gwahaniaethu rhwng y gwir a gau athraw. 
Y mae gweinidogaeth sefydlog yr Eglwys yn rhoddi 
mantais ddirfawr i farnu y gweinidog, a chanfod y 
blaidd. 

Adn. 19: " Pob pren heb ddwyn," &c. Torir i 
lawr y pren diflrwyth yn gystal a'r pren drwg. Y 
mae hyn yn wirionedd am gyfundrefnau Uygredig 
yn gystal a phersonau unigol, St. Mat. iii. 10 ; St. 
Luc iii. 9 ; a St. Ioan vi. 2, 6. Lle y byddo union- 
deb cymmeriad a bywyd ysbrydol fe fydd gweith- 
garwch. 

Adn. 20 : " Wrth eu ffrwythau," &c— Gal. v. 22, 
23 ; ac Eph. v. 9. 



Digitized by 



Google 



74 



YE HAUL. 



PERYGLON RHÁGRITH. 

Adn. 21 : " Nid pob wn," &c. Ofer y w proffes 
uchel ac arddangosiad dwfn o ddefosiwn a rhith 
dduwioldeb heb burdeb bywyd ae amcan. 

" Ewyllyefy Nhad" &c. Ni ddywed yr Àrglwydd 
Iesu un amser ein Tad am Dduw, St. Ioan xx. 17- 
Y mae Duw yn " Dad ein Harglwydd Iesu Grist" 
drwy genedliad, ac i ninnau drwy fabwysiad. 

Adn. 22 : " Llawer a ddywedant wrthyf" &c. 

" Prephwydasom" &c. Nid ydyw dawn llefaru 
godidog yn arwydd sicr o uniondeb cymmeriad a 
duwioldeb ysbryd. 

" Bwriasom oU gythreuliaid" &c. G-all dynion fod 
mewn mwynhâd o rasusau goruwchnaturiol, doniau 
gwyrthiol, ac eto yn amddifad o achubol ras. 

Adn. 23 : " Nis adnabûm" &c. Ni buasai un cyd- 
nabyddiaeth ysbrydol rhwng Orist a hwy, am nad 
oedd ysbryd hunan-aberthol Orist ynddynt. Eu 
gogoniant ac elw eu hunain a geisient hwy. 

14 Ewch ymaith," &c— St. Mat. xxv. 12, 30 ; 2 Tim. 
ii. 19. G-all dynion fod yn foddion i achub ugeiniau 
er bod yn golledig, Erthygl xxvi ; 1 Cor. ix. 27 : 
gwel St. Luc xiii. 24, 27. 

Y DDÀTJ ÁDEILÀD Y8BRYDOL. 

Adn. 24: " Am hyny" &c. Am fod perygl y 
rhagrithiwr mor fawr. 

" Owrandaw a gwneuthur" Dyma unig ddiogel- 
wch enaid. Ffydd sydd trwy glywed, a chlywed 
trwy Air Duw. Byddwch wneuthurwyr y Gair, ac 
nid gwrandawyr yn unig, gan eich twyllo eich hun- 
ain, St. Iago i. 22 ; St. Luc xi. 28 ; Rhuî. ii. 13 ; 1 
St. Ioan iii. 7. 

Adn. 25 : " Sylfaenesid ef ar y graig" Ar Graig 
yr Oesoedd — Duwdod Crist, St. Mat. xvi. 16 ; 1 Cor. 
iii. 11. 

" Gwlaw," " lUfeiriant," "gwyntoedd." Pob math 
o elfenau dinystriol. Ymosodiadau o bob math ar 
yr enaid oddi mewn a'r holl ddyn oddi allan. 

"Ac ni syrthiodd," &c, Rhuf. vüi. 33—39. 

Adn. 26: " Tỳ ar y tywod." Peth hawdd ei 
symmud. Pethau darfodedig — eiddo, elw, enw da, 
anrhydedd, mwynhâd, melus chwantau, St. Iago i. 
10, 11 ; 1 St. Ioanii. 17, 18. 

EFFÁTTH Y BREOETH. 

Adn. 27 : " Torfëydd a synasant," &c. Yr oedd 
cynnwysiad ei bregeth a'r dull y dysgai yn hynod. 

Adn. 28 : " Oydag awdurdod," &c. Y mae cyf- 
lawn wybodaeth o'r pwnc a ddysgir ac ymwybodol- 
rwydd o'i bwys yn sicr o ddylanwadu ar ddull yr 
athraw yn dysgu, a chario argrafî ddofu. 



" Nid fel yr ysgrifenyddùm." Athrawon dadleu- 
gar, arwynebol, parod i ymladd yng nghylch oddi 
godreuon gwisgoedd oedd y rhai hyn, St. Mat. xxiiL 
16, 17; St. Marcvii. 3—13. 

Yn y bregeth ar y mynydd gesyd yr Arglwydd 
Iesu ei Hun allan fel ffynnonell uchaf awdurdod ys- 
brydol. " Yr wyf Fi yn dywedyd " ydyw ei eiriau, 
ac nid y mae Duw yn dywedyd. Saif yma yn aw- 
durdod hunan-ymddibynol rhwng Duw a dyn, fel 
deddfwr, dysgawdwr, a barnwr. Duw mewn ym- 
gnawdoliad a roddes i ni yr Efengyl sanctaidd yn 
safon a seiliau by wyd : Efe yw ein hoffeiriad mawr 
a'n hathraw, ac Efe y w ac a fydd ein barnwr. 

OWESTTY&AU. 

Pa beth ydyw y pechod enbyd i Eglwys lewyrch- 
us ? Pa beth yw gau brophwydi ? Pa sawl math 
sydd o honynt? Enwch hwy. Pa fodd yr ydym 
i'w hadwaen ? Paham y dywedir eu bod i'w had- 
waen wrth eu firwythau, ac nid wrth ol wg y llygad ? 
Pa fantais sydd mewn gweinidogaeth sefydlog i ad- 
waen cymmeriad yr athrawon ? Beth ydyw i>erygl- 
on proffeswyr crefÿdd, yn neillduol rhai enwog a 
thalentog? A ydyw grasusau goruwchnaturiol yn 
bosibl heb feddu gras achubol ? Pwy fydd yn barnu 
pawb yn y diwedd? Wrth ba beth ein bernir? 
A all gweinidog annuwiol fod yn foddioa i achub 
ereill? Profwch hyny o'r Iiyfr Gweddi ac o'r 
Beibl. Pa beth ydyw y gydmariaeth olaf yn y 
bennod? Y tŷ ar y graig beth ydyw efe? Beth 
ydy w y graig ? Pa wahaniaeth oedd rhwng yr Iesu 
yn dysgu a'r ysgrifenyddion ? 



"YE AIL DDYN YR ABGLWYDD 

O'E NEF." 

Boed mawl i Dduw sancteiddiaf fry, 

Ac obry hefyd fawl; 
Ei hynod air a'i waith i gyd 

A brawf i'r byd ei hawl. 

fawr ddoethineb dirion Duw, 
Tra yn ein bríw a'n bai, 

Hhoi Adda'r Ail yn gadarn dŵr, 
Eiriolwr rhag y gwae. 

gariad doeth ! i gig a gwaed 
A gaed yn Adda'n frau, 

Drachefh wynebu'r gelyn du, 
Ei faeddu, a'n rhyddhau. 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



75 



Ac er ail greu y dyn drachefn, 
Ei ddwyn i drefn a'i drin, 

I Dduw gyfranu'r Ysbryd Glân, 
A'i anian Ef ei Hun. 

gariad rhad ! y Duw yn ddyn, 

Y gelyn dyn yn gaeth, 
A'r Dwyfol ddyn i ddwyn ein croes, 

Ein dyblyg loes ac aeth. 

Ac er i'w frodyr hwythau i'w dwyn 

Yn addfwyn fel eu Pen, 
Mewn gardd ymdrechu wrtho'i Hun, 

A marw'n flin ar bren. 

" Mawl, mawl i Dduw sancteiddiaf fry, 
Ac obry bythol fawl, 
Ei air a'i waith a draetha 'nghyd 
I eitha'r byd ei hawl." 
Rheithordy IÀanilid. John Moboan. 



CENADAETHAU. 

Os caniatâ gofod i osod y Uinellau hyn yn yr 
JTaul, nÌB gallaf lai na chredu y bydd hyny yn 
fuddiol i'r Eglwys yn yr amser presennol: nid o 
herwydd unrhyw deilyngdod o'u heiddo eu hunain, 
ond o herwydd pwysigrwydd ymarferol y testyn, ac 
ef allai y byddant hyd yn oed yn eu hammherffeith- 
rwydd yn foddion o ddwyn ereill allan i draethu eu 
profiad a'u barn ar y symmudiad pwysig hwn. 

Nid yw y gair " cenadaethau," "mùstons" yn 
un hapus naül ai yn y Gymraeg neu y Seisoneg, gan 
nad yw ar unwaith yn trosglwyddo yr hyn a feddylir. 
Y eyniad poblogaidd am genadaethau yw danfoniad 
eenadwyr i wledydd tramor i bregethu yr Efengyl 
i'r paganiaid ; ac os sonir am genadaeth gartrefol, 
meddylir am y cymdeithasau clodwiw hyny ag 
ydynt yn cyfranu tuag at gynnal gweinidogion cyn- 
northwyol mewn plwyfydd poblogaidd, lle nad yw 
gwaddoliadau hynafol yr Eglwys yn ddigon ar eu 
cyfer. Ond yr hyn a feddylir yma wrth "genad- 
aethau" yw hyn: — Ymdrechion neillduol trwy 
bregethu a moddion ereill i ddeffroi yr anystyriol, i 
adeiladu y ffyddloniaid, ac yn gyffredinol i ddwyn 
pawb yn nes at Dduw a dyfnhau bywyd ysbrydol y 
bobl. Unrhyw symmudiad â'i fwriad at ddwyn hyn 
oddi amgylch a haedda sylw difrifol pawb, clerigwyr 
a lleygwyr, ag ydynt awyddus am lwyddiant teyrn- 
as y Gwaredwr. Un o arwyddion yr amserau pres- 
ennol yw fod sylw neillduol a thadol yn cael ei 
rhoddi i genadaethau o'r fath yma gan esgobion a 
blaenoriaid yr Eglwys ; y maent ym mlaenllaw yn 



y symmudiad, ac yn gwneyd yr hyn a allant i'w 
feithrin a'i ledaenu. fel y mae olwyn amser wedi , 
troi! Onid am hyn yn benaf y gyrwyd Daniel 
Bowlands ag ereill allan o'r Eglwys! Diolchwn 
gan hyny am yr hyn a fwynhäwn, a gwnawn 
yn fawr o'n breintiau. Yn ystod y blynyddau 
diweddaf y mae cenadaethau wedi eu cynnal mewn 
amryw blwyfydd yng Nghymru — rhai o honynt yn 
gyfyngedig i un plwyf, ereül yn cymmeryd i fewn 
ddeoniaeth wladol, neu nifer o blwyfydd ag a fydd- 
ent yn gyflëus i'w rhifo gyda'u gilydd. Gelwir yr 
olaf yn genadaeth deithiol (itinerant missions) : 
amcenir ymweled â phob plwyf ddwywaith yn 
ystod yr amser a benodwyd, a bydd y cenadwyr yn 
pregethu yn yr Eglwys yn yr hwyr, yn ymweled â'r 
bobl yn ystod y dydd, a gwneir ymdrech ar iddynt 
gael eu Uettya gan ffermwyr ac ereill, er mwyn 
iddynt gael cyfleusdra i ymddyddan â hwynt yng 
nghylch pethau ysbrydol, a bod yn foddion i sefydlu 
addoliad teuluaidd Ue nad yw yn barod. Weithiau 
pregethir mewn ysgoldai neu adeiladau ereiU, Ue 
y byddant yn fwy cyflëus na'r Eglwys, ac fe 
bregethir hefyd yn yr awyr agored, Ue y meddylir 
y bydd hyny o les. Ond cofier hyn, er fod Uawer o 
bregethu yng nglŷn â'r " genadaeth," eto y mae 
gwahaniaeth mawr rhwng y pregethu hyn a phre- 
gethu y " cyfarfodydd misol " a gynnelir mewn rhai 
ardaloedd. Y mae yn anhawdd amlygu y gwahan- 
iaeth. Maddeuer i mi am ddweyd mai rhywbeth 
fel hyn ydyw. TeimUr am bregethu cenadaethol 
mai nid y dyben yw, ond moddion i gyrhaedd y 
dyben (not the end f but the means towards the end). 
Ymdrechir ddeffroi'r bobl, ac edrychir a dysgwyUr 
am ddeffroad, nid yn gyffredinol, ond mewn per- 
sonau unigol. herwydd hyn, nid y pregethwr 
mwyaf poblogaidd fydd bob amser y cenadwr mwyaf 
Uwyddiannus. Ym mheUach, ni ddylai y cenad- 
aethau teithiol hyn gael eu hystyried ond megys 
rhagbarotoad at genadaeth fwy perffaith a hoUol, 
cyfyngedig i un plwyf, neu o leiaf i gylch un offeir- 
iad. Parhâ cenadaeth rheolaidd o'r fath yma tua 
deng niwrnod, a chymmer i fewn ddau ddydd Sul. 
Dechreua yn gyffredin nos Sadwrn, a bydd gwasan- 
aethau bob dydd, amryw o honynt, ond y mwyaf 
pwysig fydd y Cymmun Bendigaid yn y boreu, a'r 
gwasanaeth hwyrol yng nghyd â'r after-meeting . 
Nis geUir rhoddi adroddiad manol o'r oU a wneir ; 
geUir cael gwybodaeth helaethach drwy ymholi â'r 
sawl a ŵyr, neu â'r cenadwyr appwyntiedig. Ar- 
weinia hyn ni i sylwi ar benodiad y cenadwyr. 
Fynychaf fe ddewisir dau, ac wedi sicrhau eu gwas- 
anaeth, yr hyn a wneir rhai misoedd cyn yr amser, 



Digitized by 



Google 



76 



YR HAUL. 



cyfeirir Uythyrau at y plwyfolion — un oddi wrth yr 
esgob, un oddi wrth offeiriad y plwyf, ac un oddi 
wrth y cenadwyr — yn gosod allan yr amcanion. 
Bhaid gosod hyder trwyadl yn y cenadwyr, a 
gadewir iddynt berffaith rhyddid i gario ym mlaen 
eu gwaith yn eu ffordd eu hun, unwaith y dewisir 
hwynt. Dengys hyn y pwys o fod yn ofalus iawn 
yn eu dewisiad. Wedi hyn dechreuir ar y gwaith o 
barotoi y plwyf erbyn y genadaeth, ac nid gorchwyl 
dibwys fydd hyn, canys fe fydd llwyddiant y genad- 
aeth i raddau helaeth yn ymddibynu arno. Dosbarthir 
traethodau, cynnelir cyfarfodydd gweddi neillduol o 
eifiol am fendith Duw ar y gwaith, ac mewn amryw 
ffyrdd creuir dysgwyliad brwdfrydus a dyddordeb 
personol yn yr hyn sydd i gymmeryd lle. Fr dyben 
hyn ymrestrir nifer o wirfoddolion o dan arweiniad 
yr offeiriad, a rhenir y plwyf rhyngddynt, a bydd 
pob un o honynt yn atebol am y sawl a roddir dan 
eu gofal. Nis gellir bod yn fanol iawn yng nghylch 
hyn eto, am y bydd amgylchiadau yn wahanol mewn 
amry wiol fanau ; ond y mae hyn yn sicr, nas gellir 
talu gormod o sylw i'r gwaith o ragbarotoi, ac fe 
berthyn hyn nid yn unig i'r genadaeth rheolaidd un- 
blwyfol ond hefyd Pr genadaeth deithiol. Rhy wbryd 
arall ef allai y ceir cyfleusdra i ymhelaethu ar yr hyn 
a ddywedwyd, canys ofnaf fod yr ysgrif hyn yn rhy 
faith yn barod. Er hyny, goddefer i mi ddweyd hyn, 
nid oes dim a rydd fwy o annogaeth i hyfrydwch i 
weinidog ffyddlawn na chael cenadaeth lwyddiannus; 
bydd megys yn casglu i mewn lafur-waith gweinid- 
ogaeth gydwybodol, a gweled rhai fuont yn cloffi 
rhwng dau feddwl am flynyddau yn " tori trwyddi." 
Rhoddir " tôn " uwch i bob gwaith da yn y plwyf, 
ac i bob gwasanaeth dwyfol. Peidier meddwl fod 
unrhyw blwyf yn rhy wledig a gwasgaredig ei drig- 
olion i wneyd yr ymdrech, ac os yr ymgynnygir ag 
ef mewn ysbryd priodol, pwy a ŵyr na wna yr Ar- 
glwydd agor i ni ffenestri'r nefoedd, a thywallt i ni 
fendith fel na byddo digon o le i'w derbyn. 

Llanfihangel Talyllyn, Brycheiniog. D. Griffith. 



GWALLTER MECHAIN. 

A'i lcwyrch gwnai ef oleuo — pob pwnc, 
Pob i>eth rbo'i law arno. — Caledfryn. 

Wäth groesi o Ddyffryn Sanad i Lansantffraid ym 
Mechain, a thremio i fyny ar y dde, pan ar ben y 
winllan, ceir golygfa ddymunol ar waelod Llanfech- 
ain, fel y dywedir. Ehyw ddyffryn bychan pryd- 
ferth ydyw yn cynnwys tir cynnar a chynnyrchiol 



iawn. Brithir ei lethrau â llwyni heirdd, yng nghyd 
â choed ac amaethdai henafol a llewyrchus. Yn 
rhywle tua'i ganol saif y Llan, yr hwn sy bentref 
bychan lled wasgarog, ac yn cynnwys Eglwys wedi 
ei hadnewyddu yn lled ddiweddar, a mynwent 
gyffredin a llwybr i'r cyhoedd ar ei hyd, yr hyn ni 
ddylai fod mewn lleoedd o'r fath. Dyfrhëir y 
dyffryn gan yr afonydd bychain Cain a Brogan, y 
rhai a redant o wahanol leoedd ar ei hyd i'r un 
cyfeiriad ; hefyd rhed y ffordd haiarn i fyny o Lan- 
ymynech ar draws y plwyf i Lanfyllin. O gylch 
rhyw filltir neu ragor o'r Llan, ar fin y ffordd yr eir 
i Bwlchycibau, yr oedd bwythyn bychan gynt â thô 
gwellt ganddo a elwid y Wern, a gardd fechan 
ffrwythlawn o'i amgylch — yno, ddarllenydd, y gan- 
wyd Gwallter Mechain, yr hynafiaethydd trylen a'r 
cadeirfardd enwog. Cofus genym ddarllen flyn- 
yddau yn ol yn y Bye Gones lawer o bethau am ei 
ddyddiau boreuol, ond rywfodd meddyliem ar y pryd 
nad oedd llawer o'r pethau hyny a gofnodid yn 
deilwng o'n harwr, ac felly cyfyngwn ein hunain i 
sylwi yn fyr arno fel Uenor, offeiriad, bardd, a beirn- 
iad. 

1 . Ymddengys ei fod yn ym wneyd â llenyddiaeth 
yn lled ieuanc. Pa beth roddodd yr ysgogiad cyntaf 
i'w feddwl nid ydys yn gwybod, ond dywedir fod ei 
fam yn ddynes o gynneddfau cryfion iawn, ac yn 
hoff o ddarllen bob llyfr a ddeuai yn ei ffordd. Yr 
oedd manteision addysg y pryd yma yn Ued brin, a 
dibynid yn hollol ar yr ysgolion cenedlaethol i 
gyfranu y cyfryw fendithion i'r dosbarth cyffredin. 
Yr oedd athrawon yr ysgolion hyn yn fynyeh yn 
anghymhwys i'w goruchwylion o ran talent a medr, 
ac nid oedd yn ofynol am ryw yni ac athrylith 
ddysglaer i'w trechu trwy ragori arnynt mewn gwy- 
bodaeth a dysgeidiaeth. Dywedir i'n harwr gael ei 
yru i'r ysgol yn ieuanc iawn, ac fod tuedd gyflym 
ynddo at ddysgu yr oll a ddouai i gynyrddiad ag ef, 
ac fod ganddo gof rhyfeddol, fel y gaUasai adrodd 
ar dafodleferydd pob peth a ddarllenid neu a ddysgid 
ganddo. Wedi gorphen ei ysgol, rhwymwyd ef yn 
egwyddorwas i ddysgu y geUÿddyd o gwper, a dy- 
wedir na wnaeth y Uanc ryw gynnydd mawr yn y 
ffordd hòno, am fod ei fryd a'i awydd cryf am lyfrau 
yn barhäus. Arferai dori Uythyrenau ar geryg 
beddau, a bu yn cadw ysgol ddyddiol am beth ameer. I 
Ymddengys iddo ymgydnabyddu yn Ued foreu à I 
Uenyddiaeth Gymreig, o herwydd cawn ef yn ym- 
gystadlu yn yr eisteddfodau ar y prif destynau. 
Yr oedd Uenyddiaeth yn bur isel yn y cyfhod yma. 
Y prif oleuadau oeddynt Llewelyn Ddu, Groronwy 
Owen, Ieuan Brydydd Hir, Edward Ehisiard, a 



Digitized by 



Google 



YR HAÜL. 



77 



Dafydd Ionawr. Yr oedd ein hawdwr yn rhy w naw 
mlwydd oed pan fu farw y Bardd Du ar gyfandir 
anial America, ac yn rhyw wyth ar hugain pan ddy- 
rwynodd oes helhulus Ieuan wladgarol i hen yn 
Carnawdref, ei fangre enedigol. Nid oedd yr un 
greal na newyddiadur yn cael ei gyhoeddi yn un 
man, a'r unig gyfrwng y gallasai llenorion Oymreig 
amlygu eu meddyliau ynddo ydoedd yr hen almanac- 
iau, y rhai a gyhoeddid yn flynyddol gan Sion Prys, 
Iiandegla; Thomas Jones, Amwythig; a John Cain 
Jones, Glynceiriog. Os dygwyddai rhyw anflawd 
neu güydd, byddai yr hen feirdd gwladaidd yn eu 
cofestru yn eu cerddi gwylltion, gan grwydro ar 
hyd a lled y wlad i'w hadrodd neu eu canu wrth 
ddrysau tai ffermydd ac yn y llanau. Yr oedd 
Harri Parry, Craigygath, a Sion Prys bach, Cefn- 
coch, yn enwog am y cyfryw faledau yn nechreuad 
oes farddol Gwallter Mechain. Pan ystyriwn yr 
anfanteision yr oedd dano yn nechreuad ei oes, y 
mae yn syndod ei fod y fath feistr ar y Gymraeg, 
fel ag i allu ei hysgrifenu mor hylithr ac ystwyth. 
Nid ydyw hyny i'w ryfeddu gymmaint, o herwydd 
dy wed ef mai gweithiau Goronwy ydoedd y safon y 
mesurai ei hunan wrthi bob araser. Nis gallasai 
byth gael gweU cynlluniau, o herwydd mae Cym- 
raeg y Bardd Du mor lithrig a'r gwydr, ac yn rhedeg 
mor naturiol a'r afon lathraidd ar lawr y ddôl 
werddlas. Yr eisteddfod gyntaf y bu ein bardd 
ynddi ydoedd un Llangollen yn 1788, ac yr oedd 
yn bresennol yn un Corwen y flwyddyn ddilynol, 
pryd yr ennillodd y gadair. Yr oedd Twm Nant a 
Jonathan Hughes, Pengwern, yn gydyrageiswyr ag 
ef am yr anrhydedd. Ymddengys mai rhyw fardd- 
oni byrfyfyr ydoedd y dull y dygid y gystadleuaoth 
ym mlaeu, am fod y testynau yn cael eu rhoddi i'r 
beirdd i gyfansoddi arnynt ar y pryd yng ngẅydd y 
gynnulleidfa. Dywed Cynddelw fod y beirdd yn 
eistedd yn yr ystafell lle y cynnelid yr eisteddfod o 
flaen bwrdd mawr, a bod peiriannau ysgrífenu, a j 
phethau angenrheidiol ereill at eu gwasanaeth yn y 
lle. Hefyd rhodda y portreiad dilynol o dri o'r ym- 
geiswyr enwocaf : — " Y dyn ieuanc mawr, esgyrnog, 
melynwallt, Uygadgroee yna, sydd yn eistedd wrth 
y bwrdd, ydyw Gwallter Mechain. Y dyn canol 
yna, sydd fel castell cadarn, a'i gorff gewynog, ei 
aeliau bwaog, ei drwyn pica, ei wefusau yn llawn 
cellweirgno, a'i lygaid yn Uawn direidi ydy w Twm 
Nant. Yr hynafgwr tal, esgyrnog, a difrifddwys yr 
olwg arno ydyw Jonathan Hughes." Bu llawer o 
gecru ac ymdaeru ym mysg y beirdd ar ol yr eistedd- 
fbd yma, fel y cawn sylwi eto. Yr oedd y Nant yn 
un o'r ooüedigion, ac am hyny yn chwythu bygythion 



a chelanedd yn erbyn GwaUter Mechain, yn cael ei 
gefhogi gan Doctor Dafydd Samwel, ac ereül o 
Wyneddigion poethwyUt Llundain. Modd bynag, 
rhyw fyned ym mlaen yr oedd ein hawdwr o hyd y 
naiU eÌ8teddfod ar ol y UaU, a hyny yn Ued lwydd- 
iannus. Cyfansoddodd draethawd campus ar ryddid 
i eisteddfod Llanelwy yn 1790, yr hwn ennülodd wobr 
Gwyneddigion Llundain, y mae hwn yn un o'r peth- 
au cyntaf o bwys a ddarUenasom yn Gymraeg. Y 
mae ei ieithwedd glasurol yn rhagori os oes modd 
ar ardduU Gymreigaidd Morus Cyffin yn ei gyfieith- 
iad rhagorol o amddiffyniad yr Esgob JeweU. Y 
traethawd yma a'i " Awdl ar Fywyd Dyn " & ddy- 
godd Gwallter i sylw boneddigion a chefnogwyr 
Uenyddiaeth Gymreig, y rhai trwy eu haelioni a'i 
gaUuogasant i fyned i Rydychain yn 1791. Bodd- 
hawyd Owain Myfyr gymmaint ar ol darUen y 
traethodyn hwn, nes yr ysgrifenodd at ei awdwr yr 
adeg yma yn y wedd ganlynol : — "Myfi a ddygaf 
eich cost; gyrwch ataf fì am ba symiau bynag o 
arian a fyddo arnoch eu heisiau tra byddoch yn y 
coleg. A thelerau fy nghynnygiad y w hyn : os trwy 
ryw aflwyddiant yn fy amgylchiadau y dygwydd { 
mi fyned yn dlawd, a chwithau mewn llawnder, yna 
y bydd rhaid i chwi fy nghynnal innau." Ni fu y 
bardd o dan yr angenrheidrwyd o bwyso ar hael- 
ioni y Myfyr ond unwaith, a chafodd y Uyfronydd yn 
gystal a'i air. Tra yn Rhydychain bu yn ddiwyd a 
llafurus iawn i gasglu gwybodaeth a diwyUio ei 
feddwl gafaelfawr. Anfynych y gadawai y Ue yn 
ystod y gwahanol dermau, ac os dygwyddai ddyfod i 
Ogledd Cymru byddai ganddo amryw dybenion raewn 
golwg, raegys olrhain ac ymlid Uyfrau prínion, 
a Uawysgrifau henafol yng ngwahanol balasau a 
threfydd ein gwlad. Ar ol gadael yr athrofa penod- 
wyd ef yn gurad Meifod gan y Parch. W. Brown. 
Ni fydd yn rhyw hir cyn cael Yspytty Ifan gan Ar- 
glwydd Mostyn. Yr oedd ei arglwyddiaeth yn ychydig 
yn iau na'r bardd, ac wedi ei fagu yn Bodfach, Llan- 
fyUin, o fewn rhyw bedair miUtir i Lanfechain, ac 
foUy y n lled debyg fod y ddau yn wybyddus o helyntion 
eu güydd. Wedyn cafodd rheithoriaeth Llanwyddelan 
gan Horsley, a symmudodd ym mhen ryw bedair 
blynedd oddi yno i Finafon. Ar ol bod yn y Ue 
olaf am ryw ddeg mlynedd ar hugain, symmudodd 
drachefn yn y flwyddyn 1837 i Lanrhaiadr ym 
Mochnant, Ue y bu farw Rhagfyr 5med, 1849. 
(Pw barhau.) 

Henhi Mylun. 



Nis gaU neb hoffi pawb, na chael ei hoffi gan bawb. 



Digitized by 



Google 



78 



YR HAUL. 



"LEAD KINDLY LIÖHT." 

Cynnyg arall at gyfieithu fr Oymraeg Emynau tra adna- 
hyddus y diweddar Cardinal Netcman. 

14 i r dydd hefyd y ty wysodd Efe hwynt ft chwmwl, ac ar 
hyd y nos ft goleuni tân." 

Dob, Oleu mwyn, rhwng Ueni ar bob llaw, 

Dos Di yni mlaen ; 
Mae'n dyweU nos a'm cartre' 'mheU fan draw, 

Bydd Di o'm mlaen : 
Gwna lywio 'nhraed, ni raid i'th lewyrch Di 
Ddadgudòüo'r pell, un cam wna'r tro i mi. 

Bu arnaf dymmor na ofalwn fawr 

Dy gael o'm mlaen ; 
Mi fynwn gynt fy ffordd fy hun, yn awr 

Bydd Di o'm mlaen ; 
Er cael aml sen yniglymai'm serch wrth fri 
À rhawd y byd — na chofia'r amser fu. 

Dy law a'm cadwodd hyd yn hyn rhag drwg, 

Dros graig a rhos, 
Dros lif a thon, yn dirion eto'm dwg 

Nes ffy y nos, 
A d'od o'r wawl, a'r sawl a gerais, do, 
Am amser maith, ond fu ar goll dros dro. 
Rheithordy Llanilid. John Mobgan. 



LLAN CWM AWEN: 

NEÜ DDBFFROAD BGLWYSIG HANNER CANRIF TN OL. 

(Parhâd o dudalen 45). 

PENNOD IV. 

Edrych ansawdd y Phoyf. 

Cyohwynai Llewelyn Llwyd ac Angharad o'r 
Eryron, yn Ninas, yn dra boreu tua Llan Cwm Awen 
fel ysbiwyr i edrych ansawdd plwyf eu haddewid, a 
mawr oedd y dychymmygu dystaw ym mynwes y fon- 
eddiges ieuanc pa fath le ydoedd. Rhedai y ffordd 
yn gyfochrog â min y môr dros ysbaid lled faith o'r 
siwmai, a dyrchafai trum o fynyddoedd uchel ar y 
Uaw arall, o fewn pellder o dair i bedair milldir 
iddynt. Gorchuddid penau dyrchafedig y rhai hyn 
a'u hysgwyddau llydain ag eira yn fantell wen, ac 
edrychai y môr yn ddu guchiog, ac oerllyd dros ben. 
Disgynai ambell gawod o eirlaw hefyd ar y gwas- 
tattir, a gwneid y ffordd yn lleidiog a drwg ei 
chyflwT. Ehaid oedd i Angharad gadw ei diddoslen 
uwch ei phen yn fynych, ac yn wir nid oedd hyny 
yn Uawer o golled, gan nad oedd dim sirioldeb iV 



weled o amgylch. Fel yr elent ym mlaen nesai j 
drum fynyddig at y môr gan derfynu yn fynydd 
serth, garw, a thra uchel, a'i sawdl yn ymestyn i'r 
dwfr o'u blaenau yn union, fel yn Uwyr gau ea 
Uwybr. Tybiodd Angharad fod yn rhaid iddynt 
fyned dros frig, neu o leiaf ysgwydd y mynydd, a 
dechreuodd ofni'r daith am y tro cyntaf ; ond yr oedd 
ganddi ddigon o hunan-feddiant i gadw ei hofhau 
iddi ei hun, ac ni wnaeth ychwaneg na gofyn i 
Llewelyn Llwyd pa gyfeiriad a gymmerai y ffordd 
wedi cyrhaedd y mynydd. Ar hyny daethant i olwg 
trofa ynddi, a dangosai yntau y cyfeiriad yn croesi 
megys meilwng troed y mynydd, yr hwn a blanasai 
ei sawdl yn y môr, tra y cyfodai blaen y troed yn 
graig naenUym uchelgrib o'r Uif. Wrth ei dangos 
sylwai Llewelyn Iilwyd fod eu Uwybr yn dechreu 
ymddangos yn oerUwm ac unigol dros ben, a'i bod 
yr amser gwaethaf ar y flwyddyn i'w weled. 
Meddai hithau, " Y mae yn dda ei weled yn ei 
waethaf. Daw pob peth yn weU wedyn." Nid hir 
y buwyd yn croesi troed y mynydd a gweled godreu 
Cwm Awen yn dechreu ymagor o'u blaen. Ffurfiai 
y cwm hwn ardal wledig bron ' ar ben ei hun. 
Gellir dweyd ei fod yn cael ei warchae a'i amddifiyn 
o amgylch gan fôr a mynydd. Ynestynai cainc o'r 
mynydd, y croesid ei odreu wrth fyned i mewn iddo 
o'r gogledd, mewn math o fwa tua'r deheu, gan 
wyro tua'r gorUewin, a throi drachefn jn ogleddol, 
nes cyrhaedd y môr yn ol, Ue y terfynai mewn 
mynydd tra uchel yn rhedeg yn Ued beU i'r môr. 
fewn cylchedd y mynyddau hyn oodai mân fryn- 
diroedd unigol, a elwid eyrn, megys y Gyrn Gk>ch, 
Cyrn Hebog, Cyrn Hyrddod. Tmddangosai y 
GyJchedd bellenig o dan gawod o eira fel pedol march 
anferth i Angharad, a chribau uchel y Cyrn oddi 
fewn iddi bron fel Uyffant y carn yng ngwadn y troed. 
Ebai Llewelyn Llwyd wrth weled Angharad yn cym- 
meryd i fewn yr hoU olygfa, lt Beth debygech chwi 
o Gwm Awen?" "Meddwl yr oeddwn," atebai 
hithau, "amy Dyffryn Dedwydd yn chwedl Ty- 
wysoges Abyssinia." " Pan elo yr eira acw ymaith 
ac y gwisgir y dyffryn â glaswellt, bydd yma le 
dedwydd." Oni bai fod gyriedydd yn y cerbyd 
buasai i Llewelyn Llwyd arddangos ei edmygedd o'i 
briod ieuanc mewn duU mwy gwresog na gwasgiad 
dystaw o'i Uaw dan gẁr y rug. Daeth golygfêydd 
newyddion i gyfnewid rhedfa yr ymddyddan yn dra 
buan, o herwydd dynesai y cerbyd at bentref bychan 
gwasgarog, ac Eglwys hynafol yn sefyU mewn 
Uwyn o goed yn noethfrigog, ac hob ddim gwyrdd- 
lesni oddi eithr yr iddwf ar ei mur yn agos iddi. 
Tŵr petryal o geryg Uwydion oedd i'r Eglwys, a 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



79 



synai Angharad yn fawr nad ymddangosai dim ooed 
yw yn y cyífiniau. Daeth y persondy cyn hir i'r 
golwg mewn oongl gysgodol wrth gẁr isaf y fyn- 
*went, a dau neu dri o gaeau bychain o'i flaen, ao 
afonig lled gref yn ysgubo mewn bwa trwy banüe 
ooedig wrth eu godreu. Ar waelod y rhiw, fel rhag- 
'wyliwr y pentref, safai gefail, a daeth y gof du, 
eagyrniog, garw ei wedd a'i wisg, grymus fraich ac 
yegwydd, i'r drws a gefail dân hir yn ei law ddeheu, 
a'i êpeetolar fon ei drwyn, gan edrych dros y gwydrau 
&r y cerbyd yn myned heibio. Cyn i Angharad gael 
Itamdden i feddwl Uawer am y gof du, aeth y cerbyd 
lieibio i eiop fechan ar ymyl y ffordd, ac ychydig o 
fân angenrheidiau cyffredin teuluoedd syml yn y 
fFeneetr, a eign o ddeutu deng modfedd o hyd a chwech 
o led wrth ben y drws. Ymddangosai ychydig o 
lythyrau mewn rhan arall o'r ffenestr, ac agorfa 
derbyn Uythyrau wrth ei hochr. Gwedi myned 
heibio i ddau annedd-dŷ bychain, unigol, drachefh, 
safodd y cerbyd o flaen gwestty bychan, ar gongl 
lle yr ydoedd ffordd syth yn croesi y "ffordd 
bost," gan gyfeirio o'r mynydd-dir ar lan y môr. 
* ' Dyma ni yn Llan Cwm Àwen," meddai y gyriedydd. 
" Y mae yr Eglwys yn y coed y fan yna. Gellwoh 
weled y clochdy dros y clawdd drain yma, ac y 
mae y Persondy yng ngwaelod yr allt yn ymyl." 
" Pa le y mae y pentref ? " ebai Angharad. Dy ma 
fo," atebai yntau, gan edrych o amgylch. "Yr 
ydym wedi pasio tri neu bedwar o dai, ao y mae rhes 
o dai bychain, tri neu bedwar, eto draw ar y ffordd 
yma, a dau neu dri i lawr at y Persondy." Tra yn 
rhoddi hyn o hysbysrwydd disgynasai y gyriedydd, 
daethai Mrs. Evans, y Bodfan Arms, i'r drws, a 
gwahoddodd Angharad i mewn i'r gwestty. Yr oedd 
yno gegin lled fawr, a llawr o geryg gleision, wedi 
en golchi yn lân, a thywod glân wedi eu daenu yn 
deneu drosto. Edrychai yr aelwyd a'r tân yn Uenwi 
y grate, a'r heiyrn o'i amgylch mor loew ag arian, yn 
hynod o gysurus. Nid oedd un cwsmer yn y gegin 
ar y pryd, a chymmerodd Angharad ei heisteddle 
wrth y tân i ymdwymo ar ol y daith oer. Gwedi 
taflu golwg frysiog dros y gegin tra yr aethai Mrs. 
Evans i roddi tro trwy y parlwr, a gweled fod pob 
peth yn ei le yno, ebai Angharad wrth ei gwr, 
"Gresyn na ellîd cael cysuron y gwesty heb ei 
demtasiwn, a'i ganlyniadau meddwol." "Ië," 
meddai yntau, "nid oes un man ond cartref yn 
debyg i'r gwestty Cymreig a Beisnig am bob cysuron ; 
a phe byddai modd cael y cyûeusderau a'r cysuron 
heb y meddwdod sydd yng nglŷn â'r yfed ynddo, 
byddai yn gaffaeliad gwerthfawr." "Yr ydym ni 
yn oael y cysuron, y mae y gwragedd a phlant ofer- 



wyr yn cael gofld o'r un flynnonell." Erbyn hyn 
yr oedd Mrs. Evans yn barod i dderbyn Angharad i'r 
parlwr, ac i weini i'w hangen, ac yr oedd gyriedydd 
y cerbyd yn awyddus am gongl gynhes wrth dân y 
gegin, ar ol gweled ei farch yn gysurus yn yr ystabl. 
Aethai y si hefyd trwy y pentref bychan fod y per- 
son newydd wedi cyrhaedd yno, a dechreuai segur- 
wyr a doethion y dreflan gysglyd dyru at eu güydd 
i fesur, pwyso, gwahodd, beirniadu, ac ymdrechu 
ennill teimlad da y dyfodiaid newyddion. 

PENHOD V. 

Tmweliad â Thý y Gaìar. 

Gwedi gorphwys o honynt ennyd fer a chael Uun- 
iaeth, ymbarotôdd Uewelyn Llwyd ao Angharad i 
ymweled â'r Persondy, ao â'r weddw alarus a'i 
merch oeddynt yn athrist ddysgwyl eu holynwyr i 
ddyfod i'w gwthio aUan megys o'u hen gartref tawel. 

Ebai Angharad, "Dyma y mynyd anghysurus 
cyntaf a deimlais er pan soniwyd am ein dyfodiad i 
Gwm Awen. Yr wyf yn teimlo ryw fath o euog- 
rwydd wrth feddwl myned i archwüio tŷ gwraig 
alarus nas gaUaf roddi gair o gysur gwirioneddol 
idcü, gan y bydd yn sicr o edrych arnaf fel aü fiyn- 
noneU o ofíd, os nad coUedion iddi. Os maddeuwch 
y fath gydmariaeth, yr wyf yn teimlo yn debycach 
o lawer i wraig baüi yn canlyn ei gwr i droi truain 
tlodion o'u tai, nag i wraig offeiriad yn myned i 
gysuro y galarus yn awr traUod." 

"Yrydych yn dweyd gormod," atebai Llewelyn 
Llwyd, tra yn teimlo i fesur mawr naturioldob y sylw. 
"Gwaith poenus iawn sydd genym heddyw, ond 
gwaith Uwyr angenrheidiol. Yr unig beth a eUir 
wneyd dan amgylchiadau o'r fath ydyw cyflawnu y 
ddyledswydd ofldus yn y duU tyneraf a mwyaf 
Cristionogol." 

"Ië," atebai Angharad, "ond wedi'r cyfan, 
byddaf fì bob amser yn teimlo dros symmuòüad 
gweddwon ac amddifaid yr offeiriaid Eglwysig o'u 
Peraondai cysurus mor uniongyrchol ar ol coUi priod, 
a ffynnoneU eu cynnaüaeth, yn beth i'w fawr ofìdio. 
Bydd bob amser yn fy adgofìo o'r aderyn a'i nyth ar 
gangen grin." 

Rhy w foreu gwlithog teg ym Mai, 

Tra*n rhodio trwy y coed, 
CanfyddaÌB nyth cywreindlws clyd 

O'r tecaf fu erioed. 

Fe ganai bronfraith uwch ei ben, 

Ac arno'n gwrandaw'r gân 
Eisteddai mam, a than ei phluf 

Anwesai gywion màn. 



Digitized by 



Google 



80 



YR HAÜL. 



Yr hwyr dychwelais trwy y coed, 

Ar ol taran-wlaw mawr, 
A'r nyth a'r cywion tyner oed 

Wasgerid ar y llawr. 

Uwch ben, ar foncyif moel, y f am 

Oedd fud mewn trallod blin, 
A gwelais innau fel y bu 

Eu nyth mewn cangen grin. 

Gan feddwl amy" nyth mewn cangen grin, ,, aetli 
Angharad gyda Llewelyn Llwyd at y Persondy. 
Braidd yr edrychodd ar ddim o'i hamgylch nes cyr- 
haedd y drws. 

Ehoddes Llewelyn Llwyd gnoc neu ddau araf a 
thyner ar y drws, a daeth morwyn lanwaith ond dros 
ganol oed i agor, a dangosodd ystafell fechan drefhus, 
ond hynafol ei dodrefniad, i'r ddau ynwelydd. 
Gwedi amlygu pwy oeddynt, aeth y wasanaethferch 
ag enwau yr ymwelyddion i'r weddw a'r amddifad i 
ystafell arall. 

Ysbaid poenus iawn i Angharad oedd mynydau y 
dysgwyliad am air neu ymweliad oddi wrth un o*r 
teulu. Dy wedodd ar ol hyny ei bod yn teimlo yn 
union fel pe yn dysgwyl y dentist i mewn i dynu ei 
dant. Ond ni chadwyd hi yn hir dan y dirdyn- 
fëydd poenus hyny. 

Daeth boneddiges â galarwisg ychydig ar ol 
ffasiwn y dydd i mewn yn wylaidd, a dywedodd ar 
unwaith, "Byddwch cystal ag eistedd i lawr. Yr 
oeddym wedi cly wed am eich dyfodiad, ac y mae yn 
dda genym eich gweled. Buoch yn dra charedig 
ysgrifenu at Mr. Hughes, y curad, i ddweyd na 
byddai arnoch eisieu y tŷ dros gymmaint o amser. 
Y mae yn drwg genyf nad yw Mr. Hughes gartref 
yr wythnos hon, neu buasai yn dda ganddo ddangos 
pob peth i chwi." 

Atebodd Llewelyn Llwyd, "GeUwch fod yn sicr, 
madam, mai nid i edrych oddi amgylch tŷ eich mam 
y daethym, ond i alw arnoch chwi ahithau, i gyd- 
ymdeimlo â chwi yn eich trallod, gan wybod fod yr 
un traUodron i gyfarfod â ninnau. Byddwch cystal 
a dweyd wrth eich mam, os gallwn ni fod yn wasan- 
aethgar iddi mewn un modd, y teimlem ni yn ffafr 
cael gwneyd hyny. Clywsom ddwywaith neu dair 
oddi wrth Mr. Hughes y curad, ac ni buasem yn 
brysio dim ddyfod i'r ardal oni bai fod yn rhaid iddo 
ef ymadael oddi yma. Y mae wedi derbyn cynnyg- 
iad, fel yr amlygwyd i chwi, ef allai, yn Llanlleufer, 
ac 08 derbynia hi, rhaid iddo ddechreu ar ei wein- 
idogaeth yno yn dra buan. ,> 

Cymmerodd Angharad ran yn yr ymddyddan, a 
bu ei dull llednais a diymhongar, ac ar yr un pryd 
boneddigaidd ac urddasol, yn foddion i ennill Uwyr 



ymddiried Miss Phylip, merch y cyn-offeiriad, 
Mynodd hon i'w mam ddyfod i mewn, a daeth yr 
ymweliad yn lle bod yn achlysur o ail agoriad briw 
yng nghalon y weddw, yn foddion o feddyginiaetn 
a chwaliad ofnau. 

Gwelodd Llewelyn Llwyd ac Angharad ar unwaith 
fod y Persondy mewn cyflwr tra adfeiliedig, yn gofyn 
adgyweiriad helaeth iawn, nas gellid ymafael ynddo 
yn nhrymder gauaf. Hysbysasid hwy hefyd gan yr 
esgob, yn gystal a chan Mr. Hughes y curad, nad 
oedd gan y weddw druan braidd ddim at ei chynnal, 
llawer Uai at gyfarfod gofynion adferu yr adeiladau 
Eglwysig. Penderfynasant feUy gymmeryd lletty, 
os gaUent dros y gauaf, a gadael i'r weddw aros yn 
y Persondy hyd nes y ceid gweled beth a ellid wneyd 
o gymhorth iddi. Hysbyswyd y weddw o hyn, a 
theimlai hithau ei hun yn Uawer tebycach i un yn 
derbyn cyfeiUion newyddion i'w thŷ nag olynwyr i*w 
disodli megys o'i hen gartref. 

Aeth Llewelyn Llwyd ac Angharad yn ol o*r Per- 
sondy, gan deimlo yn Uawer mwy cysurus nag yr 
oeddynt wrth fyned i mewn, a gadawsant deimlad 
cysurus ar eu hol yno, ac agorasent ffenestr fechan 
o obaith i dy wynu ar lwybr tywyU y weddw unig a'i 
merch. Y mae dirfawr wahaniaeth rhwng y naül 
ddyn a'r UaU hyd yn nod wrth wneuthur gwaith ag 
sydd ynddo ei hun yn annymunol. GeUir cyflawnu 
gorchwyl poenus mewn duU dymunol lawer gwaith, 
a rhoddi cymmwynas ar y Uaw araU mewn duU 
angharedig. 

Wedi cael y ffordd fawr ebai Angharad, gan gipio 
gafael Ueddỳn ymmraich Llewelyn Llwyd, acherdded 
wrth ei ochr, "Yr wyf yn teimlo wedi ysgafnhau 
drwyddaf ar ol gweled Mrs. a Miss PhyUp. Edrych- 
ent yn ofnus ac ammhëus os nad drwgdybus o honom 
ar y cyntaf, ond yr oeddynt yn sirioH bob mynyd 
wrth i ni ymddyddan â hwy ; ac wrth ymadael ym- 
ddangosent fel hen ffryndiau, neu bobl wedi cael 
ffafr oddi ar ein Uaw, ac nid creaduriaid gwirion yn 
myned i goUi eu cartref." 

"Digon gwir," ebai Llewelyn Llwyd. " Hen 
foneddiges wedi gweled dyddiau dysglaer yn gystal 
a nosweithiau ty wyll yw Mrs. Phylip, ac yr wyf yn 
dra diolchgar eich bod chwi wedi fy ngalluogi i ' 
ddangos peth caredigrwydd i'r teulu galarus. 
Buasai yn peth boenus iawn i mi orfod gwasgu dim 
ar y teulu traUodus i ymadael o*r Persondy ; ond pe 
na buasai gan fy ngwraîg ei thipyn ceiniog anni- 
bynol i helpu mewn bwlch, buasai raid i offeiriad 
newydd Llan Cwm Awen ymfoddloni i fyned i*r 
Persondy fel y mae, a phrysuro yr hen deulu aUan. , ' 

"Tewch, Llewelyn," ebai Angharad, "buasai 



Digitized by 



Google 



YB HAüL. 



81 



hyny yn greulon. GweU genyf fì bob amser gym- 
meryd fy nhaflu dipyn o'r ffordd na gwaegu ar neb. 
Nid 068 dim gwell na bod yn garedig wrth bawb." 

" Yr wyf fi yn uniawn o'r un farn a ohwi, fy hoff 
Angharad," atebai Llewelyn. " Ond i fod yn gym- 
mwynasgar, rhaid cael gallu yn gystal ag ewyÙys. 
Pan elo offeiriad tlawd i ddilyn neu olynu offeiriad 
tlawd, a chostau y naiU a'r llall yn fwy nag a allant 
yn gyflëus eu dwyn, bydd yn anhawdd i'r naill 
ystyried Uawer ar anhawsderau y Uall, a bod ýn 
gymmwynasgar. Dyma gyflwr Uawer o'r offeiriaid 
sydd yn oodi, a dyma fuasai fy nghyflwr innau, oni 
bai eich ewyUys da a'ch gallu ohwi." 

Bhoddes Llewelyn Llwyd bwyslais mor eglur ar 
y gair gaUu, ac ar yr un pryd wasgiad ar ei braich 
ato mor amlwg nes peri i ffrwd o wrid redeg i 
wyneb Angharad, a dyrysu peth ar ei pharabl ; a chyn 
gallu o honi ail gychwyn yr ymddyddan, yr oeddynt 
wrth borth y fynwent, Ue eu dysgwyUd gan y cloch- 
ydd a'r ddau warden. A ohasglasai cynnuUiad 
bychan o'r pentrefwyr yn ddau a thri o amgyloh y 
fan i lygad-rythu ac i ymhoU â'u gilydd. 
(Tw barhau.) 



LLEN GWERIN. 

Y Tyhoyth Teg. 

Nid 068 nemawr ardal fynyddig yng Nghymru ar na 
cheir ynddi fwy neu lai o draddodiadau am ymwel- 
iadau ac ystranciau direidus y bodau hyny a adna- 
byddir wrth yr enw, " Y Tylwyth Teg ; " ac yn wir, 
hyd yn ddiweddar, yn rhai o ardaloedd mwyaf 
anhygyrch ein gwlad, Ue nad oedd gwareiddiad (?) 
ac arferion yr oes fursenUyd hon ond prin wedi cael 
Ue i roddi eu troed i lawr, yr oedd y cyfryw 
chwedlau yn anarferol luosog, a hwynt-hwy a wnaent 
i fyny gyfran helaeth o lenyddiaeth deuluaidd ein 
hen dadau syml a diniwed. Mawr y mwynhâd a'r 
adloniant pan gydeisteddai'r teulu, ac odid rai o'n 
cymmydogion, ar hir-nos auaf, o gylch eirias o dân 
mawr gwresoglawn i wrando adrodd am ymddangos- 
iadau a dyeithr gampau y bodau rhyfedd hyny. Y 
mae dysgriflad byw yr awenyddol Las Ynys o deulu 
yr Hafod Lwyfog mor nodweddiadol o lawer teulu 
araU gynt, fel y tueddir ni i'w ddyfynu : — 

** Ehyw noeon oer ddryghinog yn Hafod Lwyfog lân, 
O dan y simneu fawr yn glyd yn profi blas y tân, 
Eisteddai tair cenedlaeth— y plant, y tad, a'r fam, 
Á neina yn ei chadair wellt, a theida'n hen a cham 
Mewn cadair freichiau dderw yn trin y tân â'i ffon, 
A'r plant yn cydymryson bod dan ei lygaid llon. 
6 — yii. 



Hen arfer Hafod Lwyfog er dyddiau ' Oymru Fn ' 

Oedd adrodd chwedlau wrth y plant am hir-nos gauaf du: 

Un hynod iawn oedd neina am gofio naw neu ddeg 

O'r pethau glywodd £an ei nain am gampau'r Tylwyth Teg 

Wrth gribo gwlan ddechreu-nos, a'i merch yn diwyd wau, 

A'i gwr yn diwyd wneyd llwy-bren, neu ynte efail gnau ; 

Ond teida oedd y goreu am hen gofiannau gwlad, 

Y rhai a ddysgodd yn y cwm wrth gadw praidd ei dad." 

Nid yw y grediniaeth yn y Tylwyth Teg a'r cyffelyb 
mewn un modd yn gyfyngedig i Gymru, ond oeir ei 
bod yn ffynu mewn rhyw ffurf yn y rhan fwyaf o 
wledydd y byd. Mewn oes o anwybodaeth ao ofer- 
goeledd hawdd i'r dychymmyg osod chwedloniaeth 
farddol yn Ue achosion naturiol. Fel y orybẃyllwyd 
eisoes, Arabia ydyw gwlad frodorol chwedloniaeth, 
ac yn eu mysg ceir ohwedlau am y Tylwyth Teg yn 
frurfio rhan helaeth ac arbenig, a thebygol ydyw 
iddynìb gael eu cludo i Ewrop gan y Iroubadours. 
" Ceir mynyoh gyfeiriadau atynt 301 nhraddodiadau 
boreuol yr Italiaid, y rhai fel yr Arabiaid a feddent 
chwedlau dirif am wlad yn cael ei phreswylio gan- 
ddynt. Dygwyd y grediniaeth yn eu bodolaeth i 
Ffrainc yn y ddeuddegfed ganrif gan Lancêht of 
the Lakê. Oredai y dosbarth uohaf ynddynt fel y 
dysgrifid hwy mewn rhamantau ; gwelai y bobl hwy 
niewn oestyll adfeiliedig, neu y eyfryw a amgylch- 
ynid gan goedwigoedd, ond trigent hefyd o ddeutu 
ffynnonau a choed. Ghwareuent rhan fawr a 
phwysig yn rhamantau marchwriaeth (ohŵalry), gan 
roddi iddynt swyn arbenig. Tr oedd y chwedlau 
hyn wedi gweithio eu ffordd i Loegr oyn amser 
Ghaucer a Spenser ; ac mor Uuosog oeddynt, ac mor 
gyffredinol y gred ynddynt, fel nad ymddangosant 
yn neiUduol hynod nac yn annaturiol pan y dygwyd 
hwy i'r Uwyfan gan Shakespeare. Gorchwyl hawdd 
ydoedd eu cymmodi â'r athrawiaeth Gristionogol o 
ysbrydion da a drwg; ac amcanodd Tasso yn ei 
Jtrusalem Delẁered ddwyn i gyfundrefh farddol y 
bodau ysbrydol hyn — mewn rhan yn Gristionogol, 
ac mewn rhan yn baganaidd. Yn rhan olaf yr 
eilfed ganrif ar bymtheg daeth y gwir chwedlau am 
y Tylwyth Teg yn dra phoblogaidd; ac yn 1704, 
cyfieithwyd yr Arabian JSÍights i'r Seisoneg, yr hyn fu 
yn achlysur i doraeth fawr o'r oyfryw lenyddiaeth 
wneyd ei ymddangosiad tua diwedd y ganrif. Ond 
mae y bodau hyn mewn rhamant yn gwahaniaethu 
cryn lawer oddi wrth yr un bodau, fel y ceir hwy yn 
Uên gwerin. Tebyga y blaenaf mewn rhan i'r 
nymphe Groegaidd, gan ymrithio yn gyffiredin ar 
ffurf rhianod o lendid anghymharol, gan hudo 
marchogion i ynysoedd a phalasau Hud." 

Perthynai i bob gwlad ei rhywogaeth neiUduol 
o'r Tylwyth, ac yr oedd eiddo Oymru yn llawer mwy 



Digitized by 



Google 



82 



YR HAUL. 



gwerinaidd eu gwaedoliaeth nag eiddo gwledydd y 
Dwyrain. Yn ol y dysgrifíad a geir o honynt fel y 
trosglwyddir ef yn draddodiadol i lawr i ni (o blegid, 
ysywaeth, y mae eu hymweliadau weithiau mor 
anaml ag ymweliadau angylion), yr oedd Tylwyth 
Oymru, fel y bobl eu hunain, yn llawer mwy chwarëus 
a diniwed nag eiddo gwledydd ereill, ac yn enwedig 
eiddo yr Almaen. Gosodir hwy allan fei rhywog- 
aeth fechan, gorachaidd, ac o duedd nwyfus a di- 
reidus, ac yn hoff o gynnal dawnsfëydd ar benau'r 
moelydd ar nosweithiau lloergan lleuad. Dywedid 
hefyd y byddent ar adegau yn barod ddigon i estyn 
cymmwynasau a ffafrau bychain i'r sawl a freintid 
ag ymweliad nosawl oddi wrthynt, megys ysgubo'r 
llawr, a hyd yn oed dyrnu yr yd. O'r tu arall, 
dysgwylient hwythau rywbeth yn y ffordd o ad-dal- 
iad am eu cymmwynasgarwch, megys bowliad o 
hufen neu rywbeth maethlawn arall, ac yn niffyg 
hyny ni byddai ond aflwydd yn aros y teulu hwnw. 
Ymddengys eu bod yn nodedig am eu hoffder o 
lanweithdra, a byddai aelwyd lân a siriol yn debyg 
iawn o'u denu i dalu ymweliad nosawl â'r cyfryw 
fwthyn cyn toriad y dydd ; ac os na ddygid cariadau 
i'r merched ieuainc, ond odid na wneid iawn am 
hyny trwy adael dernyn o arian ar y pentan, er 
mawr foddhâd i'r sawl a godai gyntaf i wneyd tân. 
Hhwng cromfachau, digon tebyg nad oedd hyn 
namyn cyfrwysdra yr hen bobl er meithrin glan- 
weithdra a thaclusrwydd ym mysg pobl ieuainc ! 

Ond nid oedd rhywogaeth Tylwyth pob rhandir 
o'r un anianawd garedig a rhadlawn a'r uchod. O'r 
tu arall, dysgrifir hwy fel rhyw giwed ladronllyd, 
Ismaelaidd, yn Uechwra i'r tai, ac yn Uadrata yr 
ymenyn a'r caws, ac weithiau yn dwyn y babanod 
o'r crydau, ac yn rhoddi eu hedlychiaid annhymmig eu 
hunain yn eu Ue. Weithiau hefyd cymmaint fyddai 
eu beiddgarwch a'u tuedd ladronUyd, fel y talent 
ymweliad â ffeiriau a marchnadoedd, gan ladrata 
arian pobl ddiniwed bob dimai goch. 

" Mae yng Nghymru ddirfawr grynu, 

waith teulu'r Tylwyth Teg ; 
Y rhai beunydd hyd geunentydd, 

Ac hyd bronydd yn gwneyd breg 
Llawer plentyn teg aeth gonddynt 

Pan y cym'rent helynt hir 
Oddi ar anwyl dda rieni 

1 drigf anau difri dir. M 

Y chwedl geir ar lafar gwlad mewn amry w barthau 
o Gymru gyda golwg ar ach a dechreuad y Tylwyth 
Teg ydyw a ganlyn : — Yn amser ein Hiachawdwr yr 
oedd gwraig yn byw yn rhywle ym Mhalestina ag 
iddi o ddeutu ugain o blant ; a phan welodd hi y 



Gwaredwr yn dyfod at ei thŷ, cyfododd cywilydd 
arni wrth feddwl fod ganddi gynnifer o epü ; ac er 
mwyn osgoi iddo eu gweled oU, hi a guddiodd o 
ddeutu'r hanner gyda'r gofal mwyaf ; a phan ar ol 
ei ymadawiad Ef o'r tŷ yr aeth i ymofyn am danynt 
i'r guddgeU, nid oeddynt i'w cael yno, ac ni welodd 
byth olwg arnynt mwyach. Y casgliad naturiol, 
gan hyny, ydoedd ddarfod i farn o'r nef syrthio 
arni am guddio o honi yr hyn a roisai Rhagluniaeth 
id<fi, a chredir mai yr epil hyn a genedlasant y 
Tylwyth Teg. Creded a gredo. 

" Os angenrhaid eu cyssoni," fel y sylwa un 
awdwr, "â rhyw fodau dynol neiUduedig, mwy 
rhesymol honi iddynt darddiad Derwyddol, gan fod 
hanesyddiaeth yn hynod ffafriol i'r cyfryw dyb 
ddychymmygol ; o herwydd gwyddom orfod i'r Derw- 
yddon ddiogelu eu hunain a'u teuluoedd mewn 
ogofau anghysbell a diarffordd gysgodlwyni rhag 
trythyUwanc gwaedlyd y Rhufeiniaid erHdgar. 
Ydy w, y mae arferiadau y Tylwyth Teg, yn neülduol 
feUy eu dawns a'u rhialtwch o amgylch y dderwen 
gyssegredig a gwyrddliw ofyddol eu dillad, yn 
cadarnhau y dyb yma." 

G. M. 



I .ARDDERCHOG LU Y MEBTHYBI. 

í (Parhâd o dud. 109, Cyf. VI.) 

Yn gynnar yn nechreu teyrnasiad Harri yr VIII., 

yn lc09, cafodd Uawer eu dwyn at yr ystanc i'w Uosgi f 

ym mysg pa rai yr oedd chwech o wŷr ac un wraig, 

{ y rhai gawsant eu Uosgi yn Coventry am ddysgu y 

| Credo, Gweddi yr Arglwydd, a'r Deg Gorchymmyn 

ji'w plant yn eu hiaith eu hunain. Ychydig ar ol 

i hyn, cafodd Uawer eu condemnio fel hereticiaid a'u 

dwyn at yr ystanc. Cafodd un William Tracy, o Ted- 

dington, ei losgi o achos ymddiried yng Nghrist a 

nacäu addoU seintiau a delwau. Cafodd un Andrew 

Hewitt ei losgi yr un amser a W. Tracy. Cafodd 

Fisher, esgob Rochester, a Syr Thomas More, yr 

arglwydd gangheUydd, eu condemnio i farw, a chaf- 

odd y ddau dori eu penau yn y Tŵr; a chafodd 

Uawer ereiU hefyd eu darnio a thori eu penau yr 

adeg yma. 

Yn y flwyddyn 1535, trwy orchymmyn Harri yr 
VIII., cyfìeithwyd ac argraffwyd yr hoU Feibl i'r 
iaith Seisoneg ; a gorchymmynodd y brenin am fod 
copi o hono yn cael ei ddodi ym mhob Eglwys. 
Gwnaed hyn yna yn fuan ar ol i Harri syrthio aUan 
â'r pab, a thaflu ei iau ef oddi arno. Ond ni ddych- 
ymmygodd Harri y buasai ei ddeiüaid yn cofleidio 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



83 



opiniynau y Diwygiad yn ddim pellach nag yr oedd 
ef ei hun yn gwneyd hyny. 

Mae yn wirionedd fod amryw wedi cael eu mer- 
thyru ar ol argraffu y Beibl a'i osod yn yr Eglwys- 
ydd. Dyma enwau rhai o honynt — Dr. Barnes, 
cyfaill Thomas Cromwell, Garret hefyd a Jerome, 
dau bregethwr: dygwyd hwy at yr ystanc yn Smith- 
field, a hyny ym mhen tri diwrnod ar ol Thomas 
Cromwell. Hefyd, ar ol hyn galwyd cymmanfa 
gyda'r amcan o rwystro darllen y Beibl yn y tai 
gartref, ac i roddi gorchymmyn ar fod i'r holl 
Feiblau ym mhob cwr o'r wlad «gael eu rhoddi yn ol 
i'r awdurdodau dan yr esgus nad oedd y cyfieithad 
ddim yn gywir. Bu Oranmer yn benaf o bawb yn 
gwrthwynebu hyn, a thystiai yn ddifloesgni mai eu 
hamcan oedd amddifadu y werin bobl o'r Ysgrythyr- 
au. Dylid crybwyll yn y fan hon fod y brenin wedi 
rhoddi ail orchymmyn ar fod i'r Beibl gael cylch- 
rediad mwy cyffredinol ym mhHth pob dosbarth o'i 
ddeiliaid, ac nid un ym mhob plwyf fel ar y cyntaf. 
Eto, ni wiw gwadu y ffaith mai dyn creulawn tra 
awdurdodol oedd Harri yr VIII. Yr oedd yn gym- 
maint felly fel y mynai fw air ef fod yn gyfraith, pe 
buasai bosibl. Yr oedd felly gyda phynciau gwladol 
ac eglwysig, ac yn greulawn iawn yn ei deulu. Bu 
yn briod chwe gwaith: ymadawodd â dwy wraig; 
torodd benau dwy ; bu farw un yn fuan ar ol gened- 
igaeth baban ; a darfu yr olaf ei oroesi, wedi bod 
ychwaneg nag unwaith mewn enbydrwydd am ei 
bywyd. Dywedir na bu erioed yn ddyn o dymmer 
dda; ac fel yr oedd yn heneiddio a chael ei ddal 
gan afiechyd, yr oedd yn cynnyddu mewn tymmer 
ddrwg a chreulondeb, yn gymmaint felly fel y pe- 
trnsai y rhai oedd yn gweini arno fyned i'w bresen- 
noldeb. Ac yT öedd y fwyall farwol ar waith yn y 
Tẃt yn tori penau pobl yn feunyddiol ; a'r tanau yn 
ffaglu yn Smithfield, yn Uosgi yn ulw ddynion a 
merched diniwed. Eto, cydnabyddir fod ei waith yn 
syrthio allan ac yn ymrafaelio â'r pab, a thrwy hyny 
yn ymwrthod â chydnabod uwchafìaeth y pab; ei 
waith yn chwalu y mynachlogydd, y rhai oedd y 
pryd hyn wedi myned yn nythleoedd Pabyddiaeth a 
phob math o lygredd — chwalodd tua 383 o'r rhai 
hyn yng ngwahanol barthau y deyrnas; ac yn enwedig 
ei waith yn gorchymmyn cylohrediad mwy cyffredinol 
o'r Ysgrythyrau ym mhlith pob dosbarth o'i ddeil- 
iaid — bu y pethau yna yn foddion i wneyd Prydain 
yn wlad Brotestanaidd (mewn enw o'r hyn lleiaf ) yn 
Ue bod yn wlad Babyddol. FeUy bu i Harri yr 
YHI., yn hoUol anfwriadol mae yn debyg, fod yn 
foddion effeithiol i agor y ffordd a rhwyddhau y 
Diwygiad Protestanaidd. Achos dechreuol yr ym- 



rafael rhwng y Brenin Harri a'r pab oedd, am i'r 
olaf nacäu rhoddi Uythyr ysgar i'r brenin i ymadael 
â'i wraig. Yr oedd y pab ychydig cyn hyny hefyd 
wedi. nacäu rhoddi cenad i'r Brenin Harri i gael 
darUen gwaith Martin Luther! Fe ddienyddiwyd 
dros 70,000 o bersonau yn ysbaid ei deyrnasiad. 
FeUy yr oedd ar gyfartaledd agos i 2000 yn cael eu 
dienyddio bob blwyddyn. Yr ydym. yn cael yn yr 
Ysgrythyrau Sanctaidd fod yr Arglwydd i ryw 
ddyben doeth, anhysbys i ni, wedi bod yn defhyddio 
dynion drygionus lawer tro fel offerynau i ddwyn ei 
amcanion i ben, a hyny yn hoUol anfwriadol ar eu 
rhan hwy. Mae Ef wedi " dyrysu amcanion " Uawer 
gormesdeyrn cyn hyn: "Cynghor yr Arglwydd a 
saif," meddyUau ei galon o genedlaeth i genedlaeth. 
Yr ydym yn gweled fod bradwriaeth, creulondeb, ac 
anghyfiawnder yn cael eu dwyn ym mlaen yn gys- 
syUtedig â'r fendith fwyaf a ddaeth i ran dynolryw 
erioed, ac a ddaw byth, sef " croeshoeHad Ar- 
glwydd y bywyd." Gwnaed hyn "trwy ddwylaw 
anwir," "bradwyr a Uofruddion " fel offerynau. 

Bu farw Harri yr VHI. yn y flwyddyn 1547 yn 
56 mlwydd oed, wedi teyrnasu am 38 mlynedd. Yr 
oedd y Diwygiad Protestanaidd y pryd hyn megys 
yn ei fabandod. Yn fuan ar ol esgyniad Edward y 
VI. i'r orsedd, yn 1547, ar ol ei dad, rhoddwyd 
gorchymmyn breninol aUan, a hyny trwy ddylanwad 
Cranmer, Ridley, a Dug Somerset yn benaf, ar 
fod i'r hoU ddelwau, Uuniau, creiriau, canwyUbrenau, 
a phob math o ofergoeledd gael eu symmud allan 
o'r hoU Eglwysydd; a bod i'r Credo, Gweddi yr 
Arglwydd, a'r Dengair Deddf gael eu hadrodd yn 
yr iaith gyffredin ; yT epistol a'r efengyl i gael 
eu darUen, a phennod o'r Beibl i gael ei darUen yn 
y boreuol a phrydnawnol wasanaeth. Gorchym- 
mynodd fod pulpud i gael ei wneyd ym mhob Eglwys 
i bregethu Gair Duw aUan o hono bob Sabbath. 
Gorchymmynodd y brenin hefyd gyhoeddi pregethau 
neu homüiau i'w darUen ar ol y gwasanaeth yn yr 
Eglwysi. Gelwir hwn yn Lìyfr Cyntaf yr Somiliau. 
Y prif bynciau yr ymdrinir â hwy ynddo ydyw, 
gwerthfawrogrwydd yr Ysgrythyrau, a'r ddyled- 
swydd o'u chwüio a byw yn ol eu cyfarwyddiadau • 
cwymp dyn trwy bechod; cyfìawnhâd trwy ffydd 
yng Nghrist. Hefyd annogaethau i weithredoedd 
da ; ac yn fwyaf neiUduol cariad, ufudd-dod, tang- 
nefedd a diweirdeb. Mae'r Uyfr drwyddo yn taro 
yn erbyn ysbryd Pabyddiaeth, yr hwn oedd y pryd 
hyny, fel y mae eto, am gadw yr Tsgrythyr Lân o 
ddtoylaw y werin. 

Gorchymmynwyd hefyd fod y Cymmun Sanctaidd i 
gael ei weinyddu i'r Ueygion yn y ddau ryw, sef bara 



Digitized by 



Google 



84 



YR HAUL. 



a gwin. Galwyd pwyllgor o esgobion a duwinydd- 
ion i ffurfio Liturgi yr Eglwys, ao yn 1549 cyhoedd- 
wyd y Iiyfr Gweddi Gyffredin am y tro cyntaf. 
Diddymwyd hefyd yr hen gyfreithiau gorthrymus 
a gwaedlyd a wnaethid o amser i amser yn erbyn y 
Protestaniaid. Er nad oedd y brenin ond ieuanc iawn, 
fel Josiah brenin Judah, pan ddechreuodd deyrnasu, 
cafodd ei hyfforddio a'i ddysgu gan ei gynghorwyr 
yn y wir öydd. Yn ysbaid byr ei deyrnasiad, 
llwyddodd y Diwygiad Protestanaidd yn fawr iawn 
yn y deyrnas hon, a hyny trwy sel a diwydrwydd 
Cranmer, Ridley, a'r Dug Somerset yn benaf. 
Bu farw Edward y VI. pan yn 16 oed, yn y 
flwyddyn 1553, wedi teyrnasu dim ond 7 mlynedd. 
Gwnaed ei chwaer Mari yn frenines ar ei ol ef. A'r 
peth cyntaf a wnaeth hi bron oedd dienyddio Lady 
Jane Gray a'i gwr. Wedi hyny gorchymmynodd ar 
fod i'r bleiddiau canlynol gael eu gollwng yn rhydd- 
ion o'u carcharau — Gardiner, Bonar, Tonstal, Day, 
Heath, ac ereill; ac yn fuan wedi hyn maent yn 
cael eu hadferu i'w swyd^au blaenorol ; a chafodd 
Oranmer, Ridley, Latimer, Hooper, a llawer ereill 
eu diswyddo a'u hanfon i'r carchar yn eu lle. 
Gorchymmynwyd hefyd ar fod i'r gwasanaethau yn 
yr Eglwysi o hyny allan i gael eu gweinyddu yn ol 
trefn Eglwys Rhufain; a thrwy ddylanwad y Pab- 
yddion darfu y frenines briodi Phylip o 'Spaen, 
Pabydd eithafol. Yr adeg yma, ail ddechreuwyd 
llosgi a merthyru y Oristionogion yn y deyrnas hon. 
Ac nid heb achos y gelwir y freninee hon yn Fari 
Waedlyd, o herwydd dyoddefodd yr Eglwys o dan ei 
theyrnasiad brofìad tanllyd ac angerddol iawn. 
Dy wedir mai y cyntaf a ddyoddefodd ferthyrdod y 
pryd hwn oedd un John Rogers, gweinidog eglwysig 
duwiol a phoblogaidd : cafodd ei losgi yn Smithfield, 
yn Llundain, yn 1555. Ar ei ol ef cafodd Saunders 
a Taylor, dau weinidog Eglwysig, eu merthyru. 
Llosgwyd hwy yn Coventry. Wedi hyny Hooper, 
esgob Caerloew, a ddyoddefodd ferthyrdod. Llosg- 
wyd ef yn y modd creulonaf, ond dyoddefodd yn y 
modd mwyaf amyneddgar ; a phan ddygwyd ef at y 
'stanc, estynwyd iddo ysgrifen oddi wrth y frenines 
yn cynnyg arbed ei fywyd, os gwnai droi yn Babydd, 
ond efe a wrthododd wneyd hyny : felly Uosgwyd ef 
yn Caerloew, sef yn ei esgobaeth ef ei hun. Felly 
hefyd Dr. Taylor, gweinidog flyddlawn yn Hadley, 
a wrthododd wadu y ffydd. Wedi ei fwrw ef i gael 
ei losgi, dywedodd y caffai y pryfed ym mynwent 
Hadley eu siomi am na chaent ei gorff i'w fwyta — 
fod yn well ganddo i'w gorff gael ei losgi yn ulw, 
na gwadu Crist Iesu ei Arglwydd. Yr oedd y Dr. 
Taylor yn gaplan i'r Archesgob Oranmer. Yr oedd 



gwr o'r enw Tomfcins, gwëydd, yn ddyn crefyddol, 
flyddlawn, a duwiol. Hwn hefyd a ddyoddefodd 
ferthyrdod yn hytrach na gwadu ei grefydd. Wedi i 
Bonar, yr esgob Pabaidd yn Llundain, geieio ganddo 
ym mhob modd icadu, ac iddo yntau nacäu yn 
bendant, darfu Bonar ei bwyo a'i faeddu yn gTeu- 
lawn, trwy dynu gwallt ei ben a'i farf, a lloagi ei 
law gyda chanwyllau nes oedd dwfr yn saethu allan 
o'r gîau, ac mae yr hanes yn dyweyd ei fod yn tystio 
nad oedd yr un gronyn o boen oddi wrth y drin- 
iaeth ysgeler hon. Yn y diwedd cafodd ei holl gorff 
ei losgi yn Smithfielcf. 

{Tw harhau.) 
Ceryg-y-Druidion. " Httgh Htjghes. 



EE SEECHUS GOF 

Am y diweddar Barch. Ganon Evans, oyn-ficer 
Caernarfon. 

Yn wr ieuanc o'r hoewaf — adwaenom 
Daniel Evans ; cofiaf 
Y gloew wyneb o'r glanaf, 
A'r wên lon fel hinon haf. 

I ail gof ei ddelw gyfyd— yn haul des 
Canol dydd ei fywyd, 
A'i fwa drwy ei fywyd 
dan waith ar dỳn o hyd. 

Llafurwaith y llefaru, — a hwyrion 
Oriau'r ysgrifenu, 
Yn achos o wanychu 
Ei oes fer ddihoenus fu. 

Nid henaint a'i dihoenai, — ^llifeiriant 
Llafurwaith a'i llethai ; 
Ei lais gwych yn floesg a ai, 
A'i gadarn olwg edwai. 

Fel Aaron o'i filwriaeth — ac o wisg 
Wen ei weinidogaeth,' 
A golwg ei fugeiliaeth 
Yn llaw Duw o'r neilldu aeth. 

Heddyw ei wely fedd heulog — a welaf, 
Bedd y milwr enwog ; 
A'i arfau arno'n gerfiog — 
Dwylaw gras yn dal y Grog. 

Elis Wyn o Wyäfai. 

(Allan o " Geninen Gwyl Dewi," 1891.) 



Digitized by 



Google 



TB HÂÜL. 



85 



ADGOF UWOH ANGHOF. 

Y DIWEDDAR BABCH. THOMA8 JONEB HUGHE8, M.A., 
EHEITHOR LLANBEDR, DYFFRYN OLWYD. 

Bydd yn ofìdus gan gannoedd o ddarllenwyr yr 
Haul ddeall farw yr ysgolor Uednais a chyfarwydd, 
y Parch. T. J. Hughes (T. J. Hughes yr Haul mor 
fynych amser yn ol). Yr oedd Mr. Hughes yn un 
o'r ychydig ysgolheigion hyny a allant ymdrafferthu 
i chwilio allan a pherffeithio eu holl waith yn gyf- 
lawn. Yn ei fanylder craffus yr oedd ei nerth. Ni 
fynai ollwng o'i law ddim ond a fyddai orphenedig 
ac wedi ei gwbl lyfnhau. * herwydd hyny yr oedd 
ei y8grifau bob amser yn fyrion, a'i sylwadau ar 
ieithyddiaeth mor gynnwysfawr a chryno bron a 
sylwadau y Dr. Westcott ar lenyddiaeth Feiblaidd, 
fel ag y gofynid i'r darllenydd fod â'i feddwl ar 
lawn waith wrth eu darllen. Dengys ei erthyglau 
ysgolheigaidd ar " Biryddiaeth y Beibl Cymraeg" 
yn yr Haul am 1885 ac 1886 mor fanwl, cywir, a 
chryno y cyflawnai ei holl waith. Y mae yn yr 
HauL am 1887 ac 1888 hefyd erthyglau hynod o 
fuddiol o dan ei law ar "Gymraeg y Llyfr Gweddi." 
Ond ychydig o rawnsypiau llonion hwyr gynauaf 
llenyddol y Parch. T. J. Hughes ydyw ei ysgrifau 
yn yr ITaul. Ysgrifenodd lawer i'r Cymro gynt, a 
chryn lawer i wasg Ëglwysig deng mlynedd ar hugain 
a deugain mlynedd yn ol. Ond yr oedd Mr. Hughes 
yn un mor alluog fel llenor Seisoneg, ac ennillodd 
wobr anrhydeddus yn eisteddfod Aberffraw yn 1849 
am draethawd ar Gystrawen a Theithi Cymraeg a 
Seisoneg, a chyfarwyddyd i'w dysgu. j 

Yr oedd yn frodpr o Fangor, a derbyniodd ei I 
addysg foreuol yn Friars School, Bangor. Oddi ' 
yno aeth i Gaergrawnt, Ue yr ennillasai ysgoloriaeth , 
yng Ngholeg y Drindod. Daeth allan yn wrangler \ 
yn 1844, a chymmerodd ei radd o B.A. Yn 1846 | 
derbyniodd urddau diacon gan esgob Bangör, ac 
urddau offeiriad yn y flwyddyn ganlynol. Ei gurad- I 
iaeth cyntaf oedd Llanfaes o 1846 i 1850; yna 
Northope o 1850 i 1860. Yn y flwyddyn olaf dyrch- 
afwyd ef i fywoliaeth Llanasa, swydd Fflint, lle y 
bu hyd 1870, pan ei dyrchafwyd i reithoriaeth 
Llanbedr Dyffryn Clwyd. Bu yn y swydd o arholwr 
cyflogedig yr ysgolion dyddiol yn esgobaeth Llan- ; 
elwy o 1859 hyd 1870, a gwnaeth waith rhagorol 
mewn cyiweithrediad ac o dan gyfarwyddyd yr 
Esgob Short, gwr a fu o fendith annhraethol i i 
Gymru fel darparydd addysg — dyn oedd yn caru y I 
genedl heb erioed ei hadnabod. Fe buasai yr Esgob | 
Short yn adwaen y genedl a'r genedl yn ei adwaen 
yntau, buasai ei enw yn anwyl gan bawb. Ond yr 



oedd yn hawdd deall Mr. Hughes, a bu ei waith yn 
fendith. 

Ni bu er pan adwaenwn ni ef, ac y mae hyny ym 
mhell dros chwarter canrif, yn gryf o gorff; 
ond yr oedd bob amser yn llafurus ac yn cymmeryd 
poen,. a gofal, ac amser gyda'r oll o'i waith. Cyf- 
lawnai waith ei weinidogaeth yn bwyllog a dyfal, 
heb un math o arddangosiad. Eglwyswr tawel, 
trwyadl, a ellid restru yn uchel-Eglwyswr oedd. 
Yr oedd hefyd yn foneddwr bob modfedd o hono, fel 
y dywedir, ac o daeddfryd enciliedig a theimlad 
tyner. Eglwyswr tawêl, llednais, ffyddlawn, gofalus 
am wneuthur pob peth yn weddaidd ac mewn trefh 
oedd Mr. Hughes. Yr oedd yn wr uniawn, gloew ei 
gymmeriad, gwylaidd, addfwyn, a duwiol ei fryd, ac 
yn feddiannol ar bwyll a synwyr cyffredin cryf, ond 
amddifad o'r brwdfrydedd a dwyma dorf. Cyfun- 
iad tra anghyffiredin ydyw dysg da, pwyll arafaidd, 
a brwdfrydedd tanllyd ; ond ceir ef yn achlysurol, a 
lle y ceir ef bydd yno ddyn mawr. Y gweithiwr 
hunanfeddiannol tawel, amyneddgar, rheolaidd, 
diwyd oedd rheithor diweddar Llanbedr Dyffryn 
Clwyd. Y mae iddo un mab a gweddw alarus i'w 
oroesi, a gedy enw anrhydeddus ac anwyl gan fil- 
oedd yng Nghymru ar ei ol. 



Y DIWEDDAR THOMAS E88ILE DAVIE8. 

(Bewi Wyn o EttsyUt.) 

Bu farw y bardd adnabyddus a thalentog Dewi Wyn 
o Essyllt yn ddisymmwth o ddeutu mis yn ol yn ei 
drigeinfed mlwydd oed. Chwarter canrif yn ol 
safai ar ben ei hun bron fel prif fardd y Deheudir, 
ac arno ef y gorphwysai y pwys, ac iddo y perthynai 
yr anrhydedd, o gadw i fyny enw da ei dalaeth 
enedigol o Gymru. Meddyhai Eben Fardd yn uchel 
am dano, ac ystyriai ef y mwýaf galluog o'i gyf- 
oedion. Ennillodd rifedi dirfawr o wobrwyon, a 
llanwodd fwlch amlwg yng ngadwen olyniad y beirdd 
rhwng Eben Fardd, Hiraethog, Caledfryn, Emrys, 
a Nicander, y rhai a ragorent bob un yn ei neilldu- 
olion ei hun arno, a beirdd lluosog a gyfodasant ar 
ei ol ac a feddiannasant uchelfanau Parnassus, ac a 
gadwant afael arno mewn modd eglur ac anrhyd- 
eddus. Nid oes ammheuaeth am athrylith gref 
gynhenid Dewi Wyn o Essyllt. Yr oedd yn fardd 
ac nid cynghaneddwr. Yr oedd ganddo wythíen dda 
o'r peth byw ; ond nid ymdrafferthodd i feistroli y 
gelfyddyd o wisgo creadigaethau y meddwl mewn 
gwisg ieithyddol a chynghaneddol o'r fath oreu ; ac o 
herwydd hyny bu agos ag ennill gwobrwyon lawer, 



Digitized by 



Google 



86 



YR HAÜL. 



heb law y rhif edi mawr a ennillodd. Cyfarfd y 
diweddar Dewi Wyn o Essyllt â phrofedigaethau 
teuluaidd ohwerwon trwy farwolaethau, a bu farw o 
glefyd y galon. 



Y DDIWEDDAB MISS 8USAN JONE8, Y TERRACE, 
CORWEN. 

Meroh oedd Miss Susan Jones i D. R. Jones, Ysw, 
meddyg adnabyddus yng Nghorwen, a bu farw ar y 
pummed o Chwefror diweddaf yn 23 mlwydd oed ; 
ac y mae ar gyfrif ei rhinweddau deniadol, gwyl- 
aidd, a defnyddiol yn deilwng o gongl fechan yng 
nghangell gyssegredig adgof uwch anghof yr Saul. 
Peraroglodd yn ei bywyd byr ond Uednais rhod- 
f ëydd mwyaf cyssegredig bywyd — aelwyd ei rhieni, 
yr Ysgol Sul, Eglwys Dduw, ystafell wely y claf, a 
Uettygarwch. Yr hyn a aUodd yn yr oll o'r manau 
cyssegredig hyn, a wnaeth er mwyn ychwanegu 
cysuron neu leddfu dyoddefiadau pawb o'i hamgylch. 
Gwir alerir ar ei ol gan gylch eang o'r tu aUan i gar- 
enydd ei theulu ei hun o'r palas i'r tlotty, ar gyírif 
ei gweithgarwch tawel, gwylaidd, a'i hymddygiad 
caredig Uednais. Yr oedd yn anwylbeth tad a mam, 
ac yn addurn i'w rhyw ym mhob cylch, ac er gwywo 
yn araf i gynnar fedd ni chlywyd gair o gwyn o'i 
geneu. Afraid dweyd fod galar tad a mam yn 
ddwys ar ol geneth o'r fath gymmeriad, a chydym- 
deimlad tref gyda hwy. 

Yng ngwanwyn ir, yng ngwenau — ei hoes hardd 
Susan dan ei blodau 
Welwyd yn hir lwyd wanhau, 
A graddol gurio'i gruddiau. 

Ond er gwaned ar gynnydd — ai heuldes 
Ei sirioldeb beunydd — 
Gobaith oediog byth ddedwydd 
A'i Uonai, ÜaUai bob dydd. 

Llaw Ner yn dyner dani, — a gwenau 
Teg ei wyneb arni 
A'i haddfedodd, harddodd hi 
I lawnach nef oleuni. 

Hoffderau'i choffadwriaeth — deg emant 
Gwmwl tywyU hiraeth 
Ar ei hol, tynera aeth 
A hir alar marwolaeth. 

O'r wag aelwyd Uwybr goleu — adawodd 
Rhwng duon gymylau ; 

Uwch daiarol wychderau 

Y mae y nef i'w mwynhau. 
IÀangum. Eus Wyn o Wyrfai. 



OALENDAB Y MIS. 

Y mae dygwyddiadau mawrion uchel wyl y I*asc 
eleni yn cael eu dwyn i mewn i galendar mis 
Mawrth, ac yn cysgodi yr oU o'r is-wyUau. Y Pasc, 
gwyl fawr symmudol yr Eglwys a phegwn uchaf 
ei blwyddyn ddifwlch ydyw, ond nid cron. Nid yw 
y ddaiar yn troi yn hoUol gron yn yr ystyr o wastad 
syth, ond ar ogwydd, ac nid yw ei chylchdro o 
amgylch yr haul yn grwn ond hirgrwn. FeUy y 
flwydd yn Eglwysig. Y mae iddi ddau begwn, y 
Nadolig a'r Pasg. Ar y Nadolig daeth Mab Duw 
yn ddyn — gwyl yr ymgnawdoliad ydyw y Nadolig-. 
Dyma begwn mawr cyntaf y flwyddyn Eglwysig. 
amgylch y pegwn hwn y tywyna goleuni y Gwas- 
anaeth Dwyfol o'r Sul cyntaf yn Adfent i'r Sul a 
elwir Septuagesima. Yma deuwn dan ddylanwad 
attyniad y Pasc. Gwyl fawr yr adgyfodiad, pan 
brofwyd yr Arglwydd Iesu yn Fab Duw drwy ei 
adgyfodiad oddi wrth y meirw : dyma wyl fawr 
gobaith dynoUaeth. Uchel wyl y prynedigaeth — 
prynedigaeth yr enaid ar y Groes ar ddydd Gwener 
y Croglith, a phrynedigaeth y corff o'r bedd ar Sul 
y Pasc. 

BeUach nesäwn yn wylaidd tua gwyU y Ghroes, ac 
edrychwn o dan odreu y ty wyUwch am beth o oleuni 
Sul y Pasc. Trefnwyd gwasanaeth ar gyfer pob 
dydd yn yr wythnos cyn y Pasc — wythnos ddifrifol 
olaf Orist ar y ddaiar ; ac nid oes dim yn rhyfedd 
yn hyn, o herwydd pan edrychom i'r pedair efengyl 
y mae bron un ran o dair o honynt yn cael eu cym- 
meryd i fyny â hanes dygwyddiadau yr wythnos cyn 
y Pasc. Ehaid feUy fod marwolaeth ac adgyfodiad 
Crist yn ffeithiau pwysig : a dyma faen prawf dwyf- 
oldeb crefydd. Y mae Uawer o son am ryfeloedd y 
Groes. Cyfarfu hoU aUuoedd cryfaf y byd Cristion- 
ogol, a hoU aUuoedd y gau brophwyd Mahomed, a 
buonj; yn ymladd am dros ganrif gyfan am fedd yr 
lesu. Ymladd digon cnawdol oedd yno, ond ymladd 
brwdfrydig iawn. Ystyried y deallus ; onid oes yn 
y rhyfeloedd hyny gysgodion o ryfel o'r fath araU 
Ue y mae gaUuoedd uchaf anghrediniaeth yn herio 
galluoedd uchaf Cristionogaeth i frwydr eto wrth 
fedd yr lesu. Am le — gwagle ei gorff sanctaidd — yr 
ymladdai y Saraceniaid a Christionogion gynt, ond 
am beth Uawer uwch yr ymleddir yn awr. Bydded 
i bob Cristion cywirymbarotoi i'r frwydr. 

Gadëwch i ni ymdrechu brysiog-ddüyn camrau 
Crist yn nesu at y Groes. 

YR WYTHNOS 8ANCTATDD : DYDD GWENER CYN 8UL 
Y BLODAU. 

Çychwynodd y Gwaredwr tua Jerusalem gan was- 



Digitized by 



Google 



YE HATJL. 



87 



garu bendìthion ar hyd ei daith, 8t. Marc x. 32 — 
34. Rhoes wers ar ostyngeiddrwydd i Iago ac Ioan, 
St. Marcx. 41—45. 

Ar y ffordd yn agos i Jericho rhoddes ei olwg i 
Bartimëus ddaU, St. Matt. xx. 29—34. Aeth i dý 
Zacchëus, St. Luc xix. 1 — 10. Dammeg y pun- 
noedd, adn. 11—29. 

DYDD SADWEN CYW 8UL Y PA8C. 

Y swper yn nhý Simon y gwahanglwyfus, St. 
Marc. xiv. 3 — 9 ; St. Ioan xii. 1 — 8. Yma eneiniwyd 
corff yr Iesu erbyn y claddedigaeth. Crist, gwir 
Oen y Pasc, a welir yn hanes Beiblaidd y dydd hwn, 
ac yng ngwasanaeth yr Eglwys. Dyma oedd y dydd 
i ddewis yr oen Pasc dan y ddeddf, Ecs. xii. 1 — 51. 

8UL Y BLODAU. 

Çrist yn anfon dau o'i ddysgyblion i ymofyn am 
yr ebol, St. Luc xix. 29 ; St. Matt. xxi. ; St. Marc 
xi. Yn marchogaeth i Jerusalem. Yn wylo uwch 
ben y ddinas anedifeiriol. Ym myned i'r deml. Y 
Oroegiaid yn ceisio ei weled, St. Ioan xii. 20 — 37. 
Y llais o'r nef. Dychweliad gyda'r dysgyblion i 
Bethania, St. Marc xi. 1 1 . 

DYDD LLUN. 

Dychwelyd i Jerusalem, St. Matt. xxi. 18. Mell- 
tithio y fiigysbren diffrwyth, St. Marc xi. 12. 
Glanhau y deml yr ail waith. Ei galw tŷ fy Nhad 
— tỳ gweddi. Dysgu yn y deml, St. Luc xxi. 37. 

DYDD MAWRTH. 

Treuliodd yr Arglwydd Iesu yr oll o'r dydd hwn 
yn athrawiaethu yn y deml. Diwrnod oedd a lenwid 
hyd yr ymylon â gwaith. Y boreu dychwelodd i'r 
deml gan ddysgu ei ddysgyblion àr y ffordd wersi o 
ffydd, gweddi, a maddeuant, St. Matt. xxi. 20 — 22 J 
St. Marc xi. 22 — 26. Yn y deml Uefarodd ddam- 
megion — 1. y Uafurwyr anniolchgar ; 2. y ddau fab ; 
3. y gwr o berchen tŷ ; 4. y wledd briodas. Yr 
ymddyddan am arian y deyrnged. Oyhoeddodd 
wae uwch ben y Phariseaid. Troes ei gefn y tro 
olaf ar y deml, St. Matt. xxiv. ; St. Marc x. iii. ; 
8t. Luc xxi. 

Prydnawn dydd Mawrth, gwedi gadael y deml 
(St. Matt. xxv. ; St. Marc xiii.), gan eistedd ar gyfer 
y deml (St. Matt. xxiv. 1—3—51), Efe a ragfynegodd 
ddinystr y deml. Dyma y pryd y Uefarodd ddam- 
megion — 1. y deng morwyn; 2. y talentau; 3. y 
defaid a'r geifr ; 4. y ffigysbren ; 5. y gwas ffydd- 
lawn a doeth. "Y nos" aeth i Fynydd yr Olew- 
wydd, St. Luc xxi. 37. 



DYDD MEROHBB. 

Dyma y diwrnod yr aeth Judas at yr archoffeir- 
iaid i gytuno am fradychu yr Iesu. Dydd Mercher 
y gwerthu yw, St. Marc xiv. Yr oedd gelynion 
dicheUgar oddi aUan (adn. 1, 2) yn syohedu am 
waed y Oyfiawn, a bradychwr oddi mewn yn Uosgi 
o chwant am fudrelw i'w werthu, adn. 10, 11. 
Ychydig o hanes gweithredoedd y dydd hwn sydd 
genym. Ymddengys fel gorphwysfa wedi Uafur 
cyn y storm. 

DYDD IAU Y OABLU A DYDD 0YWTAP Y 
DYODDBFAINT. 

Dygwyddiadau y dydd : Y dysgybUon yn parotoi 
y Pasc, St. Marc xiv. Yn yr hwyr yn bwyta y Pasc 
St. Marc xiv. 17; St. Luc xxii. 14. Tra wrth, 
swperu, yn golchi traed ei ddysgybHon. Yn 
sefydlu ac ordeinio sacrament ei gorff a'i waed yn 
Swper yr Arglwydd. Yn rhoddi y tamaid i Judas. 
Yr ymddyddan difrifol a dwfn gyda'r dysgybUon, 
St. Ioan xiv. — xvi., a'r weddi fawr gyfryngol, xvii. 
Orist yn myned aUan o'r oruwchystafeU (St. Ioan 
xviii.) ar ol canu mawl, St. Marc xiv. 26. Àm waith 
difrifol y nos hon darUener St. Matt. xxvi. 36, 37, a 
St. Luc xxii. 39 — 71. Cadwyd y Gwaredwr mewn 
ingoedd drwy y nos o'r " ing a'r chwys gwaedlyd " 
yn yr ardd i lys Caiaphas, ger bron Annas, a 

DYDD GWBNEB Y GBOGLITH 

ger bron Pilat yn gyntaf, St. Luc xxiii. 1 ; St. Ioan 
xviii. 26; yna ger bron Herod, adn. 8; drachefh 
ger bron Püat. Ei draddodi, ftlangeUu, gwawdio, 
coroni â drain. Arwain i'w groeshoeUo, St. Luc 
xxiii. 26. Simon yn ei helpu i ddwyn ei groes. Y 
gwragedd yn wylo. Cyrhaedd Calfaria. Ei groes- 
hoelio y drydedd awr, St. Marc xv. 25. 
Y Uais oddi ar y groes — 

1. St. Luc xxiii. 34. — Gweddi gyfryngol Crist fel 
archoffeiriad. 

2. St. Luc xxiii. 43.— Crist y Gwaredwr yn achub 
hyd yr eithaf, ac agoryd teyrnas nef i bawb a gred- 
ant. 

3. St. Ioan xiv. 27. — Mabol gariad yn darparu 
dros yr amddifad. 

4. St. Matt. xxvii. 46.— Gweddi ffydd yn y tywyU- 
wch, a'r amddifad yn galw ar ei Dduw. 

5. St. Ioan xix. 28. — Y corff yn wan. Ingoedd 
corfforol y coUi gwaed. 

6. St. Ioan xix. 30. — Y dyferyn olaf o gwpan 
Gethsemane. Cyffawniad yr oU. 

7. St. Luc x*iii. 46. — Goleuni yn yr hwyr. Crist 



Digitized by 



Google 



88 



TB HAUL. 



yn y goleuni. Y Uygaid ar ymadael yn gweled 
gwén y Tad. 

"Efe, &c, gyda'r cyfoethog yn ei farwolaeth," . 
Lue xxii. 50 — 56 ; St. Ioan xix. 38 — 42. 

dydd 8ADWBN ( T Sàbbath luddewiŷỳ. 

Gorphwysai corff yr Arglwydd Iesu yn y bedd, a 
gorphwysodd y dysgybhon athrist a'r gwragedd 
sanctaidd dros y Sabbath, St. Luc xxiii. 56. 

8UL Y PASC. 

Nid oes genym ofod ac elai meîthder ein hysgrif 
yn faich pe yr ymdrechem nodi ffeithiau mawrion y 
dydd hwn. Dyry yr efengylwyr un bennod bob 
un at wasanaeth hanes y Pasc oyntaf. Y dydd 
cyntaf o'r wythnos. Dydd yr Arglwydd. Y dydd 
y rhoddwyd yn gyflawn y commissiwn mawr i'r 
Àpostolion, St. Ioan xx. 19—23. Dydd y llawenydd 
nefol. Dydd y maddeu i'r naill y llall (Efe a gyfod- 
odd i'n cyfìawnhau). Dydd yr adnewyddu cyfeillach 
('• Dos, dy wed i'm brodyr ac i Pedr "). Dydd gobaith 
penaf dyn. " Crist a gyfododd oddi wrth y meirw, 
ac a wnaed yn flaenffrwyth y rhai a hunasant." 



SIMON YN CAEIO'B GBOES. 

Yn nhawelwch dwfh ei fawredd, 

Dacw Frenin nef a byd, 
Yn ymblygu at ei groesbren 

Garw mewn addfwynder mud : 
Ias marwolaeth araf gerddai 

Trwy y cread pan oedd Duw 
Yn cyfodi ar ei ysgwydd 

Holl drueni dynol ryw. 

Gyda'i groesbren ar ei ysgwydd, 

Mentrodd Ef i'w farwol loes, 
Tra'r oedd pwysau byd colledig 

Yn grogedig wrth ei groes : 
Ddwyfol glwy' ! anfeidrol ofid ! 

Mae yr Hollalluog fraich 
Gododd fydoedd i'w cyssawdiau 

Yn ymollwng dan y baich. 

Dacw Simon o Cyrene 'n 

Plygu dan y croesbren erch, 
Tra dyferai dros ei galon 

Ddafhau gofld pur a serch : 
Codai'r addfwyn Oen ei wyneb 

Lleddf a gwaedlyd ato ef, 
Ac o'i drem i galon Simon 

Lüfodd môr o wawl y nef . 



Serth yw'r ffordd a thrwm y croesbren, 

Chwardd y gelyn ar bob tu ; 
Gyda'i fywyd ar ei ysgwydd, 

Simon ddaeth i Galfari : 
Fraint oruchel ! eiddigeddu 

Mae cerubiaid gwynion gwawr, 
Tra mae'r Tad yn siriol wenu 

Ar ei wen orseddfainc fawr. 

Prin y gwyddet pan yn cario'r 

Groes fod " Duwdod yn y dyn," 
Ac ni theimlaist eto'i nerthoedd 

Dwyfol dan dý fron dy hun : 
Hon fydd gaUu cryfa'r nefoedd, 

Hon fydd sail dy fywyd di ; 
Ti gei eto deimlo'i nerthoedd, 

A chei farw drosti hi. 1 • 

Dyma fraint fwy anrhydeddus 

Na phe cawsai'th enw gwiw, 
Flamio byth drwy'r eangderau 

Ar fynwesau bydoedd Duw : 
Gwyn dy fyd, Cyreniad anwyl ! 

Os bu'th ysgwydd dan y groes, 
BeUach bydd dy ben dan goron 

Bywyd dros anfarwol oes. 

£lij>bybh. 

'Barna rhai i Simon ddyoddef merthyrdod ; o ganlyoiad, y 
cyfeiriad yma. 



GOHEBIAETHAU. 



DIBWE8T. 



At Oìygydd Ye Hatjl. 

Syb, — Tn Abertawe y dydd o'r blaen cyfeiriodd 
maer y dref, sef Syr J. DiUwyn Llewelyn, PenUer- 
gare, at y meddwdod enbyd a gymmer le yn y dref 
uchod. Dywedai fod dros bum cant o ddynion wedi 
cael eu cospi am feddwi yn ystod y flwyddyn ddi- 
weddaf yn Abertawe, tra nad oedd ond tri tafarnwr 
wedi cael eu gwysio o flaen yr ynadon am roddi diod 
i feddwon, ac fo d dau o'r achosion hyny wedi cae 
eu taflu aUan. Galwai ar y prif gwnstabl i roddi gwy- 
bodaeth, pan fyddai dyn yn cael ei ddirwyo am feddw- 
dod, ym mha le yr oedd efe wedi cael y diodydd oedd 
wedi ei feddwi : nis gaUwn weled nad yw cais maer 
Abertawe yn berffaith resymol, ac yn ofynol hefyd er 
ymdrechu cael gafael yn y ûynnoneUau hyny o ba rai 
y tardda meddwdod aUan. 

Cospa y gyfraith am feddwi. Mae y gyfraith 
hefyd yn cospi am roddi diod i ddyn meddw. Os oea 
pum cant o feddwon yn gospadwy yn Abertawe yn 
ystod un flwyddyn, mae yn rhaid fod yno hefyd 



Digitized by 



Google 



YR HATJL. 



89 



gynnifer a hyny o dafarnwyr wedi gwerthu diod 
iddynt, a thrwy hyny eu bod wedi meddwi ; neu fod 
yr un tafarnwr wedi bod yn offerynol i feddwi mwy 
nag un, a dylai pob un gael ei cospi am werthu y 
diodydd. Rhaid addef mai masnacn lled anhawdd 
yw eiddo tafarnwr mewn cyssylltiad â gosod terfyn 
ar yr yfed o fewn graddau cymmedroldeb ; nid wyf 
yn meddŵl fod tafarnwyr yn waeth nag unrhyw 
ddosbarth arall o fasnachwyr. Pwnc penaf mewn 
masnach yw cael gwared ar y nwyddau a chael arian 
am danynt, ac ambell i fasnachwr sydd yn ofalus 
iawn i beidio gwerthu dim i'w gwsmer sydd yn 
debyg o fod yn niweidiol iddo : ei brif bwnc ef ydy w 
gwneyd arian, gwneyd masnach dda. 

FeÜy gwelwn fod hunanles yn symbylydd enbyd 
i'r tafarnwr i werthu diodydd i ddyn sydd wedi cael 
gormod yn barod, os ca efe arian am danynt. Yn 
wir, yr wyf cyn hyn wedi clywed tafarnwyr yn 
ymdrechu gwthio eu nwyddau. Rhaid i mi gyfaddef, 
profiad fy sylw i ydyw, nad yw tafarnwyr yn 
gyffredinol yn talu y nesaf peth i ddim o sylw i 
ofynion y gyfraith i beidio roddi diod i feddwon ; 
canys yn anffortunus ymddengys fod yna ry w gyd- 
ddealltwriaeth rhwng y tafarnwr a'r heddgeidwad 
sydd yn ei wylio. Nid ammhëus i gyd yw yr 
aml ystorîau a ledaenir ar hyd y wlad o'r modd y 
gwna y tafarnwr ofalu am ddecanteraid o ddiod 
dwym, neu ddogn o grog i'w wyliwr i'w gadw yn 
wresog rhag oerfel yr hin a gwynt difaol y nos- 
weithiau; fel y buais yn gobeithio lawer gwaith fod 
ein heddgeidwaid yn ddirwestwyr trwyadl fel na 
fyddai modd eu temtio i esgeuluso eu dyledswydd 
drwy gael eu llwgrwobrwyo gan y tafarnwr. 
bosibl fod llawer i heddgeidwad hefyd wedi cael ei 
ddigaloni i wysio tafarnwyr o flaen y fainc, am fod 
yr ynadon fel rheol yn dyner iawn o'r tafarnwyr ac 
yn barod i'w rhyddhau os bydd modd. 

Dywedai Mx. Sanders, cyn-faer Caerdydd, mewn 
llythyr yn y South Wales, wrth ddiolch yn wresog i 
Mr. Llewelyn am ei gynnyg rhagorol, ei fod ef wedi 
teimlo yr un anhawsder yrig Nghaerdydd — fod yno y 
flwyddyn ddiweddaf dros chwe chant wedi eu dirywo 
am feddwi, a dim un tafarnwr wedi ei wysio na'i 
gospi. Dywedai un heddgeidwad wrtho, "Fod ofn 
yr heddgeidwad ar y tafarnwr, ac fod ofn y tafarnwr 
ar yr heddgeidwad." Dywed ynad yn Uundain 
hefyd fod bron yn ammhosibl cael tystiolaeth o 
werth dim gan heddgeidwad yn erbyn tafarnwr ; fel 
hyn rhaid credu fod rhyw ddeaUtwriaeth ddirgel- 
aidd rhyngddynt, a byddai yn fendith pe byddai 
raid i bob heddgeidwad i fod yn ddirwestwr. 
Bhaid addef nad yw yn beth hyfryd iawn i hedd- 



geidwad fyned i mewn i dafarn ac edrych ansawdd 
y cwsmeriaid, neu hyd yn nod wylio heb fod yn 
neppell oddi wrth y drws ; eithr dyma ei waith, a 
gwylio y fasnach feddwol yw ei brif waith mewn 
gwirionedd, a dylai ar bob cyfrif ei gyflawnu, neu 
daflu ei^wydd i fyny. Dywedai un wrthyf fod 
eisieu gwell dosbarth o heddgeidwaid, ond pa fodd 
mae eu cael nis gwn. 

Sicr yw y dylai awdurdodau trefydd a dinasoedd 
ddyfeisio rhyw drefn i ddifodi y meddwdod enbyd 
gymmer le ar hyd eu hystrydoedd. Cynnygiai Mr. 
Brain, cadeirydd undeb y darllawyr, yn y Westem 
Mail, wneuthur allan mai nid yn y tafarnau 
trwyddedig, ond yn y tai smwgl, y clybiau, a siopau 
y maelwyr y ca dynion y trwyth a'u meddwant. Ni 
wnawn wadu nad oes yfed yn y cyfryw leoedd ; ond 
y mae yn ddiddadl fod y meddwon hyn a ymlwybr- 
ant yn wyrgeimion ar hyd ein heolydd ar ddydd Sant 
Mabon, ar nos Sadwrnau, a nosweithiau ereill, yn 
cael eu gwneyd yn feddwon yn nhafarnau trwydd- 
edig ein gwlad, y mwyafrif mawr, beth bynag, os 
nad yr oll o honynt. Dylai niainc yr ynadon a holl 
1 hedd luoedd y wlad osod eu troed i lawr yn gadarn 
yn erbyn y fath arferiad gwarthus a dinystriol: dylid 
clirio ein heolydd o feddwon. Duw nertho y ddau 
allu uchod. Tdwyf, &c, 

Parh Road, PontypwL D. Ff. Dafis. 



CYITTEDD Y GWRAGEDD. — MBROHBD GWEINI. 

At Olygydd Yb Hatjl. 

Goddefwoh i mi, fel gwraig wedi oael gryn lawer o 
gyfleusdra i adnabod cyflwr fy rhyw yng Nghymru, 
derbyn rhan o'u camwri, a bod yn gyfranog o'u 
gwendid, ddadleu peth o'u hachos yng ngwyneb 
Ratd, llygad goleuni. Gwraig wedi cael ei geni a'i 
magu yn y wlad ydwyf, wedi priodi yn y wlad, ac 
yn byw yn y wlad. Yr wyf hefyd wedi priodi llenor 
da, yn meddwl gryn dipyn o'i wybodaeth rama- 
degol, ac yn un digon parod i fy helpu i ysgrifenu yn 
ramadegol. Y mae yn barod i wneyd hyn am fy mod 
innau yn gofalu fod ei bryd bwyd ef yn barod yn ei 
amser yn wastod, y bwrdd yn lân, a'r aelwyd gyda'r 
nos heb ddim lludw i'w weled yng ngwaelod y grat 
nac ar gareg yr aelwyd, a bod yr efail a'r poher a'r 
holl offerynau tân yn loewon. Gadëwch i mi gyffesu 
un peth ar y dechreu, er mwyn dangos i chwi pa 
fodd yr wyf yn cael help y gwr i ysgrifenu. GaU 
fod gwallt Uaes sidanaidd, neu grych cydynog, Uygaid 
caruaidd, a gwyneb teg yn rhwyd dda i ddal dynion. 



Digitized by 



Google 



90 



YR HATJL. 



T mae merched yn dal eu gwŷr yn rhy aml drwy 
swyn yr edrychiad a'r wisg allanol, ond drwy ofalu 
am angenion y cylla a chysuron yr aelwyd y mae 
eu cadw — cadw eu serch, eu cymdeithas calon, a 
pheri iddynt garu ein boddhau ni, eu gwragedd, 
mewn pethau bychain. • 

Wel, yrŵan, fy nghwyn cyntaf o gamdriniaeth 

ym mysg amaethwyr ein gwlad jw f fod y merched 

yn cael eu gorweithio. Nid oes dim un ddadl am 

hyn. Yr oedd gan fy mam bob amser ddwy forwyn 

ẁeini ; ac y mae genyf finnau er ys dros ugain mlyn- 

edd ddwy forwyn yn barhäus, a digon o waith 

iddynt. Yr wyf yn ysgrifenu oddi ar brofiad, a 

gallaf gymharu gwaith y gweision a'r morwynion, 

am ein bod yn cadw tri gwas a dwy forwyn. Dyma 

i chwi wirionedd na ellir ei wadu yn chwe sir 

Gogledd Cymru. Y mae geneth weini, "morwyn 

fach" sir Gaernarfon, a "hogen" sir Ddinbych, yn 

gweithio yn galetach na chaethferch bron. Y mae 

geneth bymtheg oed yn y sefyllfa yma yn gweithio 

yn galetach fel rheol na gwas fferm deunaw oed. 

Nod fawr eu mamau ydyw cael cyflog afresymol 

iddynt, a nod fawr y feistres a'r "forwyn fewr" 

ydy w tynu peth afresymol o waith allan o honi. Y 

mae geneth o'r oedran yma yn fwy ewylìyegar na 

bechgyn o'r un oed, ac y mae ei diwrnod gwaith yn 

hwy bron o'r hanner, ac yn fwy dyfalbarhäus, yn 

enwedig yn y gauaf, na diwrnod gwaith bechgyn. 

Y mae gwaith y tŷ yn myned ym mlaen ar wlaw a 

hindda, eira a rhew, Sul a gwyl, a bydd enwau 

Bessi, Betti, a Lizzy yn diaspedain o ryw gẁr o'r tŷ, 

a hithau ar dithfa barhäus, rhwng y briws a'r gegin, 

a'r cytiau moch ar hyd y dydd ; y gyntaf o'i gwely 

y boreu, a'r olaf i fyned iddo y nos. Cyn bod yn 

ugain oed, y mae aelodau yr " eneth weini " wedi 

cluòio, a chyrff llawer o honynt heb gael chwareu 

teg i dyfu. Mewn gwirionedd, y mae defnydd 

gwragedd y llafurwr a'r crefftwr yn cael cam yn eu 

genethod, a mamau yr oes ddilynol yn heneiddio 

yn gynamserol. Gwreiddyn y drwg ydyw arian- 

garwch tadau a mamau yn ceisio cyflogau afresymol 

i'w plant, ac ariangarwch meistresau yn ceisio 

morwynion rhy weiniaid, a cheisio tynu gormod 

allan o'u crwyn. Os mynwn ni wneyd ein dyled- 

swydd i'n cenedl, mynwn chwareu teg i egin ein 

gwragedd — i'r eneth weini yn nechreu ei gyrfa. 

Bhodder iddi gyflog gweddus, cyfarwyddyd i wisgo 

dillad cynhes (nid rybanau cochion), digon o fwyd 

iach, wyth awr o leiaf o gysgu, gwaith rhesymol 

parhäus, a dysger iddi ufuddhau i'w chyflogwyr, a 

pharchu ei hun. A dyma i chwi bennill neu ddau 

o waith John y gwr i ddiweddu y tro hwn : 



Hardd ar eneth bod yn ddystaw, 
Bod yn wylaidd, bod yn flaenllaw, 
Gyda'i gwaith yn lanwaith drefnus, 
Gwneyd yr aelwyd yn gysurus. 

Bod yn ddystaw ar yr heol, 
Bod o f ewn y tý yn siriol ; 
Cadw ei holl gyfrinach calon 
Rhyngddi a'i rhieni yn flEyddlon. 

Cofio ei gweddi hwyr a boreu, 
Cofio'r dydd ei dyledswyddau ; 
I'r daionus rhoi ufudd-dod, 
Peidio credu'r llyfn ei dafod. 



Yr eiddoch, 

Mabgabbt Hughes. 



MESUR TALU Y DEGWM ARDRETH. 

{The Tithe Rent-charge Recwery BiU.) 

Nis gwyddom am gyfìeithad mewn arferiad o'r gair 
tithe rent-charge. Er fod degwm wedi ei ddilëa erys 
dros ddeugain mlynedd drwy gyfnewid tâl penodol 
yn ei le, a hwnw yn aros ar y tir fel blaen ardreth— 
neu y tâl cyntaf arno i gael y flaenoriaeth ar bob 
tâl arall — fe erys yr enw yr un arno hyd heddy w yng 
Nghymru. Tithe Rent-charge (neu ardreth yn üe 
degwm) ydyw yr enw yn y gyfraith, a dyna yr enw 
arferedig yn Lloegr. Ond cedwir yr enw deg-wm ar 
yr ardreth yma yng Nghymru, er mai blaen ardreth 
ar y tir ydyw yn dyfod o boced y meddiannydd mewn 
gwirionedd heb fod erioed yn eiddo iddo, o herwydd 
ni bu y tir erioed (mor bell ag y mae hanos yn 
myned) yn y wlad hon heb y tâl hwn arno. Ghrar- 
eiddiad Eglwysig ydyw gwareiddiad yr ynya hon. 
Eglwyswyr, yn yr ystyr o ddynion mewn urddau 
Eglwysig ac o dan reolaeth Eglwysig, a f u yn dysgu 
amaethyddiaeth yma gyntaf erioed, ac yn dwyn i 
mewn hawliau personol a meddiannau drwy gyfraith 
reolaidd a llysoedd barn. A dysgwyd i'r genedl 
dalu degwm o'r dechreu, nes graddol ddwyn y rhan 
fwyaf o lawer o holl dir *y deyrnas dan ddegwm. 
Ue yr erys degwm, neu flaen ardreth ar 
dir, y mae ei fodolaeth bresennol yn brawf oi fbd 
arno cyn dyfod i feddiant yr un o'i berohennogion 
presennol na'u teuluoedd. 

Felly yn y ddadl ar y mesur dan sylw yn Nliý y 
Cyffredin, cydnabyddai pawb mai. 

EIDDO AO JSfTD TEETH YW Y DEGWM. 

Nid oedd yno ddim un áyn a^m ei ddilëu neu ei eym- 
mud oddi ar y tir. Daeth i'r amlwg dair plaid 
neillduol, a dyma hwy — 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



91 



1. T Radicaliaid eithafol. T mwyaf blaenUaw 
o'r aelodau Çymreig yn eu mysg oedd Mr. Lloyd 
George. Myn y blaid hon mai eiddo gwladwriaethol 
ydyw y degwm. Nid eiddo plwyfol a feddylia, ac 
nid eiddo sirol na lleol mewn un modd, ond eiddo 
ag y dylid cymmeryd gafael arno gan y wladwriaeth 
a'i gymhwyso at achosion gwladwriaethol, gyda 
golwg neillduol ar addysg uwchraddol. Pleidleisiodd 
Mr. Lloyd George bob tro yn erbyn pob lleihâd, a 
phob gostyngiad yn swm y degwm. Y degwm a'r 
oll o'r degwm yn gyflawn a fynai efe oddi ar y tir, 
pe y byddai y degwm yn ddwywaith mwy na y r rhent 
arno. Nid oedd ganddo drugaredd ar na ffermwr 
na meddiannwr. Gallwn grynoi ei holl egwyddor 
i un frawddeg — "Peidiwch â gostwng un geiniog 
yn y degwm, ond trowch yr oll at addysg." 

2. Y blaid arall oedd y meistriaid tir a elwir yn 
aml yn Dorîaid. Rhoddes 8yr William Harcourt — 
"Sion bob ochr" gellweirus y Senedd — ddysgrifiad 
teg o'r adran eithafol o'r rhai hyn pan eu dysgrifìodd 
fel " cyfeillion cariadus yr Eglwys bob amser ar yr 
ammodau iddynt hwy gael ei hysbeilio fesur yehydig" 
Amcan penodol y rhai hyn oedd lleihau y degwm 
daliadau. Ceisient eu tynu i lawr Ue y byddai y 
degwm yn fwy na'r rhent. Yr oedd y blaid hon a 
phlaid Mr. Lloyd George yn parhäus groesi eu gilydd, 
a syn gan amaethwyr sir Gaernarfon yn sicr oedd 
gweled hanes Toriaid yn ceisio lleihau y degwm, a'r 
holl aelodau Cymreig bron, dan arweiniad Mr. 
Lloyd George, yn ei gadw i.fyny — cadw ei bris i 
fyny. 

3. Y drydedd blaid oedd mwyafrif y tŷ, gwleid- 
yddwyr ymarferol yn ewyllysio gwneyd cyfìawnder 
ar bob Uaw. Ystyrient hwy mai eiddo yr Eglwys 
ydyw y degwm, ac y dyUd ei dalu yn union fel pob 
dyled araU. DarUenasant y mesur y drydedd waith 
drwy fwyafrif o 89 mewn tŷ o 411, sef 250 a 161 
yn erbyn. 

PLATD T DRWO-FALAIS. 

Drwg genym oedd gweled un adran o'r Eadicaliaid 
tra yn ymdrechu â'u hoU egni na thynid ceiniog i 
lawr yn y degwm, yn rhagrithiol ymdrechu dangos 
eu hunain yn gyfeülion deugain mil (?) o dyddyn- 
feddiannwyr (Jreeholders) yng Nghymru. Blaenorai 
Mr. G. Osborne Morgan y gad yma. Daeth aUan 
wedi ymgrebachu mewn bychander diystyrUyd i 
boeri yng ngwyneb Eglwys ei dadau. Ymdrechodd 
â'i hoU aUu daflu pob anhawsder ar ffordd taliad y 
degwm, tra yn mynu eadw y degwm yn ei lawn 
bris. Oymmerodd yn benderfynol ochr trais sc 
anghyfìawnder. Dywedai mewn un bleidlais fod y 
degwm yn gyfiawn eiddo a ddyUd dalu, ac ymdrech- 



odd â'i bleidlais nesaf roddi pob rhwystr ar ffordd 
ei dalu i'r offeiriaid Eglwysig, er mwyn ymdrechu 
codi terfysg a chael cwyn yn erbyn yr Eglwys i'w 
hysbeüio. Yn ol dicheU gynghorMr. Osborne Morgan 
a Mr. Lloyd George y mae yr Eglwys i fod yn offeryn i 
ddal meddiant o'r degwm yn ei gyflawnder, ac i'w 
godi drwy foddion gorfodol terfysglyd, fel ag i 
hyrwyddo trosglwyddiad yr eiddo o ddwylaw tenant 
a meistr tir iddynt hwy a'u plaid. "Gwaetha' i 
ddyn ei ddyn ei hun," ac feUy gwaethaf o elynion 
yr Eglwys ydyw mab hen offeiriad Conwy. Nid y w 
Mr. Osborne Morgan yn deaU Cymraeg, ond fe aU 
ddeaU beth a feddyHr wrth eorruptio optimi. Amcan 
penaf y ddau gyfreithiwr o fwrdeisdrefi Arfon a 
Dwyreinbarth Dinbych oedd cyfreithloni terfysgoedd 
a chefnogi erlid yr Eglwys. 

DARPARIAETHAU Y ME8UR. 

Y tair egwyddor ar ba rai y seilir y mesur yw (a) 
Fod y degwm i'w dalu yn unióngyrchol gan y tir- 
feddiannwyr; (b) Lle y byddo yn rhaid ei godi, drwy 
gyfraith y gwneir hyny drwy roddi gwys o Lys y 
Mân-ddyledion ar y tir-feddiannwr; (c) Lle y byddo y 
degwm mor uchel fel ag i beryglu triniaeth y tir, ei 
fod i'w ostwng, fel na byddo dros ddwy ran o dair o'r 
ardreth. Rhaid wrth gymhorth cyfeithiwr bob amser 
i ddeaU cyfraith newydd, ond credwn mai ychydig, 
mewn cydmariaeth, fydd o alw am dani yngNghymru. 
Y syniad cyffredinol fod y degwm yn dreth orthrymus 
a barodd i'r terfysgoedd gwrth-ddegymol gyfodi o 
gwbl. Y mae y syniad hwn w yn araf gael ei symmud 
ymaith. 



SWYDDFEEINIAD Y PABYDDION. 

Tair safle wleidyddol sydd yn ol cyfansoddiad a 
chyfreithiau Prydain Fawr yn waharddedig i Bab- 
yddion eu Uenwi, y benaf yw y Goron, jt ail yr 
Arglwydd GangheUydd, a'r drydedd Rhaglawiaeth 
yr Iwerddon. Paham, meddai rhy wun y cauir aUan 
Babyddion o'r swyddau hyn? Yr ateb yw, mai 
trefhiad a deddfwriaeth wladol a elwir yr Olyniad 
Protestanaidd sydd yn cau Pabyddion aUan o'r 
swyddau. Yn nheyrnasiad y Frenines Anne a'r 
flwyddyn 1700 y gwnaed y ddeddf a elwir yn 
Ddeddf Sefydliad (Act of Settlement) f gan ychwanegu 
at ddarpariaethau ereül fod yn rhaid i etifedd yr 
orsedd a'r pencoronog fod yn Brotestant. Nid oes 
neb a aU roddi y rheswm paham y gofynir i ben- 
ooronog Prydain fod yn Brotestant mewn geiriau 
cryfach a mwy oryno nag a wnaeth Mr. Gladstone 



Digitized by 



Google 



92 



TE HAUL. 



yn ei bampUet ar awdurdod uwchafol y pab. Dyma 
eiriau Mr. Gladstone yn y flwyddyn 1874: " Ni 
ddichon neb ymuno ag Eglwys Rhufain heb ym- 
wrthod â'i ryddid moesol a meddyliol, a gosod ei 
ddyledswydd foesol a gwladol at drugaredd un 
arall." Y pab a feddylir wrth yr " un arall" yma. 
Yr oedd Iago yr Ail wedi " gosod ei ddyledswydd 
foesol a gwladol ar drugaredd" y pab, ac wedi 
aberthu rhyddid, annibyniaeth, ac anrhydedd y 
deyrnas, a thrwy chwyldroad a diorseddiad y brenin 
yr ennillwyd hyn yn ol. Gwnaethai Iago yr Ail yr 
oll yn enw rhyddid cydwybod a chydraddoldeb 
crefyddol. Cafodd yr holl deyrnas weled yn fuan 
am ryddid cydwybod a chydraddoldeb crefyddol 
mai rhyddid i'r blaid fwyaf drahäus orthrymu yr oll 
o'r gweddill a olygid, ac felly darparwyd deddf i 
gau allan o'r orsedd babydd, o herwydd, fel y dy wed 
Mr. Gladstone, " na ddichon neb ymuno ag Eglwys 
Rhufain heb osod ei ddyledswydd foesol a gwladol 
at drugaredd " y pab. Yr Arglwydd Ganghellydd 
ydyw cynghorwr personol cyfrinachol y pencoronog, 
ac fel y dywedir, " Ceidwad y gydwybod freninol ; " 
ac Arglwydd Raglaw yr Iwerddon ydyw cynnrych- 
iolydd y pencoronog yr ochr draw i Sianel Sior. A 
thybir gan luaws mawr, mwyafrif y deyrnas ef allai, 
fod yn rhaid cadw y ddwy swydd yma allan o 
feddiant dynion a edrychant ar y pab yn uwch na 
brenines neu frenin Prydain, ac a gredant ei fod 
ef yn frenin breninoedd, a'i ddeddfau (decrees) yn 
fwy pwysig na deddfau y wlad. Am danom ein 
hunain, nid ydym yn benderfynol iawn ar y pwnc, 
pe na pheryglid yr orsedd yn ormodol, o herwydd 
ein bod yn credu y gall y deyrnas amddiffyn ei 
hiawnderau. Eto gwell ydyw peìdio gwneyd cyf- 
newidiad hyd oni welir ei fod er lles. Ond yr hyn 
sydd ddirmygus ydy w, y dull yr ymdrechwyd gwneyd 
y cyfnewidiad. 

Amcan hunanol, dichellgar, oedd gan Mr. Glad- 
stone yu dwyn y cynnygiad ym mlaen. Cynllun 
yr Herodianiaid a'r Saduceaid oedd ganddo. Ym- 
drechu taflu asgwrn cynen i ganol plaid y Uy wodr- 
aeth a wnai. Os bydd i'r llywodraeth adael i'r 
mesur basio, bydd iddynt dramgwyddo dros flliwn 
a hanner o Brotestaniaid yr Iwerddon, a gosod eu 
hunain yn agored i gondemniad mwy na hanner 
eu plaid, a'r oll o'r Ymneillduwyr yn Lloegr, 
Cymru, a Scotland. O'r tu árall, os gwrthwyneb- 
ant y mesur tramgwyddant y bendefìgaeth Babyddol 
a Cheidwadwyr Pabyddol Lloegr. Dyma gynllun 
Saduceaidd a Herodianaidd Mr. Gladstone, ac y mae 
yn druenus o anfoesol. Peth poenus i'r eithaf ydy w 
gweled ysgolhaig deallus a Christion defosiynol yn j 



ymostwng dan goron penwyni i droi doethineb yn 
gyfrwysdra, a gwybodaeth wleidyddol yn ddichell. 
Ond gallai y gofynir, onid ofnai Mr. Gladstone golli 
ymddiried yr Ymneillduwyr ? Na ofna yn awr. 
Deng mlynedd yn ol fe ddywed ei fod yn ofni hyny, 
ac felly pan mewn swydd gwrthododd agor y swyddi 
hyn i'r Pabyddion ; ond erbyn hyn y mae Mr. G-lad- 
stone wedi gweled llawer mwy o'r YmneillduwyT a'u 
hymddygiad, eu proffes a'u gweithredoedd. Y mae 
wedi eu gweled yn llyncu cwpanaid ar ol cwpanaid 
a philsen ar ol pilsen o'i physigwriaeth wleidyddol 
croes i'w holl deimlad blaenorol, fel y dysgwylia 
iddynt lyncu uchel gais y babaeth yn ei holl fawredd 
yn awr, a Mr. ParneU yn ei hoU aflendid cyn blwyddyn 
i heddyw. Mewn gwirionedd y mae Mr. Gladstone 
yn dangos yn ei weithredoedd ei fod yn credu mai 
dynion ydynt a eUir eu prynu, neu lwgrwobrwyo, i'w 
ganlyn i bob man ; ac os edrychwn at ddau begwn 
olwyn fawr Radicaliaeth Gymreig, fe welwn fod 
Phariseaeth lednais un pegwn yn barod i'w am- 
ddiffyn gyda'i hoU reitheg fedrus, a Philistiaeth y 
pegwn araU gyda'i hoU udgyrn a phastynau. 



Y WASG. 

" St. Davids Diocesan Direetory with Calendar, 1891." l 
Edited by the Rev. W. Davtes t Llanllawddog Vicarage y 
Llanpumpsaint, R.S.O., South Wales. 

Y mab argraffiad y flwyddyn hon o'r Saint Daeida 
Diocesan Dẁectory yn dangos yn eglur fel y mae yr 
Eglwys yin mam esgobaeth wasgarog ac eang Cymru 
yn myned ym mlaen gyda chamrau mesurol a chyf- 
lymder cynnyddol. Rhaid i'n sylwadau fod yn 
frysiog ar gyfrol yn cynnwys 286 o dudalenau, a'r 
rhan fwyaf o honynt o angenrheidrwydd yn Uawn o 
enwau a ffugyrau. 

Cymmerwn ychydig o esamplau o waith y ddwy 
flynedd ddiweddaf aUan o dudalen 153 o'r Directory. 
TreuUwyd mewn rhoddion gwirfoddol yn ystod y 
ddwy flynedd flaenorol ar Eglwysi newyddion. 





P- 


Bt. Miçhael, Aberystwyth 


... 8750 


S t. Gabriel, Abertawo ... 


... 5923 


St. Luke, Cockett 


... 3100 


S . Jnhn, Gaerfyrddîn... 


... 2000 


St. Davids, Ystalyfeia... 


... 2000 


CfL\HÌ Anwes, Traianglae 


... 955 




22 f 728p. 



(JaerfyrUdin : argralîwyd gan W. Spurrell a*i Fab. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



93 



Capelydd cenadol— 

St. Jude, Abertawe 

Llaniltyd 

All Saints, Llanelli 

St. Paul, Llanelli 

Morrìston 

Llannon 

Llanarth 

Bryn Mawr ... 

Adgyweiriad Eglwyaydd — 

St. Thomas, Abertawe... 

Llangadoc ... 

Bronllys 

Holy Trinity, Abertawe 

Mydrim 

Rhayader 

Abergwili 

Llandysi lio-gogo 

44 o Eglwysi ereill 

G waddoliadau — 

Brynmaen ... 
St. Mark*8, Abertawe ... 
Llanfìhangel Geneu'r Glyn 
Deunaw o blwytydd ereill 



Pariih JRooms 



1007 
813 
450 
316 
447 
280 
270 
270 



2846p. 

6277 
1962 
1222 
1076 

720 

550 

480 

410 
5129 



16,826p. 

. * 1400 

500 

. 100 

, 5545 

7545p. 
. 1345 



Ni chymmerir i mewn yma y rhoddion at 
ddodrefnu Eglwysydd, ac adeiladu Persondai ac 
ysgolion. Y mae yr oll o'r rhoddion gwirfoddol at 
adeiladau a gwaddoliadau Eglwysig am y ddwy 
flynedd yn diweddu Mehefin y 30fed, 1890, yn 
62,769p., neu ddwy fil a thrigain saith gant a naw a 
thiigain o bunnoedd. 

T mae ol llafur a gofal mawr ar y Directory, a 
cheir ynddo gyflawnder o bob gwybodaeth angen- 
rbeidiol mewn perthynas i'r Eglwys yn gyfreithiol, 
ymarferol, a gweithredol, ac ym mhob rhan o'r byd, 
gyda hanes ei gwahanol gymdeithasau cenadol 
cartrefol a thramor. Dyma rai ffeithiau dyddorol. 

Gwariwyd at gynnal curadiaid y flwyddyn ddi- 
weddaf — 



Pastoral Aid 8ociety ... 
Curate Aid Society ... 
S.P.G. Society 
Cymdeitnas Genadol yr Eglwys 



P- 
... 51,149 
... 90,091 
...125,038 
...260,282 



A syn fydd gan lawer feddwl fod ein cymdeithas 
genadol henaf, y Gymdeithas er Lledaenu Gwy- 
bodaeth yr Efengyl mewn Gwledydd Tramor, wedi 
gwario er ei chychwyniad yn y flwyddyn 1701, 
5,502,495p., neu bum miliwn a hanner o bunnoedd. 
Am waith Eglwys Loegr gellir dweyd yn gymhwys, 
"Maes ei llafur yw y byd." Y mae golygydd y 



Birectory a'r cyhoeddydd yn deilwng o glod a chefh- 
ogaeth yn nygiad allan gyfrol mor wasanaethgar ac 
mor rad. 



LLYFÄAU i'B IEUENOTYD. 

Y mae ger ein bron yn awr ddau o lyfrau bychain 
hyfforddiadol at wasanaeth yr ieuenctyd, o waith y 
Parch. W. Davies, Llanfihangel Àbercowin, St. 
Glears, sef " Holwyddoreg neu Gatecism i'r Ieuainc 
ar y Foreuol a'r Brydnawnol Weddi, o waith Mr. 
John Palmer, cyfieithedig gan y Parch. W. Davies." l 
(Ehan I. o'r Gyfres Gyntaf). Ail argraffiad ydyw 
hwn. Bu y cyntaf dan adolygiad yn yr Haul am 
Ebrill diweddaf, tudalen 124. Da genym ddeall fod 
y mil cyntaf wedi eu Uwyr werthu a'r ail fil ar 
eu gwerthu. Y mae yr adolygiad o werthu yn 
llawer gwell na'chanmoliaeth yr Haul. Rhag ofn i'n 
darllenwyr gogleddol feddwl nad ydyw yr adolygydd 
yn lust a llygad agored, goddefer i ni ofyn, a ydyw'r 
ymadrodd "Catecism i'r leuainc" yn eiriad cartrefol 
ar lafar y Deheudir ? Nid ydyw ddim yn swnio yn 
gartrefol yn y gogledd: " Oatecism i'r Ieuenctyd" a 
fuasem ni yn dweyd. Yr ydym yn ymwybodol mai 
ar arferiad y mae gramadeg yn seiliedig, ac mai 
wrth arferiad y dylid barnu, â, chan fod gan y deheu- 
wyr gystal hawl i farnu wrth eu harferiad ag sydd 
genym ninnau yma, gofyn eu barn hwy yr ydym. 

" Holwyddoreg, neu Gatecism i'r Ieuainc ar 
Dymmorau a Gwyliau yr Eglwys" o waith Mr. John 
Palmer, cyfieithedig gan y Parch. W. Davies, Llan- 
fihangel Abercowin, sir Gaerfyrddin." ' (Ehan IV. 
o'r Gyfres Gyntaf.) Y mae yr Holwyddoreg fechan 
hon o ddeugain tudalen yn hynod o fuddiol i 
hyfforddi Eglwyswyr ieuainc. Nid oes modd rhoddi 
gormod o oleuni ar drefn gwasanaeth yr Eglwys 
er mwyn dysgu Oristionogaeth yn gyflawn. Bhaid 
i*r bobl a ddeuant i'r Eglwys ddeall trefn ei gwasan- 
aeth, neu ni allaut gael blas arno, a rhaid cael trefn i 
ddysgu crefydd Crist. Fe wywa ac fe ddiffygia pob 
ymdrech i ddysgu ar amcan. Gall ymdrechion afreol- 
aidd gyffroi a deffroi, ond ni allant feithrin a magu 
a chadw i fyny dwf oesol Eglwys Crist. Y mae 
gwyliau gosodedig yr Eglwys yn eu trefn reolaidd 
yn dyfod â'r ymborth a'r ddiod ysbrydol at wefusau 
ei dysgyblion cynnefìn ei hun ar ddysglau ac mewn 
costrelau aur, ond y mae y llestri hyn yn ddieithr i'r 
rhai anghyfarwydd, ac ofnant yfed o honynt fel pe 
byddent bethau gwaharddedig. Y mae yr Hol- 
wyddoreg hon yn ei byrder cryno a chyflawnder 

1 Caerfyrddin : argraffwyd gan W. Spurrell a'i Fab. 



Digitized by 



Google 



94 



TB HAUL. 



syml yn bob peth a ellid ddymuno ar gyfer dos- 
barthiadau plant a phobl ienainc, ac i'w cael am 
y pris isel o ls. 4c. y dwsin. Nis gallwn ond 
llawenhau fod cynnifer o lyfrau buddiol yn cael eu 
cyhoeddi at wasanaeth ieuenctyd yr Eglwys. 



u Gwasanaeth Moliant ar y Flwyddyn Eglwysig" yn 
cynnwys Hymnau a Thonau ar gyfer pob Tymmor y 
cyfeiriadau at ranau priodol ó*r Ysgrythyr i'w darllen, 
yng nghyd â thair o Emynau Cyffiredinol, yn nodiant y 
Sol-ffa. Wedi ei drefnu gan y Parch. W. Bavies. x 

Cynnwysa y rhan gyntaf o'r casgliad hwn drefh a 
dullwedd y Weddi Foreuol a Phrydnawnol yn unig 
fel eu cenir yn yr Eglwysydd Cadeiriol ac Eglwysi 
cryfion ereill. Dywedir yn y rhagymadrodd mai 
amcan y casgliad hwn o ganiadau, corganau, a salm- 
au rhwydd a syml ydyw dwyn gwasanaeth yr 
Eglwys i ymarferiad ym mysg deiliaid ein Hysgolion 
Sul yn gyfíredinol, ac i ddiwallu yr angen a deimlir 
yn gysson yn ein gwyliau undebol ar y pen hwn. 
Y mae y preces f y caniadau, a'r salmau wedi eu 
trefnu, o ran attalnod (pointing) yn ol y dull yr 
arferir hwy yn fwyaf cyfEredin yn y pedair esgob- 
aeth Gymreig. 

Cynnwysa y Gwasanaeth Moliant ynddo ei hun un 
emyn a thôn gyfaddas i bob tymmor o'r Flwyddyn 
Eglwysig, megys Adfent, Nadolig, yr Ystwyll, 
Garawys, &c, gyda thair o emynau cyffredinol, fel 
y gellir cynnal gwyl Eglwysig ar unrhyw dymmor 
o'r flwyddyn yn ddiwahaniaeth. Cymmerwyd yr oll 
o'r hymnau a thonau allan o hymnau a thonau er 
gwasanaeth yr Eglwys, gan y diweddar Barch. 
Ganon D. Evans, drwy ganiatâd. Llyfryn bychan, 
pris tair ceiniog, ydy w y ddau wasanaeth yng nghyd, 
a gellir eu cael ar wahan am hanner y pris. Y mae 
amcan y llyfr yn dda, a'i ansawdd yn syml a rhwydd, 
a threfhwyd moddion i gael argraffiadau lleol (to 
locali%e) o hono er hwylusdod a phris isel i undebau 
bychain. Un o nodau arbenig y llyfryn yw cael 
undeb, ac unoliaeth, a chydweithrediad bywus 
rhwng yr Eglwysydd mor gyflawn ag y gellir. 



gynnwysiad. Ceir ynddo ddigon o amrywiaeth; y mae 
y cynghaneddion yn dda drwyddo, er ef allai y 
buasem yn cyfnewid ychydig mewn ambell i fan, ond 
mater o chwaeth ef allai yn unig fuasai hyny, nid 
yw y golygydd wedi ceisio at ddim byd anhawdd a 
dyeithr ; yn hytrach y cyfan yn syml, eto yn hynod 
chwaethus. Yr ydym yn sicr y bydd y Uyiryn hwn 
o wasanaeth dirfawr i Eglwysi Cymraeg, a hyderwn 
y caiff y derbyniad a haedda. Llithrodd yehydig 
wallau argraflyddol i mewn. Ceir gwall (mae'n 
debyg) yn nhudalen 1 : y mae yn gywir yn nhndalen 
13. 



" Trefn a Dullwedd y Gwasanaeth Dwyfol" gan 
Eos Llechyd. 

Daeth " Trefn a Dullwedd y Gwasanaeth Dwyfol,'» 
o dan olygiad Eos Uechyd, i'n Uaw. Aethym drosto 
yn Ued ofalus, a chawsom ein mawr foddloni yn ei 

1 Caerfyrddin : argraffwyd gan W. Spurrell a'i Fab. 



NEWYDDION. 

DYEOHAFIAD Y DDÁTT LENOR. 

{Pyfrig & Berw.) 

Ym mysg penodiadau cyntaf esgob Bangor, y mae 
yn dda genym weled symmudiad y Parch. E. T. 
Dayies (Dyfrig) o ardal fechan Aberdyfi i dref gyd- 
marol boblog PwUheli. Heb law ei fod yn Uenor 
coethedig, y mae Dyfrig yn bregethwr nerthol a 
swynol, Uawn o yni a Uawn o enaint, ac y mae y 
symmudiad hwn yn ei osod mewn cylch o ddefnydd- 
ioldeb eang. 

Y dyrohafiad araU ydyw symmudiad y Parch. B. 
A. WiUiams (Berw) o gongl neülduedig Llanfi- 
hangel y Pennant, sir Gaernarfon, i ardal boblog- 
aidd y Waun Fawr a Bettws Garmon, yn yr un ah\ 

Y mae Berw eisoes wedi enniU digon o gadeir- 
iau eisteddfodol i ddodrefnu parlwr a chegin per- 
sondy, ac y mae ei ysgrifau Uithrig a meistrolgar 
yn yr Ifaul yn dangos ei ailuoedd fel cyfansoddwr 
rhyddieithol, a bydd y Waun Fawr a'r Bettws yn 
faes cymhwys i offeiriad o'i aUu ac yni ef i lafurio. 

Y mae y Parch. R. A. WiUiams mor hyawdl ei ym- 
1 adrodd ag ydyw o hapus yng ngeiriad ei farddon- 

iaeth ; ac os cawn lai o gynnwysiad ei feddwl craff 
mewn odl a mesur, fe ddyfera mwy o enaint ei awen 
o'r pulpud i ddiwyUio, addysgu, a meithrin defoaiwn 
yn y Waun Fawr. 

Y PAHCH T. E. PHTLTJP8, GYNT O ABEBOABH. 

Dyma fel y cyfeiria y Goleuad at ymuniad y bon- 
eddwr uchod â'r Eglwys Sefydledig : — 

O'r diwedd, ar ol bod yn cael ei daflu yn ol a blaen gan 
bob awel, y mae y Parch. T. C. Phillipa, gynt o Abercam, wedi 
myned drosodd i'r Eglwys Sefydledig. Derbyniwyd ef i gym- 
mundeb, a rhoed bedydd esgob i Mrs. Phillips gan eagob 
Llandaf yn y palas ddydd Sadwrn. Digiodd Mr. Phillips wrth 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



95 



gyfarfod misol Mynwy o herwydd na buasent yn cymmeryd 
ei blaid yn ei gweryl ag Arglwyddes Llanofer, ac o'r pryd 
hwnw y mae'r syniad am fyned i'r Eglwys wedi bod yn fynych 
yn ei feddwl. Aeth i weled yr esgob, a derbyniodd alwad oddi 
wrth eglwys gyda'r Methodistiaid, ac yna bn'n petrueo yn 
ddirfawT rhwng y naill a'r llall. Gwn gryn lawer o hanes yr 
ymdrafodaeth fu rhyngddo a'r naill a'r llall, ac nid oes arnaf 
awydd dolnrio dim ar deimlad Mr. Phillipe, er fod cryn dem- 
tasiwn i mi ddweyd pethau Ued gryfion. Ond cawn weled pa 
beth a wna'r wasg Dor'íaidd a'r esgobion, ac os dechreuant hwy 
bydd genyf finnau air ym mhellach. 

Nid yw ein çyssylltiad â'r " wasg " wedi bod yn 
ddigon agos a maith i allu gwybod o honom a oes 
iddi safon moesol, fel sydd gan arferiad bargyfreith- 
wyr a dadleuwyr gwleidyddol i orliwio, gwyrdroi, a 
phriodoli amcanion drwg i ymddygiad uniawn, ond 
j mae y paragraph yn awgrymu hyny yn eglur. 
Priodola amcan iselwael i Mr. Phillips yn " myned 
drosodd i'r Eglwys Sefydledig." Dywedir yn y 
paragraph am Mr. Phillips, " Aeth i weled yr esgob, 
a derbyniodd alwad oddi wrth eglwys gyda'r Meth- 
odistiaid, ac yna bu'n petruso yn ddirfawr rhwng y 
naffl a'r UaJl. ,, 

Dyma foneddwr a dau ddrws yn agored iddo fyned 
i mewn, sef drws capel Methodistiaid a'r blaenor- 
iaid yn eodi bys iddo fyned i mewn, a drws capel 
anwes yn yr Eglwys Sefydledig ; ac wedi ystyried y 
mater yn ddifrifol, neu " betruso yn ddirfawr rhwng 
y naill y llall, ,, aeth Mr. Phillips i mewn i'r Eglwys. 
Nid oedd gan awdurdodau y Methodistiad un bai 
arno, neu ni buasent yn " rhoddi galwad " mor daer 
arno i'w bugeilio, ac ni wnaeth yntau ddim yn fyr- 
bwyll. Ni allasai neb ymadael ag enwad yn fwy 
anrhydeddus nag yr ymddengys yn ol y paragraph 
uchod i Mr. Phillips wneyd i ymuno a'r Eglwys. 
Eto teifl yr ysgrifenydd yn y Ooleuad ensyniadau cas 
ac awgrymiadau isel ar ei ol. Nid oes yma ddim 
amgen nag enghraifft boenus yn ychwanegu o'r 
Phariseaeth lednais a welir mor amlwg mewn 
ysgrifau lawer ar ddychweliad y " gwenyn i'r cwch." 

BEDYDDIO PLAWT OWEANDAWYR YM MY8G Y 
METH0DI8TIAID OALFINAIDD. 

Y mae yr un rhifyn ag a gynnwysa hanes ymun- 
iad y Parch. T. 0. Phillips â'r Eglwys yn rhoddi 
darluniad torgalonus o gaethiwed j Gyffes Ffydd yn 
dirfawr sefyll ar ffordd defhyddioldeb y gweinidogion. 
Bhoddir hanes ymdrafod ar y pwnc mewn cymdeith- 
asfa, Ue yr ymdrechwyd yn aneffeithiol cael gobaith 
am ryddid. Dywed yr ysgrifenydd : — 

Dywedai Henadur sirol dysgedig, Bydd yn ymdrechgar iawn 
gyda'r achosion SeÌBneg, ei fodyn barhäus yn cael rhwyBtrau 
gyda'r adran dan sylw. Dywedai llawer o'r gweinidogion 



nas gallent hwy siarad, am eu bod wedi tystio eu bod yn credu 
yr oll o'r G-yffes Ffydd, eto siaradai llawer yn gryf o'n plaid. 
Dywedai yr hwn a ystyriwn y Cristion mwyaf duwiolfrydig, 
y bugail mwyaf llafarus, a'r duwinydd mwyaf dwfn, a'r pre- 
gethwr mwyaf coeth yn y sir, ac yng Nghymru — " Yr wyf yn 
hollol gydweled à phob gair a ddywedasoch." Dywedai am 
deulu yn eu dosbarth hwy, oedd yn bleidiol i Fethodistiaeth, 

iddynt roi Uawer o gynnorthwy i ddeddfu yr achos yn , ac 

i'r wraig osod y gareg goffadwriaethol, ac iddi, os ydym yn 
cofio, roddi 60p. arni, er nad yn aelodau ; iddynt ofyn am fed- 
yddio eu plentyn gan ein gweinidog, a rhoi iddo addyBg gref- 
yddol; ond o herwydd gwrthod hyn iddynt, aethant at yr offeir- 
iad, ac f elly collwyd y teulu i Fethodistiaeth ac i Ryddfrydiaeth. 
Fod esamplau tebyg trwy bob ardal yng Nghymru. Bugail 
mewn eglwys arall a ddy wedai fod teuluoedd yn ei gynnull- 
eidfa ef yn cynnyg eu hunain yn aelodau pe cawsant fedyddio 
eu plant, ac yr oedd ymdrafodaeth y dyddiau hyny i werthu y 
capel i Bglwys Loegr, yn hytrach na gwneyd hyn i gyfarfod 
eu dymuniad I Brawd arall a ddywedai iddo ef lwyddo lawer 
gwaith i gael gan deuluoedd ddyfod i wrando i'w gapel, a'u 
colli ar ol hyny, o herwydd gorfod gwrthod, yn groes i'w gyd- 
wybod, i gydsynio â'u cais yn hyn. Dywedai un arall, Yr 
wyf fi yn ei wneyd, a thrwy hyny wedi cael dynion defnyddiol 
a da i ymuno â'r eglwygi. . Dywedai un arall wrthym, yr hwn 
yw y mwyaf llwyddiannus ym Mynwy a Morganwg, ei fod ef 
bob amser yn gwneyd hyn— pobpeth i bawb er mwyn ennill 
rhai ; ond y bydd yn gofyn i'r rhieni os ydynt yn cydsynio ag 
athrawiaeth y Testament Newydd, ac y bydd ar ol derbyn ateb 
cadarnhaol yn eu hystyried yn gredinwyr. Y cwestiwn yw, 
pa un sy f wyaf pwysig, ai cad w yn dỳn at f arn a syniadau y tadau 
mewn pethau nad oes un sicrwydd, acnabydd un sicrwydd 
byth yn eu cylch, a chredu ein bod yn gallach a duwiolach 
na phawb, a thrwy hyny golli ein gafael ar y wlad a cholli 
pob cyfleusdra i gael y bobl at örist, ynte ystyried drosom ein 
hunain ffordd i fyned ym mlaen, ao ennill tir newydd os gallwn. 
Domlaìs. j. R. Evans. 

Pwy, gwedi darllen yr uchod, a ryfedda i'r Parch. 
T. C. Phillips ddewis fel y gwnaeth pan oedd dau 
ddrws yn agored iddo — un i ddychwelyd i gaethiwed 
trefhyddiaeth ddynol a'r llall i ryddid Eglwys Orist ? 

YE EGLWT8 YNG NGHYMRTJ GEB BBON Y SENEDD. 

Dau heth newydd a allwn nodi yn hanes pwnc y 
dadgyssylltiad ger bron y Senedd eleni rhagor y 
blynyddau o'r blaen. Un gwahaniaeth yw mai Mr. 
Pritchard Morgan a ddaeth ag ef ym mlaen, ac os 
ydym i ymddiried i gywirdeb gwybodaeth un o 
bapyrau Radicalaidd Lloegr, gwnaeth hyn "i ddial 
ar y llywodraeth Dorîaidd " am eu gwaith yn mynu 
royàlty ganddo o'r gwaith aur. Oymhellydd mawr 
Mr. Morgan oedd dial ar y gwan am drais tybiedig 
y cryf. Cymhelliad o'r un natur a'r dial ar Eglwys- 
wyr yr oes hon am bechod eu teidiau. Y newydd 
beth arall oedd cael gan Mr. Gladstone siarad dros 
yr Eglwys yng Nghymru, a chydsynio yn ei herbyn. 
Buasem yn hollol analluog i ddeall safle Mr. Glad- 
stone oni bai iddo ef ei hun ei heglurhau. Pan yn 



Digitized by 



Google 



9G 



TE HAUL. 



ceisio esgusawd dros newid ei ymddygiad at yr 
Eglwys, dywed, " Fe ddygir yn fy erbyn, a hyny yn 
ddigon teg a phriodol, ddyfyniadau o araeth a dra- 
ddodais ar achlysur blaenorol. Nid wyf yn sicr o'r 
flwyddyn (llefau, ' 1870 '), un mlynedd ar hugain yn 
ol. Er y pryd hyny yr wyf wedi cael amser i gael 
fy ngeni drachefn, a dyfod i'm hoed." Y mae hen 
ddiareb mewn arferiad ym mhob iaith bron — "Un- 
waith yn ddyn, dwywaith yn blentyD." 4í Once a 
man, twice a child." Y mae gweithred bresennol 
Mr. Gladstone yn sawru yn gryf o wendid a chyf- 
rwysdra diniwed plentyn. Oanmola yr Eglwys â'i 
holl egni, gan dybio y gall foddhau Eglwyswyr a 
thawelu ei gydwybod ei hun; ond cydsynia yn eu 
herbyn, gan dybio y boddhâ yr Ymneillduwyr, ac y 
sicrhâ eu pleidlais dros Home Rule i'r Iwerddon. Y 
mae yn barod i aberthu yr Eglwys a edmyga er 
mwyn ennill swydd. Gallwn ddadansoddi ei araeth 
fel hyn : — 1. Nid Eglwys estronol yw'r Eglwys yng 
Nghymru. 2. Y mae wedi parhau yn ddifwlch o 
ddyddiau boreuaf Oristionogaeth hyd yn awr. 3. 



Yr Eglwys a aohubodd fywyd yr iaith Gymraeg* yn 
y Diwygiad, trwy droi ei gwasanaeth cyhoeddus a'r 
Beibl i iaith y werin. 4. Dair oes yn ol bu yn 
gysglyd dan hunllef esgobion Seisoneg. 5. Yn awr 
mae "yn Eglwys gynnyddol, fyw, ac yn amlwg- yn 
Eglwys yr ymddyrchafa o'r naill uchder i'r llall, 
fel nad yw mewn un modd yn debyg i'r Eglwya 
Wyddelig." Dyma a ddywed Mr. Gladstone dros 
yr Eglwys. Ond pa beth a ddywed yn ei herbyn ? 
1. "Y mae yn Eglwys lleiafrif." Y mae hyn yn 
wir. 2. "Y mae yn Eglwys y cyfoethog mewn 
gwrthgyferbyniad i Eglwys y tlawd." Nid ydyw 
hyn yn wir. 3. Y mae 27 o'r aelodau Oymreig dros 
ddadgyssylltiad, a dyma y rheswm mawr a ddyry 
dros ei gydsyniad â'r cynnygiad. 

Ychydig o ddyddordeb gwirioneddol a gymmerodd 
y Senedd yn y pwnc. Pleidleisiodd 203 dros y cyn- 
nygiad, a 235 yn ei erbyn. Felly yr oedd allan o'r 
tŷ 234 heb bleidleisio o gwbl, oddi eithr yr ychydig a 
allent fod wedi cytuno o'r ddau du i beidio (paired). 



T LLITHIAU PBIODOL, MA.WRTH, 1891. 



Dydd | 


Suliau a Gwyliau 


Boreu 


Prydnawn. 


l Sul 


8 Sul yn y Gar- 


3en. xxxvii. 


Gen. xxxix. neu xL 


1 


awys 


Marc iv. 35 hyd;v. 21 


Rhuf. xi. hyd 25 


8Sul ! 


4 Sul yn y Gar- 


Sen. xlü. 


Gen. xliii. neu xlv. 


1 


awys 
5 Sul yn y Gar- 


Marc Tiii. 10 hyd ix. 2 


1 Cor. i. hyd 26 


löSul 


Bxod. iii. 


Exod. v. neu ri.iiyd 14 


i 


awys 


Marc xii 13—35 


l Cor. vii. 25 


22 Sul 


6 Sul yn y Gar- 


Exod. ix. 


Exod. x. neu xi. [21 




awys 


Mat xxvi. 


Luc xix. 28 neu xx. 9 — 


23 Lluo > 


Llun o flaen y Fasc 


Galar. i. hyd 15 


Galar. ii. 13 






loan xiv. hyd 15 


Ioan xiv. 15 


24 Maw. 


Mawrth o flaen y 


Gaiar. iii. hyd 34 


Galar. iii. 34 




Pasc 


Ioan xv. hyd 14 


Ioan xv. 14 


25 Mer. 


Mercher o flaen y 


Galar. iv. hyd 21 


Dan. ix. 20 




Pasc 


Ioan xvi. hyd 16 


Ioan xvi. 16 




Cyfarchiad Mair 


Gen. iii. hyd 16 


Esai lii. 7—13 




Forwyn 






26 Iau 


Iau o flaen y Pasc 


Hosea xiii. hyd 15 


Hosea xiv. 






Ioan xvii 


loan xiii. hyd 36 


27 Gwe. 


Dydd Gwener y 


Gen. xxii. hyd 20 


Esai lii. 13 a liii. 




Croglith» 


loan xviii. 


1 Pedr ii. 


28 Sad. 


Hwyr cyn y Pasc 


Zech. ix. 


Hosea v. 8 hyd vi. 4 
Rhuf. vi. hyd 14 






Luc xxiii. 50 


29Sul 


Dydd y Pascf 


Exod. xii. hyd 29 


Exod. xii. 29 neu xiv. 






Dad. i. 10—19 


Ioan xx. 11 — 19 neu 


30 Llun 


Llun yn wythnos 


Bxod. xv. hyd 22 


Can. ii. 10 [Dad. v. 




y Pasc 


Luc xxiv. hyd 13 


Mat. xxviii. hyd 10 


31 Maw. 


Mawrth yo wyth- 


2 B'jen xiii. 14—22 


Esec. xxxvii. hyd 15 




nos y Pasc 


Ioan xxi. hyd 15 


loan xxi. 15 ' 



* Salmau Priodol — Boreu xxii., xl M liv.; Prydnawn, lxix. ? lxxxviii. 

t Salmau Priodol— Boreu, ii.. lvii„ cxi.; Prydnawn, cxiii„ cxiv., cxviii. Ânthem Briodol yn lle y Venite. 
Àthanasius. Rhagymadrodd Priodol yng Ngwasanaeth y Cymmun hyd Ebrill 5. 



Credo Saut 



CABMARTHEN: 
Printed and published by W. Spürrell & Son, at their Printing Office, situate and being at No. 37, King-street, in the Parish of 
iuntv of the Boroturh of Carmarthen, on Saturday, the 28th of Febmary. 1891. 



TÌnted and publisned oy W. öpüRRBLIì cc öoh, at meir rnnwug umce, suaaue anu oemg at 
Saint Peter, in the County of the Borough of Carmarthen, on Saturday, the 28th of February, 1891. 



Digitized by 



Google 



Y R H A ü L . 

3il #qfrai <Canfqrìẁin. 



1 yng ngwyneb haul a llygad goleuni. 
"a gair duw yn uohaf." 



Rhifyn 76. 



EBRILL, 1891. 



Oyf. VII. 



tre rawson {prif bentref y Wladfa Gymreig, Patagonia). 



MAES Y GENADAETH. 

ARANCANIA (CHILI, AMERICA DDEHEUOL). 

Y mae Chili, druan (un o wledydd blaenaf America 
Ddeheuol), yng nghanol pangf ëydd rhyfel cartrefol, 
ond nid son am ryfeloedd ydyw amcan yr ysgrifen 
yma. Credaf y llenwir calon llawer un ag edmyg- 
edd pan ddywedaf fod ŵyr i*r dewrwych Cadben 
7 — vii. 



Gardiner newydd lanio yn Chili i gario ym mlaen 
ryfel y Groes. Pan syrthiodd Allen Gardiner yn y 
rhyfel fel merthyr dros Grist, aeth ei unig fab allan 
i'r un wlad, sef America Ddeheuol, i gario ym mlaen 
yr un gwaith. Sefydlodd yn Lota, tref a phorth- 
ladd yn Neheudir Chili, lle adnabyddus i lawer 
Cymro sy'n hwylio ei long i gludo mwn i Abertawe 
dros y Werydd heibio Cape Horn, ac y mae aml i 



Digitized by 



Google 



98 



TE HAUL. 



Gymro yno hefyd ym mhlîth y glowyr a gynnwysa 
y rhan fwyaf o'r boblogaeth. Tm mhellach i'r 
wlad gorwedda tiriogaeth yr Indiaid dewrwych, sef 
yr Arancaniaid neu Chilenos, fel eu gelwir gan lawer. 
T mae yr Indiaid hyn yn rhagori, nid yn unig ar 
holl dylwythau brodorol America, ond hyd yn nod 
ar y trigolion Tspaenaidd, mewn corff a meddwl. 
Hwynt-hwy ydyw Cyinry yr America, o herwydd pan 
laddwyd a chaethgludwyd y rhan fwyaf o drigolion 
anffodus Mexico, Peru, &c, gan Oortez a Phizarro, 
a gorthrymwyr ysgeler ereill yn oes gormeswyr Ts- 
paen, cadwodd yr Arancaniaid eu rhyddid yn ddi- 
anaf, gan droi min y cleddyf yn dost at y sawl a 
gawsai fuddugoliaeth esmwyth mewn gwledydd 
ereill. Felly parhäi yr Arancaniaid yn ddrain yn 
ystlys Chili hyd y flwyddyn 1883, pan aethpwyd i 
gytundeb heddychlawn â hwynt; ac yn awr wele 
Gymry a Saeson yn prysuro yno i ymsefydlu yn y 
wlad ffrwythlawn a hyfryd. Wel, trwy yr holl 
amser y bu y Parch. Allen Gardiner yno t methodd 
yn llwyr â chael gafael ar yr Arancaniaid. Ni fyn- 
ent i ddyn gwyn sefydlu ar eu tir y pryd hyny drwy 
ofh bradwriaeth yr Tspaenwyr. Ond curwyd wrth y 
drws mewn gweddi am lawer blwyddyn o amser 
Oadben Gardiner hyd heddyw bron, ac yn awr y mae 
y drws yn agored, ao wele filoedd o Indiaid tawel 
gweithgar yn by w yn barchus ac yn barod i dderbyn 
yr Efengyl, ond, gresyn, heb Efengyl hyd yn hyn. 
T mae llawer o honynt yn byw ochr yn ochr â 
Chymry sydd newydd sefydlu yn Arancania: at y 
rhai hyn y mae Mr. W. Gardiner yn cyfeirio ei 
gamrau. T mae yn myned ar ei draul ei hun yn 
unig, a bwriada weinyddu nid yn unig i eneidiau y 
bobl, ond i'w cyrff hefyd. T mae yn feddyg ac yn 
efengylwr. Bu yn Edinburgh yn efrydu hyd yn 
ddiweddar; ond ar ei draul ei hun bydd y rhan 
fwyaf o'i waith. T mae yn Arancania yn agos i 
gant o Gymry, a dysgwylir tua tri chant o leiaf yno 
yn fuan (os nad ydynt yno yn awr) gwedi gadael 
y Camwy, gan fod hinsawdd well yn Chili. Clyw- 
ais yn ddiweddar oddi wrth y Parch. J. R. Tyerman, 
yr hwn sydd yn bugeilio Cymry a Saeson Arancania. 
Dywed hwnw fod y Cymry yn awyddus iawn am gael 
o leiaf athraw Cymreig a allasai gynnal moddion 
Eglwysig ar y Sul, a chadw ysgol yn yr wythnos. 
T maent yn barod i adeiladu ysgoldy cymhwys at 
gynnal gwasanaethau crefyddol, ac y mae yn barod 
yn agos i 30 o blant Cymreig mewn angen am 
addysg. A ddichon nas gall Eglwys y Cymry 
wneuthur dim at gynnal breichiau yr S.A.M.S. yn y 
mater ? Dylid cofio fod yn America Ddeheuol am- 
ryw o sefydliadau Cymreig dan ofal offeiriaid Seis- 



onig, sef yn Arancania Chili; yn Naposta ger Bahia 
Blanca; yn yr Alexandra Colony Santa Fe, y ddau 
olaf yn y Weriniaeth Argentaidd. Dan ofal dy wed- 
ais; ond ystyriwch hyn: y mae plwyf Uawer offeiriad yn 
America Ddeheuol yn fwy o arwynebedd o lawer na 
Thywysogaeth Cymry i gyd, ac felly anaml iawn y 
gall yr offeiriad weinyddu i'r gwasgaredigion hyn. 
Heb law hyn, cofìwn fod y Cymry yn dal wrth eu 
hiaith yn gyndyn ym mhob man, ac yn byw mewn 
deadellau unedig ; felly y fath fendith a fyddai dar- 
paru moddion iddynt gael o leiaf bregethwr Ueygol 
i'w cadw yn undeb yr hen Eglwys. Mae y cynauaf 
yn fawr o flaen yr ychydig sydd yn dyhëu am weled 
ein hen Eglwys Prydeinig yn estyn ei hadenydd dros 
y miloedd Cymry sydd yn America, ac resyn mor 
anaml y gweithwyr. Pa sawl offeiriad sydd yn 
nacäu ei bulpud i neb bleidio dros " y Cymry ar 
wasgar," eto yn eithaf parod i ddanfon ffrwythau 
yr offrwm cenadol i'r ethnig ? A oes neb na ddar- 
boda dros yr eiddo, yn enwedig ei deulu ? Cly wch y 
llef o Macedonia, a phrysurwoh i'w cynnorthwyo. 
Bettwê y Crwyn, Salop. W. M. Roberts. 



GWALLTER MECHAIN. 

(Parhâd o dudal. 77). 

Tr oedd oes Gwallter Mechain yn oes o lafur enbyd. 
Clywais gan un a'i hadwaenai yn dda ei fod yn 
ddarllenwr mawr, ac yn efrydydd diwyd a chaled 
iawn. Treuliodd oes faith i gasglu gwybodaeth 
gyffredinol eang, ac ni welwyd mo hono yn ei hen- 
aint byth yn segur. Tsgrifenai yn barhäus i ryw 
gylchgrawn neu gilydd hyd o fewn ychydig ddydd- 
iau i'w farwolaeth. Tr oedd yn ymgeisydd ar 
" Awdl y Greadigaeth, ,, yn eisteddfod Aberffiraw, yn 
1849, pan yn wyth a phedwar ugain mlwydd oed. 
Tr oedd cylch ei wybodaeth yn gyflawn iawn. Nid 
oedd na chelf na gwyddor, hanesyddiaeth hen na 
diweddar, nad ydoedd yn berffaith oleu iddo ef. Tr 
oedd rywfodd yn gyfartal fawr ym mhobpeth. 
Siariadech ag ef am unrhyw beth gallasai roddi 
goleuni arno, ac yr oedd ei gof yn enfawr, a'i 
feddwl a'i amgyffredion yn glir a gafaelfawr. Dy- 
wedai golygydd y Montgomeryshire Coüectionê nad 
allasai un dyn ysgrifenu hanes y sir hòno yn 
gyflawn ond Gwallter Mechain. Nid rhyfedd fod 
ganddo law ym mhob gwaith llenorol pwysig yn ei 
gyssylltiad â Chymru yn ystod yr hanner cyntaf o*r 
ganrif bresennol. Tsgrifenodd ugeiniau o erthyglau 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



99 



medni8 a gaUuog yn Gymraeg a Seisoneg i'r gwa- 
hanol realon. Y mae rhyw swyn rhyfeddol yn ei 
holl draethodau gorchestol, ac y maent yn llawn 
gwladgarwch Oymruaidd, fel y mae yn anhawdd eu 
goUwng heihio heh eu darllen a'u hefrydu yn fanwl. 
Y mae eu harddull Gymreig yn hur a diledryw, a'u 
syniadau yn goeth a didramgwydd, a'r oll ar destynau 
gwladgarol a buddiol. Nis gwn am draethodau 
Oymreig mor bur o ran chwaeth a thraethodau 
GwaUter Mechain, Alun, a Dr. Edwards, Bala ; nid 
oes ynddynt odid ddim o'r Philistiad gwyllt a gwag- 
saw, yr hwn sy'n dyrnodio ac yn dryllio pob peth 
os na fydd o'r un shiboleth ynfyd ag ef ei hunan. 
líid ysgrifenydd unochrog mo hono, yn rhy w hoff o 
ymgecru ac ymddadlu yn barhäus, gan edrych yn gul 
a rhagfarnllyd ar olygiadau gwahanol i'r eiddo ei 
hunan. Yr oedd ein hawdwr yn foueddwr bob 
modfedd o hono; ysgrifenai bob amser yn glir a 
phenderfynol, ac ni chlywais gan un erioed iddo 
archolli teimladau neb yn f wriadol yn ei ymdriniaeth 
â llenyddiaeth trwy holl ystod ei oes faith ar y 
ddaiar. Yr oedd gan bawb yr ymddiriedaeth lwyraf 
yn ei alluoedd dysglaer, a rhoddent yn unfryd un- 
farn y flaenoriaeth iddo ym mhob peth perthynol i 
lenyddiaeth ac hynafiaeth Gymreig, a hyny mae'n 
debyg am y gwyddent am ei wybodaeth helaeth, ei 
brofiad cyflawn, a'i farn addfed a phwyllus. 

2. Yr oedd bron yr oll o'r hen offeiriaid oedd yn j 
cydoesi â Walter Davies yn foneddwyr trwyadl, ac 
wedi cael manteision addysg yn yr ysgolion gramad- 
egol, a derbyn gradd dda o loewder yn Rhydychain 
a Chaergrawnt ; ac yr oedd effeithiau y pethau hyny 
i* w gweled yn amlwg yn eu bywydau a'u bucheddau. 
Nid rhyw lawer o honynt gymmerai y dyddordeb 
Ueiaf mewn dim byd Cymreig. Treulient eu hywyd- 
au yn dawel a digynhwrf, gan fwynhau eu hunain 
yn esmwyth, a gadawent i bethau a symmudiadau 
Eglwysig gymmeryd gofal o honynt eu hunain. Ni 
thalent odid sylw i'r wasg Gymreig, a chai y cyhoedd- 
iadau Eglwysig rynu serch dim ymdrecha wnaent 
hwy i hyrwyddo eu lledaeniad. Talai llawer o hon- 
ynt gryn sylw i Fyrddau Gwarcheidwaid, a threul- 
ient amser lawer yn ymlid o'r naill gwrdd ynadol i'r 
llall i ymwneyd â phethau na pherthynai ddim idd- 
ynt, ac felly esgeulusent i raddau amgylchiadau a 
materion Bglwysig. Yr oedd llawer o honynt serch 
hyny yn ddynion da iawn a chydwybodol, ac yn 
elusengar a charedig iawn wrth dlodion eu gofal. 
Lilafurient yn ddiwyd ac effro gyda'u dyledswyddau 
a'u gofalon crefyddol. Hefyd talai nifer mawr o 
honynt sylw dyladwy i'r ysgolion dyddiol, a threul- 
ient oriau lawer i addysgu yr ieuenctyd. Yr offeir- 



iaid ydoedd yr unig ddosbarth o bohl a gymmerai 
ddyddordeb yn hyfforddiant y genedl am oesau 
lawer. Buasai sefyllfa addysg yn llawer is yng 
Nghymru nag ydoedd oni buasai i'r offeiriaid gym- 
meryd cyfran mor helaeth yn ei ledaeniad a'i hy- 
rwyddiad yn y gwahanol blwyfydd. Adwaenwn 
lawer offeiriad a dreuliodd ddeugain mlynedd neu 
ragor gyda'r gorchwyl Uafurus yma. Nid oedd odid 
i ddiwrnod na thalent ymwehad â'r ysgoHon, gan 
gy nnorthwyo yr athrawon, y rhai, fel y sylwyd 
oeddynt yn fynych yn Ued anwybodus. Olywsom 
gan un a wyddai yn dda fod Walter Davies yn Ued 
flaenUaw gyda'r pethau yma cyn i henaint a mus- 
greUni ei oddiweddyd. Yr oedd yn dduwinydd 
rhagorol ac yn bregethwr sylweddol iawn. Gwel- 
som rai o'i bregethau yn ei lawysgrifen, yr hon oedd 
yn eglur a destlus, ac yr oeddynt yn ymarferol ac 
efengylaidd iawn o ran eu hysbryd a'u syniadau. 
Nid oedd yn draddodwr lHthrig a chynhyrfus, ond 
tueddai at fod yn arafaidd a phwysig ; ond gwnaeth 
gryn son am dano ei hunan unwaith wrth bregethu 
o flaenn u o'r barnwyr ym Mrawdlys y Trallwm 
Coch, ym Mhowys. Nid oes dadl nad ydoedd pre- 
gethau o safle Walter Dayies yn werth i ddyn wneyd 
ryw ymdrech i'w gwrando bob amser. Nid ydoedd 
fel Uawer a rhyw duedd ynddo i ymwthio i'r blaen 
gyda phob symmudiad cyhoeddus, ond yn hytrach 
cadwai yn ol am fod ei anianawd bob amser yn wyl- 
aidd a Uariaidd iawn. Ond os caid ganddo unwaith 
draethu ei feddwl, nid oedd wiw i neb ymgynnyg ar 
ei ol, am fod ganddo yn ei feddiant y fath ystôr o 
wybodaeth gyffredinol ar bob peth defnyddiol. Ni 
chly wyd erioed hanes am dano yn ymryson â neb yn 
ei blwyf, nac yn amcanu meisiroU neb trwy fynu 
cario ei fympwyon ei hunan, a hyny yn groes i 
feddyUau ei blwyfoUon. Gwladgarwr tawel a 
phwyUus yn ei blwyf, ei fuchedd yn wastad, a'i 
ymarweddiad bob amser yn gywir a chrefyddol, yn 
hawHo parch ac edmygedd gan dlawd a chyfoethog 
— un feUy ydoedd GwaUter Mechain. Cof genym 
ei weled unwaith yn ei henaint ar yr heol yn Llan- 
rhaiadr ar ddiwrnod ffair gwyl mabsant. Nis gaUwn 
roddi gweU darluniad o hono nag a rodda ef ei 
hunan yn un o'i lythyrau at Nathan Dyfed : " Go- 
fynasoch pa oed. Nes i naw deg nag i wyth deg. 
Nis gwn ac ni ŵyr neb pa faint ym mheUaoh y caf 
ymlusgo tua thraw. Caffwyf fynediad dedwydd pan 
ddêl yr awr. Y mae fy henaint i yn henaint lled 
gadarn o barth cnawd, a gwaed, ac esgyrn, ac yn 
ymyl dwy lath o daldra. Dyna i chwi atebion i'ch 
gofyniadau." Gwelais ei lun ar gerdyn yn eistedd 
yng nghadair Dyfed, ym meddiant y diweddar Cyflin, 



Digitized by 



Google 



100 



YB HAUL. 



Llaneantftraid Mechain. Nis gwn a ydyw y cerdyn 
ar gael, Ond carasai llawer gael copi o hono. 

3. Yr oedd Twm Nant a Jonathan Hughes yn 
dechreu heneiddio pan oedd Gwallter Mechain yn 
ymgy8tadlu â hwy yng Nghorwen, ac yn ennill y 
gwobrau oddi arnynt. Fel y sylwyd, achosodd 
hyny fawr gyffro yn yr awyrgylch farddonol Gym- 
reig, ac ef allai nad ydoedd cyfànsoddiadau yr 
eÎ8teddfod hòno yn arddangos ryw anianawd far- 
ddonol ddysglaer yn un o'r ymgeiswyr, ac nad oedd 
yn werth ry w daeru ac ymgecru llawer am eu teil- 
yngdod prydyddol. Gwnaeth ein bardd gynnydd 
dirfawr ar ol hyn, fel y tystia ei gynnyrchion ar y 
gwahanol fesurau rhydd a chaeth. Yr oedd Dafydd 
Ddu ac yntau yn ymgystadlu â'u gilydd yn lled 
fynych, a byddent weithiau yn trechu naill y Uall. 
Dywed rhai fod cynnyrchion y ddau fardd enwog yn 
ymylu ar y marwaidd, a phriodolant hyny am fod y 
ddau yn bur hoff o hynafiaethau a phethau cyffelyb. 
Nis gwyddom a ydyw y ddamcaniaeth yn gywir ai 
peidio, ond credwn nad ydoedd ein hawdwr yn 
Oronwy o fardd, yn gallu tynu darluniau byw mewn 
Uinellau cryfion a thanbaid, a hyny heb arddangos 
yni annaturiol. Ac nad oedd yn meddu ar dân 
fflamllyd a darfelyddiad bywiog, fel ag i allu dych- 
ymmygu a chyfansoddi UineUau a fyddant mewn 
bri ac ar dafodleferydd tra y parablir yr iaith. Ni 
cheir ryw fflachiadau gwreichionUyd yma a thraw yn 
ei awdlau fel yn awdlau Dewi Wyn, a'r rhelyw o 
feirdd Arfon fynyddig. Yr oedd cynnyrchion Walter 
Davies mor drefhus %c mor bur o ran chwaeth a 
Goronwy, a'i syniadau yn Uawer cywirach o ran iaith 
ac eglurder ffugyrau na Dewi. Ef aUai nad oedd 
ganddo y fath athryHth i fachu ymadroddion yn eu 
gilydd a'u hasio yn un adeilwaith cadarn a'r ddau 
fardd crybwyUedig; modd bynag, cyflawnodd ein 
bardd gryn orchestion, a chynnyrchodd rhai awdlau 
rhagorol, fel nad oes yn niwedd y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg rhyw lawer o awdlau Cymreig a ddaliant 
eu tafoU â hwy. Y mae bron yr oU o'r beirdd Cym- 
reig yn ddüynwyr anian yn eu gweithiau, ac an- 
fynyoh y cloddiant i lawr i fwngloddiau dyfnion 
athroniaeth dyweU, fel amryw o'r beirdd Seisonig, 
nes y rhaid i ddyn ymboeni Uawer er niwyn eu deaU 
a'u hamgyffred, gan mor dy wyU a niwlog ydyw eu 
meddyUau, a'u syniadau mor ammhëus a phrudd- 
aidd. Rhai o brif gynnyrchion ein bardd ydynt, 
44 Owymp Uywelyn," 4< Ymdrech CaswaUawn," 
"Marwolaeth Picton ; " a'i brif ddyriau ydynt, "Awyr- 
ain y Gwenyn," "Cwynfan Prydain," " Cân Nos 
Galan," a Si Galarnad Dafydd am Absalom." Nid 
oes yr un delyneg yn yr iaith yn fwy tyner a 



thoddedig na'r olaf ; dalia ei darUen drosodd a thros- 
odd. Nid ydy w y meddwl na'r teimlad byth yn blino 
arni ; y mae bob amser yn ei blas, ac ya cynnyrchu 
effaith wrth ei darUen a'i chanu. Yr oedd y bardd, 
meddir, o dan gyffelyb deimladau â brenin Israel 
pan ei cyfansoddodd, ac wedi derbyn archoUiad 
trwm i'w feddwl a'i galon yn nyrysiad synwyrau ei 
unig fab dysgedig, y Parch. W. C. Davies, M.A., yr 
hwn a fu farw yn Nhowyn, Meirion, rai blynyddan 
yn ol. Cyhoeddwyd gweithiau y bardd yn dair 
cyfrol helaeth gan Mr. SpurreU, o dan olygiad 
medrus y Uenor byd-enwog, y Parch. D. 8ilran 
Evans, rheithor Llanwrin. 

4. Nid oedd fawr o ystum ar feirniadu pan ymafl- 
odd GwaUter Mechain yn y clorian. Yr hon dduU 
ydoedd aufon y cyfansoddiadau o Gymru i fyny i 
Lundain i'r Gwyneddigion i'w beirniadu, y rhai a 
benodent noson arbenig i'r cyfryw orchwyl, a'r 
ffraethaf ei dafod a'r mwyaf ei ddylanwad fyddai 
yn myned â'r maen i'r wal yn fynych trwy allu cael 
y mwyafrif o'i blaid i benderfynu teilyngdod y 
cyfansoddiadau a dafolid ar y pryd gan^dynt. 
Byddai yr aelodau yn fynych o dan ddylanwad y 
ddioden, ac wrth ymdaeru a chroesymdaeru â'u 
gilydd, yr oeddynt yn myned i dymmerau drwg, a 
thrwy hyny ceisient niweidio eu gilydd fel ynfydion, 
tra yr oedd cyíiawndor a gonestrwydd yn cael en 
mathru ar lawr ganddynt. Wedyn esgynodd Bardd 
Nantglyn a Doctor Owen Pughe i'r fainc; ond, druain 
o honynt, aethant yn fuan o dan ddyblygion niwl a 
tharth dudawch am 

" Ni fynent hwj, er hwy rhin, 
Ro 1 i y tlws i'r Taliesin." 

Rhoddodd ymgymmeriad Walter Davies â'r swydd o 
farnu wedd newydd ar feirniadaeth Gymreig. Nid 
oedd neb cymhwysach nag ef i'r swydd ar gyfrif ei 
dalentau dysglaer, ei wybodaeth helaeth, ei arafwch 
a'i benderfyniad gwrol, a'i onestrwydd diammheuol. 
Nid oedd neb allasai ysgrifenu beirniadaeth debyg 
iddo. Y mae rhyw swyn rhyfeddol ym mhob un a 
ysgrifenodd ; nid oedd byth yn daiog, nac yn gig- 
noeth, nac yn taflu ensyniadau bryntion er mwyn 
dolurio ac archoUi teimladau yr ymgeiswyr. Yr 
oedd ei lon'd o natur dda bob amser wrth ysgrifenu, 
ac feUy yr oedd rhy w loewnaws hyfryd yn rhedeg yn 
wythien fy w trwy ei hoU feirniadaethau, nes yr oedd 
yn weU genym eu darUen yn fynych na'r cyfan- 
soddiadau gwreiddiol eu hunain. Y mae GwaUter 
Mechain ar ei ben ei hunan fel beirniad medrus yn 
uwch o'i ysgwyddau i fyny na neb fu o'i flaen nac 
ar ei ol, a phriodol gaU Cymru ddywedyd yn iaith 
Alarch Stradford, na cha 



"\ 



Digitized by 



Google 



TB HAÜL. 



101 



" Fyth weled ei fath eilwaith. , > 

Bu yn beirniadu ar y prif destynau yn y prif eis- 
teddfodau am flynyddau lawer, ac ystyrid ei ddyfarn- 
iadau bob amser mor gywir, fel na ddy wedid dim yn 
gyhoeddus yn eu herbyn. Dywed Caledfryn am 
dano fel hyn : — 

" I galon awdlau gwelai, — o honynt 
Daiianiad a dynai ; 
A'i bwyntel ef a baentiai 
Awen bur heb yr un bai." 

Dyna ni wedi traetbu ein syniadau yn fyrion am y 
Parch. Walter Davies ; gall fod ugeiniau yn barnu 
yn wahanol — rhydd i bawb ei farn, ac i bob barn ei 
llafar. Dywedwn ym mhellach, gresyn na fuasai 
Gwallter Mechain, Rowland Williams, Meifod, a 
X>avid Hughes, Uanfyllin, wedi eu dyrchafu i'r fainc 
esgobawl : yr oeddynt un ac oll yn wir deilwng o'r 
anrhydedd. Claddwyd ein bardd ar fin yr afon 
Hhaiadr, ym mynwent Llanrhaiadr ym Mochnant, 
o dan gysgod ywen friglas o'i blaniad ei hunan. 
Diweddwn ein hysgrif â'r llinellau dilynol o4 eiddo 
ar ol bardd arall o gyffelyb anianawd : — 

" Bhanu a wnaeth o rinwedd 
Ei gyfrin hyd fin ei fedd ; 
I bawb y rhoes, i bob rhai, 
Am addysg ni ommeddai ; 
Llygad i rai llai na'r lleill, 
Llew o wr — llaw i ereill : 
Rho'i addysg o'i ddyBg oedd ddoeth, 
Rho'i yni mewn rhai annoeth ; 
Rhoddai galon ei f ron frau 
I ddynion llariaidd ddoniau." 

Hbnbi Myllin. 



DUWINYDDIAETH : NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL SUL AR YR 
EFENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

GWER8 XXI. 

Pennod viii. 1 — £. O.C. 28. Fel rhagbarotoad dar- 
llener Lef. xw. 3, 4; 10 ; St. Marc i. Ifi ; a St. Luc 
v. 12. 

Yk y tair pennod flaenorol cawsom megys glywed 
geiriau yr Arglwydd Iesu, Duw y Doethineb. Yn 
ei ymadroddion grasol a doethion llefarai fel na 
lefarodd néb erioed. Yr oedd yn " dysgu fel un ag 
awdurdod ganddo." Llefarai eiriau dwyfol wrth 
ddynion pa un bynag a wnelent ai gwrandaw ai 
peidio. Yr ydym yn awr yn dechreu darllen am 
weithredoedd nerthol yr Arglwydd Iesu. Gawn yn 



hanes y gwyrthiau weled insel y Tad yn cael ei 
rhoddi ar neges y Mab, St. Ioan x. 37, 38. Gallwn 
mewn dull o lefaru alw gwyrthiau yr Arglwydd 
Iesu yn sacrament ei weinidogaeth bersonol, sef yn 
arwyddion gweledig oddi allan o'r gras ysbrydol 
oddi mewn, St. Luc xi. 20. 

E8BONIAD EGLTJRHAOL. 

Adn. 1: " Ae wedi," &c, " torfëydd lawer," &c. 
Yr oedd pregethau yr Arglwydd Iesu drwy eu 
newydd-deb, eu nerth, eu graslonrwydd, a'u tyner- 
wch yn attynu y lluaws. 

Adn. 2 : " Daeth un gwahanglwyfue" &c. Gallai y 
buasai yn gwrandaw tua chyrion y dorf, o herwydd 
ni chanatëid iddo ymwasgu i'r dorf, Lef. xiii. 46; St. 
Luc xvii. 12. 

" Os myni ti a elli fy nglanhau" — Credai y gwa- 
hanglwyfus fwy yng ngallu yr Iesu nag a wnai yn 
ei ewyllys. Y mae hyn yn naturiol i bob dyn. Y 
mae tragwyddol allu Duw yn eglur (Rhuf. i. 20), 
ond nid yw ei dragwyddol ddaioni a'i gariad mor 
amlwg. Ond yr anhawsder mwyaf oll ydy w gallu 
amgyffred a sylweddoli daioni a chariad Duw atom 
fel personau unigol. Oredwn oll pe mynai Duw y 
gallai ein gwneyd yn llawer mwy dedwydd. Y 
mae amddifadrwydd o un drugaredd yn ein gwneyd' 
yn annedwydd. Y dull goreu i ymfoddloni â gallu 
ymostwng dan alluog law Duw ydyw cyfrif rhifedi 
y trugareddau sydd genym. 

Adn. 3 : " A'r lesu a eetynodd ei law ae a gyffyrdd- 
odd ag ef" — Gwnaeth hyn (a) i ddangos ei ewyllys 
da; (b) ac arwyddocäu dwyfoldeb ei neges a'i Berson. 
Syrthiasai y gwahanglwyfus ar ei wyneb (St. Luc v. 
12) ac addolasai Ef fel dwyfol genadwr ag yr oedd 
ganddo ryddid i fyned ato (Lef. xiv. 3) ; (e) profodd 
yntau ei ddwyfoldeb trwy gyffwrdd o hono Ef — y 
glân â'r aflan — ac iachäu y clwyf. Dyma gyffyrdd- 
iad iachaol ac achubol yr Arglwydd Iesu, ac y mae 
yn arwyddocaol dros ben. Gwnaed corff aflan y 
gwahanglwyfus yn lân trwy gyffyrddiad â chorff 
Orist. Mor darawiadol y cysgoda sacrament ei gorff 
a'i waed Ef, lle y gweddì'wn am wneuthur ein "cyrff 
pechadurus ni yn lân drwy ei gorff Ef," &c. (gweddi 
o ymostyngol gyffes yng Ngwasanaeth y Oymmun). 

Adn. 4 : " Owel na ddywedych," &c. Bhoddir yr 
un gwaharddiad yn St. Marc vi. 1. Y mae holl 
ddaionus waith Duw yn cael ei gyflawnu yn ddystaw. 
Ni raid i'r gwir ddaionus ddangos ei Hun, am na 
aU fod yn guddiedig, St. Matt. v. 14. 

" Bangoe dy hun »V offeiriad." 1. Er mwyn cyf- 
lawnu gofynion deddf Duw. Ni fynai yr Iesu 
fathru hon. 2. Er mwyn i'r dyn a iachasid gael 



Digitized by 



Google 



102 



TB HAUL. 



adferiad i fwynhâd o'i hoU freintiau dinesig a chref- 
yddol. 

Y GWAHÁNGLWYF. 

Enw arwyddocaol dros ben ydyw yr enw Cymreig 
ar y clwyf anan hwn, am ei fod yn gwahanu rhwng y j 
cleifion a oddefant dano â phob rhan o'r gymdeithas 
ddynol. Mae y gwahanglwyf, fel afon angeu, yn 
creù gagendor rhwng yr afiach a'r iach, fel na 
oddefir i'r naill fyned drosodd yn ol na blaen y naill j 
at yllall: darllener Lef. xiv. 2 — 7. "Nid oedd y j 
gwahanglwyf yn ddim Uai na marwolaeth fy w ; 
gwenwynai flynnoneU bywyd, a sychai i fyny holl 
wlybyron ei nodd ef. Ymdattodai yr holl gorff fesur 
ychydig, nes gwywo o'r naiU aelod ar ol y UaU, a 
syrthio ymaith " (Trench). Cymmerodd yr ysgrifen- 
wyr ysbrydoledig y gwahanglwyf yn arwyddlun a 
chysgod o bechod, a gosododd deddf Moses yr offeir- 
iadaeth i lenwi y gagendor rhwng yr aflan a glân. 
Nid oedd yr offeiriaid fodd bynag yn hawüo gallu i 
lanhau, ond yn unig ddadgan y glanhâd. 

Yn y wyrth hon gwelwn yr Arglwydd Iesu yn 
myned i'r bwlch, yn cyffwrdd, a glanhau. Fe agor- 
oddjrr Arglwydd Iesu ddrws i gariad goreu byd ddy- 
lifo i bUth y gwahangleifion. Bum can mlynedd yn 
ol, yr oedd y gwahanglwyf yr un o glefydau mwyaf 
erchyU yr ynys hon. Trwy ffyddlondeb gweinidog- 
aeth yr Eglwys yn ymgeleddu y trueiniaid hyn y 
glanhawyd ein gwlad o honynt. Gwnaeth yr Esgob 
Hugo, neu Esgob Hugh, o Lincoln (gwel ychydig 
o'i hanes yn yr Haul am 1888, tud. 263, 299, a 331), 
lawer drostynt. Mae y gwahanglwyf eto yn fflangeU 
erchyU ar drigolion Affrica ac ynysoedd Môr y Dê. 
Ceir hanes dyddorol am genadaeth i fysg trefedig- 
aeth o wahangleifion a anfonir o ynysoedd Sandwich 
i ynys o'r enw Molokoi (gwel Haul am EbriU, 1889) 
ym Môr y De. Ni oddefir i un cenadwr ddychwelyd 
o'r ynys ar ol glanio arni unwaith. Y mae yr 
arwyddair uwch ben gwlad y gwahangleifion fel 
uwch ben pyrth angeu — 

11 Ni ddychwel neb a groesa'r rhiniog hwn." 

CWB8TIYNAT7. 

Pa ran o waith Crist a ddangosir yn ei wyrthiau ? 
Pa fodd y maent fel sacrament ? Pa le y cyfarfu y 
gwahanglwyfus Grist? Pa fodd ei cyfarchodd? 
Ym mha beth y credai yn benaf ? Paham y cy- 
fiyrddodd Crist ag Ef? Pwy oedd i'r gwahan- 
gleifion gynt fyned atynt ? Pa fodd y glanhawyd y 
gwahanglwyfus ? Pwy a aU gyff wrdd a glanhau ? 
Paham y gwaharddai yr Iesu ddweyd wrth neb? 
Beth oedd y gwahanglwyf yn ei arwyddocau ? Pa 



beth a wnai ? Pwy oedd i lenwi yr agendor ? Pwy 
fu yn foddion i ddilëu y gwahanglwyf yn y wlad 
hon ? Pa le y mae trefedigaeth o wahangloifion yn 
bod yn awr ? 

GWERS XXII. 

Iachäu gwas y canwriad, St. Matthew viìi. & — ÎS. 
O.C. 28. Darllener Esaiah xxxv. 1 — 10; St. Imê 
mi. 1 — 10 ; ac Actau x. 1 — 8. Dysger aUan Saìm 
xli. 1 ; St. Matt. v. 3 ; Salm cvii. 20. 

E8BONIAD EGLUBHÀOL. 

Adn. 5: " Daeth ato ganwriad." Estron o genedl 
oedd, Bwyddog yn y fyddin (Act. x. 1), ac yn 
broselytiad i'r grefydd Iuddewig (St. Luc. xiî. 5}, 
a chymmwynaswr i'r genedl. 

Adn. 6 : " Y tnae fy ngwas" &c. Eiriol droe ei 
was yr oedd. 

Ad7: "Miaddeuaf,"&c. Dyma barodrwydd Crât. 
Dyma wers o ewyUysgarwch i'w weinidogion Ef. 

Adn. 8: " Nid ydwyf deilwng" &c. Dyma ddyn 
yn gallu mesur a phwyso rhinwedd moesol ac 
ysbrydol. Agorasid ei lygaid i weled pa beth ydyw 
gwir fawredd — mawredd moesol, ysbrydol, dwyfol. 

" Dywedy Gair."— Dyma fawredd ffydd. Y mae 
gostyngeiddrwydd a ffydd yn ddwy chwaer rasusn. 
Gwreiddia y naül o'r UaU. Dwy efeiUes ydynt. 

Adn. 9 : " Dyn wyf finnau" &c. Gosodîr yr 
Arglwydd Iesu yma yn Arglwydd ar elfenau natur, 
clefydau, heintiau, a phob afiechyd, fel swyddog 
milwrol ar ei fìlwyr. Ufudd-dod ebrwydd a di- 
rwgnach ydyw hanfod dysgyblaeth müwyr. Rhaid 
ufuddhau ar eüiad. 

Adn. 10: " Ni chefais gymmaint jffydd," &c. Yr 
oedd yr estron hwn yr deaU natur awdurdod yr 
Arglwydd Iesu yn weU nag un Iuddew. 

Adn. 11 — 13: Rhagfynegir yma gwymp yr 
Iuddewon, sef eu gwrthodiad cenedlaethol, a derbyn- 
iad i mewn y Cenedloedd. 

Daw cymmeriad y canwriad i'r golwg — 1. iä 
garedigrwydd a thynerwch. Gofalai am ei was a 
theimlai drosto, a gwnaeth aberth er ei fwyn. 2. Er 
ei fod yn swyddog müwrol dan ymherawdwr Rhuf- 
ain yn cadw yr Iuddewon i lawr, a'u Uywodraethu 
yn groes i'w hewyUys, ennülasai eu serch. 3. Yr 
oedd yn ddyn gostyngedig. Cenedl falch oedd y 
Rhufeiniaid, swydd a'i Uon'd o falchder ydyw swydd 
müwr, eto gwr gostyngedig oedd y canwriad. 

FFYDD Y CANWHIAD. 

Dyma faen clo ei gymmeriad, a dyma brif wers y 
wyrth. Ffydd ydyw y rhwymyn dirgel sydd yn dal 
cymdeithae wrth ei gilydd. Mewn priodae y mae 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



108 



gwr a gwraig yn rhoddi " eu cred " i'r naill y UaU. 
T mae ganddynt ffydd yn y naill y UaU, a thra y 
pery y ffydd hon pery eu dedwyddwch, a bydd eu 
gweithredoedd yn gy mmeradwy gan eu gilydd. Y 
mae rhinwedd moesol yn rhedeg o'r naiU berson i'r 
UaU tra y byddo ganddynt ffydd yn eu gilydd, ac y 
mae y ffydd hon yn creu gweithredoedd da. Ffydd 
y canwriad oedd yn agor hoU ddorau gras Crist. 
Drwy ffydd sylweddolai ei aUu, ei ddaioni, ei ddwy- 
foldeb, ac feUy gaUai ymddiried yn ei air Ueiaf. Pe 
na fuasai gan y canwriad ffydd yng Nghrist, ni 
buasai un gwerth moesol nac ysbrydol yn y wyrth. 
Gŵyr Satan yn dda faint gwerth ffydd, ac am hyny 
perswadia bawb rhag ymddiried yn naioni Duw, yn 
naioni Crist, ac yn naioni gweinidogion ei Efengyl Ef. 
Un o'r pethau mwyaf dychrynllyd yng nglŷn ag 
ymraniadau crefyddol ydyw y fantais a rydd i 
ymdrechion Satan i gren dnogdybiaeth yn Ue 
ymddiried rhwng gweinidogion y Gair a'r bobl. 
Priodolir gau amcanion i bob gweithred dda, megys 
ymweled â'r cleifion, cyfranu i'r Üodion, a chysuro y 
galarus. Y mae yr oU o hyn yn dinystrio seihau 
flydd, ac yn amddifadu pobl o fendithion moeso lac 
ysbrydol. Jthaid meithrin meddwl uchel am Grist, 
ei waith, a'i weinidogaeth, os mynwn dderbyn ben- 
dìthion drwyddynt. 

LLWTDDIAHT Y OANWRIAD. 

Bu iddo fel y credodd. FeUy y bydd i bawb a 
gredant eiriau Crist. Dy wedir hanesyn am Napoleon 
unwaith iddo, pan yn edrych ac arolygu y fyddin, 
ollwng y ffrwyn ar war ei geffyl. Neidiodd y ceffyl 
gan dynu yr awenau dan ei draed, a chychwynodd 
ymaith ar garlam ; ond ar y fynyd nesaf, neidiodd 
milwr cyffredin o'r rhenc a Uwyddodd i ddal y ceffyl. 
" Diolch i chwi, captain" ebai Napoleon yn arwydd- , 
ocaol. " Captain o ba gatrawd, fy ymherawdwr?" 
dy wedai y müwr yn hunanfeddiannol. ' ' O'r guards, ' ' 
ebai yr ymherawdwr. Rhoddes y milwr ei fwsged 
i lawr, ac aeth at ben cadlys y guards, a derbyniodd 
longyfarchiadau y swyddogion am ei wroldeb, ac ar ei 
ddyrchafiad yn captain. Credodd yr ymherawdwr 
ar ei air, a derbyniodd ei wobr. Ba faint mwy y 
derbynia y Cristioa y wobr ? 

Dros ei was, ef aUai caethwas, yr ymbiliodd y 
canwriad â Christ, a derbyniodd y fendith. Fe 
wrendy Duw ar weddiau cyfryngol ei bobl. GaU 
plant weddîo dros rieni a rhieni dros blant. Ein 
dyledswydd yw gweddîo dros y naül y UaU. 

CWE8TIYNÀU. 

Pwy oedd y canwriad ? Enwch ganwriad araU ? 
Pa fath ddyn oedd? ba genedl? Pa beth a 



wnaethai dros yr Iuddewon ? Pa beth a ddy wedodd 
am dano ei hun ! Sut ddyn oedd o ran ei dym- 
merau ? Pa beth oedd yn ei hynodi fwyaf ? Paham 
y mae ffydd yn beth mor bwysig? Dywedwch yr 
hanesyn am Napoleon a'r milwr a ddaliodd ei geffyl. 
Pa beth ydyw un o beryglon ymraniadau ? Pa 
beth a fu gwobr y canwriad yn y diwedd ? 

GWEES XXIII. 

St. Mat. viii. llf—23. O.C. 28. Darllener yr hanes 
cyfochrog yn St. Marc i. 29—31 ; St. Luc iv. 38, 39. 

ESBONIAD EOLURHAOL. 

Adn. 13 : "A phan ddaeth yr Ibsu i dŷ Pedr."—Yn 
ninas Capernäum y trigai efe yn nhŷ mam ei wraig 
ef aUai, a thybir nad oedd ond ieuanc. Cymmerai 
St. Pedr ei wraig gydag ef ar ei gylchdeithiau wrth 
efengylu (1 Cor. ix. 5), ac addysgai hithau yn ddiau 
y gwragedd crefyddol. 

1 1 Chwegr. " — Mam yng nghyfraith. Y mae priodas 
yn dwyn oddi amgylch yr un berthynas ag a wna 
perthynas waed. Y mae ei sel hi yn cyssegru cylch 
sanctaidd i amgylchu yr aelwyd newydd. Daethai 
mam gwraig Pedr yn fam iddo yntau, ac feUy y 
chwaer. Gwel Taflen Carennydd a Chyfathrach ar 
ddiwedd y Llyfr Gweddi Gyffredin. 

" Cryd." — Y dwymyn neu fever oedd y clefyd hwn, 
afiechyd mynych yn y wlad. 

Adn. 15 : "Ac efe a gyffyrddodd â'i llaw hi," &c. 
Nid oes 8on am ffydd y wraig hon. Teulu crediniol 
a duwiol oeddynt. DysgwyUent am y Messíah (St. 
Ioan i. 41), a phan ddaeth at yr eiddo ei Hun, hwy 
a'u derbyniasant Ef. 

"A hiawaeanaethoddarnynt." — Ymdrechai ddangos 
ei diolchgarwch i Grist drwy ei groesawu. 

GWERSI. 

1 . Nid oes un sail ysbrydol i gyfyngu gweinidog- 
aeth Eglwys Crist i bobl ddibriod. Y mae crefydd 
Crist yn " berffaith gyfraith rhyddid " ym mhob 
cyflwr cymdeithasol. GaU gweinidog dibriod fod 
yn fwy gwasanaethgar dan rai amgylchiadau i'r 
Eglwys fel cyfundrefn, ond y mae gweinidogaeth Ue 
y caniatëir perffaith ryddid i fod yn briod neu beidio 
yn Uawer gweU i bob gwlad a chenedl. 2. GaU 
gwragedd fod yn dra defnyddiol yng ngwasanaeth 
Eglwys Crist, ond iddynt ddeaU eu safle briodol ac 
ymostwng i gyflawnu gwaith gwragedd trwy (1) 
ofalu am addysg beny wod ; (2) gofalu am y tlodion ; 
(3) cynnorthwyo i ofalu am y cleifion, St. Luc viii. 
2, 3; Phil. iv. 3; 1 Tim. ii. 9—11. Yn St. Pedr 
a'i wraig, yr hon "oedd chwaer," cawn wrthgyfer- 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



ymedigaethau cymdeithasau 
tin. Nid ydyw y Testament 
wyryfdod ar draul darostwng 
y ddau gyflwr yw ei nod. 
sancteiddrwydd ydyw rheol 

J> EGLTTRHAOL. 

ei hwyrhau" &c. Y Sabbath 
rod, St. Marc i. 21—32. 
flawnid" &c, Esaiah liii.'4. 
id oes gwendid. Cyn cym- 
id oedd gwendid yng Nghrist 
Phil. ii. 6. Ond pan ddaoth 
cyrhaedd ein dyoddefiadau ac 
lidau naturiol cig a gwaed. 
yn â chariad anfeidrol, cyd- 
îimlai â'r oll o'n dyoddefiadau 
). Gan ei fod yn gallu eu 
d, fe wnaeth hyny. Y mae 
d Tesu ar y ddaiar yn wystl 
ddion gweledig oddi allan o 
a. Pan fendithiodd y bára, 
â'r pum torth haidd, rhoddes 
tiaethol; pan yn iachäu pob 
pd, rhoddes brawf o'i allu 
ii dynoliaeth a'i gwaredu o 
u, a'r bedd, fi saiah lxiii. 9 ; 

TWERSI. 

uol Eglwys Dduw y w symmud 
ieth. Gweinyddu cysur, ym- 
bob llaw. Cael gan y cryf 
a'r iach yr afiach, a'r sanct- 
)ygwch feichiau eich gilydd," 

D EGLURHAOL. 

rall." — Aeth yr Iesu ymaith 
)ddynt bron a'i lethu. Aeth 
Gtalilea i'r lan ddwyreiniol i'r 

ngrifenydd" &c. Y mae yn 
tiwn yn lled uchel am dano ei 
podrwydd i roddi yr Arglwydd 
h iddo. Yr oedd y gwr yn 
r rth edrych ar ddysgyblion 
û Efe yn falch o wr fel Ef, 

Cafodd weled yn amgen. 
auau" &c. Dyma eiriau ag 
nghalonau miliynau o blant 

roddi ei ben i lawr." — Dyma 



warth yr oes galed yr oedd yr Iesu yn byw ynddL 
Ond aroswn, onid dyma eyniad mewnol ealon j byd 
hyd eto ? Un o syniadau gwarthus ein hoes ninnaa 
ydyw tybied am y dalent uchaf a gyssegrir i Grist 
mai ei hanrhydedd ydyw aros mewn tlodi. Gwara- 
afunir i'r dyn a gyssegro ei fywyd i ymweled â'r 
cleifìon, cysuro y galarus, cynnorthwyo y tlodion, 
addysgu'r anwybodus, ac ymdrechu goleuo, hyfforddi, 
a phuro haenau isaf cymdeithas — gwarafunir i'r dyn 
hwn, foddion i gynnal ei deulu yn gysurus, tra y 
rhoddir yn ewyllysgar wyth cant o bunnoedd i gantores 
o gymmeriad ammhëus am ganu mewn un cyngherdd. 

Adn. 21 : " Gad i mi fyned a chladdu fy nhad"— 
Dyma ddyn yn petruso rhwng dau gynihelliad. 
Teimlai awydd cryf i fyned gyda'r Iesu dros y mòr ; 
ond gelwid arno gan deimlad naturiol i dalu j 
gymmwynas olaf i' w dad. Teimlai na aUai gyflawnu 
y ddwy ddyledswydd. Gofynodd i'r Hwn a aberth- 
asai bob peth er mwyn lles ysbrydol a thragwyddol 
dyn beth a wnai. Dyma yr ateb. 

Adn. 22 : " Canlynfi," &c. Gad i'r gwaith a ellir 
ei gyflawnu gan ereill, a thyred di i gyflawnu gwaith 
na ellir ei wneyd ond gan ychydig — gan y byw 
ysbrydol. Os ydym yn fwy ysbrydol, dangoswn y 
by wyd trwy weithgarwch ysbrydol. Pan ddaw dwy 
ddyledswydd i groesi eu gilydd, y ddyledswydd 
ysbrydol ddylai gael y flaenoriaeth, St. Luc ix. 59— 
62. 

CWESTIYNAU. 

Beth yw chwegr ? Beth y w cryd ? Pa effaith a 
wna priodas ar berthynasau gwr a gwraig ieuainc? 
A oes gwahaniaeth yng ngolwg yr Eglwys a Gair 
Duw rhwng perthynas waed a pherthynas drwy 
gyfraith ? Dangoswch hyny. Profwch o'r adnodan 
uchod na ddylid gwahardd i weinidogion yr Efengyl 
briodi. Pa waith da a ellir ei gyflawnu gan ferched? 
Pa ddiwrnod oedd hi pan iachaodd yr Iesu chwegr 
St. Pedr? Pa fodd y cymmerodd yr Iesu ein 
gwendid ni ? Pa bryd y caiff y Cristion berffaith 
iachâd ? Pa beth ydy w rhan fawr o waith Eglwys 
Crist? Adroddwch yr adnod, " Y mae flau gan y 
Uwynogod " (20), &c. A ydyw pobl yr oes hon yn 
barod i weini&og Crist gael cymmaint o elw a 
masnachwr, gwleidyddwr, neu gantwr a chantores 
gyhoeddus ? Os bydd dwy ddyledswydd, un yn 
ysbrydol a'r Uall yn dymmorol, yn croesi eu gilydd, 
pa un a ddylid wneyd ? 



GWER8 XXIV. 

St. Matthew viii, 23-— 3%. O.C. 
Marc iv. 36—41; St. Lue viii. í 
23—29. 



28. Darüener St. 
$—25; Salm <mi. 



Digitized by 



Google 



YH HAUL. 



105 



GOSTEGU Y DYMME8TL. 

Adn. 23: " Myneä tV llong." — Cwch agored, neu 
lieb ddim mwy na hann&r dech, oedd, y mae yn debyg. 

Adn. 24 : " Bu cynhwrf" &c. Llyn agored i ruthr 
corwyntoedd oedd Môr Galilea. Felly pob llyn a 
amgylchir gan fryniau uchel. 

" Efe oedd yn cysgu." — Dyma arwyddion " gwen- 
didau" cig a gwaed, a phrawf fod Orist yn "ber- 
ffaith ddyn," Credo St. Athanasius. 

Adn. 25: " A'i ddysgyblion," &c. " Yr oeddynt 
mewn enbydrwydd mawr," St. Luc viii. 23. 

Adn. 26 : "Paham yr ydych yn ofnus ?" — Nid oedd 
y dysgyblion eto yn feddiannol ar y ffydd dawel 
ddofn hòno a allai ymddiried yn yr Iesu pan ym- 
ddangosai Efe ei Hun yn ddiymadferth ; ond yr 
oedd ganddynt ddigon o ffydd i'w ddefroi. " Yna y 
cyfododd" &c. "A Òu tawelwch mawr." 

OWEBSI. 

(1) Crist Iesu yn llywodraethu natur a welwn yn 
y wyrth hon. Crist a'i lwybrau yn y môr. Y mae 
y gwyntoedd a'r môr dan ei awdurdod. (2) Gwelir 
Ef yma yn ei ddyodod a'i Dduwdod, yn berffaith 
ddyn a pherffaith Dduw. (3) Y mae ofn gwasaidd 
yn bechod. Tardda oddi ar hunain-gariad a diffyg 
ymddiried yn Nuw. Y mae gweinidog Efengyl 
Uwfr ac ofnus yn ddirmygus ac yn warth i'w broffes — 
os ofna efe glefydau a heintiau yn fwy na'r meddyg, 
a barbariaid yn fwy na'r teithiwr, a thymmestloedd 
y môr yn fwy na llongwr. Dylai yr offeiriad fod bob 
amser yn barod i lenwi yr adwy beryglus "rhwng 
y byw a'r uieirw," a dylai y Cristion fod y cyntaf 
ym mhob cyfyngder. Sonia Henry Martin am gen- 
adwr unwaith yn morio yn yr un llong ag ef a hi 
yn ystorm enbyd. Yr oedd y cenadwr yn arddangos 
ofnau anghyflfredin mewn congl yn y caban; ond 
cysurai Henry Martin y dwylaw ar y bwrdd, a helpai 
hwy wrth y pwmp. Yno clywai un o'r dwylaw yn 

gofyn i longwr arall, "Pa le y mae H , y 

cenadwr." " Y mae yn y caban yn nadu fel baban 
rhag ofn myned tV nefoedd" oedd ateb gwatwarus y 
morwr. 

IACHAU Y DDATT DDIEFLTG YN GADAEA. 

St. Marc v. 1—20; St. Luc viii. 26—39. 

Daw yma, mewn dull o lefaru, ddau ymgnawdol- 
iad i'r golwg, sef Duw yn y cnawd a diafol mewn 
meddiant o ddynion, ac megys wedi ymgnawdoli 
mewn personau. Daw y ddwy natur ysbrydol i 
gyfryrddiad mor agos ag y gallwn ni ett hamgyffred, 
sef y natur ddwyfol a'r natur satanaidd. 



ESBONIAD EGLTJRHAOL. 

Adn. 28 : " Owlad y Gergesiaid," &c. Geilw St. 
Marc y lle, " gwlad y Gadareniaid." Cymmer y ddau 
enw eu frurf oddi wrth ddwy ddinas ar ochr ddwy- 
reiniol Môr Galilea, sef Gergesa a Gadara. Gelwid 
yr holl ardal Decapolis, sef tiriogaeth y deg dinas. 

Y mae yn debyg i'r Arglwydd Iesu lanio rhwng y 
ddwy ddinas. 

"Dau ddieýig." — Un a enwir gan St. Marc, a 
rhoddir hanes manwl a difrifol o hono. 

" Fbeddau." — Ogofëydd mewn creigiau oeddynt. 

Adn. 29: "lesu, Fàb Duw," &c. Y mae yma 
arwydd o fwy o dreiddgarwch ysbrydol na chraffder 
dynol. Adwaenai yr ysbrydion aflan Fab Duw, ac 
addolent Ef, St. Marc v. 6. Ehaid i bob glin blygu 
yn ei enw Ef, Phil. ii. 10. 

"Poeni" — Rhyw ddysgwyliad ofnadwy sydd i'r 
ysbrydion aflan, St. Judas, 6. 

Adn. 30: "Moch hwer."— Tua dwy fil, medd St. 
Marc. Cedwir moch mewn amryw wledydd yn 
fìnteioedd mawrion, yn enwedig mewn ardaloedd 
coediog. Nid oedd gyfreithlawn i'r Iuddewon fwyta 
eu cig, eto goddefent eú cadw yma i'w gwerthu i'r 
Rhufeiniaid ac ereill. Yr oeddynt yn by w ar derfyn 
y wlad, ac yn myned hanner y ffordd i gyfarfod arfer- 
ion y Cenedloedd. 

Adn. 31 : " Caniatâ i ni fyned ytnaith *V moch" — 
Erfyniad rhyfedd ond awgrymiadol. Yr oedd yr 
ysbrydion aflan mewn trawsfeddiant o'r dynion; 
ceisient drawsfeddiant o'r moch, creaduriaid anghyf- 
reithlawn i'w cadw. Ofnent yr Arglwydd Iesu, efco 
casäent Ef, a cheisient greu teimlad drwg yn ei erbyn. 

Y mae yr holl gynllun yn satanaidd o faleisus. 
Adn. 32 : " Ewch" — Caniatawyd y cais dichellgar 

gan ddoethineb a chyfiawnder dwyfol. Cafodd yr 
ysbrydion aflan ganiatâd i fyned i'r anifeiliaid aflan. 

Y fflangell neu gospedigaeth ar bob drwg ydy w drwg 
mwy. ¥m mhob ymgyrch a chynllun o ddrygioni, y 
mae y drwg mwyaf yn cospi y Ueiaf, a Satan y w y 
pen cospwr a phen dyoddefydd. Boddwyd y moch. 
Cafodd y troseddwyr weled fod poenydwyr dynion yn 
ddinystrwyr eu heiddo. 

Adn. 33 : "Y meiehiaid." — Ceidwaid y moch. 
Dychrynasent. 

Adn. 34 : "Yhott ddinas," &c. Y mae yn debyg 
mai dan deimlad cymmysg o ofn a digofaint a chy- 
wilydd, y ceisient gan yr Iesu ymadael : ofnai rhai 
beth gwaeth, gresynai ereill eu colled, a chy wilyddiai 
ereill o herwydd eu dal yn tori cyfraith Duw. Y 
mae dynion yn ymuno yn erbyn y daionus yn fynych 
oddi ar gymhellion hollol wahanol a chroes i'w gilydd. 



Digitized by 



Google 



106 



TB HAUL. 



GWEBSI. 

Gwers fawr arbenig y wyrth hon ydy w Mab Duw 
yn y cnawd yn gorchfygu Satan yn y cnawd. Daioni 
yn y cnawd yn gorchfygu drygioni, a sancteiddrwydd 
aflendid, yn y cnawd ; ac addfwynder a chariad yn 
gorchfygu trais a chreulondeb, St. Matt. v. ô. 
Dyma naenbrawf a gwysÜ o fuddugoliaeth daioni ar 
ddrygioni mewn dyn. Rhyfedd ac ofnadwy ydyw 
safle dyn fel maes y frwydr rhwng da a drwg. Ym 
mherson Crist y dechreuwyd gorchfygu drwg, ac ym 
mhersonau ei bobl y gorphenir. Yr ydym oll wedi 
addaw bod yn "fìlwyr fryddlawn i Grist" holl ddydd- 
iau ein heinioes (Gwasanaeth Bedydd). Nid ydyw 
y Ilen ond teneu rhwng dyn ac ysbryd. Gall Satan 
dori drosodd ar un Uaw a thrawsfeddiannu dyn, a 
gall Ysbryd Duw feddiannu dyn ar y llaw arall. Y 
™ae y gwir ddrygionus yn agos iawn i'r angel syrth- 
iedig, a'r gwir dduwiol yn agos i angel goleuni. 

CWB8TIYNÁU. 

Pa fath long oedd gan yr Iesu yn croesi y môr ? 
Pa fôr ydoedd? Beth a welwyd yng Nghrist yn 
profi ei ddyndod ar y fordaith? Beth yn profi ei 
Dduwdod ? Pa olwg a gawn ar Grist yn y wyrth o 
ostegu y dymmestl ? Paham y ceryddai yr Iesu y 
dysgyblion ? A ydyw ofh llwfr yn bechadurus? Dad. 
xxi. 8. Pa le y dylai gweinidog yr Efengyl fod yn 
wrol ? Pa beth newydd a ddaw i'r golwg yn iachâd 
y ddau ddieflig ? Pa enw a rydd St. Marc ar wlad 
y Gergesiaid? Bhoddwch ei hanes. Pa sawl di- 
eflig a enwir gan St. Marc ? Pa fodd yr ymddygai 
y dieflig at Grist ? A oedd gyfreithlawn i'r Iuddewon 
gadw moch ? Pa reswm a allwn ni roddi dros i'r 
ysbrydion aflan feddwl myned i'r moch ? Pa wers a 
ddysgant i ni ? Pa fodd y gallwn gyfrif am i Grist 
ganiatäu? Pa fodd y bydd drygioni yn cael ei 
gospi? Pa gysur mawr sydd i ddyn yn hanes y 
wyrth? 



BYOHAN A MAWR. 

{Traddodwyd y sylwadau canlynol yn Eglwye Llanwinio, 
ar y Sul ar ol marwolaeth y Parch. Oanon WiUiams, 
Llanelli, pan y gwnaethpwyd rhai cyfeiriadau at y 
canon duwiol a dysgedig ao at enwogion ereill). 

" Bychan a mawr Bydd yno ; a'r gwas a ryddhawyd oddi wrth 
ei feistr."— Job iii. 19. 

Cyîwwysà y testyn gyfeiriad at y bedd. Yn ol y 
bennod hon dymunai Job farw, ac y mae amryw 



resymau yn cael eu dwyn ym mlaen dros y dymun* 
iad. Ym mysg pethau ereill, dywed y tywysog 
dwyreiniol na fuasai wrtho ei hun beth bynag» pe 
buasai yn y bedd. Teimlai ei hun fel aderyn y tô 
yn ei gystudd : yr oedd ei blant a'i feddiannau wedi 
cymmeryd eu hadenydd, ac wedi myned ymaith ; ac 
yr oedd ei wraig ym mhell o ran teimlad, os nid o 
ran lle ; ac yr oedd ei gyfeillion heb ddechreu llefara 
wrtho eto. Teimlai Job y pryd hwn y buasai y bedd 
yn le hyfryd iddo ef. Dywed y cawsai yno gwmni 
breninoedd, pendefigion, a rhai urddasol y ddaîar, 
ac awgryma Job nid yn unig y buasent yn yr un 
lle, ond hefyd yn yr un cyflwr. Pan ar y ddaîar 
gwahaniaethent yn ddirfawr mewn llawer o bethau, 
ond y fath debygolrwydd a chydraddoldeb sydd yn 
y bedd ! Mae pawb yn ddystaw yno, pawb yn 
welwlas yno, pawb ym malurio yn y llwch, pawb yn 
ddarostyngedig i angeu. Nid ydynt yn ddarostyng- 
edig i'w gilydd fel ar y ddaiar, ond y maent i gyd 
yn ddarostyngedig i angeu: "A'r gwas a ryddhawyd 
oddi wrth ei feistr." Mae y cyssylltiadau a'r perth- 
ynasau dynol yn anadnabyddus yn y bedd. Nid 
oes swyddau, galwedigaethau, a breintiau gwahanol 
ym mysg trigolion lluosog " dinas y meirwon." 

Angeu a ryddhaodd gaethion lawer gwaith; weith- 
iau drwy symmud y caethfeistr, pryd arall drwy 
symmud y caethwas ymaith. Mae an^eu yn rhydd- 
hau ar raddfa (scale) eang iawn : rhyddhâ holl ranan 
y cyfansoddiad dynol a'r gymdeithas ddynol. Gwna 
ef a'r gymdeithas ddynol yr un fath ag y gwnaeth 
Yespasian a'i fab Titus i Jerusalem a'i theml hardd- 
wych, yn ol prophwydoliaeth Iesu o Nazareth: " Ni 
adewir yma gareg ar gareg a'r ni ddattodir." Fel 
hyn yr edrychai Job ar y bedd. Gwrandëwch ar ei 
iaith gynhyrfus, (t Paham y derbyniodd gliniau fyfi, 
a phaham y cefais fronau i sugno? herwydd 
yn awr mi a gawswn orwedd, a gorphwys, a huno ; 
yna y buasai llonyddwch i mi gyda breninoedd a 
ohynghorwyr y ddaiar, y rhai a adeiladasant iddynt 
eu hunain fanau anghyfannedd. Bychan a mawr 
sydd yno ; a'r gwas a ryddhawyd oddi wrth ei feistr." 
Sylwn — 

1 . Bychan a mawr eu hoedran sydd yno. Gosod- 
wyd y baban tlws yn ei oer fedd, er na chododd ei 
law fechan yn erbyn neb erioed. Ni ddywedodd 
air garw wrth neb erioed, ni chablodd enw Duw 
erioed; mewn gair, ni phechodd yn weithredol erioed. 
Ond y mae genym ddigon o brofion fod ei natur yn 
bechadurus, canys y mae ef ym mysg y meirwon, 
Mae ef yno er ei holl ddiniweidrwydd a'i hawdd- 
garwch naturiol a moesol. Dychwelodd yn ol gyda 
brys o fynwes ei fam i fynwes yr hen ddaiar, fel pe 



Digitized by 



Google 



YB HÁUL. 



107 



Iraasai yn well ganddo aros yn y fan lle yr oedd o'r 
"blaen. Os dygwyddwn fyned i dŷ cymmydog heb 
dderbyniad croesawus, awn yn ein hol yn fuan. 
Aeth y baban yn ol i " dŷ ei hir gartref," fel pe na 
buasai wedi cael derbyniad digon croesawus yn y 
t>yd hwn. Aeth yn ol cyn agor ei lygaid braidd ar 
"bethau amser, fel pe buasai angel Duw wedi sibrwd 
yn ei glust, " Owagedd o wagedd, gwagedd o wag- 
odd ; gwagedd yw y cwbl." Ymddengys y bedd yn 
awyddus a gwancus iawn am fabanod. Ond os 
ydyw y ddaiar yn awyddus am eu cyrff, mae y nef- 
oedd yn Uawn mor awyddus am eu heneidiau. Pan 
ar y ddaiar ystyrid hwy o dan eu hoedran (•» state of 
minorüy), ond y maent yn awr mewn meddiant o'r 
etifeddiaeth fry, a theimlant wrth eu bodd ym myn- 
wes Abraham. Oanwyd llawer baban mewn palas 
daiarol, ac efe ydoedd yr etifedd ; ond symmudwyd 
ef i balas y nef yn hir oyn ei fod yn un ar hugain 
oed, pan y deuai i etifeddiaeth ei dadau. A ydych 
chwi yn anfoddlawn i'r Iesu i gael perlau newydd yn 
ei goron gyfryngol ? Mae y mawr ei oedran hefyd 
yn y bedd. Yn ymyl y baban pedwar mis oed mae 
gweddillion yr hen wr a welodd bedwar ugain mlyn- 
edd. Yn ymyl y baban tair wythnos oed, gorwedda 
y gwr a gladdwyd pan yn drigain mlwydd oed. 
Cydgyfarfuasant yn yr un man, ac ymgymmysgu 
eu llwch â'u gilydd. Ond os claddir rhai yn fawr 
wrth eu cymharu â babanod, maent yn fach ac yn 
fach iawn wrth eu cymharu â thragwyddoldeb. 
Hhaid i'r oedranus i farw, a rhaid i'r tŷ ddyfod 
lawr a'r rhan daiarol i fyned i breswylio i'r " tŷ 
rhagderfynedig i bob dyn byw." Teimlwn yn an- 
hawdd ymadael â'r hen wr a'r hen wraig : po fwyaf 
y byddwn yn eu cwmni, carwn hwy yn fwy, a 
gwerthfawrogwn eu cymdeithas yn fwy bob dydd. 
Ond rhaid ymadael â hwynt, gan fod y bedd yn 
barod iddynt a hwythau yn barod i'r bedd. 

2. Byohan a mawr eu gwybodaeth sydd yno. Er 
nad oes dim gwybodaeth na dychymmyg yn y bedd, 
eto mae holl ysgolheigion y canrifoedd wedi myned 
yno i orphwys oddi wrth eu llafur llenyddol, gwleid- 
yddol, athronyddol, a duwinyddol. Mae yr ysgrif- 
enwyr mwyaf coeth, yr areithwyr mwyaf hyawdl, 
a'r dysgawdwyr mwyaf clasurol wedi myned yno. 
Pa le mae dysgedigion Oroeg, masnachwyr cyfoethog 
Corinth, a llywodraethwyr Ehufain? Maent wedi 
myned yno. Pa le mae Newton, y seryddwr enwog ; 
Milton, y bardd anfarwol; a Bunyan, y breuddwyd- 
iwr ysbrydol? Pa le mae Butìer, y cyfansoddwr 
dwfudreiddiol ; Pascal ddysgedig; a Robertson, y 
meddyliwr gwreiddiol? Pa le mae Dante, bardd 
crefyddol Itali a'r Eglwys hefyd yn yr oesau ty wyll ? 



Pa le mae Johnson ao Addison, traethodwyr enwog 
ein gwlad ni ? Maent wedi myned yno< Pa le mae 
William Spurrell, y geirlyfrwr enwog o dref Oaer- 
fyrddin, y Cristion dysglaer, y dirwestwr selog, a'r 
boneddwr Oristionogol ? Pa le mae y defosiynol, 
y gweithgar, a'r defnyddiol Oanon Williams, o 
dref I Janelli ? Er holl dduwioldeb, dysgeidiaeth, a 
defnyddioldeb y dynion hyn, maent wedi myned yno, 
sef i'r bedd. Mae eu pregethau genym, eu llyfrau 
genym, ac y mae dylanwad eu cymmeriad sanctaidd 
yn aros yn ein mysg ; ond nid ydynt hwy eu hunain, 
canys y maent wedi myned i ffordd yr holl ddaiar. 
Buasai yn dda genym i ymgynghori â hwynt mewn 
perthynas â rhyẅ athrawiaeth neu feddylddrych a 
gynnwysir yn eu llyfrau; ond y mae yr enwogion 
hyn i gyd erbyn heddy w ym mysg y rhai mawr sydd 
ym mro marwolaeth, ac y mae eu mawredd hwy pan 
ar y ddaiar yn gosod mawredd a gogoniant ar y fro 
dawel y trigant ynddi yn awr. Ond ym mysg y 
tywysogion mawr hyn yn y byd meddyliol mae yna 
dyrfa ddirif o rai bach mewn gwybodaeth ; ac nid 
ydyw yn waeth arnynt hwy nag ar eu cymmydogion 
dysgedig : nid ydy w eu hanwybodaeth yn ad- 
lewyrchu dim dianrhydedd arnynt yn " ninas y 
meirwon." Mae y dyn anllythyrenog yn gydradd 
yn y bedd â'r dyn gyfoethogodd genedlaethau lawer 
drwy ei ysgrifeniadau godidog. Nid oes yr un yn 
fwy dystaw yn y bedd na'r hyawdl aur-eneu Ddr. 
Orimths, o dref Llandeilo, yr hwn am hanner canrif 
a gododd ei lais fel udgorn cryf, ac a wahoddodd 
lawer i swper y Brenin Mawr i gyfranogi o " frasder 
Duw yng ngwaed y groes." Pwy fel efe ym mhrif 
wyliau yr Eglwys am oes gymharol hir, a dynai 
gannoedd a miloedd i'w wrando drwy dde a gogledd 
Oymru ? Pwy a'i cly wodd yn darlunio yr ymddyddan 
a gymmerodd le rhwng yr Iesu a'r wraig o Samaria, 
ac a anghofiodd pa fodd y dysgrifiai y wraig o 
Samaria yn dyohwelyd adref o ffynnon Jacob, a'r 
bobl yn gofyn pa le yr oedd ei dwfrlestr, a hithau, 
yn hytrach nag ateb y cwestiynau mewn brys, yn 
dywedyd wrthynt yr hyn ag oedd yn gwasgu mwy o 
lawer ar ei meddwl--" Deuwch, gwelwch ddyn, yr 
yr hwn a ddywedodd i mi yr hyn oll a wnaethym ; 
onid hwn yw y Orist ? " Ond erbyn heddyw, mae 
ef mor fud a neb, ac heb lefaru gair wrth neb er ys 
mwy na deuddeg mlynedd. 

8. Bychan a mawr eu gofìd sydd yno. Mae 
graddau ac amrywiaeth mewn gofid. Nid yr un 
faint ydy w gofid pob dyn, ac nid yr un faint ydyw 
yr un gofìd i bob dyn. Oofìdia un yn fawr o blegid 
Sabbath halogiad, ond ni ofidia ei gymmydog. Ond 
y mae rhyw ofidiau yn cyfàrfod â phob dyn. Mae 



Digitized by 



Google 



108 



TE HAUL. 



gofid y cwymp yn hanes bywyd Adda, gofìd y diluw 
yn hanes bywyd Noah, gwerthu Joseph yn hanes 
bywyd Jacob, a deugain mlynedd yr anialwch yn 
hanes bywyd Moses. Felly mae pob un â'i adfyd 
yn y byd hwn. Ond yn y bedd gorphwysant oddi 
wrth ofìdiau y ddaiar. Yn y bedd nid ydy w gofid 
un yn fwy na'r llall, ac nid j>es un yn llai na'r llall. 
Yno ni chlywir neb yn dywedyd, " Pa ofìd sydd fel 
fyngofidi?" 

4. Bychan a mawr eu llwyddiant sydd yno. Nis 
gall llwyddiant gadw angeu ymaith. Gorchfygodd 
Gwüym y Gorchfygwr y wlad hon, a rhanodd hi 
rhwng ei gadfridogion. Bu yn Uwyddiannus iawn 
mewn ystyr filwrol, ond claddwyd ef yn ddigon 
ammharchus, ac yr oedd ereill yn hawlio ei fedd fel 
eu heiddo hwy. Oyfarfyddodd Wolsey â Uwyddiant 
mawr; pentyrodd y brenin y swyddau uchaf arno 
yn wladol ac Eglwysig. Weithiau gwelid ei esgid- 
iau wedi eu goreuro ag aur, yn neülduol pan yr elai 
aUan i " faes yr aur ddülad " (the field of the ohth of 
gold). Ond coUodd ei fawredd a'i wychder cyn 
marw, ac yn y bedd yr oedd y dyn mwyaf tlawd a 
dinod yn y wlad gystal ag yntau. Mae y bychan 
gymmaint a'r mawr, a'r mawr mor lleied a'r bychan 
yn y bedd. 

5. Bychan a mawr eu duwioldeb sydd yno. Can- 
fyddwn yn barhäus fod yn rhaid i'r dynion goreu 
farw. Dangosent yn eglur yn eu by wydau eu bod yn 
caru Duw, ac yn cael eu caru gyda Duw. Yr oedd 
y diweddar Ganon WiUiams, LlaneUi, yn ysgolhaig 
ardderchog yn y Gymraeg a'r Hebraeg, ond credwn 
ei fod yn fwy enwog ar gyfrif ei dduwioldeb a'i 
ddefnyddioldeb nag ar gyfrif ei ddysg a'i ddawn. 
Yn nhymmor ei weinidogaeth gymharol hir yn nhref 
boblog LlaneUi, gallasai cannoedd a miloedd o gleif- 
ion a thlodion ddywedyd am eu hybarch ficer, 
«' Wele yn awr wr a wn ma gwr sanctaidd i Dduw 
ydyw hwn sydd yn cynniwair heibio i ni yn was- 
tadol." Yn amser Oanon WiUiams ni aUasai neb 
o'r cleifion, deiUion, cloffion, gwywedigion i ddy weyd 
yn nhref LlaneUi, fel y dyn claf wrth lyn Bethesda 
gynt, " Arglwydd, nid oes genyf ddyn i'm bwrw i'r 
Uyn pan gynhyrfer y dwfr." Ymwelai y canon â 
hoU gleifion ei blwyf yn bersonol, a theimlai pawb 
fod "gwr sanctaidd Duw" rhyngddynt a'r gwaethaf. 
Nid oedd yr un claf yn LlaneUi mewn profedigaeth 
i ofyn, wedi i'r canou ddyfod i adnabyddiaeth o 
hono ac o'i amgylchiadau, " A phwy yw fy nghym- 
mydog ? " Ar ddiwedd y fath fywyd Uafurus, 
hunanaberthol, a hunanymgyssegrol nid oeddym yn 
synu i gly wed fod y ficer duwiol yn marw dan ganu 
"cân Simeon" — "Yr awr hon, Arglwydd, y goUyngi 



dy was mewn tangnefedd yn ol dy air," &c. Teimlwi 
yn Uawen pan yn claddu dynion duwiol, canjs 
gwyddom eu bod yn myned lawr i orphwys a chael 
eu puro. Gwyddom yn sicr y gwireddir y geiriaa 
hyny mewn perthynas â phob un o honynt — " Efe & 
heuir mewn Uygredigaeth, ac a gyfodir mewn an- 
Uygredigaeth." Ond yr ydym yn teimlo yn brudd- 
aidd wrth feddau dynion digrefydd a bychain e* 
duwioldeb, ie, dynion diras ac heb Dduw yn y byi 
Pe yn bosibl, ni theimlem awydd i ymweled â beddaa 
dynion fel Nero, Judas Iscariot, Herod, Sennacherib, 
Ahab, Jezebel, a Jeroboam. 

6. Bychan a mawr eu defnyddioldeb sydd yno. 
Mae gwahaniaeth mawr rhyngddynt yn eu bywyd : 
anfynych y gwelir hwy gyda eu gilydd, canys y mae 
un yn ddiwyd ac ar ei oreu i wneyd daioni, ac y mae 
y UaU yn cysgu ac yn treulio ei amser mewn oferedd. 
Mae un yn gogoneddu Duw a'r UaU yn ei ddian- 
rhydeddu. Cyfarfydda y naill a'r UaU yn y bedd. 
Gwnânt gyfarfod hefyd yn y farn. Os na fydd 
gwahaniaeth rhyngddynt yn y bedd, bydd gwahan- 
iaeth rhyngddynt yn y farn. Bydd y naiU ym mysg 
y geifr, a'r UaU ym mysg y defaid ; bydd y naill yn 
euog, a'r UaU yn cael ei gyhoeddi yn gyfiawn ger 
bron y bydoedd. Wrth y naiU y dywedîr, " Ewch 
ymaith oddi wrthyf, chwi weithredwyr anwiredd;" 
ac wrth y UaU, " Deuwch chwi, fendigedig blant fj 
nhad " Bydd y gair ofnadwy " ewch ymaith," yn 
ddigon i guddio y rhai drwg am byth yn uifern, a 
bydd y gair bendigedig " deuwch" yn ddigon i 
goroni y rhai da am byth â gogoniant yn y nefoedd. 

Gyfeillion, a ydych chwi yn rai defnyddiol ? eof- 
iwch, pa un ai mawr ai bach ydyw eich defnyddiol- 
deb, byddwch yn y bedd yn fuan, a dylech gofio nad 
oes na " gwaith ná" dychymmyg yn y bedd." Yno 
ni aUwch wasanaethu Duw, darllen ei Air, cynghori 
a gweddîo, ac areithio'ar ddirwest fel y gwnelai y 
Canon WiUiams hyd ei ddyddiau diweddaf. Mewn 
tref boblog fel LlaneUi, pwy aU ddysgrifìo defnydd- 
ioldeb y canon yn nylanwad ei esampl a dwyader ei 
gynghorion dirgelaidd a chyhoeddus fel dirwestwr 
aiddgar a Uafurus ? 

GyfeiUion, a ydym ni yn cysgu a'r Priodfab bron 
â dyfod? A ydym ni yn cysgu a'r enaid heb ei 
achub ? A ydym ni yn cysgu pan y mae filamiau 
ufíern yn agosäu atom? A ydym ni yn cyagn yn 
Uong by wyd yng nghanol creigiau mwyaf peryglua 
amser? A ydym ni yn medru cysgu pan y mae 
cannoedd o longddryUiadau (shipwrech) yn cym- 
meryd Ue yng ngẁydd ein Uygaid ? A aUwn ni 
edrych ar ein cyd-ddynion yn suddo am y tro di- 
weddaf, îe am dragwyddoldeb, heb neidio ar ein 



"N 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



109 



traed, gafaelyd ynddynt, a dywedyd wrthynt, " Wele 
Oen Duw, yr hwn sydd yn tynu ymaith bechodau y 
"byd » ? 

Llanwinio. D. Howbll. 



ARDDEECHOG LTJ Y MERTHYBI. 

(Parhâd o dud. 84.) 

Yb Eegob Ferrar, o Dŷ Ddewi, yn Neheudir Cymru, 
liefyd a ddyoddefodd ferthyrdod. Cafodd ei losgi 
yn ulw yng Nghaerfyrddin, hen dref esgobaeth Tŷ 
Ddewi; a dywedir iddo sefyll yn ddiysgog yng 
nghanol y tân nes ei drengu. Yng Nghaerlleon 
îiefyd llosgwyd George Marsh, gweinidog duwiol a 
llafurus. Felly hefyd Mr. Bradford, gwr duwiol 
iawn, a gweinidog Uafurus a ffyddlawn. Wedi ei 
rybuddio yn y carchar o'i farwolaeth, gwedd'íodd 
a chynghorodd ei gyfeillion a'i gydferthwyr i fod yn 
wrol a pheidio â gwadu eu crefydd. Dyoddefodd ef 
ac un arall gydag ef eu llosgi yn Smithfield. Ar ol 
y rhai uchod llosgwyd mewn amryw fanau yn Lloegr 
yr adeg hon lawer o bobl dduwiol, yn fonedd a 
chyfrredin. Weithiau tri neu bedwar, weithiau 
pump neu chwech, weithiau wyth neu ddeg yn cael 
eu Uosgi yn yr un tanllwyth, gan gyffesu eu ffydd, 
ac yr oedd y fath ddylanwad yng nghyffes ac ym- 
ddygiad y merthyron hyn, fel yr oedd Uawer yn 
troi oddi wrth Babyddiaeth wrth eu clywed yn 
siarad, a'u gweled yn dyoddef mor benderfynol. 
Ceisiodd y Pabyddion roddi i farwolaeth wr bon- 
eddig o'r enw Mr. Glover trwy newyn, a noethni, 
a chystudd yn y carchar; ond dywedir iddo gael 
nerth gan Dduw yn ei gorff a'i enaid, a chael prawf 
fod bywyd tragwyddol yn ei aros tu draw i fflamiau 
Smithfield. Y diwrnod y merthyrwyd Eidley, esgob 
Lilundain, a Latimer, esgob Worcester yn Ehydych- 
ain, am iddynt bregethu yr Efengyl yn ei symledd a'i 
phurdeb, a dal y wir athrawiaeth, yr oedd Gardiner, yr 
esgob pabaidd yn Winchester, yr hwn oedd un o erlid- 
wyr penaf y Protestaniaid, wedi penderfynu peidio 
bwyta ei giniaw y diwrnod hwnw hyd nes y clywai y 
newydd fod Eidley a Latimer wedi eu Uosgi; a 
chyrhaeddodd y newydd ei glustiau tua 4 o'r gloch 
yn y prydnawn ; wedi hyny, eisteddodd i fwyta ac 
i wledda gyda'i gyfeiUion, a hyny gyda boddhâd 
mwy na chyffredin. Ond tarawyd ef bron cyn iddo 
godi oddi wrth y bwrdd gan ryw boenau anger- 
ddol, fel y chwyddodd ei hoU gorff , a'i hoU ymysgar- 
oedd yn cael eu (ürdynu yn y fath fodd, fel y bu 



farw â'i dafod allan, a hòno wedi chwyddo a duo 
fel glöyn. Yr oedd Eidley yn un o'r rhai penaf a 
gaUuocaf yn dwyn ym mlaen y Diwygiad Protestan- 
aidd, ac yr oedd ei dduwioldeb, ei ddysg, a'i farn 
addfed ac uniawn, a'i ddylanwad, yn cael eu hed- 
mygu gan ei ganlynwyr, ac yn peri braw, arswyd, 
ac anesmwythder i'w elynion. Ac o hoU wŷr 
Eglwysig yr oes hòno, a phob oes wedi hyny, yr oedd 
Latimer yn un o'r rhai mwyaf hynod am ei dduw- 
ioldeb a'i ddiwydrwydd a'i ffyddlondeb gydag achos , 
ei Arglwydd. Pan ddygwyd Eidley at yr ystanc i'w 
losgi, gwelai fod ei hen gyfaiU Latimer wedi cyr- 
haedd yno o'i flaen. A dywedai Latimer pan wrth 
yr ystanc, "Eidley, fy nghfyaiU anwyl, byddwn 
wrol ; ni a wnawn heddyw, trwy gymhorth gras 
Duw, oleuo y fath ganwyU yn Lloegr yr hon ni ddi- 
üydd byth.' 

Yn fuan ar ol hyn merthyrwyd Oranmer. Pan 
aeth at y tân, daliodd ei law ddeheu ynddo yn 
estynedig hyd nes iddi gael ei llwyr losgi ; a Uefai 
yn awr ac yn y man, " Y Uaw hon, y Uaw annheil- 
wng hon, droseddodd." Dywedai hyn yna am iddo 
ychydig cyn hyn drwy weniaeth a deniadau ei 
elynion ysgrifenu ei enw wrth bapyr pabaidd, yr 
hyn a wnaeth iddo edifarhau yn fawr. Ehyfeddai 
yr edrychwyr yn fawr am na syflodd efe ronyn yn y 
tân. Yr oedd yn hen wr briglwyd a barfwyn pan 
gafodd ei losgi. Yn Ehydychain y dyoddefodd yr 
Archesgob Cranmer ferthyrdod, fel yr Esgobion 
Eidley a Latimer. 

Mae yn ddiammheu y bydd yn ddyddorol gan 
amryw o ddarUenwyr Tr Haul weled y manylion 
canlynol o'r costau a aeth i bwrcasu defhyddiau i 
wneyd y tanllwythi tân i losgi y gwŷr duwiol, Lati- 
mer, Eidley, a Oranmer, yng nghyd â manylion 
cost ciniaw i Latimer a Eidley ychydig amser cyn 
cael eu Uosgi. 

" Bps. Latimer & Ridley were burnt at the stake in Broad 
St., Oxford, Oct. 16, 1555, and Abp. Cranmer on the same spot, 
March 21, 1556. The account of the cost for the martyrdom 
of the Bishops is a curiosity. It is as follows :— 

£ s. d. 

For three loads of wood fagots to burn 

Ridley and Latimer ... ... ... 12 

Item, one load of funse fagots ... ... 8 4 

For the carriage of these 4 loads ... 2 

Item. a post ... ... ... ... 1 4 

Item, two chains ... ... ... 3 4 

Item, two staplea ... ... ... 6 

Item, four labourers ... ... ...02 8 



" And for Cranmer :«— 
100 wood fagots 
150 furze fagots 



£15 2 

,068 
.084 



Digitized by 



Google 



110 



TE HAUL. 



Oarriage for them 
Two labourera... 



,008 
.014 

£0 12 



"A cnrious memoranclam is also preserveçl in MS., giving 
account of the riietary of the Biahops at the expenne of masters 
Winkle an.l Wells, BailiflEs of the City (Oxford) at the time. 
An estract of the charges for their dinner, Oct. 1, 1555, is 
appended : — 

£ s. d. 
Bread and Ale ... ... ... 2 

Oysters ... ... 1 

Butter 2 

Eggs... ... ... ... ... 2 

Lyng (dried fish) ... ... ... 8 

A piece of f resh Salmon ... ... 10 

Wine... ... ... ... ... 3 

Cheese and pears ... ... ... 2 

£0 2 6 

"The expenses of the Bailiflfa of the City, including the 
above sums, amounted to £63 10s. 2d., which they had great 
difflculty in getting from Government, for the authorities in 
those days were more zealous to send these three good men to 
Oxon., and there to serve their ends upon them, and afterwards 
to burn them, than they were careful to pay the charges 
thereof." 

Mae yr uchod wedi ei gopîo allan o'r Uyfr a elwir 
Oxford Ouide. 

Ar ol hyn Uosgwyd chwech yn yr un tân yn Smith- 
field. Llosgwyd chwech yn yr un tân hefyd yn 
Oolchester yr adeg hon. Llosgodd Bonner ddau 
wr duwiol yn yr un tân ; y naill yn gripyl, a'r Uall 
yn ddall. Yna llosgwyd llanc ieuanc crefyddol yn 
Caerloew. Tranoeth llosgwyd gwraig weddw a 
dwy ferch ieuainc yn Smithfield. Ac mewn man yn 
ymyl Llundain, Uosgwyd 13 yn yr un tân, sef 11 o 
wŷr a dwy wraig. Hefyd Uosgwyd 3 yn yr un tân 
yn Newbury, un o honynt yn wr dysgedig o Ryd- 
ychain. Yn Guernsey fe losgwyd gwraig a dwy 
o'i merched yn yr un tân. Yr oedd un o'r merched 
yn wraig briod, yn feichiog, ac yn agos i'w thymp; a 
phan losgodd angerdd y tân ei rhanau isaf, syrthiodd 
y plentyn oddi wrthi, ac wedi i rywun ei gipio i 
fyny a'i ddwyn at y swyddogion, gorchymmynasant 
ei daflu yn ol i'r tân at ei fam i ganol y fflamiau ! 
Yn y flwyddyn 1557 Uosgwyd 7 ar unwaith yn 
Canterbury ; Uosgwyd 5 ar unwaith yn Maidstone ; 
wedi hyny Uosgwyd eilwaith 7 ereül yn yr un tân 
yn Canterbury. Yn ysbaid yr erlidigaeth hon dan 
deyrnasiad Mari Waedlyd, dywedir fod dros 288 o 
bersonau wedi cael eu merthyru o achos eu crefydd, 
heb law yr oll rai a fu farw ac a ddyoddefodd 
arteithiau dychrynUyd yn y carcharau. Ym mhlith 
y rhai a ddyoddefodd ferthyrdod trwy gael eu Uosgi, 



yr oedd 5 o esgobion, 21 o weinidogion, 8 o fonedd- 
igion, 84 o fasnachwyr, 100 o labrwyr eyfíredin, 55 
o ferched, a 4 o blant. Ond dywedir gan haneswyr 
ereiU fod nifer y rhai a fu feirw yn y carcharau ac a 
ferthyrwyd yn yr adég hon yn rhifo uwch law 600. 
Trwy drugaredd ni bu Mari yn teyrnasu ond am 
5 mlynedd, a bu hi a'r rhan fwyaf o'r erìidwyr 
penaf yn yr erUdigaeth ddychrynUyd hon feirw yn 
druenus ac yn ddisymmwth. Bu hi farw yn y 
flwyddyn 1558, yn 43 mlwydd oed. Bu farw'r 
Cardinal Pole, cenad y pab, dranoeth ar ol y freninee. 
Cipiodd angeu disyfyd yr erUdwyr Gardiner, Dum- 
ing, Jeflreys, Bonner, ac ereiU. Syrthiodd esgob 
pabaidd Dover o ben grisiau a thorodd ei wddf : yr 
oedd hwn yn erlidiwr creulawn. Mae Gwallter 
Mechain yn dweyd yn ei draethawd ar Ryddid, fod 
rhyfyg yr offeiriaid pabaidd gymmaint yn yr adeg 
yma, a'u bod yn dywedyd wrth y werin bobl y 
caffai pwy bynag a gludai ffagodau i losgi yr here- 
ticiaid genad i bechu am 40 niwrnod yn ddigosp ! 

(rw barhau.) 
Cerrig-y-Druidion. 

Hugh Hughbs. 



MARTHA WYNN, NEU UGAIN MLYNEDD 
YN OL. 

"Mia wyddwn o'r goreu, modryb Martha, y bydd- 
ech chwi yn siwr o ewyUysio yn dda i ni." 

" Ydwyf, yn wir, Cathrine fach, yr wyf o'm calon 
yn dymuno i chwi bob dedwyddwch ; ond ar yr un 
pryd, peidiwch ag anghofío Ehoddwr pob daioni, heb 
fendith yr Hwn nis gailwch fod yn ddedwydd." 

"0 yn wir, modryb Martha," atebai Cathrine, 
gan edrych yn fwy difrifol, "yr wyf yn ofni fy mod 
wedi gwneyd eilun o Gerald : a sut y mae yn bosibl 
i mi beidio, a minnau gwedi addaw y peth a wydd- 
och? 

Ac ar hyny penUniodd Cathrine ar y rug o flaen 
ei modryb, a dododd ei dau benelin ar ei gliniau, 
gan edrych i fyny a gwenu mewn boddhâd chwarëus 
yng ngwyneb tawel a charedig ei modryb." 

"Cathrine fach," sylwai y fodryb, "peidiwch ag 
edrych mor hunanfoddhäus. Yr ydych yn oodi ofn 
arnaf, neu o leiaf yn fy ngwneyd yn brudd. ,, 

t4 Beth, modryb," atebai yr eneth wenol, "eich 
gwneyd yn brudd? Onid ydych yn gwybod fod 
Gerald y dyn ieuanc harddaf a goreu yn y wlad ? A 
oes arnoch ofn i mi ei briodi ? " 



Digitized by 



Google 



TB HÂÜL. 



111 



"Nao oes, nac oes, fy ngeneth," atebai y fòdryb, 
" ofn i chwi ei golli sydd arnaf." 

" Raid i chwi byth, modryb Martha," atebai Cath- 
rìne, " y mae Gerald yn bur fel y dur." 

"Na, nid ofn felly," atebai hithau, " ond, os 
gwrandëwch, mi a ddywedaf i chwi hanesyn, Oath- 
rine, a fydd yn dangos beth ydyw achos fy ofnau." 

" Gwnaf yn wir, modryb Martha, mi wrandawaf 
bob gair. Mi dalia nhw bob un fel hyn cyn gynted 
ag y deuant allan o'ch geneu, fel y bydd y durtur bach 
yn dal y briwsion bara fyddaf fi yn falu iddi, gan 
ei thendio cyn disgyn. Ond, modryb, peidiwch â 
dweyd 'stori brudd a hir iawn, achos y mae Gerald 
yn dyfod yma i fy nol i adref." 

Felly sefydlai Oathrine yn ei lle, gan edrych bron 
yn gellweirus yng ngwyneb ei modryb. Tr oedd 
mor chwarëus a Uawen ei thymmer, fel y gofidiai y 
fodryb ei bod wedi addaw dweyd hanesyn iddi. 
Ond nid oedd tori i fod ar yr addewid. 

" Yr wyf yn dysgwyl a gwrando yn glust i gyd," 
obai yr eneth lon lygad-las. 

" Ẅel, Oathrine, rhaid i mi ddweyd fy hanes fy 
hun ugain mlynedd i heddyw, a dyma sydd yn fy 
ngwneyd yn brudd." 

" modryb," ebai yr eneth, " y mae dwfr yn eich 
Uygaid, ac yr wyf yn ofhi fy mod yn fy ysgafader 
wedi eich tristäu. Ond beth sydd arnoch ? " 

Ac edrychai Oathrine wedi sobri, ac eto yn awyddus 
i wrandaw. 

" Peidiwch â phoeni; Cathrine, arnaf fì yr oedd y 
bai dechreu son," ebai y fodryb. "Boreu ugain 
mlynedd i heddyw yr oeddwn L mor Uawen a chwi- 
thau." 

" Yr ydych yn cofio eich taid a Phersondy hynafol, 
deiliog, clud, LlanefBros, Ue y ganwyd ac y magwyd 
eich mam a minnau, a Ue y treuliasom foreu einioes 
dedwydd mor ysgafh-galon a chwithau yn awr, ao 
mewn tawelwch na eUwch bron ei gael yn awr. 
Tft'n cymmydog nesaf oedd Edward Yaughan a Lucy 
Yaughan, mab a merch Syr Richard Yaughan o'r 
BrynUys. Llawer a chwareuasom yng nghyd erioed 
o amgylch y Persondy a'r ardd, ac yn y dining room 
yn y gauaf ; rhwng chwareu ymguddio, a mwgwd yr 
ieir, a ' phedair congl.' " 

"Yr oedd Lucy yr un oed a mi, ac Edward 
ychydig flynyddau yn hŷn." Ac yma sylwai Cath- 
rine fod cryndod a chrygni yn Uais ei modryt ; ond 
aeth hon ym mlaen. " Yr oedd Edward a minnau 
yn hynod o hoff o chwareu gyda'n güydd, ac arferai 
fy ngatw ei wraig fach, gan dynu ei fysedd drwy fy 
ngwallt, a phlanu fy mlodau yn yr ardd, a dweyd y 
byddai yn siwr o ddyfod i'r Persondy i fy nol i'r 



Plas i fyw ato ef pan elai yn fawr. Byddai hyn yn 
creu chwerthin mawr, ond dy wedai Lucy fod Edward 
oddifrif. Ond aethym i ffwrdd i'r ysgol; a phan 
oeddwn i yn bedair ar ddeg oed ac Edward yn 
ddeunaw oed, cafodd Syr Bichard Vaughan gynghor 
i fyned i aros dros amser yn Itali, a gwledydd cynhes 
ereiU, er mwyn ei iechyd, a chymmerodd Edward 
gydag ef, gan gau y Plas i fyny, oddi eithr digon o 
weinidogion i'w gadw yn lân. Yr oedd hyn yn 
gryn ofid i rai a'ch mam ; ond gan fy mod yn yr 
ysgol dros ran o'r amser, ac fod Lucy yn dal i 
ysgrifenu atom, yr oeddwn yn cael hanes Edward 
yn wastad, ni theimlais lawer. Ym mhen y tair 
blynedd, cefais lythyr Uawen iawn oddi wrth Lucy 
yn dweyd ei bod ar fyned i briodi Syr WiUiam Olare, 
gwr boneddig o'r Iwerddon. 

" Nid oeddwn i ond newydd ddyfod o'r ysgol, ac 
yr oeddwn yn synu at Lucy ei bod hi mor Uawen, ac 
yn meddwl priodi dyn gan hened ddwywaith a hi 
ei hun. Nid oeddwn yn edrych arni ond fel plentyn. 
Priodi wnaeth yn Itali, ac aeth gyda'i gwr drwy yr 
Yspaen ac i Lundain, ac oddi yno i'r Iwerddon. 

"Aeth blwyddyn heibio ar ol hyn, a phriododd 
eich mam, gan fy ngadael i yn unig gartref. Yr 
oeddwn i a'ch nain yn teimlo yn bur chwith ar ol i'ch 
mam ein gadael ; ond byddem yn cael Uythyr oddi 
wrthi bob wythnos ar ddydd Sadwrn i gael fy nhad 
fod yn dawel yn ei chylch, meddai hi, ar y Sul. 

"Ond un Sadwrn dyma fy nhad yn dyfod o'i 
lyfrgeU i'r dining room yn edrych yn drist dros ben, 
a gwelwn lythyr â mouming du arno yng nghü ei 
law. Neidiais mewn mynyd rhyngddo a mam, gan 
feddwl fod rhyw ddrwg wedi dyfod ar eich mam neu 
eich tad, a gafaelais yn y Uythyr, ond gwelais law 
Edward Yaughan, ac adwaenais hi raewn mynyd. 
Cyn i mam sylwi, gofynais, beth yw y mater ar Syr 
Richard ? * Y mae wedi darfod â'r byd hwn,' atebai 
fy nhad ; ' ac y mae y mab yn dyfod ag ef adref i'w 
gladdu yma. Byddant yma mor fuan ag y gallant 
ddwyn y corff drosodd.' 

" Wedi i fy nhad droi ei gefh, gofynais i'ch nain 
a oedd Edward yn debyg o wneyd ei gartref yn y 
BrynUys. Edrychodd hi yn dosturiol yn fy wyneb 
a dywedodd, ' Martha, ni wiw i chwi ei alw Edward 
mwy, efe yw Syr Edward Yaughan yn awr.' Ond 
er gwaethaf pob peth, yr oeddwn yn falch dros ben 
fod Edward yn dyfod adref," &c. 

" Yr wyf yn cofio yn dda y tro cyntaf i mi ei 
weled ar ol claddu ei dad. Yr oeddwn i yn yr ardd 
â het weUt am fy mhen, a barclod Uian gwyn am 
danaf, yn garddio fy ngoreu ar ddiwraod heulog ym 
mis EbriU, a chlywn Udiart yr ardd yn agor, a beth 



Digitized by 



Google 



112 



TE HATJL. 



a welwn ond Edward yn dyfod ar ei union i'r ardd 
fel yn yr hen amser." 

"A! modryb Martha," gofynai Oathrine, " a ddarfu 
i chwi ddim dychrynu wrth ei weled ? Mi fyddwn i'n 
dychrynu wrth weled Gerald yn dyfod at y tŷ ar ol 
bod i ffwrdd yn hir." 

*" Mi gynhyrfais dipyn," atebai y fodryb, " a 
gwelais ar unwaith ei fod wedi newid Uawer iawn, a 
dyfod yn ddyn tal, cryf, a'i wyneb wedi ty wyllu yn 
yr haul ; ond y mynyd y gwelodd fì yn troi i edrych, 
gwelwn yr hen wên dawel ar ei wyneb, er ei fod yn 
edrych yn brudd. Estynodd ei law i mi, a chododd 
gwr ei het, a dywedodd, ' Wel, Martha, sut yr ydych 
chwi er ys pedair blynedd a hanner. Yr ydych mor 
ieuanc a phan aethym oddi cartref bron. Y mae yn 
dda genyf eich gweled.' " 

" Y mae yn dda iawn genyf finnau eich gweled 
chwithau, Syr Edward," atebais innau gydag an- 
hawsder a barodd iddo wenu, a dweyd, ' Gellwch 
spario y syr, Martha, hyd nes dysgaf finnau ddweyd 
miss. 9 " 

" Aethom i'r tŷ i edryoh ain fy mam, ac yno y bu 
Edward drwy y prydnawn. Ac wrth fyned ymaith, 
gofynodd i fy mam a fyddai iddi faddeu iddo am 
ddyfod i edrych am dani ar ol gorphen settlo yn y 
Plas. Ni ddywedodd fy mam ddim, ond dymuno 
pob llwyddiant iddo yn y Plas. Wel, i wneyd 'stori 
hir yn fer, ar ol siarad gyda mam a 'nhad, ac ym 
mhen ry w fìs, daeth Edward ataf, pan oeddwn yn 
garddio un prydnawn, gan edryoh yn bur ddifrifol; 
ac ym mhen ychydig, torodd rosyn oddi ar y berthen, 
a gosododd ef yn fy ngwallt, a dy wedodd wrthyf, ' Yr 
wyf yn e.ich gwahodd yn frenines y Plas. A ddeuwch 
chwi gyda mi i fyw i'r Plas er gwell ac er gwaeth?'" 

Ac yma daeth deigryn i lygaid modryb Martha, a 
chrynodd eillais; ac yr oeddwn innau yn barod i 
grio, ac ni wyddwn am beth. Ond gorchfygodd 
modryb ei theimladau, a dy wedodd, 

"Y mae y rhosyn hwnw eto yn fy Meibl, ond 
bron â throi yn llwch, a Oathrine fach, rhoddwch ef 
ar fy mrest yn fy arch." 

"0, modryb," atebais, "beth sydd dywedwch? 
ni wyddwn i erioed eich bod wedi addaw priodi 
neb." 

Atebodd hithau, " Ni ddarfu i mi addaw, ond mi 
a gydsyniais, ac mor hapus oeddwn. Edrychwn 
ar Edward fel angel neu fwy nag angel. Efe oedd 
pob peth yn fy ngolwg. Efe fyddai ger bron llygaid 
fy meddwl ym mhob man. Ac 0, fel yr oedd fy 
mam yn dotio arno bob amser yn yr Eglwys a'i Lyfr 
Gweddi, a'i lyfr hymnau, a'i Feibl yn ei law ; yn ei 
eisteddle mewn pryd, ao yn porthi y gwasanaeth 



mor ddifrifol, a chanu â'i lais peraidd mor glir, gu 
dori y geiriau mor eglur bob amser. 

" Wythnos i'r diwrnod cyn y dydd oedd wedi á 
drefhu i ni briodi, daeth i edrych am danaf yn j 
prydnawn, cyn myned i'r gwasanaeth ganol yr wyth- 
nos. Yr oedd y gwynt wedi taflu y gwinwydd 
gwylltion i lawr ar dreìlis y drws, a minnau yn ceioo 
eu hail hoelio.- Daeth i'm helpu, ond cyn gorphen 

honom dechreuodd y gloch ganu. ' Ewch am eich 
bonnet, Martha, i fyned i'r Eglwys/ ebai Edwari 
Edrychais arno, ac yr oedd yn brwsio y llwch oddi 
ar ei ddillad. Yr oeddwn innau yn dal pen cangen 
o'r gwinwydd i fyny, a chan ofìdio gadael y gwaith 
ar hanner ei wneyd, gofynais, 'A oedd yn werth 
myned i'r Eglwys y prydnawn hwnw yn lle go> 
phen?' Edrychodd yn ddifrifol arnaf am fynyd, 
adywedodd, 'Martha, Martha, a ydych chwi yn 
gofalu gormod am y pethau hyn, ac esgeuluso yr m 
peth ' ? Gafaelodd yn fy nwylaw, gan eu codi uwch 
fy mhen. Cipiais innau fy nwylaw yn rhydd, a 
rhedais am fy monnet, gan ofni fy mod wedi brifo ei 
deiirlad. Aethytn gydag ef i'r Eglwys, a deliais 
sylw anarferol ar.bob symmudiad iddo. Yr oedd 
yn arddangos teimlad o ddefosiwn anarferol— jn 
uno ym mhob gweddi, a minnau yn lle meddwl am 
addoli Duw yn addoli Edward. Yr wyf yn cofìo p 
dda ei fod â'i wefusau yn dilyn y geiriau hyn: 

1 Cyflawna yr awr hon, Arglwydd, ddymuniad a 
deisyfiad dy weision, fel y òo mwyaf buddiol iddynt? 

" Dyma y weddi olaf i Edward, druan, yn yr I^- 
lwys o leiaf. Cymmerais ei fraich i fyned adref, ac 
yr oeddwn yn bendrist. Gofynodd i mi paham yr 
oeddwn mor ddystaw. Dywedais fy mod yn ofei i 
mi ei boeni ef cyn cychwyn. Atebodd, 'Yr unig 
beth sydd yn fy mhoeni yw eich gweled yn dysgwjl 
gormod oddi wrthyf. Yr wyf fel wedi myned rhyng- 
och a'r Arglwydd. Peidiwch â meddwl, Martha, 
nad wyf yn prisio eich eerch uwch law pob peth. 
Ond y mae cariad mwy.' Edward, Edward, 
meddwn, maddeuwch i mi. Ni fedrai ddim medaWl 
am ddim arallj dyddiau yma; ac yn wir, chwi sydd 
wedi bod rywsut erioed yn ty meddwl wedi eich 
magu yno yn fwy na brawd. 

" l Y mae brawd t Martha fach,' atebai yntau, *a 
ddylai fod wedi ei fagu yn ein calonau.* ' Brawd a 
anwyd erbyn caledi. , Oeisiwch Hwn i'r galon, fe 
1 lŷn bob amser.' Rhaid i mi eich colli chwi neu 
chwi fi dros ennyd, ond os y'n ' ceir ynddo Ef/ cawn 
afael ar y naill y llall d^achefil. , 

" Gyda'r geiriau hyn agorodd lidiart yr ardd i mi 
fyned at y tŷ. Pan gymhellais ef i ddyfod i mewn, 
dywedodd ei fod wedi addaw yn sicr myned gyda 



Digitized by 



Google 



YK HAUL. 



113 



dau gyfaill o Bydychain am dro gyda'r cwch ar y 
Uyn. Yr oedd yn hwyr dymunol, a chyda chusan 
ar fy nhalcen a chefh fy Uaw, troes ar ei sawdl, ac 
edrychais ar ei ol nes colli fy ngolwg arno yn y 
drofa i fyned at y llyn. Dyma yr olwg ddiweddaf 
a gefais arno yn fyw. 

"Aeth efe a'i ddau gyfaill o Rydychain, ieuengach 
nag ef, a bachgen, tua phymtheg oed, i'r clochydd, 
oedd yn under butler yn y Plas, allan gyda'r cwch 
dan hwyl. Gyda thywyll nos, pan oeddynt yn nesu 
at y lan, daeth pwff o groeswynt a thaflodd y cwch 
ar ei ochr nes ei lenwi â dwfr, a suddodd bron ar 
unwaith. Yr oedd yn rhy dywyll i'w gweled o'r 
lan, ond clywwyd gwaedd. Yr oedd y ddau fonedd- 
wr o Bydychain yn gallu nofio yn dda, a chawsant 
y lan. Yr oedd yntau hefyd yn nofiwr da, ond ni 
allai y bachgen nofio dim. Ni fynai Edẁard ei 
adael i foddi. Oafodd afael mewn rhwyf, a gorch- 
ymmynodd i'r bachgen roddi ei bwysai arni. A bu 
yn ymladd yn hir i geisio tynu at y lan. Wedi 
Uwyddo i ddyfod dros hanner y ffordd, gwelodd fod 
y gwynt yn codi yn rhy gryf, a chan erfyn ar y 
bachgen ddal ei afael yn y rhwyf tra y byddai efe 
yn myned i geisio y cwch bychan, cychwynodd am y 
lan, ond ni chyrhaeddodd hi byth. Dywedodd y 
doctor fod yn debyg mai y cramp a'i tarawodd, gan 
fod dwfr y llyn yn oer, ac yntau wedi blino yn ym- 
drechu yno. Oaed gafael ar y bachgen gan ei dad 
ac un o'r llanciau o Rydychain yn y cwch bach yn 
Ued fuan. Ond yr oedd yn foreu dranoeth cyn cael 
gafael ar Edward gryn bellder o'r Ue y buasid yn ei 
ddysgwyl. 

" Am danaf fi, ni ddywedodd neb ddim am yr 
anffawd y noson hòno ; ond ! y boreu, nid oedd 
wiw celu. Nid oeddwn innau yn credu dim, a 
mynais fyned i'w olwg. Yno yT oedd ef yn ystafeU 
oreu y Plas, yn wyn fel angel, a'i wallt melynUaes 
yn disgyn yn fodrwyau ar ei ysgwyddau, a'i wefus 
fel ar hanner agor i ofyn sut yr oeddwn. Yr oedd 
ei ddwylaw gwynion yn groes ar draws ei fynwes, 
a'i dalcen Uyfh fel marmor pur. Mynais roddi cusan 
ar y talcen angylaidd. Nid wyf yn cofio dim ond 
ei fod yn oer. Bhedodd yr ias dros fy hoU gorff, 
ac ni theimlais ddim mwy am chwech wythnos. Yr 
oedd yn ganol y cynauaf yd pan agorais fy Uygaid i 
wylod fod fy mam yn eistedd wrth fy ngwely. A'r 
peth cyntaf a sylwais arni oedd fod o dan ei Uygaid yn 
ddu, a'i gwaUt ar yr iad wedi amlwg fritho ; ond yr 
oedd yn siriol, a deigryn gloew yn mynu Uenwi ei 
Uygaid." 

Erbyn i Martha Wynn gyrhaedd y rhan yma o'i 
chwedl, yr oedd Oathrine hefyd yn foddfa o ddagrau, 
8— vii. 



ac weòü gwlychu dwylaw ei modryb â'i dagrau, a 
thorodd aUan i ofyn, 

" modryb anwyl, sut y darfu i chwi fedru byw 
ar ol y fath brofedigaeth ? " 

" Medru cofìo a charu a wnaethym, Oathrine fach, 
ac feUy medrais fyw," atebodd hithau. " Nid ydyw 
by wyd heb gariad yn werth dim. Crist oedd cyfaiU 
goreu Edward. Ar ol coUi Edward, troais o ddifrif 
at ei GyfaiU. Oerais Ef. Oerais ei achos. Oerais 
ei waith. Cerais ei rai bychain Ef ; yr wyf yn ei 
garu ac yn ddedwydd yn ei gariad." 

" modryb anwyl, yr ydych wedi bod mor dda 
wrthyf fi a phawb, ac edrych mor siriol a chysurus 
eich meddwl, fel na wyddwn i erioed eich bod wedi 
cael profedigaeth, nac wedi bod yn ysgafn a di- 
feddwl fel y fi a'm chwiorydd. Yr oeddwn bob 
amser yn meddwl eioh bod wedi eich geni yn dduw- 
iol, ac na fuoch yn caru neb ond yr Arglwyddlesu." 

Ehoddes fy modryb ei dwylaw ar fy mhen, a dy- 
wedodd, "Bydded bendith yr Arglwydd arnat ti 
a'r gwr a geri i fyw yng nghyd mewn duwiol undeb 
a duwiol gariad, gan wasanaethu Duw. Am danaf 
fi, cefais brofedigaethau chwerwon a dagrau lawer, 
ond ni bûm druenus, nac heb gysuron lawer a mwyn- 
hâd. Os bu raid cael triniaeth lem i'm dysgyblu, 
yr wyf wedi ' cynnefino ' â'r oruchwyUaeth a dysgu 
bod yn ddedwydd dani." 

Ond nid hir y daliodd pabeU frau fy modryb 
Martha Wynn nes ymoUwng. Oorphwysa er ys 
amser maith ym mynwent Uanefiros, ac ar ei bedd 

yT argraff — 

Martha Wynn. 

Bu farw Mehefin lOfed, yn 42 oed. 

11 Lle y mae eich tryBor, yno y bydd eich calon 

hefyd." 

[Mabwysiadwyd o'r Churchman'ê Companion.~\ 



LLAN OWM AWEN: 

NEU DDEFFROAD BGLWYSIO HANNEB OANBIP YN OL. 

(Parhdd o dudalen 81). 

PENNOD VI. 

LUwelyn Llwyd yn cael ei ddodi mewn meddiant o offeir- 
iadaeth Cwm Atoen. 

Tra y dynesai Llewelyn Llwyd ac Angharad at borth 
y fynwent o gyfeiriad y Persondy, dynesai y Parch. 
WiUiam Meuricfc Oxley, rheithor plwyf cyfoethog 
Llanfawr a deon gwladol, mewn cerbyd pedair 



Digitized by 



Google 



114 



TE HATJL. 



olwyn, a dau farch porthiannus yn ei dynu, a gwas 
lifrrai yn ei ganlyn, o gyfeiriad y pentref. 

Safodd y cerbyd wrth y porth, a gwnaeth y deon 
gwladol ei ymddangosiad o'r cerbyd cauedig. Moes- 
gyfarchwyd ef gan Llewelyn Llwyd, a rhoddes iddo 
ei law gan ei helpu o'r cerbyd, o herwydd yr oedd y 
deon gwladol yn wr corfforol ; ac fel y gallesid tybio 
oddi wrth ei amgylchedd tua chymmydogaeth yr 
ystumog, yn disgyn o waedoliaeth Eglon gynt. 
Gwedi cael o'r boneddwr ei anadl ato ar ol yr ym- 
drech o ymwthio allan a disgyn o'r cerbyd, cyflwyn- 
odd Llewelyn Llwyd Angharad i'w sylw fel ei wraig, 
Mrs. Llwyd. 

Edrychodd Mr. Oxley yn bur dorsyth ar Angharad 
o'i phen i'w thraed, a moesymgrymodd ei gydna- 
byddiaeth o honi mewn dull mor uwchafìaethol, pell- 
enig, ac oer, nes y teimlai, fel y dywedodd ar ol 
hyny, " ei chalon yn rhewi. ,, 

Dychwelodd hithau y moesgyfarchiad gyda'r un 
fath ffurfìoldeb a phellder, ac yn anymwybodol 
tafìodd i'w hedrychiad neu osgedd beth arwydd o 
dramgwyddiad urddas, nes teimlai Llewelyn Llwyd 
ychydig yn anghysurus. 

Ond yr oedd Mr. Oxley yn rhy brysur, bron a cholli 
ei anadl, yn rhoddi gorchymmynion yng nghylch ei 
feirch a*i gerbyd i gymmeryd sylw o Angharad. 

Yna, gan dynu pecyn o bapyrau o logell mynwes 
ei got, troes at Uewelyn Llwyd a dywedodd, " Ga- 
dëwch i ni fyned at y gwaith. Yr wyf ar frys. 
Nid oedd dim angen i chwi ofyn i'r esgob am fy 
mhresennoldeb i yma o gwbl. Buasai Mr. Hughes, 
y curad, yn gwneyd y tro gystal a neb." 

" Yr oeddwn yn meddwl, syr," meddai Uewelyn 
Llwyd, gan ddechreu brawddeg o eglurhâd neu 



" Nid oes eisieu dim ond Uawnodi papyrau — dyna'r 
cwbl, dyna'r cwbl," ebai y deon gwladol cyn i Llew- 
elyn gael ychwanegu gair. Ac yna aeth dan ddyhëu 
at borth yr Eglwys. Gofynodd am yr agoriad. 
Parodd i'r clochydd ei ddodi yng nghlo yr Eglwys. 
Gorchymmynodd wedi hyny ar i Lewelyn Llwyd 
afael yn nolen yr agoriad, ac o'r papyr oedd yn ei 
law darllenodd — " Yn rhinwedd y gorchymmyn hwn, 
yr wyf yn eich rhoddi mewn meddiant gwirioneddol, 
effeithiol, a phersonol o bersonoliaeth Cwm Awen 
gyda'r oll o'i ffrwythau, eiddo a gwaddoliad." Gwedi 
darUen y papyr, parodd i Lewelyn Llwyd fyned i 
mewn i'r Eglwys, a chloi y drws arno am fynydyn, 
ac yna rhoddi tinc neu ddau ar y gloch. 

Ar ol agor o Lewelyn Llwyd y drws, aeth Mr. 
Oxley i mewn ; gofynodd am bin ac inc, a llawnod- 
odd bapyr araU: ac ar yr un pryd gofynodd i*r ddau 



warden presennol ei lawnodi fel tystion; ond gan 
na ddarUenwyd y papyr hwnw, nis gaUwn roddi ei 
sylwedd yma. Ehoddes y ddau bapyr yn Uaw 
Llewelyn Llwyd, gan sylwi, "Dyma yr oU sydd 
eisieu genyf fì." Gafaelodd yn ei law a dywedodd, 
" Yr wyf yn dymuno yn dda i chwi fel rheithor 
Cwm Awen. Y mae yn Ue pur unigol;" a chan 
daflu edrychiad brysiog dros yr Eglwys, a moesym- 
grymu yn ffurfìol i'r wardeniaid, ac heb wneyd un 
sylw peUach o Angharad, aeth Mr. Oxley yn ol trwy 
fyntai y pentrefwyr ar y fynwent, a cheisiodd ei 
gerbyd. 

Cerddodd Llewelyn Llwyd hanner wrth ei ochr a 
hanner o'i ol hyd ddrws y cerbyd, yr hwn a ddelid 
yn agored gan was lifrai Uyfndew a golygus ; ac ar 
gychwyniad y cerbyd, dyrchafodd gŵr ei het iddo, a 
throes yn ol i gyfarfod Angharad a*r wardeniaid. 

Ni soniwyd gair am Mr. Oxley na'r gwaith a 
gyflawnodd gan Llewelyn Llwyd nac Angharad yng 
ngŵydd y wardeniaid a'r pentrefwyr. Yr oedd y 
warden hynaf, Mr. Owen Griffìth, yn dipyn o uchel- 
wr, yn byw ar ei dir ei hun, ac yn werth cant neu 
ddau o bunnau yn y flwyddyn. Yr oedd yn ddyn 
call, a gwr cyfrifol yn ei ardal. Canfu Angharad ar 
unwaith ei fod yn ddyn â dynoliaeth ynddo, ac aeth 
dan ei arweiniad i edrych dros yr Eglwys. Yr oedd 
yn adeilad helaeth â thô dwbl iddi, yn gorphwys ar 
res o golofnau yn rhedeg trwy ei chanol. Ychydig 
iawn o ddim addurniadau, nac ol addumiadau, oedd 
ynddi. Syrthiasai i adfeiUon pa fodd bynag. Gwelid 
ol amser oU-ddifaol, esgeulusdod oU-ddiwynol, ac 
aflerwch anfaddeuol ar bob rhan o'r adeilad, o'r nen 
i*r Uawr, o*r groglofffc i*r aUor, ac o*r ddesc i'r pwl- 
pud, a'r ychydig feinciau a seti o'i mewn. Edrychai 
mewn gwirionedd yn Uwyd a diolwg, gwedi ei Uwyr 
feddiannu gan yr ystlumod a'r prifgopyn. Tra yr 
elai Angharad gyda Mr. Owen Griflìth dros yr Eg- 
lwys, ymddyddanai Llewelyn Llwyd gyda*r warden 
araU a rhai o'r plwyfoUon, a thaflai ei olwg o'i am- 
gylch heb gymmeryd arno ei fod yn sylwi yn neül- 
duol ar ddim. Er fod yr olwg aflêr ac adfeiUog ar 
bobpeth wedi ei synu i fesur, ni ddangosndd hyny 
i'w blwyfolion newyddion, ac yr oeddynt hwythau 
wedi ymgynnefino gormod â*r olwg, fel na thybient 
am ddim gweU. 

FeUy, heb arddangos nemawr o*u meddyUau, aeth 
Llewelyn Llwyd ac Angharad yn ol yn Ued isel eu 
hysbryd i'r gwestty oedd i fod iddynt yn Uetty am y 
gweddill o*r dydd a'r nos hòno. 

Gan gynted ag y cafodd Angharad ei huu ym 
mharlwr Bodfan, a'r drws yn gauedig, eisteddodd i 
lawr wrth y tân, ac ebai wrth ei gwr, " Yn enw pob 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



115 



rheswm, i babeth y bu i chwi ofyn i'r esgob am 
gael y dyn yna i'ch rhoddi mewn meddiant o'ch 
plwyf ? Gwelais lawer o ddynion, ond ni welais neb 
erioed yn cyflawnu gwaith a allaeai fod yn ddyddorol 
ac yn adeiladol mewn dull mor dramgwyddus." 

Brysiodd Uewelyn Llwyd i ddweyd, u Tr oedd ei 
earhâd arnoch chwi bron yn ormod i mi beidio 
gwneyd sylw o hono. Pe buasai yn gwybod mai 
merch ydych i General Crossford, ni buasai yn 
esgeuluso cynnyg ei law i chwi." 

1 * Nid ydy w sarhâd personol Mr. Oxley wedi cael 
jt effaith leiaf arnaf fi. Caf gyfleusdra yn fuan i 
dalu yn ol iddo ef allai ; ond y mae ei sarhâd ar 
offeiriad newydd Cwm Awen, y wardeniaid a'r 
plwyfolion, ac ar weinidogaeth Eglwys Crist, yn 
ofìd mawr i mi," ebai Angharad. " Maddeuwch 
i mi, fy anwylyd," ychwanegai, " buaswn yn 
dysgwyl am rywbeth buddiol oddi wrth y deon 
gwladol ar adeg fel hyn. Gallasai o leiaf roddi 
i chwi ychydig o gynghorion mewn perthynas 
i waith y plwyf ; gallasai eich cyflwyno i sylw y 
plwyfolion, a dweyd gair drosoch, a rhoddi gair o 
gefìiogaeth iddynt eich helpu; gallasai gyfeirio at 
gyflwr adfeiliedig yr Eglwys, a chynghori y warden- 
iaid i geisio eich cynnorthwyo i'w gwella ; ac yn fwy 
na dim, gallasai ofyn am y weddw, druan, a galw yn 
y Persondy i roddi gair o gysur iddi." 

" Y mae yr hyn a ddywedwch yn ddigon gwir," 
atebai Uewelyn ; " ond gallai ei fod yn fai yn y 
gyfundrefh yn gystal ag yn person ei hun. T mae 
Mr. Oxley yn ddyn boneddigaidd iawn, ond nid yw 
yn hoff o gael trafferth gyda dim. Cyfarfyddais ag 
ef ar giniaw yn y palas, ac yr oedd yn ddyn parablus 
iawn ; a phan ofynais i'r esgob am iddo awdurdodi 
y deon gwladol i'm rhoddi mewn meddiant o'r ber- 
aonoliaeth, yr oeddwn yn tybio fy mod yn gwneuthur 
yn ddoeth." 

PBNWOD VII. 

Ymddyddan â Mr. Hughes, y curad. 

" Pa le bynag y gall fod y bai, y mae gorchwyl y 
dydd hwn rywfodd wedi fy siomi i," ebai Anghârad, 
" yn y dull moel, llwm, oer, a masnachol, os gweddus 
y gair, y'ch rhoddwyd mewn meddiant o offeiriad- 
aeth Cwm Awen. Ni ddaeth i'r wyneb nac i'r golwg 
ddim Eglwysig, ddim ysbrydol, ddim crefyddol, nac 
yn wir ddim cymdeithasol bron. Maddeuwch i mi 
am ddefhyddio y fath gyffelybiaeth, ond yr oedd yr 
holl seremoni yn fy adgofio o'r dull yn y fyddin y 
bydd hen bmsioners yn cael seinio eu papyrau wrth 
anfon am eu blwydd-daHadau." 

"Tn wir, Angharad fach, yr ydych yn rhy fin- 



iog," ebai Llewelyn, " ond y mae y ffdrf o induetion, 
neu o gymmeryd meddiant mewn Eglwys a phlwyf, 
yn arogli gormod o lawer o'r daiarol a'r bydol. Tr 
wyf yn teimlo hyn fy hun yn fawr iawn. Buasai 
yn dda genyf pe buasai genym ffurfwasanaeth dif- 
rifol a phriodol at y fath amgylchiad; a phe buasai, 
o leiaf, y deon gwladol neu gynnrychiolydd iddo yn 
pregethu ar y fath achlysur, gan gyfeirio at ddyled- 
swyddau gweinidogaethol yr offeiriad a breintiau a 
dyledswyddau y plwyfoHon. Un o nodweddion yr 
Eglwys Sefydledig yw cuddio ei hyabrydolrwydd. T 
mae ei bywyd cuddiedig yn uwch na'r arddangosiad 
o hono. Pe buasech gyda mi yn fy ymwehad â'r 
esgob, cawsech olygfa araU. Siaradai efe yn dra 
difrifol ; yr oedd pob cynghor o'i eiddo yn dyfod o 
waelod ei galon, ac yn dra addas i'r fath achlysur. 
'Cofìwch,' meddai wrthyf, pan ar ymadael, 'yr wyf 
yn rhoddi gofal eneidiau.pl wyfolion Llan Cwm Awen 
i chwi yng ngŵydd Pen Mawr yr Eglwys. T mae 
yn ymddiriedaeth ddifrifol i chwi ac i minnau. Oddi 
ar ein Uaw ni ein dau y gofynir hwy y dydd mawr 
diweddaf. Rhodded yr Arglwydd i chwi ei ras i 
fod yn ffyddlawn, fel y rhoddom gyfrif Uawen.' " 

Siaradai Llewelyn Llwyd gyda theimlad amlwg o 
ddifrifoldeb mwy nag arferol, a chanfu Angharad 
fod amgylchiadau y dydd wedi gadael argraff ddofn 
iawn ar ei feddwl, ac nad oedd yr argraff oU yn 
foddhaol. Cymmeriad lled ddwys ac encüiedig, 
ond Uawn tynerwch ac addfwynder, oedd Uewelyn 
Dwyd. Pan deimlai fwyaf y byddai fwyaf cynnil 
ei arddangosiad o hono, nes y gwesgid y teimlad 
aUan gan ei rym naturiol ei hun, ac yna Uefarai yn 
rhydd. Ond cymmeriad dysglaer, tryloew, hawdd 
gweled bron i'w waelod oedd Angharad. Nid polish 
oedd ei haddysg, ac nid varnish y dygiad i fyny 
mewn cymdeithas foneddigaidd uchel oedd ei Ued- 
neisrwydd a'i moesgarwch esmwyth, ond yr oedd fel 
grisial caboledig yn aros yn ei symledd dan ddylan- 
wad dysg ac esampl. Oni bai am y gochelgarwch 
greddfol ag sydd yn nodweddu y rhyw deg bob 
amser yn eu gwyleidd-dra naturiol, buasai Angharad 
yn agored i ddangos gormod o'i meddwl, a thaflu 
perlau o flaen moch. Ond yr oedd ei threiddgarwch 
meddwl, ei gaUu i ddarllen edrychiad, ysgegiad, ao 
hyd yn nod wên ac amnaid y neb a ymddyddanai â 
hi, yn ei gaUuogi i ochel dy wedyd dim yn anamserol. 
Rhyngddi a Llewelyn Uwyd nid oedd un Uen. 
TmoUyngai yn berffaith rydd fel plentyn i ddweyd 
ei hoU deimlad, a'i holl feddyUau a chynUuniau 
addfed ac anaddfed fel dwndwr ffrwd y mynydd, 
dan heulwen haf. 

" Wel," ebai, "y mae yn dda genyf fi glywed am 



Digitized by 



Google 



116 



TB HAUL. 



gynghorion yr esgob. Hen foneddwr duwiol yw. 
Ond y mae un peth yn nodweddu duwioldeb y dös- 
barth uchaf oddi wrth y dosbarth isaf yn fawr 
iawn. Cuddia y dosbarth uchaf eu teimladau cref- 
yddol, fel pob teimlad arall o lawenydd neu alar ; 
ond gwna y dosbarth cyffredin arddangonad o hono, 
fel o'u llawenydd a'u galar. Dilyna yr offeiriaid 
plwyfol esampl yr uchelwyr. Ouddiant eu teimlad 
crefyddol. Cadwant y teimlad i lawr yn bersonol. 
Eir â hyn yn ormodol i wasanaeth yr Eglwys Sefydl- 
edig. Cuddir y gwres — anhuddir y tân sanctaidd. 
Dysgwylir gormod wrth rym y deall a'r syniad o 
ddyledswydd a'r defosiwn personol, ac felly esgeu- 
lusir gormod ar foddion cynnyrchu defosiwn cyn- 
nulleidfaol. Yr wyf wedi sylwi llawer ar y gynnull- 
eidfa yn y capel bychan ar fin y ffordd yn ymyl 
Gelli'r Cogau, a'r addolwyr yn Eglwys y plwyf. Y 
mae swn a gwres a bywiogrwydd y capel bach yn 
attynu mwy o'r dosbarth gwledig nag Eglwys y 
plwyf. Os daw dyeithr-ddyn i'r ardal, yno ond odid 
yr ä. Ac ni adewir i un amgylchiad fyned heibio 
yng nglŷn â'r lle heb drefnu mesurau i sicrhau cyn- 
nulliad gwrandawyr. Pan ddaw gweinidog newydd 
i'r Ue, gofalir am ddau neu dri o bregethwyr da i'w 
gyflwyno i sylw yr ardalwyr. Ond eir ym mlaen yn 
Eglwys y plwyf gyda'r un camrau mesurol, fel 
pendil cloc mawr, o'r naill ffwyddyn i'r llall, nes y 
mae yr ardal wedi hen gynnefino â'r oll, a pheidio 
cymmeryd sylw neillduol o'r bywyd sydd ynddi. 
Credaf y gellid gwneyd yn well." 

" Bhaid i bawb addef," ebai Llewelyn, " fod 
llawer o wirionedd yn yr oll a ddywedwch. Peth 
anhawdd hynod ydyw cyfuno ymborth ysbrydol at 
chwaeth pob dosbarth mewn un ffurfwasanaeth. Y 
mae yr hyn sydd fwyaf effeithiol i ddylanwadu ar 
deimlad y lluaws ac i attynu y miloedd yn dram- 
gwyddus i'r dysgedig yn aml. Y mae yr offeiriaid, 
ef allai, wrth ymdrechu myned megys hanner y 
ffordd i gyfarfod y ddau ddosbarth, yn colli gafael 
ar y ddau. Ond yr wyf yn sicr o un peth, fy an- 
wylyd, y gwnewch chwi eich goreu gyda mi i weUa 
y teimlad defosiynol yn yr Eglwys. GeUwch chwi 
wneyd Uawer i weUa y gwaeanaeth; ac yn ol arwydd- 
ion yr amserau yn bresennol, dyma Ue mae y tân 
sanctaidd i ddechreu cynneu. G-adëwch i ni gael 
cwpanaid o dé." 

Gwaith nesaf Llewelyn Llwyd oedd edrych aUan 
am letty i Ângharad ac yntau i aros dros y gauaf 
hyd oni byddai y Persondy yn barod i'w derbyn. 
Lle anhawdd i gael Uetty o'r fath ydy w ardal wledig. 
OynUunir pob adeilad at ei wasanaeth ei hun, ac os 
ceir ynddo un ystafeU wely i'w hebgor at roesawu 



oyfeiUion neu ddyeithriaid, ystyrir y ddarpariaeth 
yn ddigonol. Hyd yn nod gwestty y dreflan, nid 
oedd yno amgen dwy ystafeU at wasanaeth ymdeith- 
wyr, ac ni buasai Llewelyn Llwyd yn meddwl aros 
mwy na noson mewn gwestty o'r fath, er y cedwid 
ef yn drefnus iawn. 

Cyn gorphen o'r tê, daeth Mr. Hughes, y curad, i 
mewn, ar ei ddychweUad o ymweUad â'r guradiaeth 
a gynnygiasid iddo. 

Gwedi moesgyfarch y naül y UaU, pwysai Ángharad 
arno gymmeryd capanaid o dé gyda hwy. 

Atebai Mr. Hughes yn rhwydd, "Bydd yn dda 
genyf gael cwpanaid. Gwedi clywed eich bod yma, 
troais i mewn cyn myned adref i'm Uetty i edrych a 
aUwn fod o ryw wasanaeth i chwi. Yr wyf yn dra 
diolchgar i chwi am fy nghymmeradwyo i'r gurad- 
iaeth newydd. Os gaUaf roddi boddlonrwydd, yr 
wyf yn mawr hofti y Ue, a rhaid i mi ddechreu y 
Sul nesaf, os bydd modd." 

"Y mae yn dda genyf glywed," ebai Llewelyn 
Llwyd ; " a'r unig beth sydd ar fy ffordd i mi 
ddechreu fy ngwasanaeth yma y Sul nesaf yw yr 
anhawsder o gael Uetty." 

Atebai Mr. Hughes, " Nid oes yma letty i'w gael 
o fewn pum miUtir, oddi eithr i chwi ymfoddloni ar 
y Uetty syml a gwledig sydd genyf fì ym Mhlas y 
Cwm. Bu y Ue yn hen balasdy gynt, a phreswyUai 
cangen o deulu Fychan yno ; ond ar gyfuniad teulu 
Fychan â theulu Griffiths o'r Cerdden, gadawyd i'r 
hen balas syrthio i wasanaeth amaethdy da, a rhoddir 
yn bresennol y ddwy brif ystafeU i mi yn Uetty, a'r 
unig fai sydd genyf fì arnynt y w, eu bod yn rhy eang 
o lawer i wr sengl." 

" Dyna'r fan," meddai Angharad, "os cyflëus i 
Mr. Hughes a chydweddol ag ewyUys teulu'r Plas, 
nid oes dim mwy dymunol genyf na myned i'r hen 
Blas. Beth, a oes yno ddim ysbrydion? Dim 
chwedlau hynafìaethol a son am ddygwyddiadau 
rhyfedd yng nglŷn â'r hen Blas ? " 

" Bydd yno ddigon o swn ar ystormydd," meddai 
Mr. Hughes, " ond yr wyf fi yn gymmeriad rhy 
ddwl i fedru gweled ysbrydion." 

Trowyd yr ymddyddan. Teimlai Mr. Hughes yn 
ofhus iawn wrth feddwl am fyned i weinidogaethu i 
dref boblogaidd ar ol treulio saith mlynedd o*i 
amser goreu mewn ardal mor wledig. Er y derbyn- 
iasai addysg yn Rhydychain, buasai iddo dreuUo 
deng mlynedd o amser yng nghanol Oymry uniaith 
bron, fel curad Llangedy am dair blynedd, ac yna 
mewn math o soìe charge o Gwm Awen am saith 
mlynedd o herwydd afiechyd Mr. PhyUp a'i lesgedd 
oedranus. Pan elai i fysg cwmni boneddigaidd a 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



117 



diwylliedig, teîmlaì yn anesmwyth, ofaog, ammharod 
ei ymadrodd, ac anystwyth a lledieithog ei barabl. 
Mynegodd ei ofnau i Llewelyn Llwyd. 

" Yr ydych chwi o dan yr un brofedigaeth a min- 
nau," atebai. "Yr wyf finnau wedi ymarfer bron 
yn gyfan yn Seisoneg er pan adewais gartref ac y 
mae Cymraeg yr ardal hon yn hollol ddyeithr ar fy 
nghlust. Mae y Uafariaid mor agored, a'r aceniad 
mor safndrwm, mewn ystyr, fel ag yr wyf yn ofhi y 
bydd Seisonigrwydd fŷ lleferydd yn dramgwyddus, 
os gallaf wneyd fy hun yn ddealladwy. Am danoch 
chwi, Mr. Hughes, gwedi mis neu ddau o ymloewi, 
l>ydd eich Seisoneg chwi yn ddigon esmwyth, ond 
ofhaf na ddaw blynyddoedd â mi yn Gymro Cym- 
reigaidd ; ac y mae y Seison yn Uawer Uai beirniadol 
ar eu hathrawon ysbrydol na'r Cymry." 

"Yr wyf fi beUach," ebai Mr. Hughes, "yn 
gweled y doethineb i ddynion ieuainc newid lle a 
dyledswyddau yn fynychach. Y mae yr esgobion yn 
erbyn hyny, ond gellir rhydu neu gasglu gormod o 
fwsogl wrth fod yn rhy sefydlog." 

" Un o wendidau gweinidogaethol rhy sefydlog 
yw, na roddir ynddi ddim digon o gyfleusdra i ddyn- 
ion ieuainc ymrwbio yn eu gilydd, ac ymarfer â 
siarad ger bron pob math o wahanol gynnuUeidfa- 
oedd. Y mae yr unrhywiaeth sydd ynddi yn cyn- 
nyrchu ofhusrwydd a diffyg hyder yn eu gweinidog- 
ion pan elont i leoedd dyeithr. Gwendidau gweinid- 
ogaeth symmudol drachefh ydyw cynnyrchu gorhyder 
yn ymylu ar haerUugrwydd yn yr anwybodus, tuedd 
i fod yn arwynebol, a masnachu mewn nwyddau 
benthyg, Uenladrad duwinyddol, a chanu * cân car- 
iad,' 'un hyfrydlais,' heb sylwedd iddi. Dyma fy 
meddwl i," meddai Llewelyn Llwyd. 

" Fe ddylai pob dyn da," ychwanegai Angharad, 
*' fod yn weU na'i gyfundrefn, ac feUy ochel ei 
gwendidau. Dywedai fy nhad fod dewrder y müwr 
eyffiredin yn aml wedi bod yn fwy nag iawn am 
gamgymmeriad y swyddog." 

{Tw larhW') 



DIRWEST. 

MBGIN DIBWEST. 



« Mav. y tân wedi myned yn isel iawn genych, Mrs. 
Jones. Gadëwch i mi gynneu tipyn arno efo'r 
fegin." FeUy y Uefarai Mrs. Thomas wrth ei chym- 
mydog wrth droi i mewn i'r tŷ i chwedleua tipyn, yn 
ol duU beny waid segur. 

"O," meddai Mrs. Jones, "yr oeddwn yn rhy 



brysur i sylwi ar y tân hyd yn hyn ; ond aroswch, 
peidiwch â chyffwrdd â'r hen fegin yna. Ni fyddwn 
ni byth yn arfer ei defnyddio yn awr ; y mae wedi 
gwneuthur gwaith rhy fendithiol i ni. Gorphwys y 
mae yn awr, ac ni cna byth fyned i weithio mwyach." 
Edrychai Mrs. Jones yn syn ar ei chymmydoges. 

" Wel," meddai Mrs. Jones, "eisteddwch i lawr 
a thraethaf yr ystori i chwi. Ond rhaid i chwi faddeu 
i mi am fyned ym mlaen gyda'r gwaith yma ar yr 
un pryd." 

"Gwnewch, da chwi," ebai Mrs. Thomas. 
"Wel," meddai y UaU, "pan oeddwn yn briod- 
ferch ieuanc yr oedd Thomas yn arfer diota yn Ued 
galed, a chofìwch mai porter ydoedd ar y pryd hyny, 
a rhyfedd na choUasai ei swydd ar y rheilffordd. 
Wel, fodd bynag, bu yn flin gan fy nghalon yn ei 
gylch lawer gwaith. Eto, nis gaUwn fentro ei ar- 
gyhoeddi, canys geneth Ued ofnus oeddwn, ac new- 
ydd briodi." 

"Eich gwr chwi yn feddw, Mrs. Jones?" ebai y 
wraig araU. "Ni chredaswn hyny oddi ar eiriau 
neb araU ond chwychwi. Y mae Mr. Jones mor 
hynod yn erbyn y ddiod bob amser." 

" Dyna wir i chwi," meddai Mrs. Jones. "A diolch 
i'r hen fegin yna am ei sobri. Arferai Thomas, 
druan, wario y rhan fwyaf o'i gyflog yn y dafarn, a 
bu yn Ued gyfyng arnom o herwydd hyny. Yr 
oeddym yn byw y pryd hyny mewn Uetty gwael 
iawn; a chan mai dipyn ar ol oeddym gyda'r ardreth, 
Ued gyndyn ydoedd perchenog y tŷ i adgyweirio y 
Ue. Ym mhlith amryw agenau ereiU yn y tŷ, yr 
ydoedd hoUt lydan yn y drws, trwy yr hwn y treiddiai 
gwlaw, a thymmesü, a goleu leuad." 

"Goleu leuad," ebai Mrs. Thomas, "beth am 
oleu y Ueuad ? Ni wnai y Ueuad fawr o niwed." 

" Na wnaeth goleu y Ueuad ddim niwed," meddai 
Mrs. Jones, " ond yn hytrach ddaioni mawr." 

"Dyn a'oh helpo," meddai Mrs. Thomas, "y 
mae'r ddynes yn dyrysu yn sicr. Goleu leuad trwy 
dwU mewn drws ac hen fegin yn gwneuthur daioni 
mawr — beth a glywaf rhagor ! " 

"Aroswch, Mrs. Thomas, nes i chwi glywed y 
cyfan. Wel, un noson yr oeddwn yn fy ngwely ar 
ben fy hun, ac yn isel iawn fy ysbryd, gwedi bod yn 
wylo yn dost o achos Thomas, druan. Yr oedd yntau 
aUan fel arferol, a minnau yn cadw y lamp yn oleu 
yu y g*&n, a'm hystafeU wely ar yr un Uawr, a'i 
ddrws yn agored i'r gegin. Clywn Thomas yn 
d'od i mewn o'r diwedd, a gwyddwn mai Ued chwü 
ydoedd, a chedwais yn ddystaw ; ond yn fuan cly w- 
ais swn y fegin — pwff, pwff — a synais beth oedd yn 
myned ym mlaen, o herwydd fod y tân wedi ei ddi- 



Digitized by 



Google 



118 



TB HAÜL. 



ffoddi er ys dwy awr neu ragor. Çyfodais yn y 

gwely, a gwelais Tom yn eistedd wrth y drws, gan 

chwythu nerth ei freichiau ar belydryn o oleu leuad 

trwy yr hollt yn y drws ! l Druan o honoch, Tom,' 

meddwn innau, beth ydych chwi yn ei wneyd?' 

' Beth ydw i'n wneyd ! ' meddai yn sarug, ' ceisio 

cynneu tipyn ar yr hen dân yma yr ydwyf fì. Ond 

welais i erioed y fath lo ; 'does yma ddim gwres 

ynddynt, ac y mae arnaf annwyd enbyd.' ' Da chwi, 

Tom, dewch oddi yna, yn lle chwythu y fegin trwy 

yr hen ddrws. , Edrychodd yn syn am fynyd, ac 

yna taflodd y fegin i lawr, a daeth i'w wely heb 

ddywedyd gair mwyach. Fe gododd yn Ued foreu, 

a chan edrych at y drws, fe ofynodd i mi, ' Jane, mi 

freuddwydiais neithiwr fy mod yn ceisio cynneu tân 

wrth yr hen ddrws yna.' ' Na, na, nid breuddwydio 

yr oeddit ti, fy machgen i, mewn diod yr oeddit,' 

meddwn innau. ' Taw â son, Jane,' ebai yntau, 

' am beth mor ynfyd. Yr wyf yn arfer gwneuthur 

fy hunan yn wrthddrych ffol iawn pan yn feddw yn 

rhy aml. , Atebais innau, ' Ond eistedda i lawr yn 

awr, a chymmer lymaid o dê.' Eisteddodd i lawr 

wrth ei fwyd, ac aeth allan wedi hyny heb ddy wedyd 

gair. Wel, daeth yn ol yn brydlawn y noswaith 

hòno, a chymmerodd ei dê gyda mi, ac ni chynnyg- 

iodd fyned allan fel arferol. Dysgwyliais yn sicr y 

byddai raid i mi fyned i'r Red Lion i brynu chwart 

iddo erbyn swper ; ond pan ddaeth amser bwyd eto, 

cymmerodd lasaid o ddwfr oer fel fìnnau. Wrth 

sylwi arnaf yn rhyfeddu at hyn, dy wedodd yn lled 

yswil, 'Dim ond y dwfr oer bellach, Jane fach, y 

mae yr hen fegin yna gwedi cyflawnu gwaith da 

ynof.' Tna cododd ar ei draed, a chymmerodd y 

fegin yn ei law. ' Dirwest biau hi, yr hen chwaer,' 

meddai, ' ni chly wais am neb mor ffol a'r meddwyn — 

myned i chwythu y Ueuad yn wir ! ' Dododd yr hen 

fegin ar yr hoel, a thawodd. Ond gwyddoch mai 

penderfynol ydyw Tom erioed. Trwy help Daw, fe 

gadwodd rhag y ddiod yn Uwyr o hyny aUan, a 

gwyddoch fel y daethym ym mlaen ar ol hyny. 

Diolch am yr hen fegin yna ; daeth â ni, dan fendith 

Duw, i weU annedd na'r hen dý adfeüiedig. Daeth â 

Thomas o fod yn wasanaethydd isel i'r swydd o 

station master ; a dywed pawb wrth wrando ar ein 

'stori fod yr hen fegin yn haeddu cael ei chadw yn 

gyssegredig." 

A dyna ddiwedd ar hanes yr hen fegin ddirwestoL 
T mae gan y Seison ddiareb, " 'Tis an ül wind that 
blows no one any good." Ymddengys yr hanesyn 
yma fod gan Ragluniaeth ry wbeth bendithiol hy d yn 
nod yn anadl hen fegin. 

W. M. E. 



"TEA Y GELWHt HI HEDDYW." 

Ft enaid tlawd, ystyria, clyw, 
Cymmoder di yn awr â Duw ; 
Nac oeda ennyd awr yn hwy 
Bhag coUi y cyfleusdra mwy. 

Mae'r alwad heddyw ar dy ol 
I adael dy hoU lwybrau ffol ; 
A dewis Iesu ym mhob man 
I ti yn fywyd ac yn rhan. 

Tr amser cymmeradwy yw 

Tn awr i fyned at ein Duw ; 

Ac heddyw mae Efe'n gwahodd — 

Mae Duw tra'n achub wrth ei fodd. 

Dos fel yr wyt, hyn fyddo'th grî — 
" Er mwyn Dy örog na wrthod fì ; " 
Trwy glwyfau'r Oen ni gawn iachâd 
A hedd i fyned at y Tad. 
Bwyddffynnon. D. Lledbod Dâyies. 



ADGOF UWOH ANGHOF. 

Ydiweddar Mr. Baniel Williams, Bolxoyddelan. 

Teimlwn fod gair mewn ffordd o goffadwriaeth am 
ein hen gyfaül, Daniel WUliams, yn deüwng iawn o 
le ym mhrif gyhoeddiad yr Eglwys yng Nghymru. 
CoUodd yr Eglwys yn esgobaeth Bangor yn ei farw- 
olaeth un o'i Ueygwyr mwyaf adnabyddus, a chym- 
deithas un o'i dynion mwyaf defnyddiol. Yr oedd 
mewn gwirionedd yn wr gwlad ac Eglwys. Tr oedd 
ei enw yn enw teuluaidd er ys Uawer blwyddyn yn 
Ffestiniog a Dolwyddelan, a'r ardaloedd cylchynol. 
EnniUasai barch ac ymddiried ym mhob cylch y troai 
ynddo, ac nid ychydig oedd nifer y cylchoedd hyny. 
Tr oedd hyn i'w briodoli i'w gymmeriad moesol 
dysglaer, i'w farn addfed, i'w synwyr cyffredin cryf, 
a'i barodrwydd bob amser i hyrwyddo pob achos da. 
Tr oedd yn Eglwyswr cadarn ac yn wr Duw mewn 
gwirionedd. Bu yn golofh i'r Eglwys am flynyddau 
yn y Blaenau, Ffestiniog, a Dolwyddelan. Ni phet- 
ruswn ddweyd na bu iddi erioed yn yr ardaloedd 
hyny leygwr a wnaeth gymmaint drosti. 

Brodor ydoedd o Faentwrog, mab i Owen Wü- 
Uams, yr hwn a wasanaethai fel clochydd y plwyf 
am flynyddau. Treuliodd foreuddydd ei oes yn ei 
le genedigol. Derbyniwyd ef pan yn wr ieuanc i 
Goleg Hyfforddiadol Caernarfon, ond ni welodd 
Ehagluniaeth yn dda iddo gael gorphen ei yrfc 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



110 



golegawl. Çyn pen hir ymsefydlodd yn y Blaenau, 

Ffestiniog, a gweithiodd am dymmor yn chwarel y 

Xilechwedd. Yr oedd gan berchenog y chwarel hòno, 

sef y diweddar Mr. Greaves, tad arglwydd raglaw 

eîr Gaernarfon, y meddwl uchaf am dano. Nid 

oedd ym mhlith ei holl weithwyr yr un a hoffai yn 

fwy. -Gadawodd y chwarel yn y man, a phenodwyd 

ef i fod yn ddarllenydd Ueygol o dan fìcer Eglwys 

Dewi Sant, gwaith wrth ei fodd. Oyd-lafuriodd am 

flynyddau â'r ficer presennol, sef y Parch. J. Davies. 

Efe oedd ei wr Uaw ddeheu. Yr oedd yn anwyl 

ddyn y cleifion, yn gymmwyaswr parod i'r angenus, 

ac yn gynghorwr doeth i'r helbulus. Bu Eglwys 

fechan Tanygrisiau o dan ei ofal am amser, ac yr 

oedd Uwyddiant amlwg ar ei weinidogaeth. Yr 

oedd yn bregethwr da a phoblogaidd. Oymmerai 

y boen a'r gofal mwyaf wrth gy fansoddi ei bre- 

gethau. Nid oedd neb mor barod ag ef i lenwi 

bwlch, a mawr fydd y goUed a deimlir ar ei ol gan 

aml i glerigwr fel y cyfry w. Bu yn aelod o Fwrdd 

"Ysgol Ffestiniog am fwy nag un tymmor, ac nid oedd 

neb mor flaenUaw ag ef gydag eisteddfod y Sulgwyn, 

fel ei gelwid. Llanwodd y swydd o brif ysgrifenydd 

y Gymdeithas Odyddol am flynyddau, a bu yn golofn 

iddi ar gyfrif ei bwyU, ei farn dda, ei drefnusrwydd, 

a'i wybodaeth ymarferol o Odyddiaeth. Yr oedd ei 

lawysgrif yn ddangoseg o'r dyn trefnus a phwyUog. 

Ar ei ym.ddiswyddiad anrhegwyd ef â darlun hardd 

o hono ei hun mewn water colour fel tysteb, a derbyn- 

iodd dysteb araU gan yr Eglwys a'r ardal yn gy- 

ffredinol ar ei ymadawiad o'r Ue. Symmudodd oddi 

yma i Dolwyddelan i fod yn oruchwyliwr chwarel y 

Bwlch. Ficer y plwyf y pryd hwnw ydoedd y 

Farch. H. E. Williams, Llanaelhaiarn, ac efe a f u y 

prif offeryn i'w gael yno. Gweithiai yn ei faes 

newydd gyda'r un ffyddlondeb ag yn y Blaenau. 

Yr Eglwys yn benaf a wasanaethai. Cafwyd ynddo 

gynnorthwywr gwerthfawr gydag adeiladu yr Eg- 

lwys newydd. Ond ni chyfyngai ei ymdrechion i'r 

Eglwys. Ehoddai ei wasanaeth i bob achos plwyfol 

tu aUan i'w chylch hi. Yr oedd ynuno warcheidw- 

iaid y plwyf, ac yn ddiweddar penodasid ef i fod yn 

is-gadeirydd Bwrdd Gwarcheidwaid Llanrwst. Yr 

oedd hefyd yn un o lywodraethwyr ysgol ramadegol 

y dref hòno. Perchid ef yn fawr fel goruchwyUwr 

chwarel gan feistr a gweithiwr. Trwy ei graffder 

daethai yn ffermwr da. Yr oedd ei hen gartref, 

sef ffermdy y Bwlch, yn nodedig ar gy frif y croesaw 

a dderbyniai pawb yno, ac nid ychydig oedd nifer y 

rhai a'i mynychent. Nid elai un cardotyn oddi 

wrth ei ddrws yn waglaw. Bu yn gynnrychiolydd 

yng nghynnadledd Bangor fwy nag unwaith, a chym- 



merai ran braidd bob amser yn yr ymdrafodaeth. 
Y tro diweddaf y bu yn bresennol, darUenodd bapyr 
rhagorol ar " Gadwraeth y Sabbath," yr hwn a 
ymddangosodd wedi hyny yn yr Haul. 

Ar ol dyoddef cystudd bUn am o ddeutu naw mis 
oddi wrth afiechyd poenus yn y pen tebyg i'r cancer, 
cafodd oUyngdod o'i boenau ar y 23ain o Chwefror, 
wedi cyrhaedd o hono ei 54 mlwydd oed. Claddwyd 
ef yn hen fynwent ei blwyf genedigol. DarUenwyd 
wrth y tý cyn cychwyn gan y Parch. J. Dayies, 
Blaenau, Ffestiniog, a gweddiodd y Parch. R. 
WiUiams, fìcer y plwyf. Yr oedd yr angladd i'r 
station yn un cyhoeddus. Yno canwyd yr hen emyn 
adnabyddus, "Mae 'nghyfeiUion adre'n myned." 
Cymmerwyd rhan yn y Gwasanaeth Claddu gan y 
Parchedigion canlynol : — J. Davies, Blaenau ; D. 
Morgan, Penrhyndeudraeth ; P. Jones, Trawsfyn- 
ydd; E. Richards, Rhostryfan ; R. WiUiams, Dol- 
wyddelan ; C. Price, Maentwrog. Pregethodd ỳ 
Parch. J. Davie8 bregeth angladdol y Sul canlynol 
yn Eglwys Dolwyddelan ar y geiriau, "Ac yr oedd 
efe yn wr da," Act. ii. 24. Heddwch i'w lwch, a'r 
nef a noddo ei weddw ofalus, dyner galon, a char- 
edig, a'i hunig fab a phlentyn. 

Rhostryfan. R. Richards. 



Y WASG. 



Esboniad newydd ar Aetau yr Âpostolion. 

Mab y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Gristion- 
ogol (S.P.C.K.) yn ddiweddar wedi cyhoeddi y Uyfr 
uchod, wedi ei rwyino yn gryf a hardd, am ls. 4c, 
ac i danysgrifwyr at y gymdeithas ei bris ydyw un 
swUt. Cyfìeithad ydyw o waith y Parch. W. Ben- 
ham, B.D., wedi ei wneuthur gan y Parch. J. Wil- 
liams (Glanmor). Afreidiol ydyw dywedyd ei fod 
yn gyfieithad da, rhwydd, a naturiol, ac y mae 
diolchgarwch yn ddyledus iddo am ei waith. Mae 
y gymdeithas yn barod wedi dwyn aUan yr esbon- 
iadau ar y tair efengyl gyntaf o waith Esgob Howe 
(cyfìeithedig gan olygydd gaUuog yr &auf), a bydd 
yr un ar yr efengyl yn ol St. Ioan aUan o'r wasg yn 
fuan. 

Y ddyledswydd sydd yn gorwedd wrth ddrysau 
Eglwyswyr y rhanau Cymreig o Gymru ydy w, eangu 
cylchrediad yr esboniadau clodwiw hyn, ac ar hyn o 
bryd yn neiUduol yr olaf sydd wedi ymddangos yn 
barod, sef yr un ar yr Actau. Bydd i gylchrediad 
gweddol eang o'r rhai sydd wedi ymddangos yn 
barod gefnogi y gymdeithas i ddwyn aUan y gweddÛl; 



Digitized by 



Google 



120 



TK HATJL. 



a phe gellid trefhu mor ftian ag y byddai hyny yn 
gyflëus i bob ysgol i ddarllen yr Actau, ac annog yr 
esboniad hwn fel yn gynnorthwy i ddeall y Uyfr, 
byddai yn tueddu i'w wneuthur yn fwy hysbys, ac 
yn y modd yma eangu ei gylchrediad. Hefyd, y 
mae Ysgolion Sul yr un gymmydogaeth yn fynych yn 
cyfarfod i adrodd yr hyn a elwir ar lafar gwlad yn 
bumOy fel y gwneir ar wyl Oalan Hen yn Llandyssul ; 
a phe byddai i'r pwyllgorau sydd yn trefhu y gwa- 
hanol wasanaethau hyn ddewis rhanau o'r Actau 
(Uyfr hynod bwrpasol i'r perwyl), a chymmeradwyo 
yr esboniad hwn, byddent yn cymmeryd cam pwysig 
tuag at wneuthur aelodau ein Hysgolion Sul yn f wy 
goleuedig a ffyddlawn i athrawiaethau arbenig yr 
Eglwys, yn ogystal a chreu trwy gymhorth Tsbryd 
Duw ysbryd mwy defosiynol a duwiolfrydig. Ym 
mhellach, y mae yr esboniadau hyn yn hynod addas 
a phriodol i'w rhoddi fel anrhegion a gwobrau. 
Gellir eu cael yn y depôts sydd yn perthyn i'r gym- 
deithas, yn ogystal a chan lyfrwerthwyr ereill ; ac 
os bydd unrhyw anhawsder mewn unrhyw gymmyd- 
ogaeth i'w cael, danfoner at y fam-gymdeithas yn 
Llundain — The Secretary, Society for Promoting 
Ohristian Knowledge, Northumberland Àyenue, 
Oharing Oross, London, S.W. 



Esboniad yr Eegob Howe ar St. Ioan. 

Y mae cyfìeithad o esboniad yr Esgob Howe ar yr 
Efengyl yn ol St. Ioan yn y wasg. Cyhoeddir ef 
gan y Gymdeithas er Lledaenu Gwybodaeth Grist- 
ionogol yn Uundain. 



" Ceninen Gwyl Dewi." 

Argraffiad arbenig o'r Geninen ydyw hwn, a dygir 
rhifyn allan ar ddydd Gwyl Dewi bob blwyddyn. 
Cynnwysiad rhifynau dydd Gwyl Dewi ydyw byw- 
graffiadau cymmwynaswyr ein cenedl o bob math, 
ac ysgrifenir hwy mewn barddoniaeth a rhyddiaith. 
Cynnwysa y rhifyn am eleni grynoad o hanes bywyd 
yr hanesydd enwog Thomas Steven, y Bardd Gol- 
yddan, y Tri Ohrynwr, Hen Weinidog, y Dr. H. 
Owen Thomas, Vulcan, Edward Llwyd, y Dr. Arthur 
Jones, Morris Davies o Fangor, Ieuan Glan Geirion- 
ydd, y Parch. T. E. James (T. ab Ieuan), Glanffrwd, 
Dewi Wyn o Essyllt, Oynddelw, Alfardd, a Williams, 
Pantycelyn. Ym mysg ysgrifenwyr y by wgraffiadau 
hyn y mae y Proffeswr Owen M. Edwards, Coleg 
Iincoln, Gwalchmai, Dewi Ogwen, Llew Llwyfo, 
Meirìadog, a'r diweddar ddifyrus Kilsby Jones, ac 



awdwyr adnabyddus ereill. Ym mysg y serch-gof- 
iantau barddonol coffëir am Alaw Goch, Uedrod, 
Trebor Mai, Dewi o Ddyfed, Idris Vyehan, Fferyfl- 
fardd, y Parch. Ganon Daniel Eyans, D.D., ac ereüL 
Ym mysg eu hawdwyr cawn enwau Tudno Jones, 
Ieuan Ionawr, Tegai, Padrog, Taliesin Hiraethog. 
Elis Wyn o Wyrfai, ac ereill. Gwelir yn amlwg 
fod Ceninen Gwyl Bewi yn werth ei phris o un swlh 
i bob un a ddymuna wybod rhywbeth am ei gyd- 
genedl. 



GOHEBIAETHAU. 

At Olygydd Ye Haul. 

Syr, — A ellwch chwi ddweyd i mi drwy gyfrwng yr 
ITaul, fei y gwelo ereill, pa fodd y pleidleisiodd y 
Parnelliaid ar y penderfyniad yn erbyn yr Eglwp 
yng Nghymru ? 

Yr eiddoch, 
Llerpwl, Mawrth Sydd. John Grtffith. 

Fel hyn y pleidleisiodd y Gwyddelod yn erbyn yr 
Eglwys:— 

Parnelliaid ... ... ... 16 

MacCarthiaid (Pabyddion) ... ... 33 

Pair ... ... ... ... i 

60 



NEWYDDION. 

YE EGLWY8 YNG NGHYîiRU GEB BEON Y 8ENEDD. 

Mawb yw llawenydd holl wrthwynebwyr yr Eglwys 
yng Nghymru o herwydd darfod i Mr. Gladstone 
roddiei bleidlaiso blaid dadgyssylltiad yng Nghymru. 
Ffolineb ynom fel Eglwyswyr fyddai bychanu dylan- 
wad gwr o safle Mr. Gladstone. Y mae ei esampl 
yn sicr o angerddoli yr ymosodiad ar yr Eg-lwys. 
Ni siomwyd ni chwaith yn ei bleidlais, o herwydd ni 
allasom erioed weled yn Mr. Gladstone ddim ond 
ceiliog gwynt o wleidyddwr yn ol ei broffes e$ hua. 
Ei broffes ydy w bod yn offeryn i gyflawnu dymuniad 
y mwyaMf. Ar y tir yma yn unig y gellir amddiflyn 
ei gymmeriad moesol rhag tynu casgliadau Uawer 
mwy condemniol yn ei erbyn. Ni buom ni erioed 
yn gallu credu fod dynion yn gallu gwneuthur 
llawer yn groes Vw cydwybodau ac o falais ddrwg. 
Gwyddom y gall dynion wneyd drygioni bychan yn 
eu golwg fel y dêl daioni tybiedig mawr yn eu golwg. 
Dyma yr unig dir ar ba un y gellir peidio condemnio 
Mr. Gladstone yn rhoddi ei bleidlais dros aòerthu yr 
Eglwys yng Nghymru, ar ol rhoddi ei lais mor 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



121 



fçryf i'w hamddifryn a'i chanmol am ei rhinweddau 
da. 

Tra y cymmerai Mr. Gladstone ei safle fel gwleid- 

yddwr ymherodrol, yn edrych ar Brydain Fawr a'r 

Twerddon fel un deyrnae, yr oedd yn erbyn cyffwrdd 

â'r Eglwye yng Nghymru ar wahân i'r Eglwys yn 

Xdoegr. Gwelai yr oll wedi ei phlethu fel y mae yn 

un. Y mae yn wir y gwelai y crafrus na allai 

wneuthur yn yr Iwerddon beth na ofynid iddo wneyd 

yn Uoegr. Ond gwr yn edrych yn ei ymyl, dan ei 

draed, heb byth godi ei lygaid ym mhell, ydy w ein 

gwleidyddwr oriog. Rhaid iddo deimlo yr awel i 

droi ar ei golyn. Daeth Dadgyssylltiad yn yr 

Iwerddon a Home Ruìe (Llywodraeth Gartrefol) i 

anadlu yn rhydd, a theimlodd Mr. Gladstone fod 

terfyn linell wladol rhwng Iwerddon a Lloegr. 

Troes yn homeruler. Yn ystod y pedair blynedd 

diweddaf daeth i edrych ar breswylwyr yr Ynysoedd 

Prydeinig fel pedair cenedl, galluog i ffurfio pedair 

gwladwriaeth, a hawl gan bob un o'r pedair i'r 

mwyafrif o'i mewn wneuthur yr hyn a ddymunai â'r 

lleiafrif. Y mae ei ymresymiad yn dyfod yn union- 

gyrchol i hyn : "Y mae mwyafrif preswylwyr yr 

Iwerddon yn Babyddion, ac yn rhinwedd eu nifer y 

mae ganddynt hawl i lywodraethu yr Iwerddon, a 

deddni iddi fel y mynont. Yng Nghymru y mae y 

mwyafrif yn Ymneillduwyr, ac y mae gan yr Ym- 

neillduwyr hyn yn rhinwedd eu rhifedi hawl i 

ddeddfu fel y mynont, a chymmeryd meddiant o 

eiddo y üeiafrif Eglwysig." 

Gwedi i Mr. Gladstone droi yn home ruler, ni allai 
sefyll yn erbyn y dadgyssylltwyr Cymreig, ac y mae 
ei bleidlais dros Ddadgyssylltiad yn bleidlais dros 
Home Rule yng Nghymru. 

Nid ydyw y pwnc o Ddadgyssylltiad yn ymyryd ag 
un rhan o dremiadaeth ysbrydol yr Eglwys, dim ond 
â'i meddiannau tymmorol. Y mae holl feddiannau 
tymmorol yr Eglwys yn cael eu rheoleiddio wrth yr 
un deddfau, hawliau, a chyfreithiau, a phob eiddo 
arall; a phan benderfynir fod gan Gymru, neu 
fwyaMf preswylwyr Oymru, hawl i ddeddfu a 
thrawsfeddiannu eiddo yr Eglwys, bydd yn annichon- 
adwy gwadu iddi yr un hawl i ddeddfu ar wahân i 
Loegr ar gyfer pob eiddo. 

Y mae Mr. Gladstone wedi dyfod allan yn arwr 
Home Rule i Gymru mewn gwirionedd, ac y mae 
brwydr y dadgyssylltiad yn anwahanedig oddi 
wrth lywodraeth gartrefol mewn rhagolwg a gobaith. 
Y mae bron yr oll o'r wasg Badicalaidd yn gweled 
hyn yn eglur, ac yn ymhyfrydu yn y rhagolwg. Ond 
a ydyw 

LadgyesyìUiad yn agoê f 



Çymmerwn olwg ar y pleidleisiau. Çynnwysa Tŷ 
y CyÛTedin yn awr 670 o aelodau. Pleidleisiodd dros 
Ddadgyssylltiad, a chymmeryd i mewn y pairs 
(aelodau yn anfon eu henwau), 258; yn erbyn, 290 : 
mwyafrif yn erbyn, 32. Y mae bychander y 
mwyafrif yn destyn Uawenydd mawr i'r wasg 
ddadgyssylltiol, ac nid oes arnom awydd ei fychanu. 
Eto gallwn sylwi mai 548 o'r 670 aelodau a wel- 
sant yn dda bleidleisio o gwbl. Pwy oedd y 122 
aelodau ammhleidiol? Gwneid hwy i fyny fel y 
canlyn : — 



Rhyddtrydwyr Gladstonaidd 


... 11 


Rhyddf rydwy r Undebol ... 


... 37 


Ceidwadwyr ... 


... 37 


Parnelliaid a gwrth-Barnelliaid 


... 36 


YLlefarydd... 


... 1 



122 

Pa un ai aelodau ammhleidiol, fel Sion caru pawb, 
ydyw y rhai hyn, ai dysgyblion Galio yn hollol 
ddidaro? Nis gallwn ateb am danynt oll. Ond 
gwyddom fod y dadgyssylltwyr wedi dwyn yr holl 
luoedd a allasent gael i'r maee, ac fod y blaid arall yn 
edrych yn oerllyd, os nad yn ddiystyrllyd, ar y pen- 
derfyniad moeL Yn nydd brwydr wirioneddol gall 
yr Eglwys ymddiried y byddai dau o bob tri o'r 
absennolion o'i phlaid. 

Gwaith mawr iawn a fu i gael gan Mr. Gladstone 
siarad o gwbl. Un o'r gwawd-ddarluniau mwyaf 
digrifol ydy w pictiwr o 

Mr. Gladstone yn eymmeryd peleni. 

Ceir golwg arno yn codi ei law mewn dull ymbügar, 
ac yn crychu ei wyneb tra y safai Mr. Herbert Lewis 
o Iiyerpool, a Mr. Henry Lewis o Fangor, bob un â 
phulsen ganddo yn ei law oddi wrth Liberal Federa- 
tion Gogledd Oymru, yn eu hestyn at ei eneu. Eto 
safai Mr. Beriah Gwynfe Evans yn ymyl â blwch 
pills yn ei law, a'r enw Idberaì Federation for South 
Wales arno. Edrychai y cyn-brifweinidog yn anghy- 
surus dros ben, a chipdremiai à chil ei lygaid ar y 23 
o'r aelodau Çymreig a safent ychydig tu ol i wŷr y 
peleni Bhyddfrydol. 

Darluniad yw o'r dull y gwesgid ar Mr. Gladstone 
i siarad a pleidleisio dros Ddadgyssylltiad. Mewn 
gwirionedd, oni bai am araeth a phleidlais y 
cynbrifweinidog, ni buasai un dyddordeb yn y 
ddadl. 

Y mae o ddyddordeb neillduol i Eglwyswyr Çymru 
gydmaru y pleidleisiau dros ac yn erbyn Dadgys- 
sylltiad yng Nghymru. Dros Ddadgyssylltiad yng 
Nghymru pleidleisiodd o'r 



Digitized by 



Google 



122 



TR HA.UL. 



Gwyddelod Pabaidd 
Protestani aid Cy mrei g ... 

Yn erbyn — 

Gwyddelod Protestanaidd 
Protestaniaid Cymreig ... 



Mwyafrif 



50 
24 

74 

18 
2 

20 
34 



YMNEILLDUAETH GYMBEIG A FHABYDDIAETH 
WYDDELIG. 

Am y tro cyntaf erioed y mae Ymneillduaeth Gym- 
reig a Phabyddiaeth Wyddelig wedi cyflawn ymgy- 
plysu a myned ar eu taith boliticaidd i lettya yn yr 
un gwestty a chysgu yn yr un gwely. Dyma a eilw 
y Sais yn " êtrange bedfelloujB" Y maent yn awr yn 
breuddwydio gyda'u gilydd — y Pabyddion am Some 
Rule, a'r Ymneülduwyr am DdadgyssyUtiad. Dywed 
y 27 aelod Cymreig wrth yr 86 aelod Pabaidd, Mi a 
werthaf Brotestaniaid yr Iwerddon i'ch dwylwa 
chwi, fy nghynghreirwyr Pabyddol, ond i chwithau 
werthu yr Eglwys yng Nghymru i ninnau. Nid 
dyma y tro cyntaf i Wyddel a Chymro werthu ei 
wlad. Heb bleidlais y Babaeth ni ddadgyssylltir 
yr Bglwys yng Nghymru byth, a'r tamaid cyntaf a 
lynca y Babaeth ar ol dadgyssylltu fydd YmneiUdu- 
aeth yn yr Iwerddon. 

Ond 

Pahy eaif Dadgy**ylltiad? 

Saif yn yr un fan ag o'r blaen. Saif yn gareg farch 
i boÜticiaid farchogaeth i swyddau. Y mae y 
pwnc yn warth i'n hoes, fel y cawn sylwi mewn cwr 
arall. Am Eglwys Crist rhaid iddi oddef yr holl 
bethau hyn. Ni wiw iddi ymddiried mewn un" 
fraich o gnawd. Os am fod yn Gristion, rhaid bwrw 
y draul. Cynnwysa " adeiladu tŵr" neu fyned i 
ryfel gyda 4 * deng mil yn orbyn brenin a chanddo 
ugain mil." Rhaid cymmeryd yn ganiataol fod y 
galluoedd a ddug duw y byd hwn i'r maes yn 
Uuosocach na dim a aU yr " Hwn nad oedd ganddo le 
i roddi ei ben i lawr " ddwyn i'r maes ; ond " nac ofha 
braidd bychan, canys rhyngodd bodd i'r Tad roddi i 
chwi y deyrnas." Ni all un arf a lunia duw y byd 
hwn lwyddo yn erbyn Eglwys y Duw byw. Nid oes 
neb a ŵyr beth a ddaw, ond gaU pob Cristion fod yn 
barod i wynebu pob peth a all ddyfod. Ni ddad- 
gyssyUtir yr Eglwys yng Nghymru byth ar seiliau 
ei haeddiant ei hun. Gall iÿned yn aberth plaid, ond 
pan ddêl hyny, bydd ei choUed yn enniU. Y mae 
gwneyd camwri ag unrhyw beth yn sicrhau ei 
lwyddiant. 



AMDDIFFYNWYR YR EGLWYS YN Y 8ENEDD. 

r mae amddiftynwyr yr Eglwys yn y Senedd yn 
dda eu hamcan, a hyddysg mewn Uawer o bethau, ond 
yn Uwyr amddifad o'r syniadaeth Gymreig. With 
daro eu gwrthwynebwyr archoUant eu cyfeülion 
goreu. Ni aU y Cymro synied fel Sais na'r Sais 
fel Cymro, ac y mae pob gair a awgrymir am neill- 
duolion, ac hyd yn nod wendidau, ein cenedl yn 
ein taro. Gwyddom fod y Sais yn fwy o anifaü, 
yn fwy o athronydd, ac yn drymach dyn ar y cyfan 
na'r Cymro, o herwydd y mae y naiU hanner o hono 
o'r un gwaed a ninnau ; ond gwyddom fod y Cymro 
yn fwy ysbrydol, yn fwy teimladwy, a mwy llednaie 
na'r Sais, ac yn fwy croen deneu hefyd. Nid oes 
arnom ni, Eglwyswyr Cymru, ddim awydd clywed 
Sais yn ein hamddiffyn o fanllawr rhy uchel a gwrth- 
genedlaethol. Ni chaweom chwareu teg cystal yn 
y Senedd gan neb ag a gawsom gan Mr. Gladstone. 
Oni bai am yr ellyn (razor) yn ei law, buasem yn ei 
gusanu. 

CELL DIBWE8T. 

Fel y mae gwaith yr Eglwys yn dyfhhau, y mae 
hefyd yn ymgangenu ac yn galw am drefniadau 
arbenig. Y mae dirwest yn ei hoU ystyron yn un 
o'r rhinweddau Cristionogol. Gosodir y gras neu 
rinwedd hwn aUan yn y Catecism dan yr enw cym- 
medroldeb a sobrwydd, Ue y'n dysgir y ddyledswydd 
o "gadw o honom y corff mewn cymmedroldeb y sobr- 
wydd, a diweirdeb." " To keep my body in 
temperance, soberness, and chastity." Da genym 
weled bob wythnos arwýddion mwy eglur o ddyfal- 
barhâd a gweithgarwch gyda'r achos dirwestol. Y 
mae yr ymdrechion presennol yn erbyn meddwdod 
yn cael eu cefnogi gan ein hawdurdodau meddygol 
uchaf a'n gwleidyddwyr blaenaf, yn gystal ag 
athrawon moesol ac ysbrydol. Dengys ein medd- 
ygon fod yr arferiad afradlawn o ddiodydd meddwol 
yn niweidio iechyd a gaUuoedd y corff ; dengys ein 
gwleidyddwyr ei fod yn tlodi y wlad ; a dengys ein 
hathrawon ysbrydol ei fod yn Uygru moesau a 
dinystrio eneidiau. Dywed y Lancet, wrth adolygu 
cyfrifon erchyU y gwastraff o £135,000,000 y 
flwyddyn ddiweddaf ar ddiodydd meddwol yn yr 
Ynysoedd Prydeinig, "Nid oes a wnelom ni (y 
meddygon) â'r olwg foesol ar y gwastraff hwn. Yn 
ei berthynas uniongyrchol â'r alwedigaeth feddygol, 
golyga hyn a hyn yn fwy o afìechyd y galon, afiechyd 
yr elwleuau (BrighPê dùease), gout t y cryd cymmalau, 
gwaUgofrwydd, &c, gan anaUuogi dynion i gyflawnu 
eu dyledswyddau, amddifadu teuluoedd o gysuron 



Digitized by 



Google 



TH HAUL. 



128 



"bywyd, a phlant o'u hangenrheidiau tymmorol." 
O'r ochr wleidyddol, dywedai Lady Henry Somerset, 
-wrth bleidio achos dirwest yn Liverpool, "Y mae 
meddwdod yn gorlifo rhanau helaeth o gymdeithas, 
gan Iwyr ddinystrio ei holl dda bydol, a chreu tlodi, 
ac annhrefh, ac afiendid, Ue y gaUai yn absennoldeb 
y trachwant aflywodraethus hwn, Uawnder, cysur, 
a rhinwedd deyrnasu. Rhaid i reoleiddiad gwerth- 
iant y diodydd gael ei osod yn Uaw yr awdurdodau 
Ueol cyn bo hir." 

Ar yr oclir Eglwysig neu ysbrydol, dy wedai Esgob 
Salisbury wrth bregethu yn y Chapel Eoyal, St. 
James's, " Y mae y fasnaçh feddwol yn ei heangder 
a'r drwg arfer echrydus o ymddiota a meddwi, yn 
un o'r drygau gwaethaf ag sydd yn sefyU ar ffordd 
Efengyl Iesu Grist, yn enwedig ym mysg dau ddos- 
barth yn ein gwlad, sef y dosbarth hanner segur 
cyfoethog sydd yn hoff o chwareuon a betio, a'r 
annarbodus ym mysg y gweithwyr sydd yn byw o'r 
Daw i'r geneu. Y mae yn anhawdd cael y fath 
bobl i gyrhaedd swn yr Efengyl, ac y mae tawelwch 
sanctaidd, a dysgyblaethol tŷ Dduw bron yn an- 
nyoddefol iddynt." 

DYDDLYFB YE BGLWYS AM 1891. 

" Our Church Year Book." 

Fel y gŵyr y rhan fwyaf o'n darUenwyr, argraffir 
dyddlyfr ym mhob esgobaeth drwy Gymru a Lloegr 
ar wahân dan yr enẃ Diocesan Lireetories, y rhai a 
roddant gyfrifon manwl o waith yr esgobaethau. 
Ond am y gyfrol faintiolus dan ein sylw yn awr, 
cynnwysa grynoad o weithrediadau yr hoU Eglwys 
yn Lloegr, Cymru, Ysgotland, yr Iwerddon, a'r oU 
o'r trefedigaethau a'r America. Dengys adroddiad 
y flwyddyn ddiweddaf fod y Uanw Eglwysig yn 
dyfod i mewn yn gryfach yn barhäus, a da genym 
weled nad ydyw Cymru yü ol yn y cynnydd hwn. 

Cymmerwn dri neu bedwar o leoedd i ddangos a 
chydmaru y cynnydd Eglwysig. 

Birmingham. 

Lle nodedig am ei YmneiUduaeth ydyw Birming- 
ham. GaUwn yn briodol ei ystyried yn ganolbwynt 
gweithgarwch YmneiUduol, ac y mae y rhan fwyaf o 
gyfoeth y ddinas flodeuog yn Uaw Anghydffurfwyr. 
Nifer ei phreswylwyr y cyfrif diweddaf oedd 449,000, 
a gwariwyd o roddion gwirfoddol at adeüadu Eglwys- 
ydd yno o fewn pum mlynedd ar hugain, 304,000p., 
gan ychwanegu rhif eisteddleoedd yn yr Eglwys o 
28,000 i 45,000. 



Leede. 

Dinas a hir esgeulusid oedd Leeds; daeth ei hawr, 
ei chynauaf, a'i gweithwyr. Rhif y boblogaeth 
yw 348,000 ; casglodd mewn chwarter canrif 349,935 
at adeüadu Eglwysydd, gan gyfodi rhif yr eistedd- 
leoedd o 27,000 i 48,000. Gwariwyd hefyd yn 
Halifax 275,000p. ar adeiladu. 

Abertawe. 

Dinas ydyw hon gyflym ei chynnydd mewn poblog- 
aeth. Yn 1860 rhif y boblogaeth oedd 49,300, ond 
yn 1886 yr oeddynt yn 80,500. Bu y gwaith Eg- 
lwysig yn Uesg yno ar ddechreu y chwarter canrif, 
ond y mae er ys amser beUach yn fywiog dros ben. 
Rhif yr eisteddleoedd yn 1860 oedd 3500 neu 1 i 14, 
ond yn awr y maent yn 1 1,200, sef 1 i 7. Gwariwyd 
aryr achos 90,000p. Yr ydym wedi methu â chanfod 
un rhan o Loegr ym mlaen ar Abertawe (Swansea), 
a rhanau ereiU o Gymru, mewn gweithgarwch 
Eglwysig, hunanymrcddiad, ac aberth ar aUor cref- 
ydd Crist. Nid oes arnom ddim awydd ymffrostio 
yn y'pethau hyn, ond priodol iawn yw diolch i'r 
Goruchaf Dduw am yr arddangosiad hwn o'i 
fendith ar ei Eglwys pan yn dyoddef dan erlidigaeth, 
gan beri iddi luosogi fel Israel gynt o dan orthrwm 
yr Aipht. Ofhi cynnydd Israel yr oedd Pharaoh a'i 
weision pan gynllunient i'w dyfetha, Ai ofìii 
cynnydd yr Eglwys a wneir yn bresennol ? 

DYBOHAPIADAU BGLWYSIG. 

Y trydydd llenor. 

Da genym ddeaU fod y Parch. Thomas Edward 
(Gwynedd), Llanfihangel y Pennant, sir Feirionydd, 
yn symmud o'r gongl neülduedig dan gysgod Cadair 
Idris i blwyf poblog Llanllyfni. Y mae y gwr 
parchedig wedi cael manteision helaeth i adnabod y 
chwarelwyr, ac y mae yn feddiannol ar ddigonedd 
o aUuoedd i'w gwasanaethu. Dymunem iddo iechyd 
a Uwyddiant ym maes newydd ei lafur. 

Yr Hyhareh Archddiacon Howell. 

DeaUwn fod yr Archddiacon Howell (Llawdden) 
ar symmud o dref boblog Gwrecsam i blwyf cyfagos 
Gresford, Ue y bydd maes ei lafur gartref yn fwy 
cyfyng, ond Ue y gaU gael mwy o ryddid i wasan- 
aethu ei archddiaconiaeth. GaUesid yn hawdd 
a phriodol ddodi uwch ben yr hysbysiad hwn 

Y pedwerydd llenor. 

Saif yr Archddiacon HoweU fel derwen fawr 



Digitized by 



Google 



124 



TR HÀUL. 



gangenog, yn berthen gron gysgodfawr, ar ganol 
maes agored heulog yng nghanol Oymru, neu yn 
hytrach ar y cyffindir rhwng Cymru a Lloegr, yu 
adnabyddus i bawb, Sais a Chymro. Corffora ynddo 
ei hun undeb yr Eglwys yng Nghymru a Lloegr. 
Y mae yn Sais a Chymro, yn bregethwr a bardd, 
yn offeiriad plwyf o'r fath fwyaf llafurus a Uwydd- 
iannus, ac yn llenor coeth ; yn drefnidydd Eglwysig 
doeth, a beirniad eisteddfodol craffus. Teifl ei 
gangenau ffrwythlawn i bob cyfeiriad tua Lloegr yn 
gystal a Chymru. Yr unig fan y mae heb ddangos ei 
ffrwyth uniongyrchol yn ddiweddar yw dalenau yr 
Haul, ond y mae ei addewid ar ein llyfrau er ys gryn 
amser ac oni bai ein bod yn gwybod maint y galw- 
adau parhäus ar ei amser, buasem yn grwgnach. 
Ym mhen ychydig ar ol ymneillduo i Gresford, 
gobeithiwn gael mwy o'r ffrwythau Uenyddol. Dy- 
munwn iddo ef ei hun barhâd nerth ac iechyd, ac i 
Mrs. Howell esmwythâd ac adferiad iechyd. 

Dyrchefir y Parch. E. J. Evans, B.A., Cefiu, St. 
Asaph, i ficeriaeth y Waun (Chirk); a'r Parch. 
Thomas Evan Jones, rheithor Uangerny w, i ficer- 
iaeth Hope ger llaw y Wyddgrug; a'r Parch. 
Samuel Jones, curad St. Anne's, Bangor, yn rheithor 

fìÒ ^^^^BS^^T ? ennan V^ e ^9^í?.4i^ Penodwyd y 
!Parch7 E. Ẅ. Èdwards, *M.A., ficer Rhuabon, yn 
ganon mygedol yn Eglwys Llanelwy, a'r Canon 
Morton yn precentor (prif-geiniad) yn Eglwys Gad- 
eiriol Uanelwy. 

Y PABOH. O. H. 8PUBGE0N a'r DB. PARKER A 
0HYMDEITHA8 Y DADGYSSYLLTIAD. 

Y mae yr awyrgylch ysbrydol uwch ben yr 
Eglwys yn Uonyddu, tawelu, a goleuo, fel y mae y 
terfyngylch politicaidd yn duo a therfysgu. Daw y 
waredigaeth o'r man y dechreuodd yr ymryson. în 
yr awyrgylch ysbrydol y dechreuodd yr awelon 
dadgyssylltiol ymgrynoi, a daiaroldeb rhai o'r 
trefniadau Eglwysig, neu eu nodwedd boliticaidd a 
elwir Erastiaeth, oedd achos yr anfoddlonrwydd ; 
ond bellach y mae Cymdeithas Rhyddhâd Crefydd wedi 
cael ei throi yn offeryn politicaidd, ysbeügar, yn 
nwylaw cymmeriadau drwg, a'r Eglwys yn ymlanhau 
oddi wrth ei daearoldeb. Gadawn i weithredoedd 
Mr. Spurgeon a geiriau y Dr. Parker egluro hyn. 

öwrthododd y Parch. C. H. Spurgeon roddi y 
Tabernacl at wasanaeth Gymdeithas y DadgyssyUt- 
iad i gynnal eu cyfarfod blynyddol eleni, a thynodd 
yn ol ei danysgrifiadau oddi wrthi, am y rheswm ei 
bod yn troi yn rhy boliticaidd. 

Ar y boreu Sul canlynol, cyfeiriodd y Dr. Parker 



at yr amgylchiad yn ei bregeth yn y City Temple yn 
y geiriau hyn: " Yr wyf yn ddiolchgar i Mr. Spur- 
geon am weithredu fel y gwnaeth tuag at y Gym- 
deithas er Ehyddhau Orefydd oddi wrth nawdd ac 
ymyriad y wladwriaeth. Y mae efe yn ddigon 
cryf a gwrol i sefyll ei dir, a chredaf y daw daioni 
mawr oddi wrth y cam a gymmerodd. Yr wyf yn 
credu mai pobl grefyddol sydd i ddwyn ym mlaen 
bob gwaith crefyddol. Am danaf fy hun, ni bydd a 
wnelwyf ag anflyddwyr ac ammheuwyr yn ymdrechu 
dadsefydlu Eglwys Gristionogol. Ni fydd o wnel- 
wyf â'r fath ddynion yn y fath waith. Pan ddelo 
yn fater politicaidd noeth, daw y pwnc yn hollol 
wahanol. Yn y cyfamser yr wyf fi yn credu yn 
ysbrydobwydd crefydd Crist ar y ddaiar, a chan fy 
mod yn credu yn ysbrydolrwydd y deyrnas hòno, 
ystyriaf am y bobl ag na chredant ym modolaeth 
Duw, nad oes iddynt na rhan na chyfran mewn 
unrhyw wasanaeth yn perthyn i ryddhâd neu gyn- 
nydd crefydd. Dyma fy syniad, ac am fy mod yn 
ei gredu yr wyf yn goddef erlidigaeth, ond mi a'i 
goddefaf gan ei gyfrif yn anrhydedd." 

Gwell genym ddyoddef ein hysbeilio yn yr awyr- 
gylch ysbrydol gyda Mr. Spurgeon a'r Dr. Parker, 
na chasgiu gemau daiar dan yr un gronglwyd ag 
atheistiaid Llundain, Parnelliaid, ac offeiriaid Pab- 
aidd yr Iwerddon, ac Ymneillduwyr o dan arweiniad 
Ban&r Dinbych a Goleuad Dolgellau. 



YB YSBrWYB YN BFENECHTYD. 

Byddwn yn aml yn gweled ol traed Ueidiog Uog- 
ysbiwyr gwaUau ein Heglwysydd gwledig yn croesi 
y Uwybrau, ond nid yn fynych yn chwiUo i mewn i 
natur eu hysglyfaeth, o herwydd yn gyffredin ni 
bydd yn eu paciau nemawr ddim ond eu budreddi 
drygsawrus eu hunain. Aethom am dro i'r drafferth 
o ddarUen dwy golofn a hanner o Faner ae Amserau 
Cymru, yn cynnwys, meddai, hanes " YmweUad ag 
Eglwys Efenechtyd ,, ar nos Sul yn ddiweddar. 
Beirniada bob peth a chondemnia yn agos i bob peth. 
Nis gwyddom pa nodwedd a ddaw amlycaf i'r golwg 
yn y " Gohebydd Arbenig " a'i Phariseaeth a'i 
Phüistiaeth, rhagrith ffroenuchel, a'i cynddaredd 
ddinystriol. Y mae yn annichonadwy y s^aru rhwng 
y gwir a'r gau ynddo. Fel enghraifft o'i ardduU 
annarluniadwy, cymmerwn ei sylwadau ar Ffurf- 
wasanaeth Sanctaidd yr Eglwys : 

" Tybiaf fod rhyw rodres ofnadwy o aughymmeradwy yn y 
llithoedd hyn, neu pa beth bjnag arall j gellir eu galw. 
Gweddi'ai Mr. Owen am i'r Duw Hollalluog roddi ei dangnef- 
•edd ar y Freninee, TywyBOg Cjmru, a'r gweddill o*r creaduriaid 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



125 



liyn sydd yn pwyso ar drethi y wlad ; ao hefyd am ei amddi- 
ffyniad drostynt hwy a'r esgobion. Fa beth ond rhodres 
fympwyol ydy w cynnwys enw y tywysog yng ngwasanaeth yr 
Eglwys, pan gofier ei ymddygiadau ? Yr wythnos o'r blaen 
yr oedd yn bresennol mewn chwareu baccaret — y chwareu 
cardiau mwyaf anfoddhaol sydd yn bod— yn Tranby Court^ 
Caerefrog, gyda nifer o chwareuwyr ereill. DengyB hon nad 
ydyw y gweddîau a offrymir gan barsoniaid EglwyB Lloegr, ac 
a ddarUenir ganddynt o'r Llyfr Oweddi Gyffredin, yn cael ond 
ychydig iawn o effaith arno." 

Gosodwn yn wrfchgyferbyniol i syniadan Baner ac 
^ámserau Cymru ar weddîau cyhoeddus yr EglwyB, 
syniadau St. Paul ar yr un pwnc — " Oynghori yr 
ydwyf am hyny, ym mlaen pob peth, fod ymbiliau, 
gweddîau, deisyfiadau, a thalu diolch dros bob dyn : 
dros freninoedd a phawb sydd mewn goruchafìaeth ; 
fel y gallom ni fyw yn llonydd ac yn heddychol 
mewn pob duwioldeb ac onestrwydd," 1 Tim. ii. 1, 
2. Gofynwn yn barchus i awdurdodau y Faner, pa 
'un ai teulu breninol y deyrnas hon ai ymherawd- 
wyr a llywodraethwyr Rhufain a'i thaleithiau ydyw 
y bobl fwyaf moesol ? Ai ar sail rhinweddau y lly w- 
odraethwyr Rhufeinig y cynghorai St. Paul weddîo 
drostynt ? Y mae awgrymu y cwostiynau yn dangos 
gwrthuni Phariseaeth ddirmygus y gohebydd. 

Eto cymharer dysgrifìad St. Paul o safle ymher- 
awdwyr *paganaidd, anghyfiawn, drwg eu moes a 
chreulawn eu hymddygiad, â dysgrifiad y Faner o'r 
Frenines Victoria, uniawn ei gweithredoedd, lân ei 
buchedd, a chariadus, dyner, ei hymddygiad. Dyma 
a ddywed St. Paul, " Ymddarostynged pob enaid i'r 
awdurdodau goruchel : canys nid oes awdurdod ond 
oddi wrth Dduw ; a'r awdurdodau y sydd, gan Dduw 
y maent wedi eu hordeinio. Oanys am hyn yr ydych 
yn talu teyrnged," &c, Rhuf. xiii. 1 — 6. Ond beth 
am y Faner? Dywed hi, " Gweddîai Mr. Owen am 
i'r Duw Hollalluog roddi ei dangnefedd ar y Frenines, 
Tywysog Cymru, a'r gweddill yn pwyso ar drethi y 
wlad," &c. 

Pwy sydd i ni wrandaw arno, ai St. Paul ai Baner 
ae Amserau Cymru ? Os ydy w cynghorion St. Paul 
o Dduw, y mae enllibiaeth a chabledd " Gohebydd 
Arbenig " y Faner o ryw le arall na ddymunem enwi. 

Eto, haera y gohebydd hwn gweddîau yr Eglwys 
yn aneffeithiol i rwystro Tywysog Cymru chwareu 
cardiau. Nid ydy w gweddì'au yr Eglwys yn gyfrifol 
am gamymddygiad y tywysog na neb arall, mwy 
nag y mae gwedd'iau yr Ymneillduwyr yn gyfrifol 
am gamymddygiad unrhyw rai o'r aelodau. Er 
fod Phariseaeth a Philistiaeth sectyddol rhan o'r 
wasg Gymreig yn cyfodi pob drwg gwirioneddol a 
thybiedig i'r golwg, yn unrhyw aelod o'r Eglwys 
Sefydledig, nid awn i'w hefelychu a thalu sen am 



sen, a chyfodi dafad ddu o'u corlanau am bob un a 
ddannodant hwy i ni. Y mae genym ni well gwaith 
i'w wneyd na.myned i chwilota cwterydd aflendid 
am fudreddi i lychwino gwisgoedd ein cymmydogion. 
Rhoddwn fantell cariad yn hytrach dros eu gwen- 
didau, er gorfod o honom gerdded yn wysg y cefn i 
daenu gorchudd i guddio eu noethni. 

Yng ngwyneb yr oll o'r ymweliadau a'r dannod, 
priodol y gallai hen Eglwys ein gwlad ganu yn 
fynych, 

" Mae Satan a'i blant yn edliw fy meiau, 
Yn dweyd fod fy mhechod yn ormod i'w fadden; 
A minnan yn methu â gweled diangfa, 
Nes codi fy ngolwg i fynydd Calfaria." 

Edryched yr Eglwys tu a'r Groes tra y byddo y 
gwatwarwyr cableddus hyn yn myned heibio gan 
ysgwyd pen. "Canys i hyn y'ch galwyd hefyd: 
oblegid Orist, yntau a ddyoddefodd drosom ni, gan 
adael i ni esampl fel y canlynech ei ol Ef," 1 St. Pedr 
ii. 21. 

Y OALENDAB. 

Nid oes un o uchel-wyliau yr Eglwys eleni yn disgyn 
ar fis Mai, a chan ein bod wedi sylwi yn helaeth ar 
yr is-wyliau yn ein rhifyn am Mai, 1887, nid awn i 
ail adrodd eu hanes yma. Saif y mis Mai eleni yn y 
cyfwng rhwng y Pasc a'r Dyrchafael. Lleinw amser 
y cyfìiod rhyfedd hwnw yn hanes y Gwaredwr nad 
oe8 ond pennod a hanner yn yr Eféngyl yn ol St. 
Ioan, darn o bennod yn Efengyl St. Matthew, darn 
o bennod yn St. Marc, darn yn St. Luc, a darn yn 
Actau yr Apostolion, yn traethu dim am dano. 
Amser rhyfedd yn hanes yr Eglwys oedd hwn. 
Amser dechreuad ei hymwreiddiad cyn i gawodydd 
y Pentecost ddisgyn arni. Dyma y pryd yr ym- 
ddangosodd yr Arglwydd Iesu iV ddysgyblion yn 
fyw wedi iddo ddyoddef, trwy lawer o arwyddion 
sicr; gan fod yn weledig iddynt dros ddeugain 
niwrnod, a dywedyd y pethau a berthynent i deyrnas 
Dduw. 

Ymddangosai y Gwaredwr Bendigedig y pryd 
hwn yn ymsymmud ar y terfyngylch, neu ar y rhin- 
iog, rhwng y byd ysbrydol a materol, rhwng yr 
anweledig a'r gweledig. Ymddangosai a diflanai 
o'r golwg yn ddisymmwth. Rhoddes yma ddad- 
guddiad o ansawdd y corff ysbrydol — corff yr adgyf- 
odiad. Dechreuodd yn ystod y deugain nydd a 
chynnefìno ei ddysgyblion ag ymddangosiadau di- 
syfyd yn eu canol, heb ei ddysgwyl, a'r " drysau yn 
gauad." Oynnefinodd hwy â'i bresennoldeb ysbrydol 
ac â'i bresennoldeb anweledig. Canfyddai y dys- 



Digitized by 



Google 



126 



YR HAUL. 



gybüon éi bresennoldeb, heb ganfod ei ysgogiadau. 
Dyma fel y dangosodd Efe y gallai fod gyda'i E^- 
lwys bob amser hyd ddiwedd y byd mewn cyflwr 
anweledig. 

ADGOF UWOH ANGHOF. 

Y diweddar Barch. Richard JTillin, rheithor 
Llaniestyn. 

Fel ficer St. Dayid's, Ffestiniog, a rheithor Ffes- 

tiniog a Maentwrog, yr adnabyddir y diweddar Mr. 

Killin, o herwydd yno y treuliodd bron yr oll o'i oes 

lafurus, ac y gwnaeth waith mawr a pharhäus. 

Ganwyd gwrthddrych ein serch goffa ar y 21fed o 

Fawrth, 1821, ond ni wyddom ym mha blwyf, er 

ein bod yn meddwl mai yn sir Aberteifì. Yn 1 854 

y daethom yn gydnabyddus ag ef, ac ni bu dor ar ein 

cydnabyddiaeth a chyfeillgarwch o'r pryd hyny hyd 

ei angeu. Yr oedd yn ysgolor o Goleg Dewi Sant^ 

lle y treuliodd ddwy flynedd, sef o'r flwyddyn 1846 

i 1848, a gosodwyd ef yn y dosbarth cyntaf. Yr 

oedd yn y coleg ar y pryd nifer o efrydwyr nodedig 

am eu defosiwn personol, eu dyfalbarhâd mewn dar- 

llen Gair Duw ac mewn gweddi. Yr oedd Mr. 

ELillin yn un o'r rhai mwyaf diwyd a difrifol o'r 

rhai hyn. Eu harwyddair oedd duwioldeb personol ; 

a'u safon ysbrydol oedd y teimlad personol a deongl- 

iad personol o Air Duw, gyda sancteiddrwydd buch- 

edd, yn croeshoelio y cnawd gyda'i wyniau a'i 

chwantau. Nid oes ammheuaeth na roddes y sym- 

mudiad hwn argraff annileadwy ar gymmeriad Mr. 

ELillin, a bu yn fendith iddo drwy ei oes — hyd yn 

nod ym mhell ar ol iddo ymddiosg yn gyflawn o gulni 

y defosiwn boreuol. Creodd y symmudiad ynddo 

frwdfrydedd crefyddol, Cristionogol, Eglwysig, ys- 

brydol, yr hwn a barhaodd dros ei holl oes, heb oeri 

dim er maint yr ymledai ei gydymdeimlad. Dyma 

oedd gwir guddiad nerth Mr. Killin ar hyd ei oes. 

Yr oedd yn wresog yn yr Ysbryd, yn gwasanaethu 

yr Arglwydd ym mhob modd, ac felly gosodai bob 

talent ar waith yn wastad. Yr oedd yn bregethwr 

da, gwresog, ond nid o'r dosbarth flaenaf. Taeríneb 

a difrifoldeb oedd ei nerth. Yr oedd yn ymwelydd 

diflino â phraidd ei ofal, ac yn enwedig â'r cleifìon, 

ond nid oedd bob amser yn fedrus fel cynghorwr a 

bugail. Dysgwyliai ormod ef allai oddi wrth ei 

braidd. Eto gwnaeth waith mawr, ac ni byddai un 

amser yn gysurus oddi eithr pan yn ymboeni mewn 

llafur; ac fel lluaws o ddynion aiddgar o ewyllys 

gref, nid oedd yn amyneddgar a dyoddefgar gyda'i 

gydweithwyr bob amser. Gwendid llawer cymmer- 

iad y w meddwl nad oes dim ond un ffordd ddoeth i 



wneuthur gwaith da. Ordeiniwyd Mr. Killin yn 
ddiacon yn 1848, ac yn offeiriad yn 1849. Ei gurad- 
iaeth gyntaf oedd Dowlais o 1848 i 1850 ; Tsgeifiog 
o 1850 i 1851. Bu yn fioer Eglwys Dewi 8ant, 
Ffestiniog, o 1851 hyd 1865; fìcer Clynnog Fawr 
o'r flwyddyn olaf hyd 1869; ac am un mlynedd ar 
hugain wedi hyny yn rheithor Ffestiniog a Maén- 
twrog. Dyma gyfnod ei weithgarwch eangaf a 
mwyaf parhäus yn ei effeithiau. Dylem grybwyll 
iddo ymbriodi yn 1851 â boneddiges deilwng o'i 
safle fel gwraig offeiriad, Miss Chessel, a bu iddynt 
fab a merch. Claddwyd y mab yn ei fabandod, ond 
y mae y ferch, Miss Killin, eto yn fyw, yn gystal a'i 
mam ; ac y mae llwyddiant Mr. Killin yn yr hyn a 
nodir rhagllaw yn ddyledus i fesur mawr i gyn- 
northwy parhäus ei briod, ac yn neillduol ei fercli. 
Hwy oedd ei ysgrifenwyr dyfalbarhäus a gohebydd- 
ion diflino. Dyma daflen lawn o'i waith fel adeilad- 
ydd Eglwysydd ac ysgolion, a chasglydd rhoddion 
gwirfoddol : — 



1869, gwariwyd ar doi Eglwys FfeBtiniog ... 

1870, adgyweirio yr ysgoldy 

1872, Eglwys newydd Tyddyn Gwyn 

1872, ysgolion newyddion Maentwrog 

1873, ychwanegu darn at y fynwent 

1875, adeiladu ysgol Tynant 

1876, adeiladu tý i gurad, Tyddyn Gwyn ... 

1876, ailadeiladu rhan o dŵr cloch Eglwys 

Michael 

1 877, organ newydd i St. Michael 

1882, adgyweirio rhan o'r Eglwys 

1885, helaethu Eglwys Tyddyn Gwyn 



Traul. 

P. 

.. 100 

.. 130 

.. 680 

.. 1100 

.. 260 

.. 500 

.. 500 

63 

135 
117 
710 

4295 



St. 



Mae y rhestr uchod yn dangos maint y gwaith a 
wnaed mewn 21 mlynedd gan y diweddar Mr. Killin, 
ac nid yw ond un esampl o'r hyn a wneir gan gan- 
noedd o offeiriaid Cymru yn yr oes hon. Naw mis 
oedd er pan symmudasai Mr. Killin o ardal boblog- 
aidd Ffestiniog i blwyf neillduedig Llaniestyn yn 
Lleyn, ac yno yr oedd efe yr un mor weithgar, ac 
ef allai yn orbryderus. öwedi gweinidogaethu fel 
arfer ar y Sul cyntaf o Fawrth, aeth y dydd Llun 
canlynol i ymweled ag un o'r plwyfolion cleifion ; 
dychwelodd yn lluddedig, gorphwysodd yn ei gadair, 
a chyn gallu cael meddyg ymadawodd â'r fuchedd 
hon mewn math o hûn dawel yn terfynu mewn 
llewyg. Yr oedd ei nerth wedi ei dreulio allan cyn 
ei symmud. öorphwys ei farwol ran ym mynwent 
wledig Uaniestyn, ac erys ei waith yn fendith i'r oes 
a ddêl. Gorphwys yntau oddi wrth ei lafur, a'i 
weithredoedd eydd yn ei ganlyn. 



Digitized by 



Google 



TB HÂÜL. 



127 



T diweddar Baroh. Thomas Jones Hughes, rheithor 
Llanbedr, Dyffiryn Choyd. 

LJithrodd dau neu dri o gamgymmeriadau i mewn 
i'n byr amlinelliad o serchus gof am y gwr da uchod. 
Y camgymmeriad mwyaf annymunol genym oedd 
copîo allan o'r Lwerpool Courier fod y diweddar Mr. 
Hughes yn arholwr cyflogedig yr ysgolion dyddiol yn 
esgobaeth Llanelwy dros amser. Arholwr mygedol 
neu anrhydeddus yn cyflawnu ei holl waith am ddim 
oedd, gan ddwyn traul ei deithiau o'i boced ei hun. 
Dywedir i ni hefyd gan ei fab, W. H. Hughes, 
Ysw., na ddymunai ei dad gael ei ystyried yn uchel- 
Eglwyswr, gan na charai mewn un modd glywed 
son am linell derfyn rhwng y naill ran o'r Eglwys 
a'r Uall. Eglwyswr y dymunai alw ei hun mewn 
cydymdeimlad â'r holl gorff, er na allai fyned i 
eithanon o'r naill ochr na'r llall. Eangder a chyn- 
nwysfawredd oedd ei nodwedd amlycaf. Bydd o 
ddyddordeb i lawer wybod niai y diweddar Esgob 
Thirlwall, o Dŷ Ddewi, a'r diweddar Barch. Charles 
Williaras, rheithor Caergybi, ar ar ol hyny prif- 
athraw Coleg yr Iesu, yn Rhydy hain, oedd y beirn- 
iaid yn eisteddfod Aberffraw pan ennillodd Mr. 
Hughes y wobr am ei draethawd penigamp ar 
Egwyddorion a Chystrawen yr Iaith Gymraeg. Cy- 
hoeddwyd llenyddiaeth yr eisteddfod hòno, yn cyn- 
nwys y traethawd gan Parker, Rhydychain, yn 1850; 
ac yr oedd y diweddar lenor yn parotoi argraffiad 
newydd o hono ar ben ei hun yn 1889, pan gym- 
merwyd ef yn glaf. Yr oedd ei lwyddiant colegol 
yn fwy nag a ddeallaaom wrth droi dalenau Crock- 
ford, gan ei fod wedi ennill dwy ysgoloriaeth. Aeth 
i Gaergrawnt yn ddeunaw oed, ac ar ol gorphen ei 
efrydiaeth yno bu yn athraw yn Enfíeld o 1844 hyd 
1846. Am ei bregethau, dywed Mr. I. Ffoulkes 
(Uyfrbryf) yn y Cymro, am Chwefror 12fed, "Yr 
oedd ei bregethau yn Gymraeg a Seisoneg yn ymylu 
ar berffeithrwydd." Gallai y cawn gyfleusdra i 
argrafru un o'i bregethau megys enghraifft cyn pen 
hir yn yr Haul. Yr ydym yn deall fod ei fab, Mr. 
W. H. Hughes, yn hollol barod i argraffu cyfrol o 
honynt, os gellir gwneuthur hyny yn ddigolled. 

Tdiweddar Barch. John Hughes, ficer Llanialoes. 

Graddiodd Mr. Hughes yng Ngholeg Clare, Caer- 
grawnt, yn 1869 yn B.A., ac yn 1886 yn M.A. 
Derbyniodd urddau sanctaidd yn 1869, diacon ac 
offeiriad yr un fiwyddyn. Gwasanaethodd fel curad 
yn Nolgelau o'r flwyddyn hòno hyd 1886, sef am 
yr ystod maith o ddwy flynedd ar bymtheg. Gweith- 



iwr tawel, diwyd, dystaw, a diymhongar oedd, ond 
o alluoedd cryfìon a dyfalbarhâd diflino. Bu farw 
yn yr oed cymharol ieuanc o saith mlwydd a deugain. 
Mae y marwolaethau ym mysg offeiriaid yr Eglwys 
ar gynnydd mawr. Hwyrach y llawenycha ei her- 
lidwyr! 



GEMAU Y BEIEDD.. 

YMBANIADATT. 

! mor niweidiol yw ymraniadau ! 
Y deml un ydoedd ; ond aml enwadau 
Yn dorf a godent mewn dirif gadau 
Fel gelynion dieflig-galonau ; 
Gwanhau undebaeth mae gweinion dybiau, 
Am lygru daiar mae'r aml gredoau : 
Ewch eilwaith yn eich holau — i gelloedd 
Beibl y miloedd, bobl, am olau ! — Tudno. 

GWLABGABWOH. 

Hen ddaiar, pan i ddüwch — difodiad 

'E fudir dy degwch ; 
Pan lusgi'n llesg, pan losgi'n llwch — o'th hynt, 
Ni sigl dy gorwynt hanes gwladgarwch. 

Elfyn. 

EKW DA. 

Ym maes y byd ail mesen — yw enw da, 
Hwn dyf yn frenin-bren ; 
Cynnydd araf cain dderwen 
Fydd i'w oes ganrifoedd hen. 

Elis Wyn o Wyrfai. 

BBDD T MOBWB. 

Uwch ei ben un ywen werdd 
Ni all a bod, na phill bardd ; 
Na min fwyn â'i chwyn ni cherdd 
Hyd ei gẃys â blodau gardd. 

Gwilym Alltwen. 

LLONG WEDI Y8TOBM. 



I'r hafan ddaw, a rhyfedd — ei gweled 
Ag olion dialedd 
Tònau a gwynt yn ei gwedd, 
Yn nofio i dangnefedd. — Glan Llyfnwy. 



TBANO Y LLOFEUDD. 



Drwy 'storm o wg y byd a chrechwen uffern ddofn, 
Ei enaid du roes lam i nos tragwyddol ofn! — Pedrog. 



Digitized by 



Google — 



128 



YB BAÜL. 



BORETT 8ABBATH. 



Yng ngwylfa'r cyfnos, selir olaf glawr 
Fy hen wythnosau, fel memrynau llawn — 
Memrynau, lle yr ysgrifena dyn 
•Ei gyfrifoldeb yn ei law ei hun ! 
A boreu Sabbath egyr wynion ddail 
Wythnosau newydd bywyd ger fy mron. 

Eifion Wynn. 

NOSON DDTT. 

Uwch y dwr i'r morwr mad, 

Ni wna ser heno siarad ; 

I'w llwyfan niwl sy'n llifo ; 

Aur Bereiph hwyr sy ar ffo ! 
Y swil, dlos, leuad lân — a yw'n crwydro ? 
Neu giliodd hòno i gladdu ei hunan ? — Elfyn. 

OOBSSDD GRA8. 

Mae mor uchel nas gall cerub hedfan dros ei phinacl 

gwyn; 
Mae mor isel gall y gwanaf bwyso arni yn nwfn y 

glyn: 
Gall y plentyn roi ei law i bwyso arni heb un nam, 
Pan yn sisial yn y nos y weddi ddysgodd gan ei 

fam. 

BTO. 

Heb y Oroes ni fyddai'r orsedd ond drychiolaeth yn 

y wlad, 
Lle i blentyn dori ei galon wedi methu gwel'd ei 

Dad?— Elfed. 



AMRYWIAETH. 

Er fod canmoliaeth yn felus win i'r glust, mae yn 
fynych yn wenwyn i'r enaid. — Toplady. 

herwydd ein pechodau y mae genym achos i 
dristäu yng nghanol ein llawenydd ; ond o herwydd 
trugaredd Duw, y mae genym achos i lawenhau yng 
nghanol ein tristwch. 

Oweddi ddirgel. — "Tydi, pan weddì'ech, dos i'th 
ystafell ; ac wedi cau dy ddrws, gweddîa." Mae y 
rheswm am hyn yn eglur. Ehaid i'r hwn a fyn 
weddîo, yn gyntaf ymneillduo oddi wrth y byd ; o 
blegid fod ysbryd y byd ac ysbryd gweddi yn wrth- 
wynebol i'w gilydd. Mae hyd yn oed ymddyddanion 
cyffredin y byd yn anaddasu y meddwl i ddefosiwn. 
Ehaid i'r gweddíwr ystyried natur y Duw yr ydys 
yn gweddîo arno, ein hunain sydd yn gweddîo, a'r 
pethau yr ydym i weddîo am danynt. Dylid gwybod 
y pechodau yr ydym yn euog o honynt a'u cyffesu, 



a'r bendithion yr ydym yn myned i weddio m 
danynt. Nis gellir gwneyd hyn ond trwy ddwys 
fyfyrdod, sef mam defosiwn a merch ymneillduaÌL 
Nis gellir gweddîo heb fyfyrio, ac nis gellir gwnerd 
yr un o'r ddau heb ymneillduad oddi wrth j byd.— 
Esgob Horne. 



PENODIAD ME. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Cymdeithas Amddi- 
ffyniad yr Eglwys wedi penodi Mr. W. E. Helm f«l 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. Gellir ysgrifeiiu 
ato yn Granville Street, Shrewsbury. 

Bydd yn dda ganddp dderbyn oddi wrth unrhyr 
un a fyddo cystal a'u hanfon iddo : — 

1 . Gwybodaeth am waith a chynnydd jr Eglwy& 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr Eglwya. 

3. Pigion allan o newyddiaduron. 

4. Ceisiadau am ddarlithiau, cyhoeddiadau, &c 

5. Tanysgrifìadau a chyfraniadau tuag at y Gronfi 
Gymreig. 







'- ẃ 



iô 

55- 






3 



*C0 00 

a a S s © 3 






I 

u 

I 



» 1 



M «S *< 

.*" « .*• 

1 í .1 

•a n*-3 






a 
GD 



0Q <Ö 



a 

GG 



a 
a 

Ü 

r9 

S 



o 
>» 



1 

a 

í 



CARMABTHEN: 

Printed and pnblished by W. Spubrell & Son, at their Printnrç 
Office. sitaate and being at No. 87, Ring-street, in the Parish <* 
SaÌDt Peter, in the Connty of the Borongh of Carmarthen, « 
Tnesday, the 81st of March, 189L 



Digitized by 



Google 



Y R H A ü L . 

%i\ dfojfhí Garrftirìẁiii. 



'YNG NGWYNEB HATJL A LLTGAD GOLEUNI. 



'A GAIB DUW YN UOHAF. 



>> 



Rhtfyn 77. 



MAI, 1891. 



Cyp. vn. 



Dychweledtg. fuegiaid. 



Annychweledig. 



MAES Y ÖENADAETH. 

OYFERBYNIAD TARAWIADOL. 

Cefais fenthyg y darlun uchod gan 7 genadaeth 
glodwiw yna sy'n cynnrychioli ein Heglwys yn 
America Ddeheuol. Clywais lawer gwaith yr esgus 
yma yn cael ei wthio ym mlaen gan lawer yng 
Nghymru, a ddylent gynnal achos yr Eglwyswyr 
9— vii. 



Cymreig ym Mhatagonia, eef na wyddant ddim am 
y gymdeithas a elwir y South Ameriean Miêêion. 
Wel, ef allai y dysg y darlun yma iddynt mai cym- 
deithas yn dwyn ym mlaen waith ein Hiachawdwr 
ydyw. Mae y darlun yn adgoffa yn darawiadol i ni 
wyrth ein Harglwydd yn Gadara. Sylwn ar y naill 
blaid yn eu gwisgiad treftius a'u hagwedd siriol, 
agored, a'r lleill heb arwydd o'r cysur a berthyn 



Digitized by 



Google 



130 



TE HÂÜL. 



hyd yn nod i'r creadur direswm dan amgeledd dyn. 
Eto, brodorion o'r un wlad ydynt, hiliogaeth yr un 
tylwyth. Gwaith Efengyl Crist, trwy ddyfal lafur a 
hunanaberthiad cenadon ein Heglwys, a welir yn 
ymddangosiad y ddau fachgen trefnus yna. Ar y 
llaw arall, wele y raw material fel ag y daw i'r 
weithfa genaiiol megys. 

Ychydig amser yn ol daeth rhy w adyn ariangar â 
myntai o drigolion Fuegia anwaraidd i Lundain : i 
ba bwrpas? I'w dangos yn gyhoeddus yn y West- 
minster Aquarium: ac resyn a chywilydd ! Wele 
fìloedd yn galw eu hunain yn Gristionogion (?) yn 
talu eu syütau am weled barbareidd-dra Uelaf daiar 
yn ei ffieidd-dra a'i fudreddi. Prif gamp yr 
exhibition ydoedd cael gweled y trueiniaid yn bwyta 
cig ceffyl amrwd a deflid iddynt, fel y porthir llewod 
a bwy8tfìlod rheibus ereill. Blinid calon pwyllgor 
y S.A.M.S. feddwl fod Seison mor isel eu chwaeth 
a myned i weled barbariaid truain yn eu hagwedd 
iselaf, eto yn diystyru yn hollol y gwaith nefol a 
ddechreuodd Gadben Gardiner ym mhlith yr un 
genedl. Ceisiwyd yn daer ar lywodraeth Lloegr 
roddi pen ar yr arddangosfa gywilyddus; ond, fel 
arferol, cyndyn iawn ydoedd awdurdodau ein gwlad 
grefyddol ni i roddi pen ar y gwaith ffiaidd, ac yn y 
cyfamser symmudwyd y show i Belgium ; ac yn y 
wlad lled ddigrefydd yna cafodd perchenog yr ar- 
ddangosfa ei gymmeryd i garchar, a danfonwyd y 
creaduriaid anwaraidd yn ol i'w gwlad i'w dodi dan 
ofal cenadon y S.A.M.S. Dyma enghraifft eglur 
o'r dull y gweithia ysbryd mammon yn erbyn Ysbryd 
Crist bob amser. Wele ddynion yn galw eu hunain 
yn Oristionogion, ac yn ymffrostio yng ngoleuni 
gwareiddiad, yn gwneuthur budrelw wrth gadw 
meibion a merched yng nghyflwr isaf dynoliaeth, ac 
ereill yn cael math o bleser wrth fyned i edrych ar 
drueni ofnadwy barbareidd-dra. Ar y llaw arall, 
diolch i Dduw, dyma ddynion megys y diweddar 
Admiral Sir B. J. SuUivan, ao ereill o urddas yn ein 
gwlad, yn gwneuthur eu goreu i gyfodi y Fuegian 
tywyU o laid barbariaeth i safle creadur wedi ei 
brynu fel ninnau â gwerthfawr waed Crist. Y mae 
ysbryd hunanoldeb a chwantau y cnawd yr un fath 
ym mhob natur, ac fe ymddengys yn ei liw hyllaf 
yn aml yn y dynion sydd wedi eu meithrin dan 
gysgod yr Efengyl, eto heb erioed deimlo gwerth eu 
genedigaeth-fraint. Dyma y dynion sydd yn wastad 
yn lluddias gwaith cenadon Ijloegr ym mhob gwlad 
bell — dynion â'r goleuni ynddynt yn dywyllwch. Fe 
gyfyd y pagan yn nydd y farn i dystio yn erbyn 
llawer un a fedyddiwyd yn enw yr Arglwydd Iesu. 

W. M. R. 



CARDINAL NEWMAN. 

Y mab pob dyn gwir fawr o ddyddordeb cyffredînol: 
ac 08 me8urwn fawredd Newman wrth y rheol hon t 
efe yw y mwyaf o ysgrifenwyr ein gwlad yn y 
ganrif bresennol. Y mae dyddordeb neillduol gwedi 
ei deimlo gan fìloedd o ddynion o bob plaid gref- 
yddol yn ei holl droion a'i symmudiadau. Am y 
gwyddai hyn yr ysgrifenodd gymmaint am dano ei 
hun, ac wrth ysgrifenu amddifíyniad o'i fywyd ei 
hun, yr oedd ar yr un pryd yn amddiffyn yr Eglwys 
o ba un y daeth yn gardinal. Nis amcanwn fesur 
a phwyso dyn mor fawr, ond yn unig osod i lawr 
ychydig o fyfyrdodau ar ei gy mmeriad a'i ysgrifen- 
iadau. Cydnabyddir gan bawb bron mai ei bre- 
gethau ef yw y rhai goreu yn yr iaith Seisoneg. 

Y mae pob pregeth yn Uawn hyd yr ymylon o wir- 
ionedd, a'r gwirionedd hwnw gwedi ei wisgo yn y 
wisg mwyaf effeithiol i wneyd argraff barhäua ar 
ein meddwl. A diau mai trwy ei bregethau yr 
effeithiodd efe fwyaf ar ein Heglwys ni. Yn Ue y 
pregethau sych a choeg-ddysgedig a draddodid yn 
Rhydychain, efe a bregethodd o ddyfhderoedd argy- 
hoeddiadau personol. FeUy profodd unwaith yn 
rhagor fod pregethu yn un o brif offerynau diwyg- 
iad a chynnydd crefyddol. Y mae hoU amrywiaeth 
a chyfoeth yr Efengyl yn d'od i'r golwg yn ei bre- 
gethau. Y mae Newman yn efengylaidd yn ei 
bregethau. FeUy Dr. Pusey, ac feUy pob pregethwr 
ag sydd gwedi offeithio ar y Uuaws, ac yn barhäus 
yn ei ddylanwad. Gall syniadau newyddion a 
thwyUodrus effeithio ar ryw ychydig, ond rhaid cael 
gwirioneddau mawrion a sylfaenol Duw i gyffwrdd 
â'r tyrfaoedd, ac i fod yn fwyd cysson i'r galon 
ddynol. Nid ydym byth yn bUno ar oleuni haul, 
tra y mae goleuadau o ddyfais dyn yn andwyo ein 
Uygaid, ac yr ydym yn blino arnynt. FeUy am fahe 
UghU ac artificial lights yn y byd ysbrydol. 

Ei dduU tarawiadol o wisgo hen wirioneddau a'n 
tarawodd fwyaf. Mae y ffeithiau a'r gwirioneddau 
a leferir ganddo yn wybyddus i ni yn hir cyn darUen 
dim o'i weithiau. Er esampl, yn un o'i bregethau 
yn yr athrofa dangosa mewn modd effeithiol pa fodd 
y mae Cristionogaeth yn meithrin ysbryd gwir wydd- 
onol ynom, ac yn dyfnhau ein cariad at wirionedd 
ym mhob peth. Nid efe oedd y cyntaf i fynega 
hyn i ni. Felly am y rhan fwyaf o'i feddyliau. 
Nid newydd-deb ei natur, ond y duU deniadol y 
gosodir hwynt o'n blaen ydyw ei swyn mwyaf. 
Mewn gair, gwreiddioldeb ei berson sydd yn ein 
denu. Nis gaU wneyd na dweyd dim fel y gwna 
ereül. Mewn geiriau ereül, y mae ysbrydoliaeth 



"\ 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



131 



uewydd a dwfh yn yr oll a wna. Gall ereill ddweyd 
g wîrìoneddau Uawn mor bwysig ac amserol, ond nid 
mor fywiol yn eu heffaith ar ein calon. Y mae pob 
gwirionedd yn weledigaeth newydd iddo ei hun, a 
llwydda i'w gyflwyno i ni yn y goleu y gwelwyd 
ef ganddo. Y mae ambell i feddyliwr yn gweled 
mwy nag y mae yn ei draethu — pethau annhraeth- 
adwy a gogoneddus; ond am Newman, gallai draethu 
gydag eglurder a nerth y pethau a welodd ac a 
glywodd. Y mae ynddo gyfoeth, prydferthwch, a 
gwreiddioldeb dychymmyg uwch law y rhan fwyaf 
o ysgrifenwyr galluog ei oes. Y mae yn ei bre- 
gethau lawer darn ag sydd mor brydferth mewn 
iaith a dychymmyg a dim a welsom yn y prif fardd 
Sháfcespeare. Mewn dwysder moesol y mae yn ein 
hudgofio am rhai o weithiau Carlyle, ac mewn 
cyfoeth diben-draw o adnoddau y mae yn peri i 
ni feddwl am Coleridge. Oni ddylem ddiolch fod 
meddwl mor doreithiog gwedi llafurio cymmaint yn 
y pethau a berthynant i'n heddwch tragwyddol ? 

Ei hoffder o'r Ysgrythyr Lân sydd nod amlwg 
arall. Oddi ar faes yr Ysgrythyrau y mae yn lloffa 
y fíeithiau mwyaf tarawiadol i argraffu y gwirion- 
edd arnom. Dwyn pethau newydd a hen allan o'r 
trysor dwyfol a wna gyda budd ac hyfrydwch inawr 
i'r darllenydd. Ac yma gallwn ddysgu gwers oddi 
wrtho, sef i beidio bod yn chwannog i ddefnyddio 
(passing events) t neu ddygwyddiadau y dydd, fel y 
prif foddion i ddysgu gwirionedd. öwell gan New- 
man ddefhyddio y dygwyddiadau a groniclwyd gan 
ddwyfol ysbrydoliaeth fel darlun o'i wersi i ni. 
Derbynia llawer un ei ysbrydoliaeth oddi wrth cwr- 
rent events, ac y mae ei waith o'r ddaiar yn ddaiarol. 
Cymmerwch y dygwyddiadau hyu allan o'r bregeth, 
ac nid oes yn aros oud ysgerbwd marw. Ereill a 
ddysgant eu duwinyddiaeth oddi wrth ysgrifau 
brysiog ac hunanol a ymddangosant yn y misolion. 
Gellid meddwl mai dyma drysor cuddiedig rhai o 
awdwyr y Lux Mundi. Mor wahanol i hyn ydoedd 
arferiad y cardinal. Cofus genym weled am dano 
yn ateb un a ddaeth ato â'r cwestiwn, "A welsoch 
chwi y feirniadaeth ar eich llyfr olaf yn y Review 
(gan ei enwi) ? " " 0," meddai, " nis gwyddwn am 
fodolaeth y fath gyhoeddiad." Byddai yn dda i ni 
anwybyddu Uawer i gyhoeddiad coegddysgedig, a 
glynu mwy wrth Air Duw am eiriau cymmeradwy a 
materion cyfaddas i osod ger bron Sîon. 

Yr oedd ei ddychymmyg gwreiddiol a bywiog o 
wasanaeth mawr iddo yn ei bregethau. Ond mewn 
pethau ereill, sef mewn ymchwiliad diragfarn i 
hanes yr athrawiaeth, yr oedd yn anfantais iddo. 
Yn y eylch olaf yma gwel luaws o bethau na fu 



erioed, ac y mae yn darllen i fewn i ysbryd yr oes- 
oedd gy nt ysbryd ei oes ei hun. Y mae dychym- 
myg hanesyddol (historical imagination) yn fantais i 
hanesydd ond iddo fod yn hùtorieal, ac nid dychym- 
myg pur y galw i fyny ffug wrthddrychau a chyffel- 
ybiaethau gau. Er enghraifffc, wrth son am yr 
Ariaid a'r sectau ereill o'r bummed ganrif, dywed 
mai Eglwys Lloegr sydd yn eu cynnyrchioli yn awr, 
a bod Eglwys Ehufain yn cynnyrchioli yr Eglwys 
uniongred yr amseroedd hyny. Dichon fod yna 
debygolrwydd arwynebol, ond y mae y gwahaniaeth 
hanfodol yn llawer mwy amlwg. Felly yr oedd' 
ganddo ormod o ddychymmyg a rhy fach o farn 
addfed pan ysgrifenodd ar y pynciau pwysig hyn. 
Er cymmaint y w gallu neb, ni ddylai ysgrifenu ar yr 
athrawiaeth fel y gwnaeth ef hyd nes ei fod gwedi 
byw yn llawer mwy yn y pethau hyn. 

Cymmaint o bethau celyd a ysgrifenodd efe am 
Eglwys Ehufain, am ba rai yr oedd yn flin ganddo 
ar ol derbyn gwybodaeth helaethach. Er esampl, 
triniodd yn arw ymddygiad y Babaeth yn cytuno 
â'r Ehyddfrydwyr mewn symmudiadau gwleidyddol, 
a dywedodd eu bod yn time servers ac nid yn ffydd- 
lawn i'w cred ; eu bod yn hollol ddiegwyddor, a'u 
bod yn barod i ymuno ag unrhyw blaid pa mor 
anghrefyddol bynag, ond i hyny droi yn fantais 
iddynt hwy; eu bod yn anonest ac Jesuitaidd fel 
corff o bobl. Ond ar ol troi, dywed eu bod fel corff 
yn rhagori llawer mewn gonestrwydd a gwroldeb 
moesol ar fwyafrif o offeiriaid figlwys Lloegr. Diau 
fod y Pabyddion yn amgenach mewn rhinwedd nag 
y tybiai ef am danynt ar y dechreu, ac nad yw 
offeiriaid Eglwys Lloegr mor ddifiygiol yn yr un 
rhinweddau ag y tybiai ef eu bod ar ol iddo ei 
gadael. Ei ddychymmyg, meddaf, oedd yn ei gludo 
i eithafoedd fel nad oedd ei farn yn un uniawn a 
theg. Yr oedd yn ddiammheu yn credu yn ddwfh 
bob peth a ddywedai ; ond fel pawb ereill, yr oedd 
at drugaredd lluaws o amgylchiadau yn ffurfìad ei 
gred. A gallai ddweyd gyda Mr. Gladstone fod 
ugain mlynedd o amgylchiadau newydd yn ddigon 
i'w wneyd yn greadur newydd a dyfod i'w oedran. 
Yn wir, nis gwyddom am neb oddi gerth Mr. Glad- 
stone yn well esampl o'r dywediad mai creadur 
amgylchiadau yw dyn. Pe anfonasid ef i'r Alban 
ac nid i Eydychain, digon tebyg na chlywsid byth 
am dano yn symmud tua'r Ehufain. blegid pan 
ddaeth i Eydychain yr oedd yn Brotestant o'r Pro- 
testaniaid, ac yn casäu â chasineb eithaf pob rhith 
Pabyddiaeth. Ond ar ol anadlu awyrgylch newydd 
cafodd ei newid, ac aeth i'r eithafnod arall. Dysg- 
wyd ef yno i roddi pwys ar Eglwys weledig, ac aeth 



Digitized by 



Google 



132 



TR HAUL. 



i chwilio am y nodau sydd yn perthyn iddi, a'r 
canlyniad oedd iddo weled fod y nodau yma yn fwy 
eyflawn gan Eglwys Ehufain na chan yr Eglwys o 
ba un yr oedd yn aelod. Ond tybed, onid oedd yn 
myned i eithafoedd yma hefyd, ac yn unochrog yn 
ei farn ? A oes mwy o gyssondeb didor yn yr olyn- 
iaeth yn Ehufain nag sydd genym ni ? Trueni na 
buasai efe, fel y sylwodd Dr. Dollinger, yn fwy 
cyfarwydd yn hanes yr holl olyniad, megys cyfnod y 
Canoloesoedd a'r oesoedd tywyll, yna deuai ammheu- 
aeth i'w feddwl o barthed i olyniad dilwgr yr Eglwys 
hòno hefyd. Os rhoddwn bwys ar yr olyniad gwel- 
edig, dylid dilyn yr olyniad trwy yr oesoedd tywyll 
yn ogystal a thrwy oes euraidd y Babaeth. Ond ni 
ddefnyddia arf beirniadaeth o gwbl mewn perthynas 
i'r Babaeth, ond derbynia pob gosodiad ar dystiol- 
aeth ac awdurdod y pab. Os dywed y pab fod y 
nodau gan Eglwys Hhufain ac nid gan neb arall, yna 
ymfoddlona Newman ar hyny. Nid yw yn canfod 
y nodau i gyd genym, ond y mae yn foddlaẅn i 
aberthu ei farn bersonol wrth draed y Babaeth. Y 
mae anffaeledigrwydd y pab bob amser yn lloches 
i'w feddwl. Efe a greda fod yr olyniaeth genym, 
ond i'r pab*ddweyd hyny. Yn sicr, y mae yna elfen 
o ofergoeledd mewn cred fel yna. öall hanesiaeth 
syml brofi i ni pa un a ydyw y nod allanol o olyn- 
iaeth yn perthyn i'r Eglwys. Mater o hanes yw ac 
nid barn neu bwnc o athrawiaeth, fel ag y mae 
galw i "fewn farn y pab ar fater o hanes yn ym- 
ddangos yn liollol afroidiol. Mae y profion wrth 
law, ac nid oes ond eisieu eu gwybod mewn trefn i 
gredu yr athrawiaeth. Wrth hyn y gwelwn beth 
y w agwedd meddwl Pabydd mewn pethau crefyddol- 
Un peth yw credu pan yn aelod o Eglwys Lloegr, 
peth arall yw credu pan yn aelod o Eglwys Rhufain. 
Y mae lle a gwaith i farn bersonol yn un ; y mae y 
llall yn lladd rheswm er mwyn porthi %dd. 

(Pw barhau.) 
Cytnmer, Llantrisant. Lewis Huohes, M.A. 



ARDDERCHOG LU Y MERTHYRI. 

(Parhâd o dud. 110.) 

Yn awr, ni a awn drosedd i'r cyfandir am ychydig 
er mwyn cael gwybod sut yr oedd pethau yno tua'r 
adeg yma. Yn y flwyddyn 1560, yn Calabra yn 
Itali, merthyrodd y Pabyddion y nifer mawr o 1600 
mewn ychydig amser. Torwyd gwythienau gwaed 
80 o'r Protestaniaid yn yr un diwrnod gyda chyllyll. 
Felly hefyd yr erlidiwyd ac y merthyrwyd y Wal- 



densiaid yn Piedmont, yr hon sydd wlad rhwng 
Itali a Ffrainc, ac yn cael ei chylchynu gan fynydd- 
oedd uchel yr Alps. Yn y wlad hon yr oedd miloedd 
ar filoedd o Gristionogion yn byw, ac yr oedd ea 
tadau a'u teidiau wedi bod yno yn proffesu Cristìon- 
ogaeth er ys oesoedd. Cafodd y rhai hyn oll o'r 
bron eu lladd a'u mwrdro a'u merthyru, yn wýr, 
gwragedd, a phlant — yr hen wr penllwyd yn gystal 
a'r plentyn sugno. Cafodd llawer o honynt eu 
rhostio wrth dân araf. Yn Efrainc, yn y flwyddyn 
1571, cafodd 70,000 o öristionogion eu rhoddi i 
farwolaeth yn y modd creulonaf gan y Pabyddion, 
a hyny yn benaf ar ddydd gwyl St. Bartholomew. 
Yn yr holl erüdigaeth hon fe laddwyd fel y tybir 
dros 300,000 o Gristionogion. Ac yn ysbaid 30 o 
flynyddoedd, yn nheyrnas Ffrainc yn unig, fe gyfriâr 
fod y nifer a ganlyn o Gristionogion wecü dyoddef 
merthyrdod — tywysogion, 39 ; iarllod, 148 ; barwn- 
iaid, 234; boneddigion, 147,518; pobl gyffredin, 
760,000. " Ardderchog lu y merthyri ! " 

Yn adeg y rhyfel gartrefol yn amser Siarls y 
Oyntaf (1642-1645), darfu i'r Gwyddelod Pabyddol 
yn yr Iwerddon gyfodi yn ddisymmwth a Uadd a 
mwrdro dros 200,000 o Gymry a Seison ac Alban- 
wyr Protestanaidd mewn ychydig wythnosau yn yr 
Iwerddon. Yr oedd y Gwyddelod trwy gytundeb 
dirgelaidd yn eu mysg eu hunain wedi penodi amser 
neillduol i ddyfod ar warthaf y Protestaniaid yn an- 
nysgwyliadwy iddynt, gan feddwl mwrdro pob Pro- 
testant drwy yr holl ynys ; ac fe wnaent yr un peth 
eto, a hyny y fory nesaf pe yn eu gallu, i'r hoD 
Brotestaniaid sydd yno yn byw yn bresennol. Yn 
1798 yr oedd lladd tri Phrotestant yn cael ei ystyried 
yn drwydded i'r nefoedd. 

" Yn 1798 llofruddiwyd llawer o fìrotestaniaid yn 
yr Iwerddon mewn gwaed oer. Llosgwyd holl dai 
y Protestaniaid ym rahlwyf Kilcormick, a lladdwyd 
cynnifer ag a fedrwyd ddal o'r preswylwyr, ac yn eu 
mysg lladdwyd y gweinidog Protestanaidd. Yn 
Enniscorthy llwyr ddinystriwyd tai y Protestauiaid, 
a Uadratwyd eu heiddo, a llofruddiwyd pawb all- 
wyd dd'od hyd iddynt ; a danfonwyd heidiau o ddy- 
hirod Gwyddelig ar hyd a lled y wlad i ddal y 
Protestaniaid, a thrywanwyd a llofruddiwyd hwy. 
Dywed Musgrave fod tua 500 wedi cael eu üofruddio 
yno ; ac yn Wexford yr adeg yma llosgwyd Uawer 
o Bix)te8taniaid, a lladratwyd eu heiddo. Yn Scul- 
labogue defnyddid hen ysgubor fel carchar, yn yr 
hon yr oedd tua 250 o Brotestaniaid wedi cael eu 
carcharu — gwŷr, gwragedd, plant, a babanod ar 
fronau eu mamau. Cawsant eu cadw yno nes eu 
hanner llewygu. Cynnygiwyd eu rhyddid iddynt ar 



Digitized by 



Google 



YB HÂÜL. 



133 



yr ammod iddynt newid eu crefydd a d'od yn Babydd- 
ion, ond gwrthododd y rhan fwyaf o honynt wneyd 
hyny ; ac mewn canlyniad rhoddwyd yr hen ysgubor 
ax dân, a llosgwyd yr holl rai a wrthodasant wadu 
eu crefydd. Yr oedd nifer y rhai hyn tua 184." 
— M. Tobit Eoam. 

Esgynodd Elizabeth i orsedd Prydain yn y flwydd- 
yn 1558 ar ol ei chwaer Mari. Bu Elizabeth mewn 
perygl mawr am ei bywyd lawer tro dan deyrnasiad 
ei chwaer. Yr oedd hefyd wedi cael ei hesgymmuno 
gan y pab. Cafodd ei thraddodi i'r Tŵr, ond bu 
farw Mari cyn y diwrnod yr oedd Elizabeth i gael 
ei rhoddi i farwolaeth. Bu yr amgylchiad yna ac 
esgyniad Elizabeth o'r carchar i'r orsedd yn destyn 
Uawenydd a gorfoledd mawr gan yr holl genedl, am 
ei fod yn wybyddus fod Elizabeth yn ffafriol i'r 
IHwygiad. A'r peth cyntaf bron a wnaeth oedd 
ail-eefydlu y grefydd Brotestanaidd, a gwneyd cyf- 
raith ar ol cyfraith yn ffafriol i'r Protestaniaid. 
Hefyd gorchymmynwyd dwyn adref y rhai hyny 
oedd wedi cael eu halltudio o achos eu crefydd 
dan deyrnasiad Mari Waedlyd Gorchymmynwyd 
gollwng yn rhyddion y rhai oedd yn y carcharau 
gartref. Dan ei theyrnasiad hi y gorphenwyd cyt- 
uno ar erthyglau yr Eglwys gan yr archesgobion, 
yr esgobion, a'r clerigwyr. Hefyd, yr adeg yma y 
cyhoeddwyd Ail Lyfr yr Homiliau. Fel y canlyn y 
dywed Nicander am y llyfr hwn : " Mae yr ail lyfr 
hwn yn fwy amrywiol yn ei gynnwysiad na'r llyfr 
cyntaf a gyhoeddwyd yn amser y Brenin Edward, 
ond y mae fel hwnw yn annelu ym mhob homili ryw 
saef 1 ! yn erbyn Pabyddiaeth. Mae hefyd yn llawer 
llyinuch a mwy pendant yn erbyn Pabyddiaeth nag 
ydyw y llall ; ac nid rhyfedd, canys yr oedd Eglwys 
Lloegr cyn cyhoeddi Ail Lyfr yr Homiliau wedi 
teimlo dychrynf ëydd teyrnasiad Pabaidd y Frenines 
Mari Waedlyd." Bu farw Elizabeth yn y flwyddyn 
1603, yn 70 mlwydd oed, wedi teyrnasu am 45 o 
flynyddoedd. 

Yn adeg teyrnasiad EHzabeth yr oedd yr enwogion 
canlynol yn by w: yr Archesgob Parker, a'r Esgobion 
Jewel a Hooper, Shafcespeare, Ben Jonson, Ford, 
Webster, Sydney, Spencer, Lord Bacon, ac ereill. 
Yn Yspaen tua'r adeg yma carcharwyd 800 ar un- 
waith o Brotestaniaid, a chawsant oll eu llosgi, o 
fesur 20 ar y pryd. Merthyrwyd llawer yn Venice 
hefyd y pryd yma, gan eu taflu i'r môr. Yn Llun- 
dain yn y flwyddyn 1604, pan oedd Iago yn fre'nin 
ar ol Elizabeth, bu "Brad y Powdwr Gwn." Pan 
oedd y brenin a dau Dŷ y Senedd i eistedd yn West- 
minster, y nos cyn hyny canfyddwyd 36 o farilau yn 
llawn o bowdwr gwn wedi eu cuddio yn y selerau 



oedd dan y lle gan y Pabyddion. Yr oedd yno 
ddyn (?) pan ganfyddwyd y brad o'r enw Guy Faukes 
yn gwneyd y barilau yn barod i chwythu i fyny y 
Senedd dranoeth, a thrwy hyny lladd y brenin, yr 
arglwyddi, ac aelodau y Tŷ Cyffredin oll gyda'u 
gilydd. 

Dywedir ar lafar gwlad mai Syr John Wynn o 
Wydir a fu yn offerynol i ddarganfod Brad y 
Powdwr Gwn, trwy iddo dderbyn llythyr djenw yn 
ei gynghori i beidio bod yn bresennol yn y Senedd 
ar yr amser a'r amser, am fod rhyw gyfìafan ofn- 
adwy i gynimeryd lle ar y pryd. A dywedir fod Syr 
John wedi myned i Lundain ar frys mawr â'r nodyn 
gydag ef, ac felly canfyddwyd y brad. Yr oedd 
rhyw foneddwr arall hefyd wedi derbyn nodyn 
cyffelyb. 

(Tw barhau.) 
Ceryg y Druidion. Hugh Hughbs. 



DÜWINYDDIAETH: NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL SUL AR YR 
EFENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

GWERS XXV. 

Yr EfengylynolSt.Matt.ix.l-8. O.C.28. Golygfa: 
Capemäum — Iaohäu y claf oW parlys. DarUener 
St. Marc ii. 1—12 a St. Lue v. 17—26. Dysger 
allan 1 St. John ii. 1. 

E8BONIAD EGLUBHAOL. 

Adn. 1 : "A aeth drosodd" — Dychwelodd dros y 
môr o'r ochr ddwyreiniol, gwlad y Gergesiaid, i'w 
" ddinas ei hun,*' Capernäum, gwel iv. 13. 

Adn. 2 : " Claf oV parlys" gwel viii. 6. Y mae 
yn amlwg fod y claf yn hollol ddiífrwyth. 

" Yn gweled eu ffiydd," &c. Cydnabyddwyd ffydd 
y canwriad o'r blaen, gwel viii. 10. Dylem gym- 
meryd i mewn ffydd y claf yn gystal a'i bedwar 
cymmwynaswr. 

'• Hafab " (t£kvov). Cymmer Bengel yn ganiataol 
mai gwr ieuanc oedd. 

" Maddeuwyd i ti dy bechodau" — Dyma gam mawr 
ym mlaen yn hawliau dwyfol yr Arglwydd Iesu. 
Yr oedd newydd ryddhau dynion o afael ysbrydion 
aflan (viii. 33), ac yma rhyddhâ y dyn odóü wrth ei 
bechodau. 

Adn. 3 : " Ymae hwn yn cablu" — Cabledd ydyw i 
ddyn honi iddo ei hun briodoüaethau Duw. Yr 
oedd yr Iesu wedi maddeu. " Maddeuwyd i ti," 
meddai. 



Digitized by 



Google 



134 



YR HAUL. 



Adn. 4: " Pan welodd yr Iesu eu meddyliau" — Dyma 
arddangos gallu dwyfol, Salm cxxxix. 2 ; Matt. xii. 
25; St. Marcxii. 15. 

" Meddyliicch ddrwg." — Tueddiad cyntaf pob natur 
lygredig ydyw drwgdybio. " Cariad ni feddwl ddrwg," ( 
ac ni all casineb feddwl yn dda. I 

Adn. 5 : "Paun hawsaf? " &c. Cyssyllter hyn â'r 
geiriau, "A phan welodd yr Iesu eu meddyliau." 
Ymresymai yr Ysgrifenyddion yn eu calonau. ' 

" Ymae hton yn cablu" — Y mae ei feiddgarwch yn \ 
ddiderfyn. A digon hawdd iddo ddweyd wrth y claf 
yna, "Maddeuwyd i ti dy bechodau," ond pa le y 
mae y prawf ? Os ydyw wedi maddeu i'r claf ei , 
bechod — y pechod a ddygodd arno y parlys — pa ham 
na iachäi Ef e ef ? Daliodd yr Iesu y rhai ' ' cy frwy s ' ' | 
hyn yn eu " cyfrwysdra," a rhoddes y cwestiwn ger 
eu bron, " Pa un hawsaf ai dweyd" &c. ! 

Adn. 6 : " Eithr fel y gwypoch" &o. Dyma y 
prawf. " Gan Fab y Dyn" Yr oedd dyndod Crist 
yn eglur i'r Phariseaid a'r Ysgrifenyddion. Yn ei 
ddyndod, am ei fod 301 Fab Dyn, yr honai yr Iesu 
yr awdurdod. 

" Ar y ddaiar" — Yn rhinwedd ei ymgnawdoliad 
yr hawlia yr Arglwydd Iesu awdurdod i faddeu 
pechodau, a hyny ar y ddaiar mewn modd gweledig. 
Drwy ei ddyndod y dygodd efe iachawdwriaeth i'r 
byd. Y dyn Crist Iesu ydyw " Ceidwad ei frawd." 

Adn. 7 : " Ac efe a gyfododd" &c. Dyma y prawf. 
Dyma yr ochr ddwyfol yn ymddangos. Y gallu 
dwyfol. Y mae yma allu dwyfol ac awdurdod 
ddynol wedi eu cydgyfuno ym Mherson Crist. Y 
mae y wyrth hon yn gosod o'n blaen mewn dull 
mwy eglur nag un dull arall nodwedd sacramentol y 
gwyrthiau fel arwydd gweledig oddi allan o ras 
ysbrydol neu allu ysbrydol oddi mewn. 

ATHBAWIABTH T WYRTH. 

Athrawiaeth fawr y wyrth hon ydyw, " Crist yn 
maddeu pechodau," neu " fod awdurdod gan Fab y 
Dyn ar y ddaiar i faddeu pechodau." Pa le yr 
oedd yr awdurdod cyn hyny, ac fel y deallai yr 
Ysgrifenyddion ef? Gyda "Duw yn unig," gwel 
St. Marc ii. 7 ; St. Luc v. 21. ba le y dysgwyl- 
ient am faddeuant ? O'r nefoedd, gwel 1 Bren viii. 
30, 34, 39. Drwy ba foddion ? Drwy yr aberthau 
a offrymid yn y deml, ac eiriolaeth yr archoffeiriad, 
gwel Lef. iv. 1 — 30. Ond nid oedd maddeuant 
drwy aberth am bechodaugwirfoddol, gwel yr un 
bennod ac Act. xiii. 39. Y mae geiriau yr Ar- 
glwydd Iesu fel hyn yn blaen-awgrymu trosglwydd- 
iad y fendith o faddeuant pechodau oddi wrth yr 
oruohwyliaeth Iuddewig i'w Berson Ef ei Hun. 



Gesyd ei Hun i lenwi a mwy na llenwi yr oD. 
Dengys hefyd yr egwyddor o faddeuant. Maddeu- 
ant drwy berson dynol, ac nid drwy ddefod ydyw ; 
a maddeuant yn cael ei dadgan yn awdurdodol ar y 
ddaiar gan Grist ydyw. 

8YLWADAU. 

Blaen-eglura yr Arglwydd Iesu yma egwyddorion 
maddeuant pechodau cyn gosod yr awdurdod yng 
ngweinidogaeth ei Eglwys (gwel St. loan xx. 23), 
fel y blaen.eglurodd egwyddorion sacrament y 
Bedydd yn St. Ioan iii. 1 — 13, ac egwyddorion 
sacrament ei gorff a'i waed yn St. Ioan vi. 30 — 58. 
Cawn hanes yr Arglwydd Iesu unwaith yn ychwaneg 
yn defnyddio ei awdurdod i faddeu pechodau, heb 
roddi un arwydd gweledig o iachâd i brofi ei allu, 
gwel St. Luc vii. 47. Yr arwydd a phrawf yn 
hanes y claf o'r parlys fod ei bechodau wedi en 
maddeu ydoedd iachâd ei gorff, nes gallu o hono 
gyfodi, cymmeryd i fyny ei woly, a myned i'w dŷ. 
Yr arwydd-fod y wraig wedi cael maddeuant oedd ei 
dagrau, ei defosiwn, a'i " chariad" "o blegid hi a 
garodd yn fawr," St. Luc vii. 47. Iachasai y galon 
oddi fewn i fod yn dyner a phur. Argoelion a 
phrofìon maddeuant yw edifeirwch, cariad a phurdeb 
oddi meẃn, a gweithgarwch by wiog a buchedd sanct- 
aidd oddi allan. 

CWESTITNAU. 

Pa le y cyíiawnwyd j wyrth o iachäu y claf o'r 
parlys ? ba le y daethai Crist yno? Canfod ffydd 
pwy yr oedd yr Iesu ? Pa beth a awgryrair am oed 
y dyn claf wrth y geiriau, " Ha fab?" Beth a 
ddywedodd Crist wrtho ? Pwy oedd yn gweled bai 
arno ? Pa sut fedd^diau oedd gan yr Ysgrifenydd- 
ion ? Pa un hawsaf ei ddweyd o'r ddau, Maddeuwyd, 
&c, ai cyfod? &c. Pa un ai fel Mab Duw ai fel 
Mab y Dyn yr hawliai yr Iesu yr awdurdod ? Pa 
le yr oedd trefn maddeu cyn dyfodiad Crist ? Ym 
mha le y mae maddeuant yn awr ? Dywedwch yr 
adnod, " phecha neb y mae i ni Eiriolwr gyda'r 
Tad," &c. 

SYLWADAU TCHWANSOOL. 

1. Rhoddir llawer o bwys gan aml esbonwyr ar 
"ffydd fechnîol" y pedwar cymmwynaswyr a ddy- 
gasant y claf o'r parlys at Grist. Y mae ffydä 
fechni'ol yn cael ei hamlygu yn barhaus yn y Testa- 
ment Newydd. Gweithredai Crist i fendithio ereill 
ar gais eu carenydd a charedigion. Digon yw enwi 
ffydd y canwriad, ffydd Jairus, a'r pendefig o Caper- 
näum (St. Ioan iv. 46), fel esamplau ychwanegol. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



135 



2. Ymdrecha ereill wadu ffydd fechnîol o gwbl, 
ac ymdrechant ei dirmygu drwy ddweyd mai nid 
cael maddeuant pechodau i'r claf o'r parlys oedd 
nod amcan ei gyminwynaswyr, eithr cael iachâd iddo. 
Nid oes a wnelo hyn â'r pwnc o ffydd fechn'iol. 
Ffydd yng ngallu ac ewyllys Crist i iachäu oedd yn 
rhoddi nerth, dyfalbarhâd, ac amynedd i'r pedwar 
gwr ymdrechu tori trwy bob rhwystr nes cael gosod 
y claf ger ei fron. Gwelodd yr Iesu yr oll. Gwyddai 
fod ganddynt ffydd na ddiffygiai yn fuan, ac y gallai 
ddal oediad, nes y dygai Efe beth mwy nag iechyd 
y corff i'r golwg. öwydneiddiwch a grymusder eu 
ffydd hwy oedd un o'r manteision i örist gymmeryd 
y cyíìeusdra i brofì ei awdurdod faddeuol. Clodd- 
iasant hwy am arian a chawsant. 

3. Nid oes yn hanes y wyrth son am edifeirwch 
yn y claf. A'r arwydd gweledig oddi allan y mae a 
wnelo yr hanes, sef ffydd amlwg y pedwar cym- 
mwynaswr ac iachâd y claf. Darllener hanes y 
wraig yn nhŷ Simon (St. Luc vii. 36 — 50), a chawn 
ddarlun o'r cyflwr mewnol. Diau nad oedd y claf 
o'r parlys yn amddifad o edifeirwch a ffydd bersonol, 
a gwyddai yr Iesu beth oedd ei gyflwr. Telerau 
maddeuant ydyw edifeirwch. 

Ymdrinir â maddeuant pechodau a gollyngdod 
yng nglŷn â hanes y wyrth hon yn fynych, ond ef 
allai mai yng nglŷn â rhoddiad y commissiwn i'r 
apostolion, y dylid ymdrin ag ef yn benodol — 1. 
Fel y dangoswyd eisoes, ym Mherson Crist yr han- 
foda pob hawl a haeddiant i faddeu pechodau. Trwy 
ddynoliaeth Crist y mae dynoliaeth ar y ddaiar i 
ddo-'»yn iachawdwriaeth, sef iachâd enaid a chorff. 
2. I weinidogaeth ei Eglwys yr ymddiriedodd Crist 
y ragorfraint ddwyfol hon (St. Ioan xx. 19 — 23 ; 2 
Cor. v. 18 — 21), ac y mae pob pregethwr a safodd 
erioed i fyny i lefaru yn enw Iesu yn ymarferol honi 
yr awdurdod i ddadgan ac i gyhoeddi maddeuant 
pechodau i bawb a fyddont wir edifeiriol ac yn credu 
yng Nghrist. Y mae swyddogion y Sahation Army 
yn honi yr awdurdod mor gyflawn a neb. 

Am offeiriad yr Eglwys nid yw ei honiadau per- 
sonol ef yn ddim. Nid y w yn gosod sail ei awdurdod 
ar ei deimlad, na'i syniad, na'i dduwioldeb personol, 
ond ar gommissiwn Crist yn unig. Nid yw yn di- 
brisio dim o'r elfenau personol, ond eto ar ei awdur- 
dod Eglwysig y gweithreda. Teimla fod ganddo 
àwdurdod goruchwyliwr y gras hwn, fel pob gras 
arall, i'w gymhell i braidd ei ofal. Öeiriau Crist, 
yn lleferydd yr Eglwys, sydd ganddo i gyflwyno y 
gras, a thelerau Crist sydd gan bob aelod i'w derbyn 
iddo ei hun. Y mae yn ffurfwasanaeth yr Eglwys 
dair ffurf o ollyngdod, sef yn Nhrefn y Weddi 



Foreuol a Phrydnawnol, yng Nghymmun y Claf, a 
Threfn Gwasanaeth y Cymmun. 



OWERS XXVI. 

Galwad St. Matthew a'r wledd yn ei dŷ, St. Äfatt. 
iz. 9—13. Barllener St. Marc ii. 13—17; St. 
Luc v. 27—32. 

ESBONIAD EOLURHAOL. 

Adn. 9 : " Y dollfa."—Y dollfa oedd swyddfa y 
dreth neu doll-gasglydd Rhufeinig, lle yr eistedda i 
i dderbyn tâl am bob nwyddau a ddygid dros y môr 
i mewn i Capernäum. Fel rheol, rhan o'r nwyddau 
fel toll y melinau oedd y tâl am fyned â'r eiddo i'r 
farchnad. 

" Matthew." — Nid oes ammheuaeth nad " Lefì 
mab Alphëus " oedd efe, St. Marc ii. 14 ; St. Luc v. 
27. Y mae yn debyg mai enw a dderbyniodd ar ei 
ddychweliad at örist oedd Matthew, sef rhodd Duw. 

" Canlynfi." — Dyma alwad ar Matthew oddi wrth 
ei alwedigaeth. Ni ddywedir dim am y cymhellion 
mewnol, ond dilys fod yr Ysbryd wedi siarad oddi 
mewn yn gyntaf. Rhoddes yntau ufuddhâd. 

Adn. 10: " A bu ac efe yn eistedd yn y tŷ," &c. 
Dull gwylaidd yr efengylwr o gyfeirio at ei waith ei 
hun ydyw hyn. Dywed St. Luc iddo "wneuthur 
gwledd fawr yn ei dŷ," St. Luc v. 29. Y mae y 
gwir GrÌ8tion bob amser yn wylaidd a llednais ei 
eiriau a'i weithredoedd. 

" Publicanod lawer a phechaduriaid," &c. Y mae 
yn amlwg mai cydswyddogion a chydnabod y pub- 
lican Matthew oedd y rhai hyn, a'u bod hwy yn 
eistedd wrth y bwrdd gyda'r Iesu. 

Adn. 11 : " A phan welodd y Phariseaid," &c. Pa 
fodd y daethant hwy i weled ? Y mae bron yn sicr 
mai trwy ymwthio yn haerllug i mewn i'r cyntedd o 
amgylch y wledd ystafell. Yr oedd yn y Dwyrain, 
fel ym mysg y Cymry gynt, ryddid hyd yn nod i 
estroniaid droi i mewn i unrhy w dý ar unrhyw amser 
heb neges, ac eistedd i lawr (Scripture Manners and 
Custome, tud. 185). Taenid bwrdd y wledd ar ganol 
yr ystafell, a lled-orweddai y gwahoddedigion o'i 
amgylch. öweinyddai y gweinidogion arnjmt o'r 
tu cefn, lle y gadewid llwybr llydan rhyngddynt â'r 
mur neu bared yr ystafell. Gyda'r pared yr oedd 
rhes o eisteddleoedd, a deuai dyeithriaid, ac hyd yn 
nod gardotwyr i mewn, ac eisteddent ar yr eisteddle- 
òedd ar amser gwledd neu giniaw, gan gymmeryd 
rhan yn yr yinddyddan. Y mae yn eglur ddigon i'r 
Phariseaid a'r Ysgrifenyddion gymmeryd mantais o'r 
rhyddid hwn i wylio ymadroddion ac ymddygiad yr 



Digitized by 



Google 



136 



YR HAUL. 



Iesu, o herwydd nid oes ddigywilydd-dra mwy haer- 
Uug na'r eiddo y Pharisead. 

Adn. 12 : " Md rhaid i'r rhai iach," &c. Mewn 
math o watwareg y defnyddir y geiriau drwy fabwys- 
iadu syniad y Phariseaid am danynt eu hunain, a 
dangos ei wrthuni mewn gwawd tosturiol. Tybiai 
y bobl hyn eu hunain yn gyfìawn a dirmygent ereill 
(8t. Luc xviii. 9). "A'r Arglwydd a*u gwatwar 
hwynt. ,, 

Adn. 13: " Ewch a dysgwch," &c. ; " trugaredd," 
&c, gwel Hosea vi. 6. Trugarhau wrth bublicanod 
a phechaduriaid yr oedd yr Arglwydd Iesu a myned 
i'w dysgu, dyrchafu, a gwaredu. öwell myned at 
y pechadur i'w waredu na*i sarhau a dirmygu, gan 
ymffrostio ein bod yn well nag ef. Cyflawnder y 
gyfraith yw cariad. 

YMPRYDIO. 

St. Marc ii. 18—22; St. Luc v. $3—89. 

Adn. 14 : " Yna y daeth dysgyblion" &c. Ym- 
ddengys oddi wrth yr efengylau ereill i*r Phariseaid 
a'r Ysgrifenyddion gymmeryd rhan yn yr ymholiad, 
St. Marc ii. 18. 

Adn. 15: " Plant yr ystafell briodas," &c. Ym- 
adrodd ffugyrol ydyw hwn. Crist ydyw y priodfab, 
St. Matt. xxv. 5. Yr Eglwys yw y briodferch, St. 
Ioan iii. 29 a Dad. xxi. 9. Ymgnawdoliad Mab 
Duw ydyw y briodas. Yr ystafell briodas ar y pryd 
oedd gweinidogaeth bersonol Iesu Grist. Tra yr 
oedd Efe ei hun ar y ddaiar nid oedd ei ddysgyblion 
yn ymprydio. Dyddiau o lawenydd oeddynt. 

" Ond y dyddiau a ddaw," &c. Yr oedd dyddiau 
yn dyfod pan y goddiweddid y dysgyblion a "galar, ,, 
o herwydd dwyn y Priodf ab oddi arnynt, ac yna ym- 
prydient. Y mae galar ac ympryd i gydfyned ; a'r 
amser y dylem alaru ac ymprydio fwyaf yw, pan 
gollwn olwg ar Grist y Priodfab. 

Adn. 16: " JSefyd, ni ddyd neb," &c. Ymadrodd 
ffugyrol sydd yma eto. Nid llain o hen frethyn 
oedd goruchwyliaeth Crist, eithr gweinidogaeth 
newydd yn yr ystyr o gyfìawntad yr holl gysgodau 
ac addewidion. Nid i roddi cìwt ar rwygiad yn yr 
Eglwys Iuddewig y daethai Crist, ond i fod yn 
sylfaen gyflawn Eglwys a adeiledid arno Ef ei hun* 

Adn. 17: " Owin newydd" &c. ; " costrelau hen." 
Costrelau neu botelau lledr a ddefnyddid yn y wlad 
hòno, ac yr oeddynt yn agored i gracio a dryllio, 
Jos. ix. 4. 

" Y gwin newydd." — Y Öair a wnaethpwyd yn 
gnawd. Mab Duw, sef y gwirionedd yn y cnawd 
ydy w. Yr oedd ganddo bob haeddiant ac awdurdod 
ynddo ei Hun. Yr oedd yr "hen g08trelau ,, sere- 



monYol yn ammhriodol i'w cadw. Ehaid oedd wrth 
gostrelau newyddion — bedydd yn lle enwaediad, 
cymmun corff a gwaed Crist yn lle Oen y Pasc, a 
gweinidogaeth ysbrydol o awdurdod Crist ei hun yn 
lle offeiriadaeth deuluaidd Aaron, Eglwys Oatholig 
yn lle un genedlaethol, a Christ ei hun yn arch- 
offeiriad. Y mae i Eglwys Crist ei chostrelau new- 
yddion, yn mwy na chadw lle yr hen rai, ac y mae 
mor briodol ac angenrheidiol iddi wrth ympryd ag 
ydoedd i'r Eglwys Iuddewig. 

OWESTIYNAU. 

Pa beth oedd y dollfa ? Pa enw arall sydd i 8t. 
Matthew. Pa le yr oedd yn byw? Pa beth a 
wnaeth yn ei dŷ ? Pwy oedd yno gyda'r Iesu ? Pa 
fodd y cawsai y Phariseaid fyned i mewn yno ? Pa 
beth ydyw nodwedd Phariseaeth pob oes? Pwy 
oedd Iesu örist yn feddwl wrth y rhai iach ? Pa 
fodd y dangosai y Phariseaid nad oedd ganddynt 
drugaredd? Dysgyblion pwy a ofynasant gwes- 
tiynau yng nghylch ympryd ? Pwy oedd " plant yr 
ystafell brioda8? ,, Pwy y Priodfab? Pwy y briod- 
ferch ? Pa le yr ystafell ? Pa beth oedd y briodas? 
Beth oedd y llain o frethyn newydd? Beth yr hen? 
Hen ddilledyn beth oedd ? Beth y w y gwin new- 
ydd? Beth oedd yr " hen gostrelau?" Enwch 
rai o gostrelau newyddion yr Eglwys GristionogoL, 
y rhai a drefnwyd yn lle y costrelau hen, neu hen 
ordinhadau. 

gwers xxvn. 

St. Matt. iz. 18—26. O.C. 28. Meirch Jairus—Y 
Wraig âW dyferlif gwaed. DarUener St. Marc v. 21 
—43; St. Luo viii. 40—66. 

ESBONTAD EGLUBHAOL. 

Adn. 18 : " Daeth rhyw benaeth." — " Arch-synagog- 
ydd/' medd 8t Marc, a Jairus wrth ei enw. Dull 
Uadinaidd o ysgrifenu Jair (Numeri xxxii. 41) ydyw 
Jairus, a*r ystyr ydyw, "Efe a ddihuna." Enw 
awgrymiadol, onid e ? 

"Bufarw fy merch."—Yn St. Marc dywedir, " Y 
mae fy merch fechan ar dranc ; " ac yn St. Luc 
dywedir, " A hon oedd yn marw." Ychwanega St | 
Marc, " Ac efe [sef Crist] yn llefaru daeth rhai o dỳ 
penaeth y synagog, gan ddywedyd, " Bu farw dy 
ferch," St. Marc v. 35. 

Adn. 20: " Dyferlif gwaed." — Gwariasai yr oll a 
feddai ar feddygon, a buasai yn dyoddef er yr 
amser y ganesid merch Jairus. 

" Ytnyl ei wüg" pennod xiv. 36 ; Numeri xr. 38, 



\ 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



137 



39. Ystyrid ymyl y wisg yn gyssegredig am fod 
arni arwyddluniau i gofìo am Dduw. " Bydded i 
clrwi yn rhidens i edrych arno, ac i gofìo holl orch- 
ymmynion yr Arglwydd," ebai Moses. 

Adn. 21 : " JSi a ddywedasai." — Arwydda yr ym- 
adrodd gwreiddiol deimlad ac argyhoeddiad dwfn. 
Y mae yn gyfystyr â'r ymadrodd, "Daliodd i ddweyd 
ynddi ei hun." 

Adn. 22: " Dy ffydd aHh iaehaodd."—Niá. yn y 
wisg yr oedd y rhinwedd, eithr yn y Person; nid 
oedd y wisg yn gyfrwng dideimlad anymwybodus, 
ond Person llawn tosturi oedd yn iachäu. Yr oedd 
yno galon yn cyffwrdd â chalon, ac nid Uaw ag ymyl 
gwisg. Drwy gyffwrdd yn fwriadol a ffyddiog, gan 
daer ddymuno, y derbyniodd y wraig yr iachâd. 
Rhaid oedd eyffwrdd. Ffydd drwy gyfryngau sydd 
yn sugno bendith i enaid dyn oddi wrth Grist. Y 
cyfryngau, neu ymylon gwisg y Gwaredwr, yn awr 
yw y Gair a'r weinidogaeth a'r sacramentau sanct- 
aidd, y rhai ydynt oll o'r un awdurdod ddwyfol. Ni 
wiw bychanu un o honynt. Eu bychanu hwy ydyw 
diwreiddio fíydd. 

Adn. 23: " Tŷ penaeth y synagog;" " eerddorion." 
— G-alarwyr wrth eu galwedigaeth wedi brysio i'r 
lle i alarnadu neu " ganu galarnad "• oedd y rhai 
hyn, gwel Preg. xii. 5 ; Jeremiah ix. 17 ; Amos v. 16. 
Adn. 24 : " Ni Òu farw y llances, ond eysgu y tnae." 
— Defnyddia ein Hiachawdwr y gair cysgu am farw 
yn fynych, St. Ioan xi. 11 ; Act. vii. 60. Huno y 
mae y duwiol yng Nghrist ; ac y mae pawb yn fyw 
i Dduw (St. Luc xx. 38), o herwydd nid ydyw y 
meirw ond aros adgyfodiad bywyd, neu adgyfodiad 
barn. 

" Síoy à'i gwatwarasant." — Y galarwyr proffesedig 
oedd yn gwneuthur hyn. Nid oes diystyrwch mwy 
yn un man na diystyrwch anwybodaeth. Diystyrent 
Grist am nad adwaenent Ef. 

Adn. 25 : " Bwriodd hwynt allan" &c. Gallai ein 
' Hiachawdwr ddefnyddio ei awdurdod pan ddymunai. 
"Ytnaflodd yn llaw " y ferch fechan. Sylwer mor 
dyner, deimladwy, y deffroai yr Arglwydd Iesu yr 
enethig o gwsg marwolaeth, gan ei chyfarch yn iaith 
agos ac anwyl yr aelwyd, " Talitha, cwmi ; yr hyn o'i 
gyfieithu yw, Ŷr eneth, yr wyf yn dy wedyd wrthyt, 
cyfod," St. Marcv. 41. 

Cofnodir hanes y wyrth hon gan y tri efengylydd 
cyntaf. Byr grynoad a geir yn St. Matthew, ond 
ceir manylion lawer yn St. Marc. Mae y tri efengyl- 
ydd, pa fodd bynag, yn dodi hanes y ddwy wyrth 
wedi cymmeryd lle ar yr un amser ac yng nglŷn â'u 
gilydd, y naiil ar y ffordd tra yr oedd yr Iesu yn 
myned i gyflawnu y Uall. 



Iachawyd y wraig o'i dyferlif trwy gyffwrdd o 
honi ag ymyl gwisg y Gwaredwr, pan ar ei ffordd i 
dŷ Jairus i gyfodi ei ferch. Dyma iachâd ar y 
ffordd i gyfodi y marw. 

1 . Oni allwn weled yma ddrych mewn dammeg ? 
Y mae yr Arglwydd Iesu, yng ngwisg gweinidogaeth 
ac ordinhadau ei Eglwys, yn myned drwy ganol y 
lluaws ar ei ffordd i adgyfodi y meirw. Oaiff pob 
pechadur a deimla ei glwyf feddyginiaeth ganddo, 
ond iddo gyffwrdd mewn ffydd ag ymylon ei wisg. 

2. "Ni bu farw yr eneth, eithr cysgu y mae." 
Dyma wirionedd cysurlawn i fíloedd o rieni galarus. 

3. Dyma yr enghraifft gyntaf o Grist yn cyfodi y 
marw. Cawn dair enghraifffc. Cyfododd yr " eneth 
fechan ddeuddeg oed" oddi ar wely angeu; y " gwr 
ieuanc, mab y weddw (St. Luc vii. 14), oddi ar ei 
elor ; a Lazarus o'r bedd (St. Ioan xi. 44), wedi gor- 
wedd o hono yno bedwar diwrnod. 

GWESTIYNAir. 

Pwy oedd y penaeth ? Pa beth yw ystyr yr enw ? 
Sut y dywed St. Marc am y ferch ? Pwy a ddaeth 
at yr Iesu ar y ffordd ? Pa hyd y buasai yn glaf ? 
Pa fodd yr oedd wedi ymresymu ? Pa beth a osodid 
ar ymyloedd gwisgoedd Iuddewon defosiynol ? Pa 
beth oedd yn iachäu ? Trwy ba fodd y dangosodd y 
wraig ei ffydd? I ba beth yn awr y cyffelybir 
ymylon gwisg yr Arglwydd Iesu ? Pa berygl sydd 
o fychanu ordinhadau Duw? Pwy oedd yn nhŷ 
penaeth y synagog pan aeth Crist i mewn? Pa 
fodd yr ymddygasant ? Pa fath bobl oedd y cerdd- 
orion? Beth a ddywedodd yr Iesu am yr eneth? 
Pa sut y cyfarchodd hi ? Pa sawl un o'r efengyl- 
wyr sydd yn rhoddi hanes y wyrth hon? Pwy 
sydd yn gwneyd hyny yn fwyaf manwl ? Pa sawl 
enghraifft sydd genym o Grist yn cyfodi y meirw ? 
Pwy oeddynt ? 

GWEBS XXVIII. 

St. Matthew ix. 27—31. 0. C. 28. Iaehâd y deilUon. 
DarUener Esaiah xlii. 6 — 7; St. Matt. xii. 22; xx. 
30 ; xxi. U. 

E8B0NIAD EGLURHAOL. 

Adn. 27 : " Dau ddeillion."—St. Matthew yn unig 
sydd yn rhoddi hanes y wyrth hon. Y mae dallineb 
yn anhwyldeb tra chyffredin yn y Dwyrain drwy 
fod tanbeidrwydd yr haul yn fwy, a chymmaint o 
lwch mân dywod yn cael ei chwythu oddi amgylch, 
a dynion yn arfer cysgu allan yn y llwch, a gwlith 
gwenwynUyd y nos. 



Digitized by 



Google 



138 



TE HÂÜL. 



" Maò Dafydd" &c: gwel pennod xv. 22 ; xx. 30, 
31. Wrth ei enw swyddogol yng ngoleuni pro- 
phwydoliaeth yr Hen Destament y galwai y rhai 
hyn ar yr Iesu. Oredent yn ei genadwri. Dyma 
oedd gwreiddiau eu ffydd. 

Adn. 28: " Ddaethant ato."— Aethant ar ol yr 
Iesu i'r tŷ. Yr oeddynt dan argyhoeddiad ffydd. 

"A ydych chwiyn credu y gallaffi wneuthur hyn?" — 
Rhoddir yma brawf personol ar eu ffydd. Amcan 
yr Arglwydd Iesu oedd dwyn eu dirgel ffydd i'r 
amlwg, er mwyn dangos mai drwy gydymdeimlad ac 
yraddiried ysbrydol dyn yn Nuw y mae cael ben- 
dithion dwyfol. 

Adn. 29 : " Yna y eyffyrddodd efe," &c. Dyma 
weithred allanol yn arwydd gweledig i'r dyn ac i'r 
gwyddfodolion. 

" Tn ol eich ffydd," &c. Mesur eu ffydd oedd 
mesur eu Uwyddiant. Yn ol eu tfydd y derbynias- 
aut. Credent hwy fod rhinwedd dwyfol yn y lLiw a 
gyffyrddai â'u llygaid hwy, am ei bod yn llaw Mab 
Dafydd, Eneiniog (Messîas) Duw. Rhaid cael ffydd 
yn holl ordinhadau Duw cyn y derbynia neb leö 
ysbrydol oddi wrthynt. 

Adn. 30: " AW lesu a orchymmynodd iddynt trwy 
fygwth" &c. Dyma eiriau cryfìon i wahardd y deill- 
ion rhag mynegu o honynt i'r Iesu roddi iddynt eu 
golwg. Y mae yn werth sefyU uwch ben y gair 
ó/c^pt/ATyo-aTo. Defnyddir ef yn St. Marc i. 43 — 
" "Wedi gorchymmyn iddo yn gaeth ;" a St. Ioan xi. 
33— " A riddfanodd" (yn yr Ysbryd). Awgryma yr 
ymadrodd fod yr Arglwydd Iesu o dan deimlad 
gofidus yn gorfod gwahardd i'r deiUion yn y modd 
mwyaf penderfynol beidio â mynegu fod yr Iesu, 
Mab Dafydd, wedi agor eu Uygaid. Pa ham y 
gwaharddai ? Am fod perygl o'r ddeu-tu camddefn- 
yddio y wybodaeth — 1 . Yr oedd un blaid yn edrych 
am Fab Dafydd fel brenin tymmorol yn dyfod i'w 
gwaredu o ddwylaw eu gelynion gwladol Ehufeinig, 
ac yn barod i'w gipio a'i wneuthur yn frenin, St. 
Ioan vi. 15. Mynai Ef i'r rhai hyn ei adnabod fel 
Mab Duw, eu Gwaredwr ysbrydol. 2. Yr oedd 
plaid araU yn ei wyHed i ddweyd pob anair am dano 
a'i gyhuddo, gwel adn. 34. 

Sylwadau ymarferol. 1. Gwelir yma werth ffydd, 
yr hon sydd yn gweithredu nid oddi wrth yr olwg 
aUanol, ond ar saü addewidion Duw. Oredai y 
deiUion mai yr Iesu oedd y Messias, neu Fab Daf- 
ydd, ac y gaUai agor eu Uygaid yn ol y prophwyd- 
oUaethau. 2. Peth mor beryglus ydyw darostwng 
gweinidogaeth, ordinhadau, a sacramentau Eglwys 
Crist. Os gaU Satan ddilëu crediniaeth dyn yn nwyf- 
oldeb y oyfryngau hyn, bydd diwedd ar grefydd Crist. 



IACHAU T MÜD CYTHREULIG. 

Adnodau 32—35. 

Adn. 32 : " Mud cythreulig." — Ni wyddom pa fath 
anhwyldeb oedd ym mheUach nag mai gwaith yr un 
drwg oedd. Darostyngasai ddyn i gyflwr anifeü 
dileferydd. 

Adn. 33: " Llefarodd y mudan."—Weâì bwrw 
allan yr un drwg, cafodd y dyn ei leferydd i ogon- 
eddu Duw. Mewn geiriau y mae dyn yn corffori à 
feddwl, a thrwy eiriau y derbynia bob syniad am 
Dduw trwy ddadguddiad. Y gair sydd yn aehub 
yn yr ystyr yna, ac wrth ei " eiriau ei bernir." 

Adn. 34 : " Trwy benaeth y cythreuliaid." — Priodolir 
yma amcan drwg i weithredoedd da. Dyma bechod 
yn erbyn Ysbryd Glân y gwirionedd. Nid yw 
yn bosibl argyhoeddi neb a briodola amcan drwg i 
weithredoedd da, gan mai wrth eu ffrwythau ji 
adnabyddir dynion, gwel xii. 24 ; St. Marc iii. 22 ; 
St. Luc xi. 15. Dyma hen arfau Satan i ladd dy- 
lanwad gweinidogaeth Efengyl Crist, hen arfau a 
geidw yn loe w ar lawn gwaith hyd heddy w — priodola 
amcanion drwg i weithredoedd goreu yr Eglwys. 
i 

Y CYNAUAF. 

Adn. 35. Byr grynoad sydd yma o aü daith yi 
Iesu drwy Galüea, St. Marc vi. 6. 

Adn. 36: "A phan welodd efe t " &c. Casglai y 
tyrfaoedd ato o bob man, a gresynái yntau eu cyflwr. 

Adn. 37 : " Y cynauaf" &c. Y mae cynauaf y 
ddaiar yn fawr bob amser, a geUir gwneuthur Uawer 
mwy o ddaioni ysbrydol pe byddem ni yn fwy 
awyddus i waith ysbrydol. 

Adn. 38: " Atolygwch," &c. Lle yr Eglwys oü 
ydy w gweddi'o am i'r Arglwydd anfon gweithwyr i'w 
gynauaf. Y mae yr Eglwys wedi neülduo pedwar 
tymmor, sef Dyddiau y Oydgoriau, i weddi'o mewn 
modd neiUduol ar i Arglwydd y cynauaf roddi ei 
" ras a'i nefol fendith i'r sawl a urddir i bob swydd- 
ogaeth sancteiddlan." 

CWBSTIYNAU. 

Pa sawl daU y darUenwn am danynt yma ? Beth 
sydd yn peri fod Uawer o ddeiUion yn y Dwyrain ? 
Pa enw a roddasant ar yr Iesu? Pa beth oedd 
hyny yn ei ddangos ? Pa fath ffydd oedd ganddynt? 
Pa fodd y profwyd eu ffydd ? Pa beth a orchym- j 
mynodd yr Iesu iddynt ? Pa ham y gorchymmyn- ! 
odd ? Ar ba beth y mae ffydd yn seiUedig ? Trwy 
ba gyfryngau y gaUwn ni yn awr seiUo ein ffydd yn 



■N. 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



139 



Iesu Grist ? Pwy arall a iachawyd ? Pa betli oedd 
ei anhwyldeb ? Beth a ddy wedodd y Phariseaid am 
waith yr Iesu yn ei iachäu ? Beth oedd natur eu 
pechod ? 



OYNLLUN TN NHEEFN NATUR. 

(Cyjmthad o weithiau y diweddar Arehesgob Thomson, 
gan Bodfach.) 

Dywedái tad athroniaeth Roegaidd, " Fod pob peth 
yn llawn o Dduw." " Nid ydyw y dybiaeth o Dduw 
yn angenrheidiol, ,, nieddai seryddwr Ffrancaidd di- 
weddar. Ar y dywediad olaf yr attegwn ein sylw- 
adau, am ei fod yn ddysgrifiad cywirach o sefyllfa 
gwyddoniaeth yn bresennol. Nid oes un ammheu- 
aetji nad oes anffyddiaeth yn bodoli ; ond y mae y 
dull o feddwl sydd yn anwybyddu bob angen am y 
natur ddwyfol yn ei hymwneyd â'r byd a'i arddangos- 
ion yn fwy cyffredin, gan ystyried fod dyfod ag enw 
Duw i olrheiniadaeth wyddonol yn dyrysu yr hyn 
eydd eglur, yn tywyllu rheolau ymchwiliadaeth, gan 
ddyfod â dadleuon anfuddiol i wyddoniaeth, yn attal 
rhediad arweiniol ymresymiad trwy ofhi y canlyn- 
iadau, a rhwystro ymofyniad anianyddol sydd yn 
arwain i ganlyniadau clir ac eglur ag ymofyniad 
meddyliol ac ysbrydol na ohynnyrchodd ddim ond 
dadleuon. Nid ydyw y meddwl poblogaidd i fyny 
â dull manwl o ymresymu ; ac ymddengys i'r rhan 
fwyaf o bobl mai yr un peth ydyw gwadu bodolaeth 
Duw ag anwybyddu y meddwl o hono yn ei greadig- 
aeth. 

Nid ydym yn rhyw anobeithio y gwna ychydig o 
sylwadau ar yr " ymresymiad oddi wrth gynllun," 
fel ei gelwir, dueddu i leihau y dyeithrwch cynnyddol 
rhwng gwyddoniaeth a chrefydd, ac ar yr un pryd 
hawlio i grefydd ei chyfran gyfìawn mewn pethau o 
ddyddordeb gwyddonol. Yr wyf yn addaw y caiff 
y pwnc, er ei drin yn annheilwng mewn ystyr arall, 
ei chwilio heb un math o chwerwder, gan gydnabod 
yn barchus y rhai a lafuriasant mor helaeth ar faes 
gwyddoniaeth anianyddol yn ystod y genedlaeth hon. 

Y mae yn ofynol rhoddi rhyw fraslun byr o'r 
maes creadigol y mae a fyno yr ymresymiad oddi 
wrth gynllun ag ef. Cyflwyna y byd ger ein bron 
bedair teyrnas, neu ffeithiau dosbarthus. Un o'r 
rhai yma, neu y gyntaf mewn trefh, ydyw y deyrnas 
fwnawl. Y mae ychydig nifer a elwir yn elfenau, 
megys metel, gwaelodion daiarol a'r cyffelyb, y cyfry w 
yn cael gweithredu arnynt gan alluoedd gwybyddus 
i ni, megys dyscyrchiad, symmudiad, poethder, try- 



daniaeth, attyniad, a pherthynas elfenol, y rhai a 
ffurfiant y mynydd a'r dyffryn, y gwynt a'r cymylau, 
ymylon y môr a'r ogof ; mewn gair, yr oll o'r sylfeini 
ysblenydd ar y rhai y cymmera y teyrnasoedd uchaf 
eu lleoedd. Darganfyddodd gwyddoniaeth ddi- 
weddar, modd bynag, fod y nerthoedd anianyddol 
yma yn gyfnewidiol ac yn droadwy ; ac fod gohiriad 
symmudiad yn troi yn wres, fel yng ngherbyd y gledr- 
ffordd, fod gwres yn cenedlu trydan, ac fod y ffrwd 
drydanllyd yn attynu yr haiarn o amgylch y ffordd 
yr aiff heibio. Nid yn unig hyn, ond ý mae pob 
gallu yn cenedlu nerth cyfartal i allu arall — hyny a 
dim yn rhagor, ac felly ni chollir yr un gallu, er y 
gall y cyfryw fyned o fod yn weithredol i sefyllfa 
orphwysol. Cyfodir, er enghraifft, ddau dwn o 
ddwfr trwy fygdarthiad o'r môr, a dyfera un yn 
wlaw mewn dyffryn lle yr ymgasgl yn afon, ac yn 
ei fynediad i waered i'r mòr fe droa olwyn ddwfr, 
cluda y cwch yn gyflym yn ei rediad, neidia dros 
ddibyn y rhaiadr gorwyllt. Gwir ffynnonell yr holl 
waith yma ydyw gwres yr haul. Cyn y gorphwysa 
y dwfr eto yn y môr, bydd wedi rhoddi cyfrif am yr 
holl nerth, mwy neu lai, a fu yn gweithredu arno — 
rhan o hyny mewn anesmwythder ar ei wely o achos 
y gwres, a'r rhan arall yn y rhwystrau a osodwyd yn 
ei ffordd gan ddyfais ddynol. Disgyna y twn arall 
yn rhy w siglen gauedig i fyny yn uchel yn y myn- 
yddau, fel nas gall yn fuan ddefnyddio ei nerth 
mewn gwaith neu ddyledswydd, ac felly safa y nerth 
mewn gohiriad yn un gronfa. Defnyddia, dwr ar 
ol ei godi i sàfle uchel, lawer o wres yr haul ; mor 
fuan ag y gwneir ffordd iddo redeg i'r môr, fe adfera 
y gwres yn ol, neu rywbeth cydwerth yn ei le, a 
bydd y nerth, mwy neu lai, a'i cyfododd i'r uchelder 
crybwylledig wedi darfod. Mae y galluoedd hyn yn 
gyfnewidiol, a pha un bynag ai felly neu beidio, y 
maent yn barhaol, fel nad oes dim yn cael ei golli, 
yr hyn sy'n osodiad arddangosol. Yr wyf yn credu, 
er nad ydyw wedi ei brofi, ond yn dybiaeth briodol, 
nad ydyw yr holl nerthoedd ond rhyw un nerth gor- 
fawr yn cael ei arddangos mewn gwahanol foddau. 

berthynas i'r elfenau naturiol ar y rhai y 
gweithreda y nerthoedd hyn, megys hydrogen, carbon, 
haiarn, calcium, a'r cyffelyb, ni ddylid eu hystyried 
ond fel rhai eto heb eu dosranu i ddefnyddiau mwy 
syml. Ni wyddom ddim am gynnwysiad eithafol y 
cyfry w. Gallant fod yn agweddiad o fater eithafol ; 
ond a ydyw y cyfryw yn bodoli? neu, fel y mae 
materolwyr yn dywedyd gyda'r fath hyder, ei fod 
yn dragwyddol ac annifodol, pa un a ydyw an- 
nhreiddgarwch yn un o'i agweddau, neu ei fod yn 
rhyw begwn ar gyfer y galluoedd anianyddol a 



Digitized by 



Google 



140 



YE HAUL. 



fferyUol sy'n gyssylltedig â hwy ac mewn byd gwa- 
hanol, a bod nerthoedd ereill ar waith, fel y mae yn 
rhaid fod yna elfenau gwahanol : mae y rhai hyn yn 
ofyniadau ymchwilgar, ond nis gellir eu profi. Nid 
oes gan yr ymchwilydd anianyddol ond ystyried yn 
unig y ffeithiau a ganfydda ; a phan ddyweda wrth- 
ym fod mater yn dragwyddol, ac felly fod creadig- 
aeth yn annichonadwy, y mae yn encilio o'r tir yn 
yr hwn y mae yn gadarn ynddo. Y mae gwadiad 
yr Esgob Berkeley a Collier nad ydy w defnydd yn 
bodoli yn wirioneddol mor briodol a'r honiad yma. 
Nid ydyw y ddau ond awgrymiad honiadol, ac nid 
gwyddoniaeth. 

Y mae yna deyrnas arall i'w ychwanegu at y 
gyntaf. Nid ydyw y byd yn bentwr o greigiau a 
mynyddau, llynau a moroedd. Cyn i'r galluoedd 
anianyddol gwblhau eu gwaith, ychwanegwyd atynt 
allu newydd, sef bywyd. Gwisgwyd y creigiau 
noeth â mwswg byw. Blagurai mewn corsydd 
cynhes a llaith lysiau cyfoethog, y rhai a ddiflanent. 
Cadwai gwreiddiau y glaswellt y pridd ar hyd 
lethrau y bryniau rhag cael ei olchi ymaith gan y 
gwlaw a'r Uifogydd i'r lleoedd iselaf. öwisgwyd 
ac addurnwyd y ddaiar gerygog â miloedd o lysiau 
a blodau amryliw. Gofalwyd yn yr oesau hyny am 
fawredd presennol y deyrnas gyfunol trwy ffurfio 
fforestydd mawrion, y rhai a wywasant ac a fuant 
feirw mewn hinsawdd gwahanol i'r un y ffurfiwn 
ein gweinyddiaeth bresennol. 

Yn drydydd, yn unol â threfn deua y deyrnas 
anifeilaidd. Nid wyf yn amcanu deffìnio bywyd yn 
fanwl, pa un bynag ai anifeilaidd ai llysieuol. 
Methodd pawb yn yr ymdrechiad yma. Fel bras- 
ddysgrifiad o fywyd anifeilaidd, ef allai mai bodd- 
häus dywedyd fod yr hanfod by wydol yn gynnysg- 
aeddol ag ymsyniaeth ac hunansymmudiad, pryd y 
cyfrana pob rhan rywbeth at ei barhâd, ac y mae yn 
ei dro yn cael ei gynnal ganddynt oll. Os edrycha 
y rhai a welant fai yn hyn am ddefnniad arall yng 
ngweithiau helaeth Dr. Whewell, canfyddant fy 
esgusawd yn yr amrywiol a'r annigonol ddiffyniadau 
sy'n gasgledig yno. Mae y deyrnas yn wasgaredig 
dros y byd, ac y mae yn ehelaeth, hardd, ac amryw- 
iol o'r dechreuad. Mae y gareg galchaidd sy'n 
cynnwys gronynau crynion a'r chalk gwyn yn gyfan- 
soddedig o gregyn Foraminifera ; hefyd y mae gwely 
o glai ar yr afon Columbia yn 500 o droedfeddi o 
drwch yn cynnwys cyfran lled helaeth o gregyn y 
Diatorus, os rhestrir y cyfryw yn y deyrnas anifeil- 
aidd. Cynnwysa cregyn y Foraminifera, y rhai ni 
ellir eu chwilio ond drwy y mwyadur, amrywiaeth 
rhyfeddol a phrydferth. Ond y mae y Polycystina 



yn hynotach fyth, cregyn, y rhai yn ol darlunian 
llyfr Mr. Ponton, a gynnwysant thuserau, a chawg- 
iau, croes-emau, ser, clust-emau, y rhai y byddai 
yn dda i ofiaid aur Llundain eu hefelychu. Ni ellid 
chwilio y rhai hyn â'r Uygaid nes darganíod y 
mwyadur. Ymdebyga cregyn y Uwythau bychain 
hyn, y Foraminifera a'r Polycystina, i gregya 
creaduriaid ereiU Uawer uwch yng ngraddfa bodol- 
aeth ; ond er eu bod yn berthynasol o ran cyfluniad 
i'w güydd, y mae y ffurf yn wahanol, ac y mae pob 
un yn arddangos amrywiaeth rhyfeddol o ffurfiau. 
Canfyddir cymmeriadau tebyg mewn rhywogaeth 
uwch o anifeiliaid. Mae y oread yn orlawn, sef 
daiar, dwfr, ac awyr. Os siaradir am eu Creawdwr, 
geUir dywedyd fod ei alluoedd yn anfeidrol mewn 
dyfais yn yr hyn sy'n ddefnyddiol a phrydferth. 
Oanfyddwn yng ngweithrediadau diorphwys y crea- 
duriaid hyn, yn fychan a mawr, y dedwyddwch anian- 
yddol sy'n dilyn can gymmaint o fywyd. Nid ydyw 
ond rhy w gydgan o ddiolch a mawl o lyn a dyrysni. 
o frigyn y pren i lawr i'r gweUtglas esmwytha, ac i 
fyny at y creaduriaid sy'n ymhyfrydu yn y bywyd a 
roddodd Duw iddynt. 

Wrth hawHo yr ystyriaeth fod dyn fel yn bedwer- 

ydd yn nheyrnas natur, yr wyf yn wybyddus y gaH 

rhai fod yn anfoddlawn i'r dybiaeth. Nid oes am- 

mheuaeth na raid iddo gymmeryd gradd yn nheyrnas 

yr anifeüiaid, am y rheswm ei fod yn gydwedd â 

I hwy yn ei gyfran fywydol. Dywedwyd pethau 

i distadl iawn am ei ymenydd ; a sylwodd Moleschott, 

I Yr wyf yn tybio nad ydyw yr oU o'i bethau goraf 

ond phosphorus wedi ei dymmeru. Honir yn ddi- 

1 weddar nad ydyw yr hyn sydd i'w welod ar ymylaa 

! aUanol y glust ond ryw argoehon rhanol. Y mae 

; meddianniad y cyfryw grair (relic), yr hwn fel Üws 

i coUedig y plentyn a drodd aUan yn ddisymmwth 

mewn ffugchwedl gynhyrfus, yn profi ein perthynas 

! â'r hil Simianaidd, a thybir ein bod yn disgyn o ryw 

Unach foelach, gan roddi Ue i ni ar bren teuluol 

diammheuol. 

(ru> barhau.) 



GWYETHIAU YE AEGLWYDD IESU. 

Mbwn trefn i ddeall natur ac amcan gwyrthiau ein 
Harglwydd, mae yn fanteisiol i ni geisio deaU ystyr 
yr enwau a roddir arnynt yn y Testament Newydd. 
Gelwir hwynt yn arwyddion, rhyfeddodau, nerth- 
oedd, a gweithredoedd. Ni a gawn weithiau amryw 




Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



141 



o'r enwau hyn gyda'u güydd, pryd arall ddim ond 
un o honynt. " A Duw hefyd yn cyd-dystiolaethu 
trwy arwyddion, a rhyfeddodau, ac'amryw nerthoedd 
a doniau yr Ysbryd Glân, yn ol ei ewyllys ei hun," 
Heb. ii. 4. 

1 . Gelwir hwynt yn rhyfeddodau o herwydd dyma 
un o'r effeithiau uniongyrchol ar y bobl wrth eu 
canfod hwynt, "Asynu a wnaethant yn anfeidrol, 
gan ddywedyd : Da y gwnaeth efe bob peth ; y mae 
efe yn gwneuthur i'r byddair glywed ac i'r mudion 
ddywedyd," St. Marc vii. 37. Nid yw yr enw hwn 
yn gosod allan ystyr foesol y gwyrthiau; am hyny, ni 
ddemyddir ef byth wrtho ei hun, ond mewn undeb 
ag nn neu ychwaneg o'r enwau ereill. 

2. Gelwir hwynt yn nerthoedd neu w&ithredoedd 
nerthoì am eu bod yn amlygiadau o allu goruwch- 
naturiol: " Yna y dechreuodd efe edliw i'r dinasoedd 
yn y rhai y gwnaethid y rhan fwyaf o'i weithredoedd 
nerthol ef, am nad edifarhasent," St. Matt xi. 20. 

3. Gelwir hwynt hefyd yn arwyddion am eu bod 
gyda golwg ar yr Arglwydd Iesu yn arwyddion o'i 
ddwyfol anfoniad. Yr oeddynt megys cloch yn 
galw'r bobl yng nghyd i wrando ar yr Hwn oedd yn 
gallu cyflawnu y fath arwyddion, ac yn yr Hwn yr 
oedd y fath nerthoedd yn preswylio. Gan fod yr 
Arglwydd Iesu yn dweyd ei fod yn Anfonedig ac yn 
Fab Duw, yr oedd yn naturiol dysgwyl iddo wneyd 
rhy wbeth teilwng o hono ei Hun, ac yr oedd gan 
ddynion hawl i ofyn arwydd neu arwyddion ganddo i 
brofì yr hyn oedd yn ddweyd am dano ei Hun. Gan 
hyny, mae ei wyrthiau yn brofion, yn arwyddion, ac 
megys tyst-lythyrau o'i blaid yn profi yn ddwyfol 
anfoniad : " Oredwch fi, fy raod i yn y Tad, a'r Tad 
ynof fìnnau: ac onid e, credwch fi er mwyn y gweith- 
redoedd eu hunain," St. Ioan xiv. 11. " Oni bai 
wneuthur o honof yn eu plith y gweithredoedd ni 
wnaeth neb arall, ni buasai arnynt bechod ; ond yn 
awr hwy a welsant, ac a'm casasant i a'm Tad 
hefyd," St. Ioan xv. 24, Yn y geiriau uchod mae y 
Gwaredwr yn cyfeirio at ei weithredoedd fel arwydd- 
ion neu brofìon o'i ddwyfol anfoniad, ac o wirionodd 
ei ddysgeidiaeth. 

4. Enw arall ar y gwyrthiau yw gweithredoedd, yr 
hwn a ddefnyddir yn fynych yn yr efengyl yn ol St. 
Ioan, gan yr efengylwr ei hun a chan yr Arglwydd 
Iesu. Prif bwnc y pedwerydd efengyl y w dwyfol- 
deb Person yr Arglwydd Iesu, ac yn y goleuni hwn 
mae y gwyrthiau yn peidio â bod yn rhyfeddodau. 
Nid yw yn rhyfedd fod yr hwn oedd â'i enw yn 
"Rhyfeddol" yn cyflawnu gweithredoedd rhyfedd. 
Y rhyfeddod mwyaf yw Ef ei hun, dwyfoldeb ei 
Berson, y dyn â'r Duwdod ynddo'n trigo ; felly nid 



yw y gwyrthiau rhyfeddaf a gyflawnwyd erioed ond 
gweithredoedd naturiol iddo Ef. 

Credwn mai y darnodiad goreu o wyrth yw, mai 
gweithred oruwchnaturiol ydyw, nid croes i ddeddfau 
natur ond uwch law iddynt. Nid yw pob arwydd 
yn wyrth; er enghraifft, feddywedodd yr angel wrth 
fugeiliaid Bethlehem, " A hyn fydd arwydd i chwi : 
Chwi a gewch y dyn bach wedi ei rwymo mewn 
cadachau, a'i ddodi yn y preseb," St. Luc ii. 12. 
Ac nid yw rhyfeddodau, nerthoedd, neu weithred- 
oedd nerthol bob amser yn wyrthiau ; o herwydd y 
mae y greadigaeth yn Uawn rhyfeddodau, ac y mae 
deddfau natur yn nerthoedd mawrion, ond y maent 
yn gweithio yn ddystaw, yn raddol, ac yn gysson, fel 
nad yw dynion yn aml yn sylwi arnynt nac yn 
meddwl yn eu cylch. Y mae gwyrthiau yn wahanol 
i ddeddfau natur, am eu bod uwch law iddynt, yn 
bethau anghyflredin, yn cymmeryd Ue yn sydyn yn 
ol ewyUys yr Hwn sydd yn eu cyflawnu, a thrwy 
hyny yn tynu sylw. Mae yn perthyn i natur 
ddeddfau uwch a deddfau is, ac y mae dyn o fewn 
rhyw derfynau yn gaUu gwneyd defnydd o ddeddfau 
natur, a'u troi at ei wasanaeth ei hun, nid trwy dori 
unrhyw ddeddf, ond trwy ddwyn deddfau uwch i 
weithredu ar deddfau is. Pan y mae dyn yn taflu 
careg i'r awyr, nid y w yn tori deddf attyniad, ond y 
mae y ddeddf hon ar y pryd yn rhoddi ffordd i 
ddeddf arall o uwch, sef y gallu y mae braich dyn 
yn ei roddi i'r gareg i esgyn i fyny. FeUy nid yw 
gwyrth yn groes i natur ond uwch law: iddi deddfau 
natur yn rhoddi ffordd i aUuoedd ereiU uwch sydd 
wedi eu dwyn i weithrediad ar y pryd. 

Nid yw pob math o wyrthiau yn profi fod yr Hwn 
sydd yn eu cyflawnu yn anfonedig Duw, o herwydd 
mae y Diafol yn gallu rhoddi nerth i ddynion i 
gyflawnu rhyw fath o wyrthiau. Ehaid addef fod 
gweithredoedd swynwyr yr Aipht yn wyrthiau gwir- 
ioneddol, eto plant y Diafol oedd yn eu cyflawnu ac 
nid gweision Duw. Y prawf goreu pa un a y w dyn 
yn anfonedig Duw ai peidio yw ei gymmeriad per- 
sonol a natur ei ddysgeidiaeth. Os bydd dyn yn 
dysgu twyll a chelwydd, nis gaU unrhy w wyrthiau 
brofi fod celwydd yn wirionedd. Mae y gwyrthiau 
a gyflawnir yn nerth y Diafol yn ddües, yn gwasan- 
aethu er Uwyddiant teyrnas y ty wyUwch, ao yn dwyn 
delw eu hawdwr, yr hwn yw tad y celwydd a Ueidd- 
iad dyn o'r dechreuad. 

Mae y fath ragoriaethau pwysig yn perthyn i 
wyrthiau yr Arglwydd Iesu, fel y maent yn profì ei 
fod yn Anfonedig y Tad, yn Fab Duw, ac yn Wared- 
wr pechaduriaid, yn enwedig wrth edrych arnynt 
mewn undeb â'i ddysgeidiaeth ddwyfol a'i fywyd 



Digitized by 



Google 



142 



TE HATJL. 



naturiol yw, fod dynion yn rhydd oddî wrth en 
dylanwadau niweidiol a thruenus. Dengys yr uchod 
mai amcan ein Gwaredwr yn dyfod i'r byd oedd ein 
gwaredu oddi wrth ein pechodau ac oddi wrth eu 
holl effeithiau yn dymmorol ac ysbrydol, ac yn 
amserol a thragwyddol. 

Abercrape, Ystradgynlais. D. j. Dayibb. 



sanctaidd. Gyda'r eithriad o feUtithio'r ffigysbren 

ddiffrwyth, gweithredoedd o drugaredd yw ei holl 

wyrthiau. Wrth feUtithio'r pren yr oedd ein Har- 

glwydd yn dysgu gwers bwysig, sef y perygl o gam- 

ddefhyddio ein breintiau, ac o fyw yn ddiffrwyth 

yng nghanol breintiau crefydd ; gan hyny, trugaredd 

oedd y prif amcan mewn golwg yn y wyrth hon eto. 

Y mae gwyrthiau prophwydi yr Hen Destament ac 

apostolion y Testament Newydd yn wyrthiau o dru- 

garedd a barn, ond nid oes dim ond trugaredd yng 

ngwyrthiau ein Harglwydd. Troi y dwfr yn win, 

iachäu pob clefyd a phob afiechyd ym mhlith y bobl, 

rhoddi Uygaid i ddeillion, traed i gloffion, clustiau i 

fyddariaid, by wyd i'r meirw, porthi'r miloedd, gos- Gwedi son am anfanteision a chamwri merched yi 

tegu'r 'storm ar y môr, bwrw allan ysbrydion aflan, eu galwedigaethau yn yr ardaloedd amaethyddoi 

yr helfa bysgod, a'r cyffelyb. Mae y rhai hyn yn | mi a droaf yn bresennol at eu horiau hamddenol a 

weithredoedd o drugaredd, yn wyrthiau o gariad yn ,p moddion difyrwch. Yr wyf yn ysgrifenu oddi ar 



CYNTEDD Y GWEAGEDD. 



ORIAU HAMDDENOL A MODDION DIFYRWCH. 



gystal a gwyrthiau o allu. Pan ddarfu i Ioan Fed- 
yddiwr anfon cenadau at ein Gwaredwr i ofyn ai 
Efe oedd y Crist, ei ateb oedd, " Ewch, a mynegwch 
i Ioan y pethau a gly wch ac a welwch : y mae'r 
deillion yn gweled eilwaith, a'r cloffion yn rhodio, 
a'r cleifìon gwahanol wedi eu glanhau, a'r byddar- 
iaid yn clywed ; y mae y meirw yn cyfodi, a'r tlodion 
yn cael pregethu yr efengyl iddynt," St. Matt. xi. 4, 
5. Yn hytrach na dweyd mewn geiriau mai Efe 
oedd y Crist, Mab Duw, y mae yn cyfeirio at ei 
weithredoedd fel profìon o hyny. Mae êi wyrthiau 
o gariad yn egluró ei " ogoniant, gogoniant megys 
yr Uniganedig oddi wrth y Tad, yn llawn gras a 
gwirionedd,' , ac yn profi iddo ddyfod i'r byd nid i 
ddistrywio eneidiau dynion oud i'w cadw. Yr oedd 
yn myned oddi amgylch gan wneuthur daioni, ac yn 
gwasgaru bendithion pa le bynag yr elai. 

Fe ellir dweyd mewn ystyr am wyrthiau ein 
Harglwydd, gyda'r eithriad o felltithio'r ffigysbren 
ddiffrwyth, mai y gwir naturiol ac nid y goruwch- 
naturiol ydynt : yr annaturiol y w fod dynion yn cael 
eu blino gan wahanol glefydau, heintiau, ac an- 
hwylderau; y gwir naturiol yw fod pawb yn 
mwynhau helaethrwydd o iechyd a nerth ; yr an- 
naturiol yw fod gwin yn brin at wasanaeth dyn ; y 
gwir naturiol yw fod cyflawnder o win i'w gael at 
angen dyn ; yr annaturiol y w fod neb mewn eisieu 
bara beunyddiol, a bod y ddaiar yn brin yn rhoddi 
ei ffrwyth ; y gwir naturiol yw fod cyflawnder o 
ymborth i'w gael ; yr annaturiol yw fod elfenau 
natur, megys y gwynt a thònau'r môr yn beryglus i 
fy wyd dyu. Y gwir naturiol yw, fod pob peth ar y 
ddaiar yn gwasanaethu er cysur a dedwyddwch 
dynion ; yr annaturiol y w fod dynion yn cael eu 
meddiannu a'u poeni gan ysbrydion aflan; y gwir 



brofìad personol, ac y mae genyf ger bron fy Uygaid 
dystion byw o wirionedd yr hyn a ddywedaf. Fel 
rheol, nid ydyw merched ieuainc yr oea hon dHîm 
yn defhyddio eu horiau hamddenol yn ddoeth, nac 
yn cael nemawr ddim elw o'u difyrwch. Prif a 
bron unig foddion difyrwch merched ieuainc yr 
oes hon ac yn y gymmydogaeth yma ydyw myn- 
ychu cyfarfodydd cyhoeddus, cyfarfodydd Uenyddol, 
cyngherddau neu concerts f a gwrandaw darlithiau, a 
chymmeryd rhan mewn cyfarfodydd canu. 

Y mae hanes dwy o'm morwynion fy hun yn 
dyfod i fy meddwl y mynyd hwn, a gaUal mai y 
duU goreu i mi ddangos pa fodd y geUir troi oriaa 
hamddenol yn foddion i ychwanegu cysuron neu i'w 
dinystrio, y w dodi hanes fy nwy forwyn. 

Ugain mlynedd yn ol, daeth i fy ngwasanaeth 
eneth gariadus a Uon yn un ar bymtheg oed fel aü 
forwyn, ac ni bu geneth fwy rhadlawn a charedig 
mewn tŷ. Yr oedd wedi bod yn yr ysgol genedl- 
aethol hyd nes oedd yn dair ar ddeg, ac yn gaün 
ysgrifenu yn dda, ac yr oedd ganddi certificaU y 
tonic sol-ffa. Syrthiodd fy mhlant mewn cariad â 
hi ar unwaith, ac nid óedd dim yn fwy pleserus 
ganddynt na bod yn ei chwmni. Canu oedd ei 
phleser, ac yr oedd ei Uais fel cloch arian. Yr oedd 
y wlad ar y pryd yn llawn o ganu, a'r cyngherddau 
bychain a chyfarfodydd adloniadol (penny readiny*) 
yn ysgubo pob peth o'u blaenau. Tybid ar y pryd 
y byddai i'r moddion difyrwch " moes-ddyrchafol" a 
deniadol hyn wacäu y tafarnau a sirioli oriau ham- 
ddenol y gweithiwr. Gan fod Jane EUin, ein mor- 
wyn ieuanc ni, yn gantores hynod o dda, ac yn 
meddu Uais soprano anghyffredin o lawn a mwyn, yr 
oedd galwad parhäus arni i wneyd i fyny ryw dri- 
awd, neu bedwarawd, neu ddeuawd yng nghòr 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



143 



tmedig y pentref. Yr oedd hithau, yn eneth lon, 
chwarëus, a phrydferth iawn hefyd, wrth ei bodd, ac 
yn barod dros ben i aberthu pob dechreu-nos at ganu 
erbyn rhyw gyfarfod. Bûm lawer gwaith yn grwg- 
nach fod Jane Ellin yn colli gormod o amser gyda'r 
canu — a dweyd yn ddystaw i chwi, yn gadael i'w 
hosanau fyned yn dyllau, a dillad ereül cynhes yn 
rhy anghynnefìn â dwfr ac awyr agored, ac yn 
dyUog. Ofnwn hefyd i Jane Ellin droi yn wammal • 
ond a dweyd y gwir am dani, ychydig o'r duedd 
ysgafh wammal oedd ynddi. Öeneth siriol, chwarëus, 
heulog, galon ysgafn, ond ddifalais a phur ei meddwl 
oedd. Yr oedd John fy ngwr hefyd yn hoff iawn 
o'r cyfarfodydd adloniadol, a chan ei fod yn dipyn o 
lenor, gofynid iddo yn wastad lywyddu; a Ue yr 
oedd John yn Uywydd, nid oedd wiw i mi ddweyd 
Uawer yn erbyn i Jane EUin " helpu'r canu. ,, Daeth 
doethion y côr undebol i ddeaU hyn yn gynt na mi 
na John. A byddai gofyn am John i lywyddu yn 
rhagdybio Jane EUin i ganu. 

Ni pharhaodd y canu mawr yn ci hwyl ond am 
dri gauaf ; ond eto yr oedd wedi tynu ysfa gwau a 
gwnîo yn Uwyr o fysedd Jane EUin, a phlanu ynddi 
awydd nas gaUai ei orchfygu am fynychu pob coneert 
a aüai, a chymmeryd rhan yn y canu mor aml ag 
ydoedd bosibl. Ychydig hefyd ar y cyfan oedd hi 
wedi ei ddysgu yn wirioneddol o waith tŷ, o herwydd 
nid oedd ei chalon yn y gwaith. Gadäwn Jane EUin 
yma dros ychydig. 

Yr oedd yn y cor undebol wr ieuano o saer maen 
ryw ddwy neu dair tlynedd yn hŷn na Jane EUin, 
ao yn ganwr bass rhagorol. Dywedai pawb o'r 
doethion cerddorol y byddai Uais y ddau wrth gyd- 
ganu yn "toddi i'w gUydd," a dodid hwy i mewn 
bron ym mhob deuawd, tríawd, a phedwarawd. 
Edrychent yn union fel brawd 'a chwaer, a daethant 
yn ddiarwybod yn hoff o'u gilydd. Aeth Evan 
Jones y saer maen i weithio i ardal araU, a pharha- 
odd Jane EUin yn ein gwasanaeth ni, yn forwyn 
fwyaf beUach. Yr oedd yn un ar hugain oed pan, 
gwedi absennoldeb blwyddyn, y daeth Evan Jones 
yn ol i weithio at adeüadwr yn y pentref. Yr oedd 
hi yn gynnar yn y gwanwyn, a dywedodd Jane EUin 
wrthyf yn 'swü nad oedd hi ddim yn meddwl cyflogi 
yr haf, ac yn araf rhoddes ar ddeaU i mi ei bod dan 
ammod i briodi ym Mai, a phriodi Evan Jones y 
saer maen. Gwyddwn nad oedd Jane ElUn wedi 
cynnilo bron ddim, a gofynais beth oedd gan Evan 
Jones. Atebodd nas gwyddai, ac nad oedd wedi 
gofyn iddo ; ond yr oedd wedi dweyd wrthi ei fod 
yn gwneyd tri a chwech y dydd o gyflog trwy yr haf. 
Priodi a wnaed ym Mai, a rhoddais innau wely plu 



i Jane at ddechreu byw, gan mai hi oedd y forwyn 
gyntaf i briodi o'n tý ni, wedi gwasanaethu dros 
chwe mlynedd. 

Cafodd Evan Jones a Jane EUin dŷ yn ymyl y 
pentref, ar fin y ffordd fawr, heb ddim ond gardd 
fechan o ryw hanner canUath ysgwâr rhyngddo a'r 
ffordd. Yr oedd gardd hefyd a Ue taenu diUad 
agos i chwarter erw o dir wrth dalcen y tý, ond yn 
Ued aflér. Bywfodd neu gilydd gaUodd y ddau gael 
ychydig o ddodrefh yn Ued gysurus at eu gilydd, 
a Uawer gwaith y troais i mewn i edrych am Jane 
EUin ar fy ffordd i'r pentref. Byddai Uyfr y tonic 
sol-ffa yn aml iawn ar y bwrdd yng nghanol Uestri 
bwyd heb eu golchi weithiau gryn beUder oddi wrth 
amser pryd; ac elai yr ychydig weddül gwaUau 
[ ceryg o amgylch yr ardd o flaen drws yn fwy aflêr 
| fis ar ol mis, ac nid oedd ond ychydig o ganol yr 
ardd wrth dalcen y tŷ wedi ei phlanu â thatws, na 
dim araU. Gelwais sylw at y mân esgeulusderau 
o'r tu aUan i'r tŷ mewn duU mor ddidramgwydd ag y 
gaUwn, a rhoddai Jane EUin yn esgus fod rhy wun yn 
wastad yn galw am ei help hi ac Evan Jones at ryw 
eoncert neu gilydd. " Yr ydym ni wedi helpu Uawer 
iawn ddiwedd yr haf yma," meddai, "ac y mae 
pawb am glywed Evan yn canu." Yr oedd Jane 
EUin yn ddigon gwylaidd i beidio enwi ei hunan, 
ond gwyddwn ei bod yn meddwl am y clod a roddid 
iddi gan ei hedmygwyr. Aeth blwyddyn Ued hapus 
heibio yn mywyd priodasol Jane EUin heb i lawer o 
ofalon i beri iddi ofid. 

" A pheth bynag ddcuai i'w blino, 
Canu wnai a gadael iddo." 

Yn Ued ddiweddar yng ngwanwyn yr ail flwyddyn 
ar ol priodas Jane EUin, troais ar ddamwain i edrych 
am dani ar fin yr hwyr, a chefais hi yn ei dagrau 
bron am y tro cyntaf erioed, o herwydd geneth 
siriol a llawen oedd bob amser. Ymdrechodd eu 
cuddio pan aethym i mewn, ond yr oedd yr olwg 
ddigysur o amgylch wedi ennyn y fath dosturi a 
theimlad ynof, fel y methais beidio â gofyn beth 
oedd yn ei blino. Agorodd hyny ffrwd ei dagrau 
yn fwy, ac atebodd gan gystal ag y gaUai — 

" Yr wyf yn unig iawn, ac wedi bod yn unig 
trwy y gauaf. Nid ydyw Evan ddim gartref braidd 
noson drwy'r gauaf. Ac y mae o heno wedi myned 
yr hoU ffordd i'r Capel Oelyn i ganu hefo côr y GeUi 
Fawr. Nid oedd ganddynt neb i ganu y solo bass, 
ac mi fuasai yn dda genyf fyned gydag ef. Ar ol 
geni'r babi nid oes modd i mi fyned i unUe, ond y 
mae Evan â'i draed yn rhyddion fel Uanc, yn medru 
myned i bob man. Ond ni fuaswn i ddim yn hidio 



Digitized by 



Google 



144 



YE HATJL. 



pe buasai yn aros gartref nosweithiau ereill. Yr 
wyf yn ofni ei fod yn oolli ei flas ar ei gartref ar ol 
geni'r babi, ac y mae yntau yn fabi croes iawn. 
meistres, yr ydwyf wedi meddwl llawer am danoch 
wrth feddwl am yr hen erddi yma a'r gwaliau yn 
gydwastad â'r llawr yn un lanaêt o amgylcb y tý ; ac 
yr ydwyf wedi gofyn llawer i Evan am eu codi, ac 
y mae wedi addaw gwneyd yn yr haf. Mi fuasai 
yn ddigon hawdd iddo wneyd y gauaf ; f e fu yn hir 
aJlan o waith. Ddoe ddiweddaf yr oeddwn yn 
golchi wrth y bwrdd yna a'r babi yn y siamber, ac 
ni wneis i ddim ond troi fy nghefn wrth glywed y 
babi yn stwyrian (defíro) na ddaeth mochyn Ty'n y 
Ffordd i'r tŷ ; a phan ddaethym o'r siamber rhedodd 
y mochyn dan y fainc, a thaflodd y badell bridd oedd 
genyf yn golchi yn ddarnau ar y llawr, a'r dwr a'r 
dillad yn llanast. A'r wythnos o'r blaen mi 'roeddwn 
i wedi golchi dwy gynfas a dillad ereill a'u taenu ar 
wrych uchaf gardd talcen tý, a daeth un o wartheg 
Ty'n y Nant, a bwytaodd y rhan fwyaf o un ganfas, a 
thynodd ddillad ereiU dan draed. Fe buasai Evan 
wedi edrych am wneyd y wal i fyny mewn pryd, ni 
fuasai na buwch na mochyn yn trespasu, fel y byddech 
chwi yn dweyd, meistres." 

Ni wyddwn pa beth i'w ddweyd i wneyd Ues ac i 
gysuro Jane EUin, druan. Yr oedd tynged y ceüiog 
rhedyn bron â'i dal. Yr oedd wedi canu drwy yr 
haf, ac angenrheidiau gauaf wedi ei dal. Gwyddwn 
ei bod hi mor aflêr yn y tý ag ydoedd Evan aüan, 
ond i ba beth yr elid i edliw ? Edrychais yn ofalus 
dros y babi tri mis oed oedd yn myned i'w olchi, a 
gwelais ol esgeulusdra arno. Gadawsai i dynerwch 
ei gorff ysgaldian o ddiffyg newid dillad yn ddigon 
aml a golchi, a gwelais un o achosion ei groesni. 
Dangosais fy ngoreu iddi pa fodd i weUa ; ond 
ofnais na aUwn wneuthur llawer o lcs, am nad oedd 
erioed wedi ymbleseru niewn gwaith tŷ, a gwau, a 
gwnîo ; a dy wedodd wrthyf nad oedd erioed wedi bod 
yn ymbleseru yn gwisgo doll pan yn eneth fechan. 
A thori ystori bir yn fer, daeth Jane Ellin yn fam 
tri o blant, ond ni fu yn "Uawen fam plant." 
Rhoddes ei hysbryd i lawr yn raddol ; collodd ei 
hiechyd, ond daliodd y gwr i ganu, a threuHo ei 
nosweithiau ac oriau hamddenol mewn cyrddau 
canu, heb ofalu am gysur ei wraig a'i blant ym 
mheUach na thaflu ei gyflog i'w dwylaw, nes y 
dechreuodd blodau y bedd ymddangos ar ruddiau 
Jane EUin, gan daflu iddynt wrid annaiarol a dys- 
gleirdeb dyeithr i'w Uygaid. Dywedodd y doctor ar 
ol genedigaeth y trydydd baban, os na ddeuai cyf- 
newidiad buan, na aUai fyw drwy drymder gauaf a 
gwanwyn yn ychwaneg. Deffröes Evan fel un o 



freuddwyd, a gwelodd gyflwr digysur ei deulu. 
Agorwyd ei lygaid i weled fel yr oedd wedi gadael 
ei wraig yn ddigysur a digymhorth am dros bum 
mlynedd, heb ymdrechu ei gwneyd yn gysurus. 
Gadawsai hi mewn bywyd o unigolrwydd gartref 
tra yr elai efe o amgylch i ymheulo yng ngwenau 
diwerth cwmníon ysgeifn, a chanmoliaeth wag curo 
dwylaw a thraed bachgenos a genethod. Ar ol iddi 
fyned yn rhy hwyr, fe wnaeth ei oreu drosti ; ond yr 
oU a aUai wneyd oedd cadw haul-wenau ei dyner 
gariad i dy wynu uwch ei phen hwyr nawn ei chys- 
tudd, ac esmwythäu ei gobenydd ar wely angeu. 
Penliniodd lawer wrth ei gwely gydag offeiriad y 
plwyf yn ei ymweliadau, ac wrtho ei hun hefyd, a 
gweddì'odd am ei hadferiad. Fel yr oedd y darfod- 
edigaeth yn teneuo y Uen o gnawd, a bwyta nerth y 
cyfansoddiad oddi mewn, ymddangosai ei wraig yn 
ymdrwsio fwyfwy mewn anwylderau a thegwch 
pryd a moes, Uais a gwenau swynol. Tynwyd i 
fyny ei chrefydd a'i phurdeb calon i'r gwyneb, a 
dychwelodd teimlad canu yn ol i'w mynwes. Canai 
ambeU lineU o'r hen emynau melus a garai gynt ar 
ei gwely y nos. Daeth cyfnod byr o sirioldeb heulog 
iV Uoni cyn ei myned, a gwelodd ei gwr beth a 
allasai fod ei gysur ef a hithau, pe buasent wedi 
meddwl a dysgu sut i fyw ar ol priodi. 

Hunodd Jane ElUn yn dawel ỳm mreichiau ei 
gwr, a breichiau mwy gaUuog na'r eiddo ef, gan 
adael ar ei hol ei thri phlentyn. Ar ol ei choUi 
dechreuodd Evan Jones feddwl am fyw; a thrwy 
gynnorthwy chwaer iddo y mae ganddo dŷ cysurus ; 
neu yn hytrach y mae wedi gwneyd ei dý yn gysurus 
drwy dacluso pob peth oddi allan ei hun, a chalonogi 
ei chwaer i drefnu oddi mewn. 

Yr eiddoch, 

Margaret Huohss. 



LLAN CWM AWEN: NEÜ DDEFFROAD EG- 
LWYSIG HANNER CANRIF YN OL. 

(Parhâd o dudal. 117). 

PENNOD Vin. 

Y Deon Gwladol. 

" Gan ein bod yn ymdrin â phynciau Eglwysig," 
ebai Llewelyn Llwyd, " beth am eich deon gwladol 
(gwladol, rural ; gwledig, rustie. GweUr ambell 
bapyr newydd yn galw rural dean yn ddeon gwledig, 
rustie dean) ? yr wyf yn ofni na adawodd yr argraff 
oreu ar feddwl Mrs. Lloyd." 



Digitized by 



Google 



YB HAÜL. 



145 



" Tybed, Mrs. Lloyd," atebai Mr. Hughes. "Nid 
oes hen foneddwr purach yn nhair sir ar ddeg 
Cymru na Mr. Meurict Oxley. T mae yn foneddwr 
o fawd ei droed i'w goryn." 

"Gormod o foneddwr ef allai ydyw," meddai 
Angharad. 

"Gormpd o foneddwr i wneyd ei waith oeddwn 
yn. feddwl," ychwanegai. 

"Ofiaaf, madam," atebai Mr. Hughes, "fod Mr. 
Meurick Oxley wedi cael taith lled hir trwy yr oerni 
heddyw, a gallai nad oedd yn y dymmer oreu, o 
herwydd nid yw yn hoff iawn o deithiau meithion 
ar hyd ein ffyrdd geirwon yr amser yma o'r flwydd- 
yn; ac y mae yn heneiddio." 

" Wel," meddai Angharad, "yr ydych chwi, Mr. 
Hughes, yn esgusodwr da dros eich blaenoriad. 
Ond ymddangosai i mi fel gwr a'i teimlai yn ormod 
o faich rhoddi Mr. Lloyd mewn meddiant o'i blwyf ; 
ac am y plwyfolion, ni ddywedodd air wrth un o 
honynt, nac am danynt." 

" Ychydig o Gymraeg yn wir a fedr Mr. Meurick 
Oxley siarad, a chan belled ag y mae a wnelo lles yr 
Eglwys, buafiai yn dda pe na lefarasai ddim, o her- 
wydd gwneir ei Gymraeg yn destyn difyrwch pobl 
gellweirus, ac yn boen i ereül." 

"O, Mr. Hughes," ebai Angharad, "yr ydych yn 
tori fy nghalon i. Ni fedraf fi ddim Çymraeg werth 
dim ; ac yr oeddwn yn meddwl dechreu siarad Cym- 
raeg o ddifrif ar ol dyfod yma. Ai fy ngwneyd 
yn destyn difyrwch a wna gweilch Uan Cwm 
Awen ? " 

" Nag e, madam," atebai Mr. Hughes. " Y mae 
gwahaniaeth dirfawr rhwng boneddiges yn ymostwng 
i ymdrechu siarad â'r werin yn eu hiaith eu hunain, 
er y gall fod mewn llediaith plentynaidd, a gwr 
Eglwysig yn esgyn i ddysgu cenedl mewn lled- 
iaith annealladwy, ac aoeniadau neu ymadroddion 
chwerthinllyd. Dyrchefir y foneddiges yn wrth- 
ddrych anwylder, tra y darostyngir yr athraw yn 
destyn gwawd." 

" Y mae eich athroniaeth yn rhy ddofn i mi," ebai 
Angharad. " Pa fodd y gall hyny fod ? " 

Ychwanegai Mr. Hughes, "Nid oes dim yn f wy 
naturiol. Mae y syniad o gymmwynasgarwch ac 
ymostyngiad, os nad o aberth, yn cydfyned â gwaith 
y foneddiges. Ennilla hyn y serch, ac ychwanega y 
llediaith symlrwydd ei hymddygiad. Dywedir ei 
bod yn siarad yn anwyl. Mae y syniad o anghyf- 
addasrwydd, o gamwri gwladol, os nad o sarhàd 
gwladol, yng nglýn â dyrchafìad estron lledieithog, 
i'r safle o offeiriad Cymreig, fel y cymmerir mantais 
i'w ddiystyru. Ac yn wir, madam, maddeuwch i mi 
10 — vii. 



am wneyd y sylw, y mae yn anhawdd i'r werin 
beidio gweled anghyfaddasrwydd mawr mewn rhoddi 
gofal pum plwyf i un boneddwr fel Mr. Meurick 
Oxley." ^ 

" G-an ein bod wedi cyffwrdd a*r fath destyn, Mr. 
Hughes," ebai Angharad, "yr ydych yn siarad yn 
llawer rhy dyner wrth ddweyd ' rhoddi gofal pump o 
blwyfydd ' — * rhoddi eho pum plwyf yr ydych yn 
feddwl.' 

" Onid ydyw ein deon gwladol wedi rhoddi dau o'i 
blwyfydd i fyny yn ddiweddar ? " gofynai Llewelyn 
Llwyd. 

" Ydyw," atebai Mr. Hughes. " Y mae yr esgob 
yn dirwasgu ar yr hen segur-swyddwyr gweddill yn 
yT esgobaeth i ddarparu curadiaid yn ol rhif y bobl- 
ogaeth, a thalu iddynt hefyd ar well scale. Felly ni 
bydd y fath elw mewn bod yn aml-blwyfog yn fuan.'' 

"Ond gadëwch i mi ofyn i chwi, Mr. Hughes, 
beth a barai i Mr. Oxley fod mor ffurfìol, byr-eiriog, 
a phellenig gyda ni ? Ni chynnygiodd gymmaint a 
llaw i Mrs. Llwyd, er i mi ei chyflwyno i'w sylw ? " 

" Yr ydych yn gofyn cwestiwn tyner iawn," atebai 
Mr. Hughes, "a rhaid i ni ofyn maddeuant Mrs. 
Llwyd cyn ceisio ei ateb. Un o erthyglau ffydd Mr. 
Meurick Oxley y w, na ddylai curad briodi ; a'i ail 
erthygl yw, na ddylai neb ond pobl o foddion da 
gael personoliaeth. Yr ydwyf yn gwybod ei fod 
yn cyfeiliorni wrth eich rhoddi chwi yn nosbarth ei 
ysgymmunedigion, ond ofnaf mai dyna fu eich 
tynged. Y mae Uawer iawn o ddaioni yn yr hen 
foneddwr; ond y mae ei hynodrwydd, ei gas, a'i gar- 
iad yn fawr hefyd. Y mae wedi treulio ei holl 
fy wyd mewn awyrgylch hoUol wahanol i naw o bob 
deg o'i blwyfolion, ac i dri o bob pedwar o'r offeir- 
iaid presennol." 

" Yn sicr ddigon, Mr. Hughes," ebai Angharad, 
"yr ydych wedi ennyn fy chwilfrydedd i ymholi 
mwy am y rhywogaeth yma o offeiriaid Oymreig. 
Yr wyf yn ofni y byddant oU wedi meirw yn fuan, 
ac na cheir un enghraifft ond mewn amgueddfa 
neu mewn fossil : bydd bechgyn Ystrad Meirig wedi 
eu gwthio o fodolaeth. 

PENNOD IX. 

YUetty. 

Cyn pen nemawr o ddyddiau ar ol ei ddodiad 
mewn meddiant ffurfiol o bersonoliaeth Owm Awen, 
yr oedd Llewelyn Llwyd ac Angharad wedi cym- 
meryd eu cartref fel Uettywyr ym Mhlas y Cwm. 
Gwelsai yr hen Blas amser gweU — amser o lawnder 
gwledig — digonedd cartrefol, cyfeddach, a gwledd- 



Digitized by 



Google 



146 



TB HAÜL. 



oedd, swn a miri trystfawr ysweiniaid hanner di- 
wylliedig eanrif yn ol. Safai yr hen Blas ar godiad 
tir lled uchel, yng nghanol coed hynafol, tua chwarter 
milltir oddi wrth yr Eglwys a'r Persondy, ac uwch 
ben^ yr afonig gymmwynasgar a gludai bron holl 
ddyfroedd Cwm Awen i'r môr cyfagos. Er fod 
coedwig hynafol y Plas wedi ymddiosg o'i dail, ac 
fel môr-lynges yn y porthladd â'i hwyliau i lawr, 
wedi ymbarotoi ar gyfer ystormydd y gauaf, gwelid, 
er i'r hen foneddwyr ymadael o'r Plas, nad ymad- 
awBai y brain o'r goedwig. Arosai ol-weddiUion eu 
pebyll hwy yng nghrog i siglo yn yr awel ar frigau 
y coed ; ac eisteddai ambell dẁr bychan o frain 
yma a thraw ar y brigau i ymgom am a fu neu ym- 
gynghorì am a ddeuai mewn llaÌB crug tra phriodol 
i'r amser hwnw o'r tymmor. 

Tr oedd hóU gynneddfau meddwl Angharad yn 
effro iawn, fel y mae yn naturiol ar ei dyfodiad i le 
newydd, mewn safle newydd, ac o dan gyfrifoldeb 
newydd, fölly cymmerai sylw manwl o bobpeth. Yr 
oedd mor ilawn o fywyd, teimlad, syniad, a chydym- 
deimlad fel y derbyniai argraff oddi wrth bobpeth, ac 
y daliai fath o gymmundeb à phobpeth. Siaradai 
megys â phobpeth — ymofynai megys â phobpeth 
Nid rhyfedd felly iddi gymmeryd i'w meddwl ar un 
olygfa photographaidd ddarlun o'r Plas yn gystal a'i 
amgylchoedd — ei furiau llydain, wedi eu gorchuddio 
ag eiddew hyd y tô — ei ffenestri bychain a Uuosog, 
y grisiau derw duon, llydain, cryfìon, yn esgyn ar 
hanner tro bwaog o'r neuadd i'r llwyfan uwch ben, 
a'r fynedfa rhwng yr ystafell welyau. Y drysau 
derw duon, y Uofftydd derw, a'r cwppyrddau derw ym 
mhob ystafeU, ac nid Ueiaf y panneli derw yn lle 
calch-waith, neu babyr, neu baent ar hyd parwyd- 
ydd pob ystafeU, yn rhoddi golwg gynhes i'r tý, ac 
amddiffyniad cadarn i'r llygod mawr a wnaent eu 
Uochesau o'r tu cefn i'r estyll. Bhoddwyd meddiant 
o dair ystafell o'r hen Blas i Angharad. 

Ond nid awn i fanylu ar ddarpariaethau mewnol 
y briodferch ieuanc yn ei lletty cyntaf . A'r by wyd 
eyhoeddus y mae â wnelom ni yn uniongyrchol, a 
dyma gaiff ein hystyriaeth fanylaf. Ond rhaid 
dweyd gair am deulu y Plas. Yma preswyliai Mr. 
Humphrey Owen, gwr o deulu tra adnabyddus yn y 
cymmydogaethau, ac fel lluaws ereill o breswylwyr 
y môr-lanau, un yn ymwneyd â dyledswyddau 
amaethwr a morwr. Magesid ef yn y Plas. Oawsai 
addysg forwrol dda — buasai yn treulio ugain mlyn- 
edd o'i oes fel morwr gan ddechreu yn seeond maU, a 
hwylio cyn diwedd dros rai blynyddoedd yn gadben 
mewn masnach coed o Ogledd America i Lerpwl. 
Pan yn ddeugain oed, ymbriodasai â merch ieuanc 



deg ei golwg, hardd ei moes, a phur a chywir ei 
chalon, o hanner ei oedran ei hun, ac o eiddo da. 
Rhoddes i fyny y môr yn lled fuan, ac ar farwolaeth 
ei dad oedd yn weddw cymmerodd ei gartref yn y 
Plas gyda'i briod ieuanc hoffus. Ond daliodd ei 
afael yn ei gyfranau o'r llongau a'r masnach coed, a 
chwythai awelon Uwyddiant yn deg o'i du. Fel 
cymmwynas i Mr. Hughes y gadawsai iddo gael 
Uetty yn y Plas ; a chyda'r un teimladau da y cym- 
merodd i mewn Uewelyn Llwyd ac Angharad. Yr 
oedd digon o le yn y Plas, a phrinder mewn manau 
ereiU ; a chan fod Mr. H. Owen yn talu am dano, ni 
welai ddim aUan o'i le mewn derbyn tâl am y rhan 
ddiangenrhaid iddo ei hun o hono. Erbyn dyfodiad 
Llewelyn Hwyd i'r Plas, yr oedd Mr. a Mrs. Owen 
yn rhieni Uawen geneth siriol a chwareugar o saith 
mlwydd oed. Nid awn i dynu darlun cwilsyn 
gwydd o honi. Digon yw dweyd ei bod yn eneth 
iach, heinif, o dymmerau siriol, gwedi cael cyflawn 
chwareu teg inewn ymborth, diUad, a phob gofal 
araU gan ei rhieni o'i mebyd. Cawsai ddigon o lun- 
iaeth — digon o gynhesrwydd, digon o gymdeithas, 
digon o awyr agored, a digon o chwareuaeth, yn 
gymmysg ag addysg priodol i'w hoed. Nid oes 
angen dweyd mwy na hyn i argyhoeddi y darUenydd 
synwyrol ei bod yn beth tlws, yn beth hoffus, Uawn 
anwylder, a Uawn sirioldeb. Nid oes angen dweyd 
yng ngeiriau deusiU ymffrostgar yr hen Bufeiniwr, 
"daethym," " gwelais," " eurais " (gorchfygais) ; 
ond yn sicr, geUir dweyd yng ngeiriau y bardd 
Americanaidd Cymreig am yr eneth fach öwen- 
hafwy Owen iddi " drechu ag un edrychiad." Nid 
cynt yr ymddangosodd ger bron Angharad â'i 
gwallt melyn-Uaes yn disgyn dros ei hysgwyddau yn 
gydynau, a'i bochau fel rhosynau, a'i Uygaid byw, 
ymofyngar, treiddgraff, a'i hedrychiad hanner yswil, 
carüaidd, na redodd ei hoU serchiadau i'w chyfarfod 
i'w chofleidio ar unwaith. 

Lle byddo hoffder daw hyder. PeUy atebai Gwen- 
hafwy serch am serch, a hoffder am hoffder ; ac os 
gaUwyd dweyd erioed am ddau neu ddwy o'r un 
rhyw neu ystlen, "calon wrth galon," rhaid dweyd 
am y ddwy galon hòno — calonau Angharad a öwen- 
hafwy. 

Impiwyd cariad byw yr eneth fach ar wreiddyn 
calon bur a chryfach yr ieuanc wraig. Cawsant 
amser i dyfu, ac hwyrach ddydd o brawf ar ol hyny. 
(r%D barhau.) 



Gwneuthur drwg yw gadael da heb ei wneuthur. 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



147 



BMYN PRIODAS. 

M.N. 8.7. D. 

Dad tragwyddol, Ti ordeiniaist 

Drefn priodas gynt dy Hun, 
Ac yn rhwymyn purdeb seliaist 

Ammod by wyd dau yn un : 
Ti dy Hunan fu'n bendithio 

Undeb eu calonau 'nghyd, 
Ac â'th gariad yn sancteiddio 

Glân briodas gynta'r byd. 

Arglwydd, megys gynt yn Eden, 

Tyred yn dy gariad mawr, 
Taena Di dy dadol aden 

Ar y ddeuddyn yma 'nawr ; 
Fel yn ystod taith eu bywyd, 

Deued hindda, deued gwlaw, 
Caffont nawdd a chyfarwyddyd 

Trwy ymostwng dan dy law. 

Iesu grasol, ymostyngaist 

I gymmeryd natur dyn, 
Cnawd o'n cnawd o'th fodd a unaist 

Yn dy Berson mawr dy Hun : 
Megys ym mhriodas Oana 

Rhoddaist wedd dy wyneb llon, 
Boed dy bresennoldeb yma 

I fawrhau'r briodas hon. 

Llewyrch cysson presennoldeb 

Ysbryd Sanctaidd Duw ei hun 
Fo'n tywynu mewn dysgleirdeb 

Ar y ddau a wnaed yn un : 
Cymmer hwy ar awr eu huniad 

I dy nodded, dirion Dad, 
Ac yn llaw dy ddwyfol gariad 

Arwain hwy i'r nefol wlad. Amen. 

Penfbo. 



PRIF NODWEDDION DUWINYDDIAETH Y 
CANOLOESOEDD. 

BHAGABWSINIOL. 

Y mab cynauaf toreithiog o addysgiadau gwerthfawr 
yn dilyn pob astudiaeth fanwl o lenyddiaeth dduw- 
inyddol yr Eglwys. Gelhr tybied mai cyfnod tywyll 
y Canoloesoedd yw y mwyaf digynnyrch yn yr ystyr 
hwn, eto y mae yn perthyn iddo ei nodweddion, ei 
ddyddordeb, a'i wersi. Mantais yn meddu cyssyllt- 
iad hanfodol ag astudiaeth o'r tymmor dan sylw 



ydyw y ffaith y gorfodir y myfyriwr manwl a difrifol 
i wahaniaethu yn barhäus cydrhwng y dwyfol a'r 
dynol yn elfenau ei dduwinyddiaeth. Argyhoeddir 
ef wrth fyned rhagddo nad oes ym mhlith y nifer 
luosog o ysgrifenwyr duwinyddol gymmaint ag un 
wedi lloffa ei syniadau, yn gwbl o hollol, ar feusydd 
addfed gwirionedd dadguddiedig. Teflir goleuni 
ar genedliad meddylddrychau, a dygir i'r amlwg y 
modd y darfu dansoddiaeth a rhesymeg, traddodiad 
ac awdurdod yr Eglwys, addysg, amgylchiadau, a 
neillduolion meddyliol, effeithio ar sylwedd a ffurfìad 
golygiadau duwinyddol. Amlygir gwerth manyldeb 
(pan yn ymlwybro trwy dryblith o syniadau) i gyd- 
nabod a gwerthfawrogi y cywir a'r da, yn ogystal 
a'r pwysigrwydd o gadw mewn golwg yn barhäus 
ffeithiau elfenol duwinyddiaeth uniongred, ac i glor- 
ianu a phrisio y casgliadau hyny sydd yn gysson â 
hwynt. Wrth gyssylltu hanes personol dynion gyda 
dadblygiad eu syniadau, ceir cipdrem ar natur dy- 
lanwad bywyd crefyddol ar nodweddion eu dysgeid- 
iaeth dduwinyddol. Er enghraifft, dywedir am St. 
Awstin, "O ddyfnder ei ymwybodolrwydd teimlai 
yn reddfol beryglon dyfodol yr Eglwys oddi wrth 
heresi Morgan, a chyfeiriodd ei nerth, megys y cyn- 
northwyodd Duw ef, i wrthwynebu y drwg ydoedd 
y pryd hwnw megys heb ei eni." Y mae astudio . 
egwyddorion mewn cyssylltiad & bywydau y rhai a'i 
dalient nid yn unig yn ddyddorol, ond hefyd o werth 
ymarferol: cynnorthwyir ni i ddeall y naill ac, i 
wneuthur cyfìawnder â hanes y llall. Ym mhellach, 
arweinir ni i ffurfìo damcaniaeth gywir o nodweddion 
dadblygiad Uenyddiaeth Eglwysig; i gydnabod y 
dichon i'r hedyn fod yn ddwyfol, eto y tyfiant yn 
ddynol : y dichon i ddadblygiad cy wir o wirioneddau 
dwyfol gymmeryd lle, ac eto fod dadblygiad twyll- 
odrus yn bosibl. Awgrymir yn barhäus y ddyled- 
swydd o appelio at safon anffaeledig yr Ysgrythyrau 
canonaidd. 

Dywed yr Esgob Butler mai cyfundrefh yw Orist- 
ionogaeth a ddeallir ond yn ammherffaith. Nid yw 
yr oll a wyddys am dani ond ychydig mewn cymhar- 
iaeth i'r hyn sydd gynnwysedig yn ei dirgeledig- 
aethau ; ond un o nodweddion duwinyddion y cyfhod 
dan sylw ydyw, y ffaith eu bod i raddau mawr yn 
anwybyddu analluogrwydd y meddwl dynol i am- 
gylchynu a sylweddoli holl adranau gwirionedd 
dadguddiedig. Ymgodymant gyda chyndynrwydd 
gwallgofus ag awgrymiadau tywyllaf a mwyaf dir- 
geledig y gyfrol sanctaidd, a ffurfiant gyfundrefhau 
eang a chy wrain gyda beiddgarwch a medr na bu 
eu cyffelyb yn hanes llenyddiaeth y byd. Y mae 
ymdrafodaeth feírniadol â'r tymmor hwn yn ein 



Digitized by 



Google 



148 



TB HAUL. 



dysgu mai ychydig o sylw a roddid i'r cyd-ddilynol 
mewn dadguddiad. Nid ymddengys eu bod erioed 
wedi ystyried y nodwedd hon yn yr Ysgrythyr Lân, 
sef y ffaith y rhoddir mwy o arbenigrwydd ar y 
gwirioneddau sydd hanfodol er iachawdwriaeth nag 
ar unrhyw beth arall. Eglurant rai egwyddorion 
mewn modd deheuig a therfynol, tra yr anwybyddant 
yn hollol egwyddorion perthynasol a chydbwys : 
aberthant wychder yBgolheigdod er mwyn addurno 
syniad cymharol ddiwerth, tra yr alltudiant i ddi- 
nodedd hanner syetem o wirionedd ymarferol. Nid 
ydoedd y ffaith o anghyfartaledd mewn pwysig- 
rwydd ym mhlith gwirioneddau dadguddiedig yn 
ffurfio erthygl yn eu credo, ond mewn ymarferiad ceid 
hwy yn hidlo gwybedyn tra y Uyncent gamel. Eglur 
y w fod eu oriticaì apparatu* yn ammherffaith. Cam- 
gymmerent weithiau y gronynau o lwch ar wydr eu 
pelladur am fynyddoedd cribog y byd tragwyddol, a 
eisialon ansoniarus yr oraclau paganaidd am daranau 
Sina a'r farn. 

Y mae ystyriaeth briodol o nodweddion duwinydd- 
iaeth y Oanoloesoedd yn debyg o ddangos i'ni berygl 
unoehraeth pan yn ymdrin â gwirioneddau y Beibl. 
Mae yn wir fod cyssylltiad bywydol yn bod rhwng 
gwahanol ranau yr Ysgrythyr Lân, ond fel pob 
bywyd medda amrywiaeth ddiderfyn ; ac er mwyn 
sicrhau syniad cywir am unrhyw ran, y mae yn 
hanfodol cadw mewn golwg unoliaeth yr oll. Un 
yw gwirionedd, ond y mae iddo amryw ochrau, a 
Ilawer brwydr galed a ymladdwyd ar faes llenydd- 
iaeth grëfyddol y cyfnod hwn mewn canlyniad i 
anwybyddu yr ystyriaeth bwysig hon. Yr*ydoedd, 
er enghraifft, mor angenrheidiol cadw mewn cof 
ryddid yr ewyllys ddynol dros ba un y dadleuai 
Pelagius, a'r penarglwyddiaeth ddwyfol a amddi- 
ffynid mor neillduol o fedrus gan St. Awstin. 

Mewn duwinyddiaeth, yn gystal ag athrawiaeth, 
saif y naiU egwyddor ar gyfer y UaU, ac yn eu 
mantoUad y gorphwys diogelwch pob un o'r ddwy. 
Bhaid cyssyUtu egwyddorion. Oddi eithr eu cys- 
syUtu y mae perygl i wirionedd unigol ymddangos 
yn hannerog, ac y mae gwirionedd hannerog bob 
amser yn ffurfio sylfaen cyfeiliornad, ac fel rheol yn 
achosi sism, ac weithiau heresi. bosibl fod y 
damoaniaethau, y dadleuon, a'r gwrthwynebiadau 
ydynt mor luosog yn hanes duwinyddiaeth yr oesau 
wedi eu goddef gan Ben yr Eglwys er mwyn dysgu 
dynion mai unoHaeth mewn amrywiaeth yw deddf 
sefydlog y Uywodraeth ddwyfol. 

Nid ydym eto wedi cyfarfod â neb a feiddiai honi 
am foment ei fod wedi darganfod diffyg unoliaeth 
mewn natur er ei bod yn gyfansoddedig o elfenau a 



gwrthddrychau yn amrywio yn ddiderfyn. T mae 
dynion yn gwbl argyhoeddedig fod anian yn m; 
ystyriant hi feUy, a gwiriant eu credo ym mhob ym- 
chwiliad. Ystyried dynion fod gwirionedd dadgudd- 
iedig yn meddu y cyffelyb unoUaeth, a diogelir hwy 
rhag unochraeth mewn credo. Pa berthynàa sydd 
rhyngom ni a duwinyddion y Oanoloesoedd? Rhaid 
i cydnabod fod cyssyUtiad agos iawn. Yr ydym yn 
etifeddion y gorphenol, ac y mae â wnelo syniadan 
| dadblygedig y oyfhod dan sylw a dysgeidiaeth dduw- 
! inyddol ein dyddiau ni. " Nid oes y fath beth a 
dynoHaeth noeth ; y mae meddwl a chalon pob un o 
honom yn gwisgo Iẁery nas geUir ei daflu o'r neîfl- 
du." Un o brif honiadau yr oes hon yw ei gwreidd- 
ioldeb. Honir annibyniaeth a newydd-deb meddyHoL 
Proffesir na thremiodd Uygad erioed cyn y presennol 
ar uchelderau rhamantus y wybodaeth newydd, ac 
na ddychymmygodd athryHth fwyaf beiddgar y 
■ Canoloesoedd y darganfyddid y fath wybodaeth 
ryfeddol o agweddion gwirionedd ag a feddiannir 
gan blant y dyddiau hyn ! Ond ymbwyUer, a oes 
unrhyw werth mewn gwreiddioldeb ynddo ei hun, 
ac yn annibynol ar bobpeth araU? Y mae hawl 
dyn i wreiddioldeb yn gynnwysedig, nid mewn dad- 
guddio rhywbeth newydd, ond yn hytrach mewn dad- 
guddiad newydd o wirionedd ydoedd, o angenrheid- 
rwydd, eisoes yn bod. Un o nodweddion cymmeriad 
gogoneddus yr Arglwydd Iesu ydyw, ei fod yn tíai 
gwreiddiol nag yn hawdd y gaUasai fod. Digon iddo 
Ef ydoedd un llyfr o'r pum i wrthsefyU a gorchfygn 
y gelyn. Dyddorol yw sylwi pa fodd y mae hen 
olygiadau yn cael eu hadgyfodi, ysbryd yr oes yn 
cael ei anadlu iddynt, a gwisgoedd ffasiynol y dydd- 
iau hyn yn cael eu crogi am danynt, a hwythau yn 
cael eu danfon fel bodau newydd-grëedig i rodio ym 
mysg plant dynion. Fe ddichon i'r cynUun a fab- 
wysiadir fod yn newydd, a'r cyfiuniad fod yn meddu 
nodweddion y tymmor presennol; ond y mae y syn- 
iadau, yr ideas, a drosglwyddir yn hen, ac wedi eu 
darganfod gan lafurwyr meddyHol ydynt wedi 
cwympo er ys canrifoedd i ddyfnder y bedd. 

Ein sylw diweddaf ydyw, fod ein cyssyUtiad â'r 
gorphenol yn meddu tuedd i gynhyrfu ac eangu ein 
teimladau crefyddol. Dygir ni dan ddylanwad 
ysbrydoHaeth canrifoedd o ymdrech feddyHol. Sjil- 
wn ar frwydr ar ol brwydr gyda elfenau mwyaf 
ofnadwy teyrnas y tywyUwch, a gwelwn enghraifft 
ar ol enghraifft o aUu y natur ddynol, dan gyfar- 
wyddyd a bendith Ysbryd Duw, i lwyr ddarostwng 
balchder ei thy wysog. Ar ol ugain canrif o feirn- 
iadaeth lem a chelyd, y mae gwirionedd dadguddiedig 
mor annhreiddiol a diysgog ag erioed, ac er iddo gael 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



149 



ei ddarnio, ei wanu, ei ddryllio, buan y casgl at eu 
gilydd ei wahanol ranau, a chyda nerth bywyd an- 
nlierfynol saif yn fuddugoliaethus ar lan ei fedd, er 
cysur diddiwedd i'r rhai sydd yn ei garu, a gwae 
armyoddefol i'w lofruddion. " Y gair a leferais I 
hwnw a'i barn ef yn y dydd diweddaf." Gwelwn 
ein bod o ran sylwedd ein ffydd a natur teimlad yn 
meddu undeb agos a bywydol ag Eglwys yr holl 
ganrifoedd. Y mae yr argyhoeddiad hwn ynddo ei 
hun yn fath o ragbrofìad o fwyniant y nef, canys 
yno bydd y gorphenol a'r presennol yn gydamserol, 
a llawenydd yr oll yn eîddo personol pob un. Tra 
y mae tori ein cyssylltiad a'r oesau a fu, fel y gwneir 
i raddau mawr gan Ymneillduwyr, yn ein gadael 
mewn sefyüfa o unigoldeb crin a marwaidd, ac yn 
tueddu i falchder, hunanddigonedd, a gwag ogon- 
iant, y mae plentyn yr heddyw yn golygu ei hun yn 
ddoethach a chryfach na dyn y canrifoedd. 

Onid annhraethol well ydyw cael ein cyfrif ym 
mhlith mâibion latoer teulu Duw, a chael gyda hwynt 
fwynhau yr etifeddiaeth hòno yn y goleuni a sicr- 
hawyd i'r holl deulu yn y cyfammod tragwyddol? 
Nid oes swyn, ysbrydoliaeth, dyddordeb, na gwerth 
i'r Ymneilldüwr cul a rhagfarnllyd yn y cyfoeth o 
brofiad ac addysg grefyddol a geir ar ddalenau 
crychiog hanesiaeth Eglwysig y Canoloesoedd. Saif 
ef yn hollol wahanedig oddi wrth yr olyniad apostol- 
aidd a phob olyniad arall o unrhyw werth, ac mewn 
effaith gẁada fodolaeth unrhy w sant o ddyddiau St. 
Ioan hyd y Diwygiad Protestanaidd. Ymdrinia ag 
hanesiaeth Eglwysig, megys y gwna yr hynanaethwr 
a'r daiar-gwr â hen gyrrol neu fossil, ond heb eu 
dyddordeb Hwy. Nid oes ynddo unrhyw gyssylltiad 
â ni, perthyna i oesoedd y gorphenol : y mae a wnelo 
â dynion wedi marw, ond nid yn ììefaru eto. Eglur 
yw nad oes a wnelo â ni ! Mae y dibrisdod hwn o'r 
gorphenol a diffyg o barch iddo yn dwyn ei fifrwyth, 
fel ann'íolchgarwch yn gyffredin, mewn tlodi medd- 
yliol ac arwynebedd teimlad mewn crefydd brofìadol. 
Gwir mai mater personol dyn ei hun yw crefydd o 
ran ei hanfod; ond y neb a amddifada ei hun o 
nerth a maeth ysbrydol, y mae yn anwybyddu yr 
Eglwys hòno ar awdurdod yr hon y derbynir yr 
Yagrythyrau fel Gair Duw. 

D. T. Hughse. 



Y nefoedd a foddlonwyd, 

Trugaredd sydd i ni, 
Er mwyn yr Hwn fu'n dyoddef 

Ar groesbren Calfari. 

Oddi wrth anwiredd lawer, 

Gwna'n puro a'n glanhau ; 
O'th ras a'th dosturiaethau, 

Gwna wrthym drugarhau ; 
Trugaredd dyro imi, 

gwrando ar fy nghri, 
Er mwyn yr Hwn fu'n dyoddef 

Ar groesbren Calfari. 

Tra'n ddydd yr iachawdwriaeth 

Dod etifeddu'r gwir ; 
Yr amser cymmeradwy 

Ni phery ddim yn hir : 
Arglwydd, o'th drugaredd 

Gwna faddeu'n awr i mi ; 
Er mwyn yr Hwn fu'n dyoddef 

Ar groesbren Calfari. 

anwyl Iesu tárion, 

Dod ini ras a dawn, 
Tth ddilyn a'th addoli 

galon gywir iawn ; 
Ein dyled yn feunyddiol 

Yw talu parch a bri 
Tr Hwn fu'n dyoddef drosom 
Ar groesbren Calfari. 

Y mae gorphwysfa eto 
Yn ol i bobol Dduw ; 
am gael bod yn gymhwys 

1 fyned yno i fy w : 
Byth, byth yn wynfydedig 

Ym mhlith y dorf ddiri, 
Y^n canu i'r Hwn a'n prynodd 
Ar groesbren Calfari. 
Ceryg y Druidùm. Hugh Hughbs. 



GWAITH CENADOL YN EI BERTHYNAS 
A'R EGLWY8. 



AR GROESBREN CALFARL 

Anfeidbol Iawn a dalwyd, 
daliad, daliad drud ; 

Yr Iesu'n rhoi ei fywyd 
Dros feiau mawr y byd : 



| Pan ysgrifenir hanes Eglwys y 19edd ganrif, rhaid 
fydd rhoddi lle amlwg ac anrhydeddus i'r gwaith 
cenadol ardderchoga gyflawnwyd, a'r hwnsy'n myned 
rhagddo. O'r amrywiol gymdeithasau cenadol 
perthynol i'r Eglwys Anglicanaidd, saif y Gym- 
deithas Genadol Eglwysig (a adnabyddir yn gy- 
fEredin â'r prif-lythyrenau O.M.S.) o ran ei derbyniad- 



Digitized by 



Google 



150 



TR HAUL. 



au arianol a mawredd ei gwaith yn yjront. Ychydig 
wythnosau yn ol, appwyntiwyd y Parch. Morris 
Boberts, Uanllyfhi, yn gynnryohiolydd swyddogol y 
gymdeithas yng Nghymru. Hyderwn y bydd i 
glerigwyr a Ueygwyr y gwahanol esgobaethau Oym- 
reig gynnal ei freichiau i fyny ; ei wahodd i'w plwyfì 
i OBod hawliau y gymdeithas ger bron y plwyfolion, 
ac i drefhu moddion effeithiol i dderbyn punnoedd y 
cyfoethogion a cheiniogau y gweithwyr i drysorfa y 
C.M.8. 

Bodola anwybodaeth dirfawr ym mhlith Eglwys- 
wyr Oymru am y gwaith mawr cenadol ag y mae eu 
Heglwys yn ei gario ym mlaen agos ym mhob rhan 
o'r byd. Yn hyn o beth, fel ag yng nglŷn â rhai 
pethau ereill pwysig, mae Ymneillduwyr Oymru 
" yn gallach yn eu cenedlaeth " nag Eglwyswyr 
Oymreig. Nid oes bron yr un plentyn o Fethodist 
Oalfinaidd nad yw wedi clywed ugeiniau o weithiau 
am Fryniau Oasia ; ac wedi i'r plentyn hwn dyfu i 
fyny yn ddyn, ffol-freuddwydia mai cenadaeth fechan 
Bryniau Oasia yw prif faes Uafur cenadol yr Eglwys 
Gristionogol. Nis gellir beio yr Ymneilldüwr 
am hyn, pan gofìwn am gynnifer o Eglwyswyr 
sydd i'w cael trwy ein gwlad na chymmerant ddim 
dyddordeb yn, ac na wyddant y nesaf peth i ddim, 
am waith cenadol eu Heglwys. Yn Ue cymmeryd 
dyddordeb yng ngweithrediadau amrywiol gym- 
deithasau cenadol yr Eglwys, nis gail Uawer un 
gymmaint a'u henwi; nis gwyddant am eu bodol- 
aeth, Uawer Uai y gwaith mawr a gyflawnir ganddynt 
neu trwyddynt. Yn wir, pa sawl un y cant o ddar- 
Uenwyr yr Haul a feddant wybodaeth briodol o hanes 
gwaith cenadol enfawr y cymdeithasau cenadol Eg- 
lwysig y dodir eu henwau i lawr isod. 1 Gan, fel y 
oredwn, y bodola cymmaint anwybodaeth ym mhlith 
Eglwyswyr am waith cenadol yr Eglwys, nid rhyfedd 
o gwbl fod y mwyafrif mawr o Ymneülduwyr Cymru 
mewn ystâd o anwybodaeth hoUol am y gwaith 
cenadol o " ledaenu yr Efengyl" ar raddfa eang a 
gyflawnir dros wyneb y byd gau-grefyddol ac eilun- 
addolgar gan yr Eglwys hòno ag yr oedd Ymneül- 
duwyr politicaidd Oymru, ychydig amser yn ol ar 

1 Society for Promoting Christian Rnowledge (S.P.C.K.) g 
Society for the Propagation of the Gospel in Forcign Parts 
(S.P.G.). Church Missionary Society (C.M.S.). London Society 
for Promoting Christianity amongst the Jews. Colonial and 
Continental Chnrch Society. Colonial Bishoprics Fund. Jeru- 
salem Bishopric Fnnd. Association for the Furtherance of 
Chrístianity in Egypt. Mackenzie Memorial Mission to Zu!u- 
land. Universities Mission to Central Africa. Church of 
England Zenana Missionary Society. Osford Mission to 
Calcntta. Church Emigration Society. Anglo-Continental 
Society. South American Missionary Society. 



lawr St. Stephan, yn llefain yn aflafar yng nghlnst 
Gaesar, " Tor hi i lawr." I egluro yr anwybodaeth 
hwn ym mhellach, adroddwn yr hanesyn eanlynol a 
gymmerodd le oddi fewn cylch gwybodaeth bersonol 
ysgrifenydd yr erthygl hon. 

Ychydig flynyddau yn ol yn y plwyf hwn, aeth 
Ymneüldüwr at Eglwyswr blaenllaw i gasgiu at 
Genadaeth Dramor y Methodistiaid Calfinaidd. 
Atebodd yr Eglwyswr ef ei fod ef ychydig ddyddian 
cyn hyny wedi cyfranu ei " hanner coron " at Gym- 
deithas Genadol yr Eglwys. " Dear me," ebaî yr 
Ymneilldüwr mewn syndod, " cyfranu at Gymdeithas 
Genadol yr Eglwys ! Ni wyddwn i erioed o'r blaen 
fod gan yr Eglwys yr un cenadwr yn unman ; ac yn 
wir, ni fedrai mo'ch coelio ch'i chwaith â'r chware' 
bach. ' ' Nid oedd yr Ymneilldüwr hwn ond enghraifft 
o laweroedd ereill cyffelyb iddo mewn rhagfarn ac 
anwybodaeth. Mae yr anwybodaeth hwn i'w ofidio 
o'i herwydd, ond nid yw y ffaith o'i fodolaeth yn 
gymmaint syndod, gan nad yw ond effaith y dystaw- 
rwydd poenus hwnw ag sydd wedi bod i raddaa 
gormodol yn cloi geneu yr Eglwys rhag cyhoeddi ei 
newyddion cenadol oddi ar benau y mynyddoedd i'r 
Uuaws, ond yn y dirgel i'r ychydig mewn cylch- 
oedd swyddogol trwy gyfrwng reports trwchus blyn- 
yddol y cymdeithasau. Mae yr anwybodaeth yma 
yn achos o wendid; îe, yn ffynnoneU o berygl i'r 
Eglwys. Un math o Church defenee rhagorol i'r Eg- 
lwys fyddai gwasgaru trwy Loegr a ChjnoMru wybod- 
aeth o weithrediadau ei gwahanol gymdeithaflan 
cenadol, pa rai a gasglent bob blwyddyn agos i chwe 
chan mil o bunnau (£600,000) tuag at waith cenadol— 
swm mwy o lawer na'r holl arian a gesglir g^an Ym- 
neülduwyr y deyrnas gyda'u gilydd, a chyfrif y 
Pabyddion ym mhlith y sectau YmneiUduol. Dylai 
y newyddion o wahanol feusydd cenadol yr Eglwys 
gael eu dwyn yn nes at werin Lloegr a Chymru. 
DysgwyUwn y bydd i gynnrychiolydd Oymreig 
swyddogol y O.M.S. drefnu rhyw foddion gyda'r 
gymdeithaa i ddwyn hyn oddi amgylch. Ond cofier, 
nid ar ysgwyddau cynnrychiolydd y C.M.S. yn unig 
y gorphwys y ddyledswydd hon; na, gorphwysa 
hefyd ar ysgwyddau pob un o offeiriaid yr Eglwya 
ym mhob plwyf trwy Loegr a Chymru : bob gyd- 
weithrediad calonog yr offeiriaid, nis gaU cynnrych- 
iolydd y C.M.S., na'r un o swyddogion j gwahanol 
gymdeithasau cenadol Eglwysig ereiU, wneyd j nesaf 
peth i ddim. Nid oes ar yr Eglwys ofn i*r goleuni 
ddadguddio ei gweithredoedd yn gartrefol a thra- 
mor. Yn nygiad ei gweithredoedd da i'r goleuni y 
gorphwys nerth a gobaith yr Eglwys mewn ystyr 
dymmorol. Anwybodaeth a rhagfarn ddaU-bleidioI 




Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



151 



yw yr unig eUyUon bwystfilaidd, ysglyfaethus, ysbeìl- 
gar, du eu lliw a hagr eu gwedd, ag y dylai yr Eglwys 
eu hofhi. Àc os am symmud ymaith anwybodaeth 
a lladd rhagfarn, gan ar yr un pryd genedlu cariad 
a pharch edmygiadol tuag ati yng nghalon fawr y 
genedl, angenrhaid yw yn un peth agor llygaid 
Eglwyswyr, yn ogystal ag YmneiUduwyr, i weled ac 
amgyüred y gwaith cenadol gogoneddus ac aruthiol 
fawr a garia yr Eglwys ym mlaen o'r dwyrain i'r 
gorllewin, ac o begwn i begwn. I wneuthur hyn, 
rhaid yw gwneyd defhydd o'r pwlpud, yr esgynlawr, 
a*r wasg Gymrtig. 

Mewn ufudd-dod i daer ddymuniad cynnrychiol- 

ydd newydd appwyntiedig y C.M.S., ac hefyd gyda'r 

amcan i gyfranu ychydig wybodaeth genadol er 

lleihau i raddau yr anwybodaeth poenus a fiyna hyd 

yn oed ym mhlith niferoedd lluosog o Eglwyswyr 

yng Nghymru, bwriadwn ysgrifenu yn achlysurol 

i'r Haul o dan benawd yr ysgrif hon, heb am foment 

honi unrhyw fath o wreiddioldeb, nac unrhyw deil- 

yngdod neu ragoriaeth arall o fath yn y byd. Oyn 

y gall yr un dyn feddu syniad cywir am fawredd a 

gallu yr Eglwys Brydeinig yn ysbrydol a thymmorol, 

rhaid yw iddo wybod am ei gwaith a'i llwyddiant, 

ei nerth a'i dylanwad yn rhanau pellenig y byd, yn 

" nhÿwyll-leoedd y ddaiar" yn y gwledydd tu hwnt 

i'r moroedd. Ymdrechwn o bryd i bryd roddi o 

flaen darllenwyr yr Saul ffeithiau a ffîgyrau a daflaut 

oleuni ar weithrediadau yr Eglwys dros wyneb y 

byd. Y mae maes cenadol yr Eglwys mor eang, fel 

nas gallwn ond lloffa ambell dywysen yma ac acw. 

Hyd rwn, pa fodd bynag, y bydd cael golwg ar yr 

ychydig rawnsypiau a ddygir o dir yr addewid, greu 

awydd cryf angerddol ynom i ddyblu a threblu ein 

hymdrechion cenadol tuag at y byd paganaidd 

anghristionogol, a phenderfynu "myned i mewn a 

meddiannu y wlad," gan blanu baner y Groes ar 

benau y mynyddoedd i gyd yn enw a thrwy Grist 

ein Fen. Mewn geiriau ereill, gobeithiwn ddangos, 

er cymmaint angenion mawrion y byd paganaidd a 

gau grefyddol heddyw, fod llawer " Jericho gaerog" 

wedi ac yn syrthio o flaen Israel Duw, a bod eu 

harswyd wedi disgyn ar "bobl y wlad," yr hyn a 

ddylai galonogi a chynhyrfu yr Eglwys gyda mwy o 

sel sanctaidd, i fyned rhagddi gan yn barhäus ym- 

egnîo fwyfwy yng nghyflawniad ei dyledswyddau 

yng nglŷn â'i gwaith cenadol tramor, mewn ufudd- 

dod i gommissiwn olaf Orist i'w Eglwys trwy ei 

apostolion sanctaidd cyn ei esgyniad — " Ewch i'r holl 

fyd a phregethwch yr Efengyl i bob creadur." 

H. J. Mànley. 

Llangìan. 



Y DYBCHAFAEL. 

Yn nhawelwch dwfn ei fawredd, 

SefyU mae yr Iesu gwyn 
Ar Olewwydd yng nghymdeithas 

Ei ddysgybUon ofnus, syn. 
BuddugoUaeth heddyw chwery'n 

Dònau dwyfol ar ei wedd : 
Ei elynion wedi eu maeddu ; 
Byd coUedig wedi ei brynu 

Ganddo o grafangau'r bedd. 

Rhoddi mae ei fendith olaf 

Fw ddysgybUon dan eu cur, 
Tra dyfera dafnau melus 

Gariad dros ei wefus bur. 
Pa gynghanedd ber a Ufa 

beUafion glas y nen ? — 
Wyneb Iesu ymddysgleiria, 
Ooron Duw'n danbeidiach fllamia 

Mewn gogoniant ar ei ben. 

Fry yng nglesni dwfn y nefoedd 

Dacw gwmwl goleu, gwyn, 
Yn cynnyddu, yn ymledu, 

Nes cyrhaeddyd pen y bryn. 
Cerbyd y gogoniant ydyw, 

Wedi d'od i'w gyrchu Ef, 
Oerbyd Israel a'i farchogion, 
Dano fflamia'r meUt-olwynion, 

Owau o'i gylch mae engyl nef. 

Ymolwyna'r cerbyd gloew 

Yn ei flaen drwy byrth y wawr, 
Heuliau dirifedi fflamiant 

Eu haddoUad iddo'n awr. 
Engyl, plygwch eich adenydd ! 

Duw sy'n d'od mewn oerbyd gwawl ! 
Oynghaneddion nefol Ufant 
Trwy ardaloedd y gogoniant, 

Mae y nef yn dân o fawl. 

Byrth tragwyddol, ymddyrchefwch ! 

Duw sy'n d'od â'i wisg yn waed ! 
Wedi sathru dreigiau ufPern, 

A rhoi angeu dan ei draed. 
Teifl angyUon eu coronau, 

Plyg seraphiaid ger ei fron, 
Hwythau'r seintiau ganant geinciau 
Nefol odlau ar delynau 

Am y goncweBt rhyfedd hon. 

Ben bUnedig ! f e gaiff orphwys, 
Gorphwys yn dragwyddol mwy : 

Ffarwel i dymmesüoedd dirmyg, 
Ffarwel boen, a ffarwel glwy'. 



Digitized by 



Google 



152 



TB HAtJL. 



Eistedd fel Cyfryngwr heddyw 
Rhwng colledig ddyn a'r nef, 

Ar ei ben mae nef-goronau ; 

Tragwyddoldeb diofìdiau 
Wena yn ei wyneb Ef. 

Elldetbn. 



GOHEBIAETHAU. 

At Olygydd Yb Haul. 

Stb, — A ellwch chwi ddweyd i ni pa beth yw 
swydd Oanonau Mygedol yr Eglwys, a pha faint 
ydy w eu cyflogau ? 

Yr eiddoch, &c. 

Anwybodus. 

[Anwybodng ydym ninnau am eu swyddi, ond gwyddom nad 
oes iddynt un ddimai o gyflog. Boddloned ein gohebydd ar 
yr englynion canlynol a wnaethom wrth droi dalenau Hanes 
Bsgobaeth Llanelwy i ymdrechu ateb ei gwestiwn : — 

Hen swyddau hanesyddol — y w'n henwog 
Ganonau Mygedol ; 
Heb adaw o'u da bydol, 
Na'r hen waith un rhan o'u hol. 

Fe warantir ryw freintiau— yn eu llaw 

Yn y llys-gynghorau ; 

A bydd eu hurdd yn boddhau, 

Anrhydeddant hwyr ddyddiau.] 



Y GTMBY AB WÀ8GAR. 

At Olygydd Yb Haul. 

Syr,— Yn yr Haul am fis Ebrill y mae Mr. W. 
M. Eoberts, yn ei erthygl gampus ar "Faes y 
Genadaeth," yn cwyno fod llawer o'r offeiriaid 
plwyfol yn hwyrfrydig i adael neb i bleidio dros y 
"Cymry ar wasgar" yn eu pwlpudau. Yr ydym 
ni yn y plwyf hon er ys blynyddau yn danfon rhyw 
gymraaint yn flynyddol i'r 8.P.G., ac un rheswm pa 
ham y dewiswn yr S.P.G. yn hytrach na'r C.M.8. 
yw, ei bod yn proffesu darparu — yn Seisoneg wrth 
reswm — ar gyfer angenion ysbrydol y " Seison a'r 
Cymry ar wasgar." Awgryma Mr. Roberts y dylai 
y Oymry gartref ofalu ym mlaen pobpeth am angen- 
ion ysbrydol y Cymry ar wasgar. A oes rhy w gym- 
deithas genadol ganolog i ba un y gall yr offeiriaid 
ddanfon eu cyfraniadau i'r perwyl hyny ? Os nad 
oes, a fyddai'n bosibl ac yn ddoeth sefydlu'r fath 
gymdeithas? Neu, ef allai gwell fyth, a fyddai'n 
bosibl cael gan y gymdeithas gref hòno, yr S.P.G., i 
arfer cyfraniadau Oymru, neu ran o'r cyfraniadau 



Oymreig a ddanfonir iddi, er budd y "Çymry ar 
wasgar " ? 

Yr unig gymdeithas genadol Gymreig a wn ni am 
dani yw'r un sy'n darparu ar gyfer y Oymry yn 
Patagonia ; a chan fod maes ei llafur yn gyfyngedig 
i'n cydwladwyr ar y Gamwy, y mae hòno ef allai 
yn derbyn cymmaint ag sydd arni eisieu o gyn- 
northwy. Oyn y gelüd cario allan yr awgrym uchod, 
byddai'n angenrheidiol cael llawer iawn mwy o 
wybodaeth nag sydd gan yr offeiriaid plwyfol yn 
gyffredin yng nghylch lleoliad, angenion, dymuniad 
y Cymry am genadon Eglwysig Cymreig, a'u parod- 
rwydd i gynnorthwyo eu hunain. Oredaf fod yr 
awgrym yn werth sylw ac ystyriaeth. 
Yr eiddoch, &c. 
Bwlchgwyn. J. Wilym Joütbs. 

[Gobeithiwn y cymmer cynnrychiolydd y Gymdeithae er 
Lledaenu Gwybodaeth o'r Efengyl aylw o'r awgrymiadau yn 
y llytbyr uchod, ac y defnyddiant golofnau yr HatU i wneuthur 
gwaith mawr y gymdeithas yn hyabyg yn y plwyfydd gwledig, 
a gallaot fod yn sicr foi digon o genedlgarwch yn y wlad i 
ychwanegu cyfraniadau ar gyfer cenadon medrus yn y ddfry 
iaith, i wasanaethu y " Cymry ar wasgar." — Gol.] 



At Olygydd Yb Hatjl. 

Syb, — Yr oeddwn yn siarad â gweinidog lled 
lwyddiannus yn sir Fynwy y dydd o'r blaen, a dy- 
wedai wrthyf y fath wahaniaeth oedd rhwng y 
Cymry a'r Seison mewn ystyr grefyddol, y rhai 
oeddynt yn d'od i'r Ue o'r newydd. 

Deuai Seison o Heniffordd a Gwlad yr Haf Pr Ue, 
y rhai nid oedd ganddynt, fel rheol, yr un ymlyniad 
enwadol neülduol, nac yn wir fawr o ymlyniad cref- 
yddol chwaith, ac y gwnai ymddibynu Uawer ar y 
gweinidog neu yr offeiriad at ba enwad yr aent i 
wrando, ac o bosibl yr ymunent yn y diwedd, pa 
un a fyddai neu beidio yn gyfeülgar ac yn dangos 
gostyngeiddrwydd a chydymdeimlad yr Efengyl ; tra, 
o'r tu araU, fod y Cymry, fel rheol, wedi arfer myned 
i wrando at ryw enwad neiUduol, os na fyddent yn 
aelodau. A phan y gwnaent dd'od i le newydd, eu 
bod yn debyg iawn o lynu wrth yr un enwad, gan 
I fod cyfeiriad wedi ei roddi i'w meddyUau yn nydd- 
iau mebyd ac ieuenctyd ; eu bod wedi eu crefyddoU 
i raddau, yn teimlo rhyw gymmaint o ddyddordeb 
mewn pethau crefyddol er ef allai heb fod yn aelodau. 

Ond am y Seison, ymddengys fod corff mawr y 
dosbarth gweithiol wedi talu ao yn talu y nesaf peth 
i ddim o sylw i grefydd. Melus i galon pob Cymro 
yw gweled cymmaint o Gymry o siroedd Penŵo, 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



153 



Ceredigion, a Chaerfyrddin, y rhai sydd bron yn 
hollol Oymreig, mor ddefiiyddiol a blaenUaw gyda 
chrefydd ym Mynwy a Morganwg. Y mae hefyd 
lawer o siroedd Cymreig Oogledd Cymru yr un mor 
ddefhyddiol a blaenllaw. 

Nis gwn pa fodd i gyfrif am hyn. Nis gwn yn 
iawn beth ydyw y rheswm fod y Cymry fel cenedl 
yn llawer mwy crefyddol na'r Seison : ni ryfeddwn 
nad oes llawer a fyno yr iaith â hyn. Bywfodd mae 
yr iaith Gymreig yn fwy ffafriol i gynnydd crefydd 
wresog a bywiog nag ydyw yr iaith Seisonig ; o 
bosibl, fod y Seisonig yn fwy bydol — fod arwedd y 
byd hwn yn fwy arni — fod sail, a chyfansoddiad, a 
hanfod yr iaith yn neülduol glymedig â masnach ac 
à holl arweddiadau y byd presennol. Tra y mae y 
Oymraeg yn fwy athronyddol, damcaniaethol — cylch- 
bynciau mawr bodolaeth — dyn, Duw, a byd araU,~ 
fod arni yn neillduol arwedd grefyddol ; fod y wedd 
yma wedi ei chordeddu drwy holl gyfansoddiad yr 
iaith. Felly, bod eu dysgu a'u gwybod yn trwytho 
y meddwl a'r ysbryd â syniadaeth grefyddol yn an- 
wybodoli'r dyn ei hunan; ei bod wedi derbyn yr 
argraff yma ar y cyntaf gan yr hen Dderwyddon, y 
rhai oeddynt yn grefyddwyr penaf eu hoes a'u 
cenedlaeth ; ac megys y gwnaethant hwy hynodi eu 
hunain yn eu crefydd, gwna eu disgynyddion heddyw 
ragori yn yr un peth yng Nghymru, yn yr Iwerddon, 
a'r Alban. Mae y Celtiaid ag eithrio yr Iuddewon 
y bobl fwyaf crefyddol ar y ddaiar, y rhai sydd wedi 
myned ym mlaen gyda'r oes, ao eto yn dal gafael yn 
eu crefydd; rhaid cyfaddef fod yr Arabiaid yn gref- 
yddol, ond maent wedi aros yn eu hunfan mewn ystyr- 
iaethau gwleidyddol. Sonir llawer am allu a dylan- 
wad y Seisoneg, o blegid ei bod yn iaith masnach ; 
eithr a wnawn ni gydnabod a chyfaddef fod masnach 
yn egwyddor gadarnach a gwydnach yn y natur 
ddynol na'r egwyddor o grefydd ? Os y dy w yn ffaith, 
fel y credwn ei bod, y gwna cael gwybodaeth o'r 
Oymraeg barotoi dyn yn well na'r Seisoneg er cael 
meddiant o grefydd, a'r peth pwysicaf i ddyn ar y 
ddaiar ac ym myd mawr y dyfodol ; a oes raid i ni 
yn barhäus, fel Cymry, ac a oes raid i'r Oymraeg i 
ymgrymu o flaen delw aur fawr y Seisoneg ? 

A nyni yn credu hyn, ac yn gweithredu yn unol 
â'u erediniaeth, nid oös raid i ni betruso am ddy- 
fodol y Gymraeg ; ac er mwyn crefydd dylem weithio 
â'n deng ewin i osod y Gymraeg yn y fath safle yn 
nhair sir ar ddeg Cymru, fel na fydd raid ofni y 
dyfodol. " Cas y gwr na charo y wlad a'i mago." 
FeUy annheilwng o enw Cymro yw y dyn hwnw sydd 
am ddifodi ein hiaith ao am ladd ein harweddion 
neillduol fel pobl a chenedl. 



Dengys ein barddoniaeth genedlaethol arwedd 
grefyddol neillduol ; pynciau crefyddol neu athron- 
yddol yw y rhai y canodd ein prif feirdd arnynt. 
Ar y pynciau uchod y cyfansoddwyd y prif ddarnau 
barddonol yn yr iaith Oymraeg. Ffaith alarus, a 
ffaith sydd yn codi gwrid i'n gwyneb ydyw, fod 
plant ysgolion dyddiol Çymru yn gwybod dim am 
ein prif feirdd na'n prif ddarnau barddonol, y rhai 
a ddaliant eu cymharu â beirdd unrhyw oes neu 
wlad. Wrth gwrB, yr ydym fel Cymry wedi arfer 
edrych i lawr ar bobpeth Cymreig, ac yn eu plith ein 
beirdd. Tra y gwna y Seison bwffio eu beirdd i'r 
cymylau, dylai ein plant yn yr ysgolion dyddiol 
ddysgu darnau o weithiau goreu ein prif feirdd ; 
byddai hyny yn Uawer mwy buddiol iddynt na dysgu 
damau o'r beirdd Seisonig am ryfeloedd a thywallt 
gwaed : maent yn llawn mor gelfyddydgar, a'u pync- 
iau yn llawer gwell. 

Telir hanner addoliad i Shahespeare yn ein colegau 
a'n prif-ysgolion ; dotiant ar eiddigedd Iago; synant 
ar fwrddrad Macbeth. Diammheu fod yna gelfyddyd, 
ond nid yw y testynau yn oruchel, nac yn tueddu i 
wella chwaeth. Tra y mae pryddest fawreddog 
Iorwerth Olan Aled ar y " Pentecost " mewn dinod- 
edd, ac awdlau gorchestol Ieuan Olan Oeirionydd a 
Goronwy Owain ar yr " Adgyfodiad" yn wybyddu 8 
ond i ychydig. Bhaid dweyd fod beirdd Cymru 
wedi canu gormod yn y mesurau caethion, yr hyn 
a'u caua allan yn hollol oddi wrth ddarUenwyr 
cyflredin. 

Ydwyf, 

D. Fp. D. 



CALENDAR T MIS. 

Majb y calendar am fis Mai eleni yn cymmeryd mewn 
yr uchel-wyUau Eglwysig, y Dyrchafael a'r Sul- 
gwyn, gyda Sul y Drindod. Yn ein byr sylw o'r 
deugain nydd rhwng y Pasc a'r Dyrchafael, sef 
rhwng adgyfodiad yr Arglwydd Iesu o'r bedd a'i 
esgyniad i'r nefoedd, sylwasom yn ein rhifyn di- 
weddaf ei fod yn oynnefino ei ddysgybUon â'i bre- 
sennoldeb ysbrydol ac anweledig. Er na ddadguddir 
Uawer yn uniongyrchol o'r hyn a wnaeth yr Ar- 
glwydd Iesu tra y bu " yn weledig i'w ddysgybUon 
dros ddeugain niwrnod," gwyddom ei fod yn "dy- 
wedyd y pethau a berthynent i deyrnas Dduw," 
Actau i. 3. Dyma y pryd y sefydlodd sacrament y 
Bedydd yn ddrws er myned i mewn i'w Eglwys â 
gwystl, sel, ac arwyddocâd, golchiad yr adenedig- 



Digitized by 



Google 



154 



YE HAUL. 



aeth, ac adnewyddiad yr Ysbryd Glân, St. Marc xvì. 
15, 16; Titusiii. 5. 

Dyma hefyd y pryd y rhoddes ei goinmissiwn 
mawr i'w apostolion i adeiladu ei Eglwys arno Ef ei 
hun, gan drosglwyddo pob awdurdod ysbrydol oddi 
wrth offeiriadaeth a seremon'íau a defodau yr hen 
oruchwyliaeth, i oruchwyliaeth y Testament Newydd 
yn rhinwedd ei iawn a'i aberth, a'i adgyfodiad a'i 
esgyniad Ef, St. Ioan xx. 19 — 33 ; Actau ii. 23, 24, 
38; Actau iv. 11, 12. Yn nistawrwydd cymhar- 
iaethol y deugain niwrnod hyn y gosodwyd i lawr 
sylfeini dyfnion yr Eglwys ar yr Arglwydd Iesu ei 
hun, gwedi ei " brofì ef yn Fab Duw drwy ei ad- 
gyfodiad oddi wrth y meirw." Y mae llawer o bobl 
yn synu wrth ganfod y fath wahaniaeth rhwng ym- 
ddygiad a phrofiad dysgyblion ac apostolion Orist ar 
ol ty waUtiad yr Ysbryd Glân rhagor cyn y croeshoeliad. 
Anghofiant fod yr adgyfodiad wedi gwneyd mwy na 
dwy flynedd o addysg at agor eu Uygaid i ddeall yr 
Ysgrythyrau, heb law symmud ymaith ofn y rhai a 
" allent ladd ý corff ond na allent ladd yr enaid." 
Bu y deugain niwrnod yn ffrwythlawn o brofiad i 
barotoi yr apostolion at eu gwaith erbyn tywalltiad 
yr Ysbryd Glân. Ar ol i'r Arglwydd Iesu sefydlu 
gweinidogaeth ei Eglwys (St. Ioan xx. 17 — 33), a'r 
sacrament o Fedydd (St. Matt. xxviii. 18, 19), yr 
oedd yn barod i'r 

E8GYNIAD. 

" Efe a esgynodd i'r nefoedd, ac y mae yn eistedd 
ar ddeheulaw Duw Dad Hollgyfoethog ; oddi yno y 
daw i farnu byw a meirw," Oredo yr Apostolion. 
"Ac ar ei deyrnas ni bydd tranc," Oredo Nicea. 
" Yr Arglwydd, wedi Uefaru wrthynt, a gymmerwyd 
i fyny i'r nef, ac a eisteddodd ar ddeheulaw Duw," 
8t. Marc xvi. 19. "Ac efe a gododd ei ddwylaw, ac 
a'u bendithiodd hwynt. Ac fe a ddarfu tra yr oedd 
efe yn eu bendithio hwynt, ymadael o hono ef oddi 
wrthynt, ac efe a ddygwyd i fyny i'r nef," St. Luc 
xxiv. 50, 51. 

Dyma yr hanes Ysgrythyrol a chred didor yr Eg- 
Iwys drwy yr oesoedd. á ' Efe a esgynodd i'r nefoedd, 
ao y mae yn eistedd ar ddeheulaw Duw." Dyma 
orseddiad y natur ddynol a'i choroniad ym Mherson 
Grist i ogoniant uchaf nef. Dyma agor drws new- 
ydd o ogoneddiad i'r natur ddynol mewn byd sydd 
uwch na hwn. Ni raid i'r Oristion ffyddiog byth 
ofyn y cwestiwn dyrys, pa beth a ddaw o ddynoUaeth 
pan elo'r ddaiar hon yn rhy fechan i gynnwys ei 
thrigolion ? Y mae yr Arglwydd Iesu wedi " cym- 
meryd drachefn ei gorff (yn yr adgyfodiad) gyda 
chnawd ac esgyrn, a phob peth a berthyn i berffeith- 



rwydd dyn; â'r hyn y dyrchafodd i'r nefoedd, ac 
yno y mae yn eistedd hyd oni ddychwelo i farnu pob 
dyn y dydd diweddaf," IV. Erthygl. " A byddwn 
yn wastad gyda'r Arglwydd," 1 Thess. iv. 17. Fel 
y dywedodd Crist, fe brofa yr esgyniad o'r nef fod 

' " yn nhŷ ei Dad lawer o drigfanau." Esgynodd ein 

! Harchoffeiriad mawr," Heb. ix. 24. Esgynodd 

I megys brenin, 1 Cor. xv. 25. 

I Ond erys megys athraw yn ei Eglwys drwy ei 
Air, y weinidogaeth, y sacramentau, a'i Ysbryd. 

| Ym mhen y deng niwrnod ar ol esgyniad Orist fe 
ddaw 

I Y 8ULOWYN (P*nt6C08t). 

j Yr unig waith a goffëir am y deng nydd oedd 

. dewisiad apostol i lenwi Ue Judas fradwr (Act. i. 15 

| —26), a gweddi ddyfal. Dyddiau o barotoad oedd 

| y cyfhod hwnw. Yr oedd yr apostoUon â'u " lwynau 

wedi eu gwregysu," a'u " canwyUau yn oleu." Ar 

I ddydd y Pentecost derbyníodd y " y praidd bychan" 

\ — Eglwys Crist — ei Bedydd. Bedyddiwyd hi â'r 

! Ysbryd Glân ac â thân, a derbyniodd pob un o'i 

[ haelodau " nerth o'r uchelder." Ymddangosodd y 

tân sanctaidd, Shechinah yr hen oruchwyUaeth, ar 

ffurf tafodau gwahanedig o dân, ao a eisteddodd ar 

bob un o'r dysgybUon, gan gyssegru pob un ar ben 

ei hun o honynt, a'u Uenwi â'r Ysbryd Glàn, a chan 

wneuthur y galon ddynol yn deml iddo. Gwnaeth 

yr Ysbryd Glân ei gartref yn yr Eglwys, i " aros 

yn dragywydd gyda hi," St. Ioan xiv. 16. Dyma 

ddydd genedigaeth ysbrydol yr Eglwys o'r Ysbryd 

a dodiad i lawr yn gyhoeddus ei chareg sylfaen hi, 

Actau ü. 38. Oymmerodd St. Pedr ar y dydd hwn 

agoriadau teyrnas nefoedd yn ei law, ac agorodd ei 

drws i dderbyn tair mü o aelodau newyddion i mewn 

iddi," Act. ü. 41. 



Y WASG. 
Y Geninen. 



Mae y Geninen am EbriU yn cynnwys nifer o ysgrifau 
rhagorol ar destynau dyddorol ac amserol, a cheidw 
i fyny ei nodwedd genedlaethol yn gyflawn. Gwelir 
ynddo ddrych o'r genedl yn ei nerth a'i gwendid, 
ei daioni a'i diffygion. Yr ysgrif gyntaf ydyw 
eiddo y Parch. J. A. Morris ar " Hanes Addysg 
yng Nghymru." Y bedwaredd ar yr un testyn. Y 
maô y gyfres ar y testyn yn dda, a thelir teyrnged i 
Ysgol Ystrad Meirig yn hon. 

Yr ydym wedi canfod yn yr ysgrif hon ac amry w 



Digitized by 



Google 



TB UAUh 



rsgrifau blaenorol ysgrifenwyr da a gwybodus, yn 
lefhyddio y gair "mynedol" yn gyfystyr â gor- 
phenol. Dywed y Parcb. J. A. Morris yn yr yegrif 
çer ein bron am Ysgol Ystrad Meirig: "Gan nad 
í>eth a wneir o boni yn y dyfodol, mae wedi gwasan- 
lethu Oymru yn y mynedol yn gyffredinol, a'r Eglwys 
3efydledig yn neillduol, ,, &c. Swnia y gair "myn- 
&dol " yma yn cbwitbig ar ein clust ogleddol, gan 
rîn bod wedi hen gynnefino â'r gair gorphenol am yr 
Eunser a aetb beibio, a gwelsom ddefnyddio y gair 
mynedol am yr amser sydd yn cyflym fyned beibio. 
Pwy o'r beirdd a ddywedodd, " Y mynydau mynedol" 
fel ymadrodd cyfystyr â paseing moments ? Ac ai nid 
oedd yn ei le? Llinell ar ein cof yw, a tbybiwn 
mai Tudno a*i defhyddiodd. Nid ydym ond taflu 
awgrymiadau gan ritb dybio mai arferiad lleol sydd 
yn gyfrifol am roddi yr ystyr o "gorphenol" i 
"mynedol." 

" Llynoedd 0^™," gan y Parch. J. E. Davies, 
M.A., ydyw yr ysgrif nesaf. Y mae ei chwedl am 
Lyn y Gadair yn swnio i ni fel clytwaith. Yr 
oeddym yn dra chynnefin hanner can mlynedd yn ol 
â rhan o'r chwedl, ond gan ein bod er ys cynnifer o 
flynyddoedd wedi gadael troed y Wyddfa, gall mai 
yr argrafliad yn y Geninen sydd nesaf i*r adroddiad 
Ueoí o'r chwedl. Ysgrif dda iawn ydyw "Ffug- 
wladgarwch, ,, gan y Parch. E. Anwyl, B.A. Gwerin 
gwlad ydyw y dosbartb mwyaf gwladgarol bob 
amser ac ym mbob Ue. Yng Ngbymru, fel yn yr 
Iwerddon a Lloegr, yn awr y mae y werin wedi 
dyfod i'r wyneb, a pharant glywed eu Uâis, yn 
enwedig eu pleidlais; ac y mae swyddgarwyr pob 
plaid yn ymdrechu swnio eu *Ä#-olaeth, ond sibol- 
aeth yw yng ngeneu y ffug-wladgarwyr o bob tu. 
Y mae gwenieithwyr y gwr mawr gynt yn gwen- 
ieithio i'r Uuaws yn awr; ond daw y werin wlad- 
garol i adnabod y ffug-wladgarwch yn araf. 

Dyddorol iawn fyddai darUen " Breuddwyd Pab- 
ydd wrth ei ewyUys," gan y Tad Morgan ; a " De- 
chreuad a Ghynnydd yr Enwad Annibynol yng 
Nghymru," gan y Parch. D. Griûith. Yma gweUr 
dau eithafion nad ydynt yn cyfarfod eu güydd mewn 
dim, ond taflu ambeU ergyd ar yr Eglwys Sefydledig 
rhyngddynt. Fe wel y Ueiaf ei gyfleusderau hanes- 
iol mai nid yn NolgeUau y ganwyd Phariseaeth 
gynt, ac mai nid yn Ninbych y rhestrwyd byddin- 
oedd Philistiaeth gyda'r gwaewffyn hirìon gyntaf. 
Ond nid ar y Tad Morgan a'r Parch. D. Griffith y 
mae y bai eu bod yn adrodd rhai pethau celyd am 
erlidigaeth o'r ddau du. Adrodd hanes y maent, a 
byny mewn ysbryd rhagorol, a'r wers a ddylem oU 
ddysgu yw, i " gydoddef â'n güydd mewn cariad," 



gan gofio mai y blaidd fydd yn erlid y defaid bob 
amser. 

Ym mysg y farddoniaetb y mae pryddest swynol 
gan Tudno ar Eglwys Iiangurig. Çynnwysa y 
rhifyn oU gyfansoddiadau gan wyth ar bugain o 
wabanol awdwyr, a cheidw y Geninen ei safle fel y 
chwarterolyn neu gyfhodolyn goreu yng Nghymru. 



OELL DIRWE8T. 

PA HAM YB WYT Ytf IAWYBYMWBTHODWB ? 

Am fy mod yn gweled y dinystr ofnadwy a wneir ar 
gysuron teuluaidd, iechyd corfforol, a moesoldeb a 
chrefydd Orist. Yr wyf yn offeiriad yn gweinidog- 
aethu yn un o drefydd mwyaf Uwyddiannus gogledd 
Lloegr, Ue yn y cyffredin y mae y cyflogau yn dda. 
Oefais fy magu mewn teulu nodedig am eu cymmedr- 
oldeb ym mbob petb, mewn bwydydd, diodydd, 
gwisgoedd, ac ymddangosiad. Ym mhob peth, cym- 
medroldeb oedd arwyddair teulu fy nhad gartref. 
Anaml y profai na gwin, na gwirod, ac ni chyôyrddai 
â na snisin na thybaco ; ac ni chefais i erioed weled 
drygedd meddwdod gartref. Aethym drwy ysgol a 
cboleg beb weled Uawer o ddrygedd meddwdod, ond 
nid heb weled peth o*i ffoUneb. Fel ffoUneb a 
gwastraff yr oeddwn bob amser wedi edrych ar 
feddwdod. Daethym yn gurad ddeng mlynedd ar 
hugain yn ol i'r dref hon, Ue yr wyf yn awr yn ficer, 
ac yma dechreuais weled drwg meddwdod, a dechreu- 
ais ofidio o'i herwydd, a chynUunio moddion i'w 
wrthwynebu, ond ni theimlwn un math o angen 
Uwyrymwrthod fy hun, am nad yw y ddiod yn un 
demtasiwn i mi. Un diwrnod, ar ol bod yn y plwyf 
tua hanner blwyddyn, daeth geneth o forwyn mewn 
dychryn i alw arnaf i dŷ gwr ieuanc ger Uaw. 
Düynais bi ar unwaitb, ac erbyn croesi y rbiniog 
gwelwn y cymmydog yn gorwedd ar y Uawr â'i 
waed yn ffrydio o archoU ddychrynUyd yn ei fynwes. 
Yr oedd mewn gwaUgofrwydd dan effeithiau y ddiod 
feddwol, wedi try wanu ei hun â cbyUeU hyd ei galon. 
O'i amgylch safai ei wraig a thri o blant bychain, a 
gwaed priod a tbad yn daeneUedig ar eu gwisgoedd. 
Ym mhen tridiau aethym i ymweled â'r weddw 
ieuanc draUodus a'i thri phlentyn. PenUniais gyda 
hi mewn gweddi wrth arch ei phriod, ac yn swn ei 
hocheneidiau calon-ddrylliogdystaw, addunedaistrwy 
ras Duw nad yfwn lymaid o ddiod a aUai fod mor 
niweidiol i reswm a syniad moesol dyn. Oedwais fy 
mhenderfyniad hyd heddy w, ac ni bu yn un caeth- 



Digitized by 



Google 



156 



TE HAUL. 



iwed araaf. Ond gofìdus genyf ddweyd, mai nid 
dyma yr unig enghraifft o ddrygau meddwdod a 
welais yn y ddinas hon. T. J. M. 

0YMDEITHA8 DDIBWESTOL YB EGLWY8. 

Y mae gan y gymdeithas hon ei rhestr lyfrau a 
thocynau ymrwymiadol yn Seisoneg, ond ni welais 
hwy yn Gymraeg. Dyma rwydd-gyfieithad o'r tocyn. 
Ar ei wyneb y mae yr ymrwymiad. 

>» " Gwyliwch a gweddîwch nad elooh i brofedigaeth." 

I 

* CTMDEITHAS DDIBWESTOL YB BGLWY8. 

R s Cangen 

î ? Yp wyf yn ei hystyried yn ddyledswydd arnaf 

Sg fel Cristion wneuthnr yr oll a allaf tnag at 

^ 1 ddilën meddwdod, ac fel aelod o'r gymdeithas 

•g « hon, mi a ymdrechaf yn enw a thrwy gymhorth 

h 1 yr Arglwydd Iesu Grist, drwy esampl a llafur, JJj 

í hyrwyddo yr amcan daionus. §■ 

^ Ardyatiadry llawy dydd o 189 v! 

f Bnw 

Ar ge£n y tocyn mae y weddi ganlynol : — 

OYHDEITHAS DDIBWESTOL YB EOLWYS. 

Oweddi. 

"Hebof fl ni allwoh chwi wneuthur dim."— 8t. Ioaw xv 6. 

Arglwydd Dduw ein Tad nefol, dyro i mi dy Ysbryd Glân, 
fel yr amddiffyner fi drwy dy rasol a pharotaf gymhorth, ac 
y gallwyf gyflawnu ammodau fy Medydd drwy gadw fy 
nghorff mewn cymmedroldeb, sobrwydd, a diweirdeb ; ac fel 
y gallwyf barhäns gynnyddu ym mhob gair a gweithred ddai 
nes cyrhaedd o honof dy nefol deyrnas, drwy haeddiant ein 
Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Grist. Amen. 

MWY DEDWYDD YW BHODDI WA DEBBYN. 

Ebai bachgen penfelyn pengrych wrth ei dad, 
11 Sut y mae hi yn fwy dedwydd rhoddi na derbyn?" 
Atebai y tad, " A wyt di yn gweled y tramp yna yn 
dyfod at y drws ? " Troes y bychan ei lygaid at y 
ffenestr a gwelai gardotyn yn nesu at y drws. " Dos 
â'r geiniog yna iddo i'r drws," ychwanegai y tad. 
Bhedodd y bachgen â'r geiniog i'r cardotyn yn 
llawen, a dychwelodd yn ei ol yn siriol dros ben, gan 
ddweyd, "Mi 'roedd y tramp yn falch o'r geiniog." 
" Wel," ebai ei dad, "pa un yn awr yw y mwyaf 
dedwydd, ai derbyn ai rhoddi ? A fuaset ti, John, 
yn dewis newid Ue gyda'r tramp — y tramp i ddyfod 
yma i fyw, a thithau i fyned i figio am geiniog o 
ddrws i ddrws ? " " Nid ai byth i drampio a begio" 
meddai y bychan, "y mae yn well genyf fi roddi 



pres yn y drws." "Os myni di roddi pres yn y 
drws, Jbhn," ebai ei dad, " rhaid i ti fod yn fachgen 
da, diwyd, gweithgar. Bhaid i ti fod yn ufudd 
gartref, dysgu yn yr ysgol, a gweithio wedi myned 
°' r ysgol. Yr oedd y tramp a welaist ti yn y drws 
yn brentis o siopwr pan oeddwn innau yn brentis 
yn saer, a byddai ganddo arian yn ei boced pan 
oeddwn i heb y nesaf peth i ddim. Ond aeth efe i 
wisgo yn uwch na'i foddion ; aeth i loddesta yn y 
tafarnau ; aeth yn araf yn anonest, a chollodd ei le. 
Aeth o ddrwg i waeth nes myned i'r Jail fwy nag un- 
waith, ac y mae er ys blynyddoedd beUach yn trampio 
y wlad, yn cysgu allan, ac mewn beudai a chorau, 
ac wedi hanner dyrysu yn ei synwyrau. Cofìa, John, 
am y tramp, a chei weled mai gweU yw rhoddi na 
derbyn. Ond cyn y gelli roddi, rhaid i ti weithio a 
chynnUo." 

MANYUON. 

Dywedodd gweithiwr un boreu wrth ei wraig am 
freuddwyd hynod a welodd yn y nos. Breuddwyd- 
iodd iddo weled pedair Uygoden fawr yn dyfod ato 
fel y canlyn : — yn flaenaf, hen lygoden dew fawr ; 
yna dwy araU, deneu eiddU; ac yn olaf Uygoden 
ddaU. Blinwyd calon y gwr yn dost, o herwydd 
teimlir yn y wlad hòno (sef yr Alban) ofergoeledd 
mawr yng nghylch breuddwydion. Tstyrir breudd- 
wyd am lygod yn arwyddocaol o ryw ddamwain 
niweidiol ; feUy gofynai i'w wraig ddeongü y breudd- 
wyd. Nis gaUai hithau wneuthur dim ag ef, ond 
daeth y mab bychan ym mlaen ag esboniad cymhwys. 
" Fy nhad," meddai, " gwrandëwch : y Uygoden 
dew yna ydyw y dyn sy'n cadw y dafarn, y ddwy 
lygod® n deneu ydyw mam a finnau, a'r Uygoden 
ddaU ydych chwi, fy nhad — a g^wyddoch hyny gystal 
a finnau." Aeth y ddammeg fel saeth i galon y 
meddwyn. — Allan o'r " Sunday Worfa." 



DB. JOHNSON A'R DDIOD FEDDWOL. 

Creadur sarig a chwta ei ymadrodd ydoedd yr 
enwog lenor Seisoneg Samuel Johnson, ond yn 
wastad i'r pwnc fyddai pob gair ganddo. Yr oedd 
unwaith mewn Uetty croesawus, Ue y ceisiai bonedd- 
iges y tŷ yn daer arno gymmeryd gwydriad o win. 
"Nis gaUaf, madam," meddai; "gyda myfi cym- 
medroldeb yn y ddiod gadarn sydd ormodedd." 
" Dim ond un glasaid," meddai hithau, gan bwyso 
yn daer : " gaUwch yn sicr gario ymaith un glasaid" 
"Nis gaüaf," ebai y doctor, "o herwydd fe aethai 
un glasaid ymaith â mi" 

W. M. B. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



167 



NEWTDDION. 

OON FFISM A 8IWN NBU FEDYDD B800B YNG NGHOBWEN. 

Cynnaliodd esgob Llanelwy wasanaeth confiìnnas- 
iwn yng Nghorwen ar ddydd Llun, y chweched o 
Ebrül, lle y derbyniwyd 75 drwy yr ordinhâd hon i 
freintiau cyfranogi o Gymmun corff a gwaed Crist. 
Pan yn gwrandaw anerchiad pwrpasol yr esgob i'r 
l>obl, teimlem fod ynddo swn amddiffyniad i'r ordinhâd 
lion. Fa ham y rhaid wrth si o amddiffyniad i ordin- 
liâd sydd gan hened a Christionogaeth, ac eglurhâd 
ar ddefod mor hen a dyddiau yr apostolion ? Ehaid 
fod achos i'r amddifiyniad a rheswm dros yr eglurhâd 
a'r profion Tsgrythyrol. Tr achos o'r ddau ydyw 
esgeulusdra amser a fu, a chamddarluniadau y pre- 
sennol. Esgeuluswyd yn yr amser a fu wasgu at 
ystyriaeth yr Eglwys yn gyffredinol, a rhieni a 
thadau a mamau Bedydd yn neillduol, y cynghor 
pwysig a roddir yn niwedd Gwasanaeth Bedydd 
Çyhoedd Plant Bychain. Oadawodd y rhifedi mwyaf 
o lawer o hen offeiriaid boneddigaidd ac elusengar 
pymru addysg grefyddol y plant yn llwyr yn Uaw 
eu rhieni ac ambell athraw ysgol. Ax adeg con- 
ffirmasiwn cesglid ieuenctyd Uawer plwyf i'r ordin- 
hâd sanctaidd fel defaid o'r mynydd, heb un addysg, 
cynghor, a dysgyblaeth, a phrawf blaenorol. Daeth 
yr ordinhâd ddwyfol yn arddangosiad aUanol gwag, 
heb ynddo dim dyddordeb peUach na s&remoni y 
dydd, a dyna y gwir achos i'r ordinhâd syrthio i 
ddiystyrwch. Gan fod yr ordinhâd hon wedi peidio 
â bod yn gyfrwng a phrawf dysgyblaethol i dderbyn 
aelodau cymhwys at fwrdd y Oymmun Bendigaid, 
trefhodd y Methodistiaid Wesleyaidd a Chalfinaidd 
gyfarfodydd addysgu (class meetings) a chymdeithasau 
(sociêtits) i gyflawnu y gwaith o barotoi a derbyn i'r 
Cymmun Bendigaid. Tm mysg yr enwadau Tm- 
neiUduol, gan hyny, cymmerir pleidlais yr aelodau 
Ueygol mewn cymdeithasfa neiUduol (jmai) yn Ue 
barn y gweinidog a threfn oonfiìrmasiwn i dderbyn i 
mewn at fwrdd y Cymmun Bendigaid. Fel y dy- 
wedodd un ysgrifenydd diweddar, gyda mwy o 
nraethineb ef aUai na pharch, derbynir i gyflawn 
gymmundeb gan yr TmneiUduwyr drwy gyfodiad 
dwylaw y gynnuUeidfa yn Ue arddodiad dwylaw yr 
esgob. Trefh ddynol ddiweddar ydyw cynUun y 
(t seiat," ond trefn apostoUon Orist ydyw confürmas- 
iwn. Eto, naturiol iawn ydyw i'r bobl sydd wedi 
mabwysiadu trefn newydd ddynol, siarad yn erbyn a 
drwgUwio yr hen drefn Tsgrythyrol. 

Ond yr ydys yn gobeithio na bydd eisieu amddi- 
flyn trefn confiirmasiwn yn hir. Bydd gwaith pob 



offeiriad yn eu gwahanol blwyfydd, wrth barotoi y 
bobl ieuainc, a'u bywyd a'u buchedd hwythau, ar ol 
derbyn yr ordinhâd, yn foddion effeithiol 

" I gau geneu goganwyr." 

Fe dybiem fod golwg addawol iawn ar y 75 a 
dderbyniasant eu Bedydd esgob yng Nghorwen. 
Edrychai yr oU yn ddifrifol ; canent yn rhagorol ac 
ymunent oU yn ddefosiynol yn y gwasanaeth sanct- 
aidd ; a diau y gweUr yr oU o honynt wrth fwrdd y 
Oymmun ar y cyfleusdra cyntaf . 

GWBINYDDIAD OONFFI&HASIWN YN BGLWY8 8T. 

annb's, bangob. 

Gweinyddwyd confiirmasiwn ar 36 o bobl gan 
esgob Bangor yn Eglwys St. Anne's yn ddiweddar, 
a chyfranogodd 192 o'r Oymmun Bendigaid ar ol i'r 
ordinhâd o Fedydd esgob fyned drosodd. Oredwn 
mai doeth iawn, Ue y geUir yn gyflëus, ydyw yr hen 
drefh o uno gwasanaeth y Oymmun Sanotaidd â'r 
connirmasiwn, fel y caffo y rhai a dderbyniasant yr 
" arddodiad dwylaw " gael hefyd y cyfleusdra o dder- 
byn eu " Oymmun cyntaf " o law yr esgob. T mae 
mawr angen arnom am feithriniad mwy o ddefosiwn 
calon a duwiolfrydedd meddwl. Tn yr Eglwys yn 
unig y gaU defosiwn gwylaidd, enciliedig, gael 
noddfa yn awr. T mae wyneb-galedwch a digywil- 
ydd-dra haerUug yn mynu y blaen ym mhob man 
araU bron. 

DYBOHAFIADAU BGLWY8IG YN E8G0BABTH LLANBLWY. 

Dyrchafwyd y Parch. Thomas Jones, ficer Ehos- 
Uanerchrugog, i reithoriaeth Llanbedr, Dyffryn 
Clwyd; y Farch. T. Prichard, ficer Llanclidan, i 
ficeriaeth BhosUanerchrugog ; y Parch. John Morris, 
curad Oymraeg OroesoswaUt, i ficeriaeth Llanclidan ; 
a'r Parch. H. W. Fletcher, ficer OroesoswaUt, i ficer- 
iaeth Gwrecsam. 

YN BSGOBABTH BANGOB. 

Dyrchafwyd y bardd-offeiriad adnabyddus, y 
Parch. W. Lewis (Gwüym Berw), curad Llandudno, 
i reithoriaeth Llanfìhangel y Pennant, Meirionydd ; 
y Parch. J. Davies, ficer Eglwys Dewi Sant, Ffes- 
tiniog, i reithoriaeth Llaniestyn yn Lleyn ; y Parch. 
T. Eichards, M.A., ficer Tŷ Ddewi, i ficeriaeth Eg- 
lwys Dewi Sant, Ffestiniog; y Parch. M. Lloyd, 
rheithor LlaneUtyd, Meirionydd, i reithoriaeth Llan- 
elian, Mon ; y Parch. J. WiUiams, curad Oonwy, i 
LaneUtyd; y Parch. R. WiUiams, Dolyddelen, i 



Digitized by 



Google 



168 



YH HAUL. 



Jvâ ficeriaeth Uanidloes; a'r Parch. Samuel Jbnes, ourad 

T3t. Ännè's, Bangor, i reithQriaet"E Darowen.^^ 

Yn ein rhifyn diwëddaf hysbysasom ar seiliau 
adroddiad personol fod y Parch. Samuel Jones wedi 
ei ddyrchafu i Lanfihangel y Pennant, yng nghesail 
anghysbell Oadair Idris, ond deallwn erbyn hyn 
nad oedd yn dewis dringo tnor uchel. Bu yn rhaid 
cael bardd i olynu y bardd Gwynedd yno, ac yn 
Gwüym Berw caiff y plwyf anghysbell fardd coeth, 
offeiriad gofalus, pregethwr da, a Christion bob 
modfedd o hono. Dywedai Hiraethog fod ei awdl 
ar Ragluniaeth " yn darllen fel yfed Uefrith." 

CANON MTOEDOL NEWYDD BANOOB. 

Da genym weled fod yr offeiriad gweithgar a 
llwyddiannus, a'r Uenor gwych, a'r gweithi wr Uafurus 
gyda phob cymdeithas genadol ac achos da, nid yn 
unig yn esgobaeth Bangor, ond ym mhob cyfeiriad — 
y Parch. D. W. Thomas, M.A., rheithor St. Anne's 
(Gwallter ab Geraint), wedi ei benodi yn ganon 
mygedol o Eglwys Bangor. Yr ydym yn ei gofio 
yn un o'r dynion mwyaf heinif yn yr esgobaeth, 
ond y mae wedi llafurio nes gwanychu bron yn 
gynamserol, gan ein hadgofìo yn barhäus o'r di- 
weddar Ganon Williams, o Lanelli. 

AFIECHYD Y PAROH. B, A. WILLLAM8 (BEBW). 

Bydd yn ddrwg gan ein Uuaws darìlenwyr yn Ne 
a Gogledd ddeaU mai dal yn wael ei iechyd y mae y 
Uenor coeth a'r bardd enwog Berw. Oydymdeimhr 
ag ef a'i briod ieuanc ym mysg pob dosbarth o'n 
cydwladwyr, ac anfonir aml weddi i'r nef am adfer- 
iad buan iddo. 

Y OYNOHRAIR OENEDLAETHOL CYMBBIG YN YB 
AMWYTHIO. 

Gan ein bod yn copì'o aUan o newyddiadur Seis- 
onig dan y penawd " Welsh National Society" nid 
ydym yn sicr fod ein cyfìeithad yn gy wir ; ac os 
nad yw, maddeued aelodau gwladgarol (?) y gym- 
deithas i ni. dan y penawd, "Y Cynghrair 
Oenedlaethol Cymreig," dysgwyliem weled hanes 
"pwyUgor gweithredol" o Gymry yn cynnrychioH 
Oymru, fel y gwelir ar bwyUgor eisteddfod genedl- 
aethol, ac yng nghyfres ysgrifenwyr y Ominen ; ond 
druan o Gymru fechan, pwy oedd yn y gadair yn 
Uywydd? neb amgen na'r Sais estronol Mr. Stuart 
Rendel, A.S., yr hwn yn rhinwedd ei bwrs hir a 
lenwir wrth wneuthur arfau rhyfel, ac a bryna iddo 
ei hun eisteddle fel cynnyrchiolydd swydd amaeth- 
yddol a heddychol Maldwyn. Amgylchynid ef ar y 



pwyUgor gan garn Seison yn cael eu britho â niftr 
o bregethwyr y gwahanol enwadau, ac ymcLrinwyd i 
phob pwnc yn Seisoneg. Dyma ben a chalon y 
gymdeithas genedlaethol Gymreig! Druan o Gymra 
fechan, yn cael ei marchogaeth gan estroniaid y 
pyrsau hirion, a*u düynwyr newynog am gyhoeddns- 
rwydd ac elw bydol. 

Y gwaith oedd gan y pwyUgor anachaidd hwn 
mewn Uaw ydoedd " trefnu at ddechreu ar gadgyrch- 
iad (oampaign) uniongyrchol drwy Gymru a Uoegr 
yn ffafr DadgyssyUtiad a Dadwaddoliad yr Eglwyi 
yng Nghymru." Penderfynwyd " fod caagüad pen- 
odol yn cael ei wneyd ar unwaith i aUaogi darfíth- 
wyr medrus i fyned drwy Gymru a LloegT i ddadl» 
dros yr achos, a bod yr arian i gael eu hymddiried i 
law pwyUgor y cadgyrchiad " (campadgn eommiUêe). 
Gwelwn fel hyn mai gwaith arbenig y gymdeithaa 
genedlaethol Gymreig (?) ydyw dinystrio yr Eglwye 
yng Nghymru, a hyny o dan arweiniad carn-8etsaB 
ac aiUt-Wyddelod. 

Mae y pwyUgor dadgyssyUtol, hwn o dan y ffug a 
gau enw o Gymdeithas Genedlaethol Gymreig, yn 
gwneyd yr un peth yn grefyddol yn yr oee hon, ag 
a wnai eu tadau naẁ can mlynedd yn ol mewn ystyr 
wladol. 

Dyma ychydig o hanes 

Bradychwyr eu gwlad 

yn yr hen oesoedd allan o Brtd y Tywy%ogion .- " Osd 
Orist 978, aeth Hywel ab Ieuan waith araU yn erbyn 
ymddinyn Iago ei ewythr, a chydag ef lu mmwr * 
Sâison, ac anrheithiaw Lleyn a Ohlynog Fawr a 
wnaethant, a thori yr Eghoysi yn aruthr," &c. 

" Oed Orist 980 y daeth Hywel ab Ieuaf â tta 
mawr o'r Seison i Frycheiniawg, a hoU gyfbeth 
Einion, ac y diffeithiasant y wlad," &c. 

" Oed Orist 991 y daeth Edwin ab Einion a'i wŷr, 
ac yn gymhorth iddo Adelff, tywyeog o Sais, a 
chydag ef lu mawr, ac anrheithiasant hoU diroedd 
Meredydd, sef Oeredigion, a Dyfed, a Mynyw, a 
Gŵyr Isaf, a Ohydweli. ,, 

" Oed Orist 996 y daeth y Daniaid i Ddyfed o 
gynghor a chymhorth i Iestyn fab Gwrgant, ac 
Aeddan ab Blegywryd, ac a losgasant Fynyw (Tŷ 
Ddewi), ao a laddasant Forgeneu Esgob Dewi." 

Oni eUir ychwanegu yn hoUol gywir o dan yr 
amgylohiadau presennol ? 

"OedOrist 1891 casglodd blaenoriaid y pedwar 
enwad fyddin gref o Seison a Gwyddelod dan ar- 
weiniad y cadfridog Seisoneg Mr. Stuart fiendel 
gwneuthurwr arfau rhyfel, i ymosod ar a dinystrio 
yr hoU Eghoysydd yng Nghymru." 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



159 



MB. GLAD8T0KE A (JH Y MDEITHA8 BHYDDHAD OBEFYDD. 

Brwydr yr egwyddorion. 

Oymmerodd gohebiaeth ddyddorol le rhwng gol- 
ygydd y newyddìadur Anghydffurfiol y Baptùt a 
Mr. Gladstooe ar egwyddorion ei araeth ar Ddad- 
gyssylltiad yr Eglwys yng Nghymru. Swm a sylw- 
edd araeth Mr. Gladstone yw: T mae yr Eglwys 
yng Nghymru yn dda, yn sefydliad unol ag ewyllys 
Duw ; yn hen grefydd y genedl, ac yn fendith i'r 
oes ; ond y mae yr Anghydffurfwyr yn anfoddlawn 
iddi gael mwynhau ei gwaddoliadau, ao y mae yn y 
Ueiajrif o'r holl drigolion. Egwyddor Mr. G-lad- 
stone ydyw llais y mwyafrif ; neu yr hen waedd, 
" Vox populi, vox Dei." 

" Neu, UaÎ8 y dorf yw Uais dnw," 
Boed nniawn neu boed annnw. 

Ond dychryna golygydd y Baptist wrth feddwl am 
gymhwyso yr egwyddor hon at ddadgyssylltu a 
dadwaddoli yr Eglwys. Ysgrifena ac ymresyma 
fel hyn : " Os dadsefydlir yr Eglwys yng Nghymru 
am fod ei haelodau yn y lleiafrif, onid ellir sefydlu 
Anghydâurfiaeth yno ar yr un egwyddor?" Bid 
siwr y gellir, a bu golygydd y Baptiêt yn hir heb 
agor ei lygaid i egwyddorim ei blaid ei hun, ond eto 
ni raid i'n cyfoesolydd ofni y gwneir. Dychryna y 
golygydd, pa fodd bynag, wrth feddwl y gellir 
ysbeilio Eglwys o'i meddiannau tymmorol oddi ar un 
egwyddor ond "nef anedig egwyddor cydraddoldeb 
crefyddol." Cerydda Mr. Gladstone yn llym, a dywed 
wrtho yn eglur nad ydyw ddim yn gymhwys arwein- 
ydd i Anghydffurfìaeth yn eu hymdrech at ddadgys- 
sylltiad. Mewn rhifynau dilynol o'r un newydd- 
iadur ceir gohebiaeth ar y testyn oddi wrth amryw 
weinidogion Ymneillduol, ac oddi wrth Mr. Carvell 
Williams, ysgrifenydd Cymdeithas Bhyddhâd Cref- 
ydd. Mae bron yr oll yn cymmeradwyo gwneuthur 
y defhydd goreu a ellir o Mr. Gladstone i Ddadgys- 
sylltu yr Eglwys am ei fod yn erfyn effeithiol. 

Y mae yn amlwg ddigon nad ydyw golygydd y 
Baptist, a channoedd ereill, ddim yn deall egwyddor. 
ion gwleidÿddiaeth ddiweddar fel ei gweithir allan 
gan Mr. Gladstone. Llais moel y mwyafrif yw. 
Nid oes yn yr egwyddor un syniad o foesoldeb nao 
anfoesoldeb ; cyfiawnder nac anghyfìawnder ; cyf- 
raith Duw nac arferiad gwlad. Yr egwyddor mwy yw 
mwyafrif o «n. Y mae tri yn fwy na dau, pump yn 
fwy na phedwar, a 50,000 yn fẃy na 48,000 pleid- 
lais ; ac ar y seiliau hyn yn unig y mae hawl gan y 
mwyafrif i wneyd fel y gwelont yn dda â'r Ueiafrif. 
Y mae Cardinal Manning yn deall hyn yn gyfìawn, 



ac amoana ei chymhwyso i gael y Babaeth i awdur- 
dod uwchafol ar bob buddiannau Eglwysig a gwladol 
yn yr Iwerddon. 

Arfau moelion a noethion, fel llif a bwyell yn 
llaw y saer, ydyw cynnrychiolwyr seneddol yr oes 
hon gan mwyaf . Ar y pleidleisiwr y teflir y cyfrifol- 
deb moesol ; ac ar ei lais ef yn unig y gwrandewir. 
Gwaedd y pleidleiswyr a ddiorseddodd Mr. Parnell, 
pan oedd ei gydgynnrychiolwyr yn cwbl gau eu 
llygaid i'w aflendid moesol a phersonol. Perygl yr 
oes ydy w camgymmeryd llais yr yehydig bobl eithafol 
am lais y mwyafrif. Mewn amser o gyffro y mae 
dyrnaid o bobl eithafol yn mynu mwy o ddylanwad 
na thorf o bobl gymmedrol. 

PABNELLLADD A GWBTH-BABNELLIAID. 

Pan ddygwyd swyddog Ffrengig— oedd wedi gadael 
y milwyr teyrngarol a dilyn Napoleon Buonaparte 
ar ei ddyfodiad o Elba, ac wedi troi yn ol at achos 
y brenin Louis XVII. — at Bloucher, ar ol brwydr 
Waterloo, edrychai yr hen wron Prussiaidd yn Úed 
guchiog arno. Gan dybied nad oedd Bloucher wedi 
deall pwy oedd y swyddog, dywedai milwriad o'r 
fyddin Brussaidd, " Oni welwch chwi Col. Mountjoy 
â'r lili freninol yn ei gap?" " Ni waeth beth a fyddo 
yng nghap bradychwr, bradychwr fydd o byth,'' 
oedd ateb sarig yr hen wron. Felly am luaws 
mawr o'r Parnelliaid a gwrth-Barnelliaid, ni waeth 
pa beth a roddant yn eu capiau, brodyr o un gwaed 
a chymmeriad ydynt ; a dangosant y naill y UaU yn 
bresennol yn eu lliwiau eu hunain, gan brofì gwir- 
ionedd hen ddywediad Seisonig, " When rogues faU 
out, honest tnen get their rights" 

Tra y byddo y Parnelliaid a gwrth-Barnelliaid yn 
ymryson, fe gaiff heddgeidwaid yr Iwerddon gyf- 
iawnder. Un o bethau rhyfedd yr oes ydyw yr am- 
mharch a deifì y Eadical Ymneillduol a Phabyddol 
ar yr heddgeidwaid, a'r brys a ddengys y naill a'r 
llall i geisio eu nodded ar bob awr o gyfiro. 

ADAB UNLLIW A GWAHANIAETH BHYNGDDYNT. 

Aeth Cymru Ymneillduol a'r Iwerddon Babyddol 
yn wenfflam o eiddigedd teilwng o'r amgylchiad, 
am i brawf o dor-priodas godinebus gael ei ddwyn 
yn erbyn ParneU yn Uys yr ysgariaeth yn Ijlundain, 
a rhoddes un o'r 

Pedwar enwad yng Nghymru 

fenthyg eu capel yng Nghwm Rhondda ar Wythnos 
y Dyoddefaint i Syr Charles Dilke i bregethu polities 



Digitized by 



Google 



160 



YB HAT7L. 



ac efe wedi cael ei brofi yn euog o dorî priodas trwy 
odineb â gwraig ei gymmydog. Yr oedd y ddau 
aderyn hyn o'r un ttiu? yn llys yr ysgariaeth, ond y 
mae gwahaniaeth rhwng Farnell o dan draed y 
mob yn yr Iwerddon a Syr Charles Dilke arianog yn 
y pwlpud yng Nghymru. 



MANION. 



Iaith dda ddefhyddiol dros ben yw y Seisoneg. 
Nid oes neb all wadu hyn, na gwadu ei grym a'i 
phrydferthwch ar ol darllen Milton, a Tennyson, 
a Bright, a Spurgeon, ond mae rhyw "guddiad 
cryfder " yn y Gymraeg na cheir yn iaith Shôn Ben 
Tarw. Clywais Liddon yn pregethu yn Sant Paul. 
Clywais Spurgeon yn ei Dabernacl. dywais Dale 
yn City Road: Parker droion yn ei deml. Ond erioed 
nid wyf wedi cly wed pregethwyr Seisoneg yn gwneyd 
grymuswaith fel Hiraethog a Llawdden. — Parch. 
JEynon Davies. 

Pregethu yw gogoniant yr hen wlad. Mae Gwalia 
yn rhagorol mewn cerddoriaeth a barddoniaeth, ond 
nid yw cenedloedd ereill yn gwybod fawr am dani 
yn y pethau hyny ; ond mewn gallu i bregethu yr 
Efengyl, cydnabyddir y Çymro yn gorffoliad o brif 
anhebgorion y swydd a'r gelfyddyd. — Cynonfardd 
yny " Cenadwr." 

Gofynodd un i'r Parch H. W. Beecher a fyddai 
efe byth yn colü cwrs ei bregeth. " Byddaf " oedd 
yr ateb. " Beth fyddwch yn ei wneyd ar amgylch- 
iad felly ? " " Cerdded yn ol a blaen yn y pwlpud, 
a churo, a gwaeddi nerth fy mhen. Boreu dranoeth 
bydd nodiad yn y New Yorh Herald fel hyn : " Tn y 
fan hon daeth y pregethwr yn nodedig o hyawdl." 

Fel yr oedd clerigwr o dalaeth Efrog Newydd yn 
ymweled â dinas Waahington, dygwyddodd iddo 
grwydro un diwrnod tua'r senedd-dý, ac agor y 
drws, ac yr oedd ar fedr myned i mewn, pan y 
gofynodd ceidwad y drws iddo, " A ydych chwi yn 
aelod breiniol?" "Beth yw hyny?" gofynai y 
gweinidog. Yr ateb oedd, "Llywydd talaethol, 
hen aelod seneddol, neu weinidog tramor." Atebai 
mai gweinidog oedd. "Perthynol i ba wlad?" 
gofynai'r ceidwad. " I'r nefoedd, syr!" I hyn 
atebodd y ceidwad yn dra ffraeth, " Nid yw'r Unol 
Daleithiau yn bresennol yn dal un math o drafnid- 
iaeth na chymdeithas â'r gallu tramor y soniwch 
am dano." 

Er mwyn bod yn deilwng o swydd y dyddiau hyn, 
rhaid bod yn annheilwng braidd o bobpeth arall. 



1 



PENODIAD MR. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Cymdeithas Amddi- 
flyniad yr Eglwys wedi penodi Mr. W. E. Helm fel 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. Gellir ysgrifenu 
ato yn Granyille Street, Shrewsbury. 

Bydd yn dda ganddo dderbyn oddi wrth unrhyw 
un a fyddo cystal a'u hanfon iddo : — 

1. Gwybodaeth am waith a chynnydd yr Eglwys. 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr Eglwys. 

3. Pigion allan o newyddiaduron. 

4. Ceisiadau am ddarlithiau, cyhoeddiadau, &c. 

5. Tanyagrifiadau a chyfraniadau tuag at y Gronfa 
Gymreig. 



00 



o 

_ 
o 
S 

w 

H 
•— i 

i-3 

i-9 



NüOü 



o _ :s 



2 _ *» 
•o Ss 

*• . H . 



a 



= .a= 



'S *~ — °* •- 'S 

3 



^* l 



EÛ 



► a 5 - 



O S25_,2.-Ö 






S-81 



IJáM__l___ 



::=._._ 



° ?_« 

Ja _- • * 

► _3 
• *_ °* . 



*R 



H ..;_ 



::»►• 



;_,»g_,taQ 



.^'-'00 
00 



_ 



_3 

2 

\_ a 
:_ £ 

C0 >* 






5§ 



*&- 



_ _ft 



= _M 

-_ _ a 

>,_•_ *G 

J * a5 



•c 

Q 

f 



^ 

O 



oo 



3 

C 



s 



3 



■a 

0Q 



1 



s 2 a 



• Salmau Priodol — Boreu, viii„ xv^ xxi.; Prydnawn, xxtv n 
xlvii., cviii. Crcdo Sant Athanasius. Rhagymadrodd Prìodol 
ynjç Ngwasanaeth y Cymmun hyd y 14eg. 

f Salmau Priodol—Boreu, xlvüi M lxviii.; Prydnawn, civ n 
cxlv. Credo Sant Athanasius. Rhagymadrodd Priodol yng 
Ngwasanaeth y Cymmuo hyd y 23ain. Coleot y Cydgoriau yn 
ddyddiol. 

J Credo Sant Athanasius. Rhagymadrodd Príodol yng 
Ngwasanaeth y Cymmun. 



CARMARTHBN: 

Prìnted and published by W. Spubrell & Sow, at their Prìnting 
Office, situate and being at No. 87, Ring-street, in the Paríah of 
Saint Peter, in the County of the Borough ' of Carmarthen, on 
Thursday, the 30th of Aprü, 1391. 



Digitized by 



Google 



11— vii. 



Y R H A ü L. 

íäü töijfrra ^atrftprìtìtin. 



Iíhifyn 78. MEHEFIN, 1891. Cyf. VII. 



EGLWY8 GADEIRIOL COLOGNE. 



Digitized by 



Google 



162 



YB HAUL. 



EGLWYS GADEIRIOL COLOGNE. 

Y mae Eglwysi Cadeiriol Cred ym mhob gwlad yn 
rhwym o dynu sylw pob dyn meddylgar. Yn hanes 
ei daith o'r Bala i Geneva, dywed 0. M. Edwards, 
Ysw., am dano ei hun pan yn dynesu at Cologne, 
11 Dychymmyga fod pinaclau Eglwys Gadeiriol Co- 
logne yn y golwg dros yr ugain milltir o wastadedd 
sydd rhyngof a hi. Yr oeddwn innau yn dychym- 
mygu llawer wrth nesau ati — dychymmygu gweled 
mam Nero yn gosod ei chareg sylfaen i lawr cyn i 
Gaersalem gael ei dinystrio ; dychymmygu gweled y 
cenedloedd duon yn ei llosgi yn garnedd ; dychym- 
mygu gweled penaethiaid dinasoedd rhyddion y 
Canoloesoedd yn ymgyfarfod ynddi i gydgyhoeddi 
rhyfel yn erbyn breninoedd ; dychymmygu gweled y 
Ffrancod, y Rwssiaid, y Prwssiaid yn tori trwy ei 
gwarchgloddiau, ac yn lliwio ei heolydd â gwaed. 
Echnos, tua'r llwydnos, yr oeddwn yn prysuro tua'r 
Eglwys Gadeiriol. Saif ar foncyn (fryncyn ?) trigain 
troedfedd yn uwch na'r Rhein ; y mae yn bedwar 
cant a hanner o droedfeddi o hyd, agos yn ddau cant 
o led, dros dri chant a hanner o uchder. Waeth i 
mi beidio â son am y creiriau a gedwir yma — pen- 
glogau'r doethion o'r Dwyrain a rhy w deganau felly. 
Ond golygfa nas gellir ei hanghofio ydyw y goedwig 
o golofnau mawreddog sydd yn ymsaethu i fyny y 
tu mewn iddi." 

Ni a welwn yn eglur fod y ddychymmyg hanes- 
yddol ar lawn gwaith gan ein cydwladwr ffraethbert 
a dysgedig, Mr. 0. M. Edwards, pan yn dynesu at 
Eglwys hynafol ardderchog Oologne. Gwelai megys 
hanesiaeth y canrifoedd — holl ganrifoedd Ored — 
wedi ei groniclo mewn du a gwyn o gylch ei muriau. 
Yr ydym ninnau mewn dychymmyg yn gweled heul- 
gylch (halo) o oleuni dwyfol yn tywynu yn goron 
ddysglaer sanctaidd o amgylch ei phinaclau uchel, 
er fod Uawer o lwch daiaroldeb fel brychau i'w canfod 
yn chwareu yn ei belydrau. Dengys yr adeilad 
gogoneddus mai y teimlad defosiynol, addoliadol^ 
ysbrydol ydyw gwreiddyn dyfnaf syniad dyn. Mae 
y teimlad wedi dal yn nerthol drwy yr oesau, gan 
beri i'r hen Eglwys gyfodi yn ol o'i llwch ar ol pob 
dinystr a ddeuai fel tòn amserol drosti. Nid oedd 
na Llu Du na Normaniaid, na dinystr tân na difrod 
arfau rhyfel, a allai ei dilëu. Tybiwn mewn dych- 
ymmyg fod ryw argraff mewn Uythyrenau dwyfol 
uwch ei phen hi a phob chwaer Eglwys iddi : " Din- 
ystriwch y deml hon, ac mewn tridiau yr adgyfodaf 
hi." Y mae nwydau y natur ddynol yn gryfion, 
ond y mae ei defosiwn yn ddyfnach a mwy dyfal- 
barhäus. 



Gan fod y teimlad defosiynol ac addoliadol mor 
ddwfn yn y natur ddynol, mor bwysig yw cael 
goleuni digon pur, a chyfryngau digon sanctaiddi 
dynu allan a meithrin y gynneddf ysbrydol hoii. 
Y mae goleuni bywyd Crist a gwres ei gariad yn 
marw dros bechaduriaid yn cael ei adlewyrchu yn 
dyner a mawreddog hefyd yn yr hen adeiladau ar- 
dderchog hyn, y rhai y treuliwyd allan risiau ea 
pyrth agored gan draed pererinion yr oesoedd. 
Yma yn yr adeilad eang, di ben draw, o dan y nen- 
fwd uchel nas gall y llygad ei fesur, teimla dyn ei 
fychander personol mewn ofnus barch ac ymostyng- 
iad ; önd ar yr un pryd, teimla ei hun yn rhan o'r 
dyrfa fawr nas gall neb ei rhifo, a braidd na ddych- 
ymmyga glywed swn hen saint yr oesoedd yn j 
pellder yn canu ar eu taith o'i flaen. 

Yn ol y dysgrifìad sydd genym ni o'n blaen, y mae 
Eglwys Cologne yn 480 troedfedd o hyd, 282 troed- 
fedd o led, a 154 o uchder, ac ar lun croes, ac y mae 
ei thŵr uchaf oll yn 500 troedfedd. Y mae yn y 
tŵr chwech o glychau, a'r drymaf o honynt yn un 
dynell ar ddeg. 



jDUWINYDDIAETH: NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL SUL AE YB 
| EFENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

j (fl) GWERS XXIX. 

j St. Matt. ix. 36; x. 11. 0. C. 28. Darllensr St. Mm 
I iii. 13—19; vi. 7—Ì3; xiii. 9—13. St. I*c «. 
' 12—16; ix. 1—6; xii. 1—12; xxi. 12—19. 
Cymharer St. Luc x. 1 — 16. St. Ioan xx. 19 — £3. 
j Bysger allan St. Matt. xxviii. 19, 20. 

' 1. Y WEINTDOGAETH APOSTOLAIDD. 

I Rhagbarotoad. 

I Pen. ix. 36 : " Pan welodd efe y tyrfaoedd," ác. 
Gwelodd yr Iesu bobl mewn angen. Dy ma wreidd- 
iol gymhelliad i'r weinidogaeth. Y mae angen a 
thrueni o un tu yn cyff roi ymysgaroedd cariad o'r tn 
arall, St. Ioan iii. 16. 

Adn. 37 : " T cynauaf yn ddiau eydd fawr" Ae. 
Y mae mawredd y gwaith a bychander y llafurwyr 
yn gymhelliad pellach. 

Adn. 38 : "Atólygwch," &c. Y mae Eglwys Ddnw 
i weddîo am lwyddiant y weinidogaeth. Gweddìo 
ar yr Arglwydd am iddo gynhyrfu ysbryd gwŷr 
cymhwys i ymgymmeryd â'r gwaith ; ac y mae i 



Digitized by 



Google 



m HAÜL. 



163 



weddîo am gyfarwyddyd iV dewis (St. Luc vi. 12) ; 
a gweddio dros eu llwyddiant, 1 Thess. v. 25 
(Gweddi ar Ddyddiau y Cydgoriau). 

2. OALWAD YR AP08TOLION A*U DBWI8IAD. 

Adn. 1 : "Ac wedi galw ato" &c. Nid dyma yr 
alwad gyntaf. Cawn hanes amryw o honynt yn St. 
Ioan i. 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45. Yr oedd y rhai 
byn gyda'r Ie8U o'r dechreu, sef Andreas, Pedr, 
Joan, Nathanael, a Phylip. 

Adn. 2 : " Rhoddes iddynt awdurdod," &c. (E£ovo-iav). 
Awdurdod a gallu. Yr oedd yr awdurdod a'r gallu 
yn cael ei roddi gan Grist fel y ffynnonell o hono. 
Duw Fab oedd yn ei roddi. 

" Yn erbyn ysbrydion aflan." — Galluoedd trech na 
dyn, ac yn gweithredu arno mewn llawer dull a modd 
oedd y rhai hyn. 

* * Iachäupob clefyd a phob aflechyd" &c. Gwendidau 
oddi mewn yng nghyfansoddiad dyn ydyw y rhai 
hyn. Mae y galluoedd goruwchnaturiol hyn yn 
cysgodi gallu moesol ac ysbrydol gweinidogaeth yr 
Efengyl. Y mae yr Efengyl sanctaidd yn waredig- 
aeth ac iachâd ; y mae yr Argìwydd Iesu yn Geidwad 
ac Iachawdwr; y mae yn gwaredu o feddiant y 
Diafol ac yn cwbl iachäu. 

Adn. 2: "Deuddeg apostol." — Deuddegoedd rhifedi 
Uwythau Israel, mewn efelychiad o'r deuddeg. patri- 
arch, meibion Jacob. 

*' Apostolion." — Anfonedigion, cenadwyr. Der- 
byniant yr enw oddi wrth eu hawdurdod gonadol. 
Awdurdod mewn cylch cyfyng oedd ganddynt yn 
bresennol, adn. 5. Yr oedd y deuddeg yn cael eu 
neillduo a'u parotoi ; yr oeddynt yn ddysgyblion 
dan addysg eu Harglwydd, a chenadwyr neu apost- 
olion i ledaenu gwybodaeth am Grist yng ngwlad 
Judea a Galilea. 

3. ANFONIAD 0YNTAF YR AP08TOLION. 

Adn. 5 : " Ydeuddeg hyn a anfonodd efe" &c. An- 
foniad o ragddarpariaeth a blaen-brofìad oedd hwn. 
Cynnwysai ymarferiad ac ymgynnefìniad â gwaith 
newydd, ac ag ymorphwys ar ofal rhagluniaeth Duw, 
8t. Luc xxii. 35. 

" Nac ewch i ffordd y Cenedloedd" &c. Pa ham y 
cyíyngid y cylch? Am nad oedd y neges eto yn 
gyflawn. Nid oedd teyrnas nefoedd wedi dyfod. 
Neges Ioan Fedyddiwr oedd ganddynt, sef dweyd 
fod teyrnas nefoedd yn nesäu. 

Adn. 6 : " CyfrgolUdig ddefaid tý Israel." — " At yr 
eiddo ei hun," sef ei gydgenedl yn ol y cnawd, y 
daeth Mab Duw yn gyntaf ; atynt hwy yr anfonodd 



■ ei apostolion oll yn gyntaf, St. Ioan i. 1 1 ; St. Matt. 
! xv. 24 ; Act. i. 8 ; Act. xiii. 46. 

Adn. 7 : " Fod teyrnas nefoedd yn nesäu." — Adeain 

; o bregeth St. Ioan Fedyddiwr oedd hyn. Nid oedd 

I yr Arglwydd Iesu wedi gorphen ei waith eto ; ac ni 

I ellid ei bregethu Ef nes ei farw, ei adgyfodi, ac 

osgyn o hono i'r nefoedd. 

Adn. 8 : " lachëwch" &c. Arddangosiad o weith- 
redoedd goruwchnaturiol ydyw y commissiwn hwn. 
Geilw sylw at deyrnasiad Duw yn y cnawd. I dynu 
sylw yr Iuddewon at weiuidogaeth bersonol Crist yr 
elai y dysgyblion, fel ei apostolion Ef, oddi amgylch. 
Crist oedd yma yn gweithio drwyddynt hwy. Y 
mae yma fìaen-brofìad eglur i'r apostolion o allu 
Crist, er yn absennol, i weithredu drwyddynt.hwy, 
neu yn " ei enw ef," St. Luc x. 17. Dyma brawf o 
awdurdod y weinidogaeth yn absennoldeb corfforol 
Crist. 

" Derbyniasoch yn rhad 7 rhoddwch yn rhad." — Yr 
oedd y gallu a ymddiriedwyd i'r apostolion o werth 
masnachol ammhrisiadwy — y gallu o iaohäu, &c. — a 
derbyniasant y gallu hwnw yn ddidraul mewn ystyr 
fasnachol, ac nid oeddynt i wneyd masnach o hono. 
Nid oeddynt i wneyd arddangosiadau am arian o'r 
doniau gwyrthiol, nac i godi tâl am iachäu. Dyma 
ystyr blaenaf y gwaharddiad, ond cynnwysa rybudd 
yn erbyn gwneuthur elw tymmorol o ddoniau ysbrydol, 
Act. viii. 18—21 ; 1 St. Pedr v. 2. Y mae hefyd 
bob dyn ag sydd yn gwir dderbyn gras Duw i'w 
galon yn barod i gyfranu o'r un gras yn rhad i ereill. 
Ffynnon o ddwfr bywiol yn rhodeg allan ydyw gwir 
grefydd. 

Adn. 9: li Na feddwch," &c. Seisonig, í{ Prwide 
not" "Na ddarparwch" aur, arìan, efydd, neu 
u bres. n Nid oedd angen iddynt ddarparu arian i'r 
daith. 

Adn. 10: " Nac ysgrepan." — Cod i gario ymborth 
o le i le oedd yr ysgrepan. " Dwy bais, esgidiau na 
ffon" Nid oedd angen iddynt ragddarparu dim. 
Dywed St. Marc nad ooddynt i fyned â dim iV 
canlyn, " ond llawfFon yn unig " a " sandalau am 
eu traed," St. Marc vi. 8, 9. Sandalau a wisgid 
gan y bobl dlotaf ac ar deithiau byrion. Nid oedd- 
ynt amgen na gwadn dan y troed, wedi ei rwymo â 
gardasau i'w ddal yn ei le. Ergyd dwfn y cyfar- 
wyddyd yw eu dysgu nad oedd raid iddynt betruso 
am ymborth a dillad. 

11 Canys teilwng ?r gweithiwr ei fwyd." — Duw gras 
ydyw Duw rhagluniaeth. Y mae agoriadau y ddwy 
deyrnas yn ei law Ef. Aeth apostolion Crist allan 
heb ddim ond eu cenadwri rasol am eu Harglwydd 
i'w bregethu i'r byd, a gofalodd rhagluniaeth Duw 



Digitized by 



Google 



164 



TR HAUL. 



am danynt. Y mae Efe wedi gofalu am ei Eglwys 
ym mhob oes a thrwy gannoedd o gyfyngderau, ac 
er iddi gael ei hysbeilio yn fynych, ni raid iddi ddi- 
galoni. Y mae yr Eglwys ym mhob oes yn gwaddoli 
ei hun, ac yn lle derbyn gan y galluoedd gwladol yn 
cael ei hysbeilio. 

CWESTIYNATT. 

Pa beth a gynhyrfodd yr Arglwydd Iesu i anfon 
ei apostolion i bregethu? Adroddwch yr adnod, 
11 Felly y carodd Duw y byd," &c. Pa beth oedd 
yr Iesu yn feddwl wrth ddweyd, " Y cynauaf yn 
wir sydd yn fawr " ? Pa beth ydyw dyledswydd yr 
Eglwys mewn perthynas i gyfodi gweinidogion ? 
Eu dewis ? Eu gwaith ? Pa ham y rhoddwyd yr 
enw apostolion i'r dysgyblion a anfonodd Crist i 
bregethu ? Pa allu ac awdurdod a roddwyd iddynt? 
Pa fodd y rhenir yr anhwylderau oeddynt i iachäu ? 
At bwy yr oedd yr apostolion i fyned ? Pa ham y 
gorchymmynwyd iddynt wneuthur yr oll yn rhad, 
neu heb godi tal ? At bwy y gwaharddwyd iddynt 
fyned ? Pa ham ? Pa ham y gwaharddwyd iddynt 
fyned â dim i'w canlyn ? Beth ydyw gwers fawr y 
gwaharddiad hwn a'r addewid ? 

(b) awERS xxix. 

O.C. 28. T Weinidogaeth Apostolaidd. St. Matt. x. 
11—26. 

4. DERBYNIAI) Y WEINIÜOOAETH. 

Adn. 11 : li Ac i ba ddinas bynag neu dref" &c. 

" Ymofynwch" &c. Yr oedd yr apostolion i ym- 
ofyn yn ofalus pwy oedd debyg o wrandaw ar eu 
neges. Yr oeddynt i chwilio am ddrws agored. 
Doeth yn holl genadon yr oesoedd yw gwneuthur 
hyn. 

" Pwy sydd deilwng" &c. Pwy sydd debyg o 
werthfawrogi y ^6^^^^^," Act. xiii. 46. 

Adn. 12 : "A phan ddeloch i dŷ, cyferchwch well 
tẃfo."— Ffurf y cyfarchiad oedd, "Tangnefedd i'r 
tŷ hwn," St. Luc x. 5. Yn " y.drefn i ymwelod â'r 
claf " hyfforddia y Llyfr Gweddi Gyffredin i'r gwein- 
idog gyfarch y teulu yn y geiriau, "Tanguefedd 
fyddo i'r tŷ hwn, ac i bawb sydd yn trigo ynddo ." 
Efengyl y tangnefedd ydyw Efengyl yr Arglwydd 
Iesu. Sylwor ar St. Luc i. 78, 79; ii. 14. St. Ioan 
xiv. 27; xvi. 33; xx. 19—21. Act. x. 36. Ehuf. 
i. 7. Rhaid fod tueddiad ymrafaelgar y creadur o 
ddyn yn gryf, neu buasai Cristionogion bellach wedi 
dysgu byw mewn tangnefedd. 

Adn. 13: " Os bydd y tŷ yn deilwng t " &c. Os 



derbynir y genadwri mewn ysbryd cariad, gan gm 
awu y gwirionedd, byddai y neges yn fendith 
gynnyrchu tangnefedd enaid at Dduw a thangn 
edd teuluaidd. Lle y mae gwir grefydd fe gartn 
tangnefedd. 

: " 0»» bydd deilwng" &c. Fe ddychwela y taq 
[ nefedd i gartrefu yn mynwes y cenad hedd. By 
I ei gydwybod ef yn dawel, ac ni ddylai ddigio ji 
I ngwyneb siomedigaeth. 
I Adn. 14 : " Ysgydwch y llwch" &c. Cawn ham 
! St. Paul yn gwneyd hyn yn Antiochia, Act. xiii. 51 
I Yn dystiolaeth yn erbyn yr Iuddewon erlidigaethn 
[ Adn. 15 : " Esmwythach fydd i Sodom" &c, 
! mae rhagorfreintiau pobl yn ychwanegu eu cyfritt 



deb," St. Luc xii. 47, 48. 



5. GORTHRYMDERAU Y WEINIDOGAETH. 

Darllener St. Marc xiii. 9 — 23; St. Luc xii. 49—51. 

Adn. 16: " Fel defaid" &c. Dyma y cymmeriid 
Oristionogol yn troi allan i ddiwygio'r byd, heb 
erfyn amddiffynol, heb erfyn ymosodol. Gweiniwyd 
cleddyf yr Eglwys dros byth yng ngardd Gethse- 
mane, St. Matt. xxvi. 52. 

" Bleiddiaid" &c. Creadur ysglifgar yn byw w 
larpio y defaid diamddiffyn ydyw y blaidd. Dyma 
ydyw dyn wrth natur — y dyn anianol. Fe gymmer 
fantais'ar bob gwendid. 

" Byddwch gall," &c, " a diniwed," &c. Doeth- 
ineb a didwylledd ydyw nodwedd y Cristion i fod. 

Adn. 17 : " Ymogehcch" &c. Mae y Cristion i 
ymarfer â gochelgarwch rhag rhodeg yn amryfus i 
berygl. 

" Cynghorau" &c. Llys uchaf y gy fraith oedd 
hwn. Bu yr Arglwydd Iesu ei hun ger ei fron (St 
Matt. xxvi. 57), a gwysiwyd yr apostolion o'i flaeo 
amryw weithiau, Act. v. 39, 40. 

" Synagogau" &c. Tai addoliad. At erlidigaeth 
o waith yr Iuddewon crefyddol y cyfeirir yma. Cref- 
ydd yn erlid a chospi a dodi i farwolaeth ydoedd 
Iuddewaeth. Yr oedd gan yr Iuddewon yn ol en 
cyfraith esgus dros erlid a chospi â marwolaeth 
(Deut. xiii. 6, 9, 10), ond nid oes gan Eglwys Crist 
rith o esgus dros erlid. 

Adn. 18 : " Llywiawdwyr a breninoedd." — Llysoedd 
gwladol a feddylir yma. Cawn' hanes St. Paul yn 
cael ei ddwyn ger bron Sergius Paulus, Galio, Ffeiis, 
Ffestus, a Herod Agrippa, Act. xiii. 7 ; xviii. 12 ; 
xxiv. 3 — 27 ; xxvi. 1, 2. 

"Fr tystiolaeth," &c, 2 Tim. iv. 16. Dyma y 
dull y cafodd llywiawdwyr daiar glywed Efengyl 
Crist. Pregethai yr apostolion yng ngoleuni gw* 



Digitized by 



Googlc 



YR HAUL. 



165 



seddfeinciau byd, â'u gwynebau ar gospedigaethau 
llymaf daiar, " er tystiolaeth iddynt hwy," a dyma 
un o'r tystiolaethau cryfaf dros eirwiredd yr apostol- 
ion a dilysrwydd yr efengylau. 

Adn. 19 : " Pan y r ch rhoddant ifyny, na ofelwch" 
&c. Nid yw y geirwir a gonest yn rhagofalu dan 
y fath amgylchiad beth a ddywedant. Neges Orist 
oedd gan yr apostolion, ac addawai Orist fod yn 
nerth a doethineb iddynt. 

Adn. 20: " Ysbryd eich Tad," &e. Y mae Ysbryd 
Lhiw yn trigo ym mhlant Duw, ac ysbryd y Diafol 
ym mhlant y Diafol. 

Adn. 21 : U A brawd a rydd frawd," &c. Dengys 
angerddoldeb y nwydau erlidgar grefyddol sydd 
mewn dyn fod y berthynas ysbrydol yn myned yn 
ddyfnach na'r un dymmorol. Y mae hyn yn gywir 
am bob gau grefydd yn gystal ag am Iuddewaeth a 
Christionogaeth. Mor bwysig, gan hyny, ydyw cael 
crefydd bur, crefydd Crist, a chariad yn Uenwi yr 
enaìd a thori dros yr ymylon ar bob cyffyrddiad, 1 
j Pedr iii. 20—23. 

' Adn. 22 : U A chas a fyddwch gan bawb," &c. Yr 
oedd y dysgyblion cyntaf a'r apostolion i wynebu cas 
cyffredinol. Nid ydy w felly yn bresennol ; ond erys 
i raddau, 2 Tim. iii. 12. 

Adn. 23: u Ni orphenwch ddinasoedd Israel" &c. 
-. Byddai i ddinystr Jerusalem roddi terfyn ar yr erlid- 
igaeth Iuddewig, St. Matt. xxiv. 21 — 30. 

Adn. 24 : " Nid ywW dysgybl," &c, St. Matt. xii. 
; 24. Dylai yr ystyriaeth hon fod yn ddigonol i gau 
' * pob geneu rhag achwyn dan erlidigaeth. Os mynwn 
y goron rhaid dwyn y groes. 

Adn. 25 : " Digon," &c, St. Luc xi. 15. 









eflíj 
i g* ; 



CWE8TTYNAU. 

Pa beth ydyw dyledswydd y cenadwr pan yn 
myued i bregethu i ardal newydd ? Pa gyfarchiad 
oedd yr apostolion i ddweyd wrth fyned i mewn i 
dỳ ? Enwch y lleoedd y defnyddiwyd yr un cyfarch- 
iad, sef u tangnefedd." Pa beth ydyw y cyfarch- 
iad yn nhrefn ymweliad â'r claf ? Os gwrthodid 
gwrandaw y genadwri, pa beth oedd yr apostolion 
i'w wneyd ? Pa farn a fygythid ar y rhai na wran- 
dawent? I ba greaduriaid y cymharai Crist ei 
apostolion ? I fysg pa fath gymmeriadau yr anfonid 
hwy? Adroddwch yr adnod, " Byddwch gall fel 
seirff," &c. Beth yw " cynghorau " ? " Synagog- 
au " ? Pwy oedd yn dwyn o flaen y rhai hyn ? 
Pwy oedd y breninoedd y dygwyd yr apostolion o'u 
blaenau ? I ba beth ? Pwy a gafodd ei gamdrin o 
ûaen yr apostolion ? 



(o) OWER8 XXIX. 

St. Matt. x. 26—:3It. 

6. CYMHELLION I DRABTHU Y GWIRIONEDD. 

Adn. 26: u Nac ofnwch," &c. " Dim cuddiedig." 
Dyma appeliad yr union ei galon a'r pregethwr ym- 
wybodol fod y gwirionedd ganddo at yr atmcr i 
ddyfod, Salm. xxxvii. 5, 6. Pe wneir cyfìawnder â'r 
daionus yn y byd hwn rywbryd. Y mae enwau 
gogoneddus apostolion Crist yn tystio hyn. 

Adn. 27 : u Yr hyn yr ydwyf" &c. Dysgai yr 
Iesu Ìawer o'r neilldu, ac nid oedd yr apostolion yn 
ystod ei fywyd Ef ar y ddaiar ddim yr alluog i'w 
deall. Ar ol ei esgyniad yr oeddynt yn deall y 
cyfan ac i'w bregethu. 

" Y glust" &c, u penau tai." — Yr oedd penau tai 
yr Iuddewon yn wastad, ac esgynid yno i le amlwg ; 
ac felly yr oedd yn fan cyflëus i gyhoeddi pob newydd 
i'r bobl yn yr heoly^d oddi tanodd, St. Marc ii. 4 ; 
Act. x. 9. Y mae yma gudd-awgrymiad olws i holl 
weinidogion Eglwys Orist ymneillduo i'r dirgel i 
astudio, myfyriò, gweddi'o, a dal cymmundeb â Duw, 
ac yna, wedi eu goleuo, dyfod allan i bregethu yn 
gyhoeddus i'w cynnulleidfaoedd. 

Adn. 28: u Nao ofnwch" &c Dyma appeliad at 
wobrwy sicr yr enaid a'r bywyd bery byth. Ni raid 
ofni dyn. Ni all gelyn daiarol ddim ond niweidio y 
corff dros amser ; ni all Diafol ond temtio ; Duw yn 
unig a all gosbi yma ac yn dragywydd. Y gosp 
fwyaf sydd i' w gwir ofni. Cosp ar y gelyn ydyw hòno. 

Adn. 29 : " Oni werthir" &c Dyma appeliad at 
amddinyniad a gofal. Y mae rhagluniaeth Duw 
yn amddiffynfa i chwi. Mae y Tad yn gofalu am y 
pethau lleiaf megys adar y tô, pa faint mwy am ei 
blant? 

Adn. 30 : " Boll wàllt eich pen," &c Y mae gofal 
Duw am ei blant yn Uawer manylach nag ydyw am 
adar y to. GK)fala am y peth Ueiaf a berthyn iddynt, 
St, Luc xxi. 18 ; Act. xxvii. 34. 

Adn. 31: u Nac ofnwch" &c Dyma dri o gy- 
mhellion i chwalu ofnau yr apostolion wrth wynebu 
ar y byd annuwiol drwg fel cenadau dros Grist : 
1 . Byddai iV gweithredoedd gael eu dwyn i oleuni 
yn y byd hwn, a chael eu cyfiawnhau. 2. Ni aUai 
eu herlidwyr wneyd iddynt un niwed gwirioneddol. 
3. Yr oedd gofal rhagluniaeth eu Tad nefol am 
danynt. 

7. AMMODAU CYFIAWNHAD A DIOGBLWCH DYSGYBLION 
CRIST. 

Adn. 32 : u Pwy bynag, gan hyny" &c Rhaid i'r 
; Oristion sefyU yn ddiofh dros ei Arglwydd. Yr oedd 



Digitized by 



Google 



166 



TR HAUL. 



cyffes a phroffes agored o ymlyniad wrth Grist yn ' 
hoUol angenrheidiol. Ehaid gwisgo am danom yr j 
Arglwydd Iesu Grist yn amlwg agored. Y mae 
Crist yn y nef yn arddel fel dysgybl* a brawd bob 
un a'i cyffesa Ef yn Fab Duw ar y ddaiar. 

Adn. 33: " Ä!m gwado" &c. Gwadu mewn geir- 
iau a feddylir yn gyntaf, 2 Tim. iv. 10. Gwadu 
drwy ofn ger bron breninoedd ac yng ngwyneb 
orlidigaethau, 2 Tim. iv. 16. Gwadu yn ymarferol 
drwy guddio ein proffes. Gwadu mewn ymddygiad 
a bywyd tra yn proffesu â'r geneu, St. Matt. vii. 21. 

CRIST Y CYFRYNGWR. 

Dyma y blaen-awgrymiad cyntaf o safle yr Ar- 
glwydd Iesu fel cyfryngwr. Addawai Efe arddel yn 
y nefoedd ger bron y Tad bob un a'i harddelai yntau 
ar y ddaiar ger bron dynion. Mae y Tad yn gudd- 
iedig oddi wrth lygad y corff ar y ddaiar ; ond daeth 
Crist delw y lad i'r ddaiar ; a'r neb a'i gwelodd Ef 
a welodd y Tad (St. Ioan xiv. 9), a'r neb a gara 
Grist a gâr y Tad hefyd. Pan edrychom ni fel hyn 
ar Grist drwy weinidogaeth y Gair Sanctaidd a 
thrwy y sacramentau, ac y carom ac y cyffosom Ef 
yn Fab Duw a'n Harglwydd ni, y mae Iesu Grist 
o'i ochr yntau yn ein harddel a'n cyffesu ninnau yn 
frodyr iddo Ef a phlant i Dduw yn y nefoedd, canys 
yr ydym ni oll yn blant i Dduw trwy ffydd yng 
Nghrist Iesu ; a chynnifer o honom ag a fedyddiwyd 
yng Nghrist a wisgasom Grist, Gal. iii. 26, 27. 

8YLWADAU YMARFEROL. 

Y mae o ddirfawr bwys fod dyn yng ngwlad 
Efongyl yn talu gwarogacth eglur i Grist drwy 
arddel ei hun yn ddysgybl iddo mewn proffes gy- 
hoeddus. Rhoddir cyfieusdra i hyny i bawb mown 
Eglwys agored bob Sul, ac adroddiad cyhoeddus ö'r 
Credo Apostolaidd ym mhob gwasanaeth. " Canys 
â'r galon y credir i gyfiawnder, ac â'r geneu y cyffesir 
i iachawdwriaeth, Rhuf. x. 10. Heb law hyn, fe 
ddylai pob Cristion arddel ei Arglwydd wrth ei 
fwrdd sanctaidd, ac yn ei holl ddyledswyddau, o 
herwydd trwy y pethau hyn y derbynia nerth o'r 
ucheldor oddi wrth yr Arglwydd Iesu. Am bob 
ymgais ar ran dyn i ogoneddu Crist ar y ddaiar, y 
mae Crist yn gogoneddu y dyn ger bron Duw, ac yn 
ei droi yn fwy i'w ddelw ei Hun. 

CWE8TIYNAU. 

At ba beth yr appelia Crist pan yn dweyd nad 
oedd dim cuddiedig a'r nis dadguddid ? Pa bryd y 
daw gweithredoedd pob dyn yn ainlwg ? Ym mha 



le yr arferai yr Arglwydd Iesu ddysgu llawer o 
bethau i'w ddysgyblion ? Pa fodd yr oeddynt hwy 
i'w gwneyd yn amlwg ? Pa addysg a all gweinid- 
ogion yr oes hon dderbyn oddi wrth eiriau Crist yn 
adn. 27 ? Pwy oedd yr apostolion i'w ofni yn fwyaf ? 
Pa beth a addysgir i ni oddi wrth ofal Duw am adar 
y tô? Pa sawl cymhelliad i beidio ofni dweyd y 
gwir sydd yn yr adnodau gyda'u gilydd ? Pa beth 
ydyw ammodau fod yn ddysgyblion i Grist? Pa 
beth a feddylir wrth gyffesu ? Pa beth wrth wadu? 
At ba swydd yr oedd Iesu Grist yn cyfeirio pan yn 
son am gyffesu dynion ger bron y Tad ? Pa berth- 
ynas sydd rhwng Crist a'r Tad? Trwy ba fodd yr 
ydym ni yn adnabod y Tad? Pa beth ydyw y 
pwysigrwydd i ni gyffesu Orist ? Pa le y ceir cyf- 
leusdra i wneyd hyny ? Mewn pa sawl modd ? Pa 
lesâd a dderbyniwn wrth wneuthur ? 

(d) GWERS XXIX. 

St. Matt. x. Mi—k&' O.C. 28. 

8. Y CENAD HEDD YN ACHLYSUR YMRAFAEL. 

Adu. 34: " Na thehygwch" &c. Dull grymus o 
osod allan y gwrthdarawiad rhwng gwirionedd a 
chelwydd, sancteiddrwydd a Uygredd; a gwybodaeth 
a rhagfarn ydyw hwn. 

"Cleddyf," Dad. i. 16. Y mae y gwirionedd fel 
cleddyf llym yn archolli pob twyll y geudeb. Drwg- 
dybiaeth ydy w yr elfen a ddaw gyntaf i'r wyneb ym 
meddwl dyn yn erbyn pob peth newydd a dull 
newydd o ddangos, dysgu, ac ymddwyn. Peth 
poenus i bob dyn ydyw cael ei argyhoeddi, ac y mae 
y boen yn fwy Ue bo mwyaf o ragfarn. CylleU lem 
y Meddyg mawr yw, " yn cyrhaedd trwodd hyd 
wahaniad yr enaid a'r ysbryd, a'r cymylau a'r mer," 
Heb. iv. 12. 

Adn. 35 : " Canys mia ddaethym" &c. Canlyniad 
cyntaf dyfodiad Crist oedd bod yn achlysur o ym- 
rafaelion hyd yn nod rhwng perthynasau agosaf. 
Nid y dychweledig at Grist sydd yn erhd (gwel adn. 
21, 22), ond yr anghredadyn. Y drwg bob amser 
sydd yn erlid ei weU. 

Adn. 36 : "A gelymon dyn" &c. Y fath ydyw 
grym y gwir fel na fyn ymguddio o*r golwg, a'r fath 
ydyw anoddefgarwch rhagíarn fel na aU beidio ag 
erlid. Mor bwysig, gan hyny, ydyw cael gwir afael 
ar Grist fel Dyddiwr mawr i hoU drigoUon byd ym- 
grynoi o'i amgylch a bod yn un. 

Adn. 37 : " Tr hwn sydd yn caru" &c. Am yr 
anghredadyn yn erlid y sonir yn uniongyrchol yn 
adnodau 1 6 — 23, ond am ddyledswydd y Cristion o 
sefyU yn gadarn dros Grist y sonir yn benaf yma. 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



167 



Y mae Crist yn fwy i ddyn na mam a thad, ac na 
mab na merch. Rhaid i Grist fod yn bobpeth dyn 
neu ddim. At ei Berson ei Hun y cyfeiria Crist ; 
rhaid sefyll drosto Ef fel Mab Duw. Àm y rhan 
fwyaf o ymrysonau enwadol Eglwys Crist, nid ydynt 
yn oyffwrdd â'i Berson Ef, ond â'r dull o'i osod allan. 

Adn. 38 : " Tr hwn nid yw yn cymmeryd ei groes" 
&c. Dyma yr awgrymiad cyntaf at y groes. Diau 
y gwyddai yr Iuddewon am y dull Rhufeinig o roddi 
i farwolaeth drwy groeshoelio, fel y dengys eu llefau, 
St. Matt. xxvii. 22; St. Marc xv. 13. Gorfodid y 
neb a gondemnid i farwolaeth i gyfodi ei groes ar ei 
ysgwyddau a'i chario i le y dienyddiad. Felly daeth 
yr ymadrodd cyfodi y groes i arddangos parodrwydd 
a gwroldeb i wynebu rhwystrau, peryglon, a dyoddef- 
iadau, St. Matt. v. 30. 

Adn. 39 : " Tneb sydd yn cael," &c, xvi. 25 ; St. 
Luc xvii. 33. Y mae pob dyn a wado yr Arglwydd 
lesu ar air neu ar weithred, er mwyn gochel erlidig- 
aeth, yn colli ei einioes. Wrth feddwl gormod am y 
bywyd hwn a rhy fychan am Grist, y mae pob 
pechadur yng ngwlad Efengyl yn colli ei einioes 
neu enaid. Trwy foethau, segurdod, a mwynhâd y 
mae dyn yn dyfetha ei gorff a'i enaid ; trwy ddir- 
west, hunanaberth, llafur, a defosiwn, a chariad at 
Dduw a dyn, y mae yn cadw corff ac enaid, y naill 
yn iach a'r Uall yn bur. 

9. GWYNFYD Y RHAI A ÖROE8AWANT GENAD HEDD. 

Adn. 40 : " Tneb syddyn eîch derbyn" &c. Dyma 
gadwyn fawr yr iachawdwriaeth, chwi, Fi, a'r Tad, 
neu Anfonydd. Y mae Duw yn anfon y Mab, a'r 
dysgybl yn ei dderbyn ; yna enfyn Crist ei ddysgybl 
yn genadwr neu apostol, ac ä hwnw â'r neges at 
ereill. Anfona Duw ei Fab yn apostol, ac anfona 
CrÌ8t ei ddysgybl yn apostol. Yr oedd y neb a dder- 
byniai apostol Crist yn derbyn Crist, ac wrth dder- 
byn Crist, yn derbyn yr Hwn a'i hanfonodd, sef 
Duw Dad. Mor bwysig ydyw credu yn awdurdod 
apostolaidd neu genadol gweinidogion crefydd, a 
pheth mor angeuol i grefydd ydy w darostwng awdur- 
dod y cenad hedd. Mor bwysig hefyd yw i weinid- 
ogion Eglwys Dduw ddangos eu hunain yn apostolion 
teilwng o'u cenadaeth ysbrydol. 

Adn. 41 : " T neb sydd yn derbyn prophwyd" &c. 
Cenadwr wedi ei anfon gan Dduw i draddodi cenad- 
wri benodol oedd prophwyd. Derbyn prophwyd yn 
enw prophwyd felly ydy w ei dderbyn fel cenad Duw 
a chredu ei neges. Trwy gredu yn ei anfoniad, a 
gwrandaw ar ei genadwri, bydd y genadwri yn 
eiddom ni, a ninnau yn brophwydi ein hunain, yn 
gallu mynegu yr un gwirionedd. Ac ym mhellach, 



y mae derbyniad o Grist, y Prophwyd mawr, yn y 
diwedd yn sicrhau i ddyn yr un wobr a'r eiddo Crist 
ei hun, St. Luc xxii. 28 — 30. 

" Uh cyfiawn yn enw un cyfiawn." — Ar sail yr 
anfoniad a'r awdurdod genadol yr oeddid yn son am 
dderbyn yn yr adnodau o'r blaen ; ond yma derbyn 
ar seiliau moesoldeb a rhinwedd personol sydd dan 
ystyriaeth. Mae y neb a dderbynio ddyn o gym- 
meriad rhinweddol ar seiliau eí rinweddau yn brawf 
fod y cyfryw yn parchu rhinwedd, ac yn caru rhin- 
wedd, a bydd yn sicr o ddyfod yn fwy rhinweddol 
ei hun. Wrth edmygu, gwerthfawrogi, a charu y 
rhinweddol, a chymdeithasu â hwy, y deuwn yn 
rhinweddol. Y mae yr Arglwydd Iesu yn feddian- 
nol ar awdurdod y Prophwyd a rhinwedd yr Un 
Cyfìawn. 

Adn. 42 : "A phwy bynag a roddo," &c, Zech. 
xiii. 7. "Rhai byehain." " Phiolaid o ddwfr oer, 
yn enw dysgybl. ,, Dyma gymmwynas fechan i rai 
bychain yn ypeth lleiaf aberthyn i achos Crist, ond 
caiff ei gydnabod. Dyma radd-ddisgyned dlos o'r 
inawr at y bychan, sef o son am y "prophwyd" at 
yr "un cyfiawn," ac yma at "rai bychain," ac 
addewir yr un fendith i'r oll. Dyma yr hyn a 
ddechreuwyd mewn peryglon, dyoddefiadau, ac ym- 
ryson yn terfynu mewn un wobrwy gýflfredinol. 
" Dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd." 

8YLWADATT YMARFEROL. 

1 . Y mae i'r weinidogaeth alwad fewnol ac allanol 
— Uais yr Ysbryd oddi mewn, a chymhelliad a dewis- 
iad ac ordeiniad yr Eglwys oddi allan. 2. Ehaid 
credu yn y weinidogaeth cyn y gellir credu yn yr 
Arglwydd. tf. ¥ mae crediniaeth ac ufudd-dod yn 
sicrhau y fendith. 

CWE8TIYNAU. 

Pa fodd yr oedd pregethiad Efengyl Crist yn 
arwain i ymryson ? Pa beth a gymherir yn y Beibl 
i gleddyf ? Pa ham y mae y gwirionedd fel cleddyf ? 
Gyda pha fath deimlad yr edrycha dynion yn gy- 
ffredin ar beth newydd? Pa fodd y mae perygl 
colli einioee wrth garu bywyd ? Pa beth ydy w codi 
y groes ? Pa fodd y mae derbyn Crist ? Pa berygl 
sydd os iselhäwn awdurdod apostolaidd gweinidogion 
y Gair ? Pa fodd y mae derbyn prophwyd ? Ar ba 
sail ? Pa beth y w y gwahaniaeth rhwng prophwyd 
ac un cyfiawn? Ar ba seiliau y derbynir un cyf- 
iawn ? Pa beth a fydd y wobr ? Pa beth a ddys- 
gwylid wneyd i'r rhai bychain ? Pa sawl gradd a 
enwir yma yn Eglwys Crist? Pa beth yw gwobr 
pawb yn y diwedd ? 



Digitized by 



Google 



168 



TR HAUL. 



Y SAMAEIAD TRUGAROG. 

" Pwy yw'^'nghymmydog ? " Wel di'r truan acw 

Yn archolledig ac yn ymyl marw, 

Yn gorwedd ar y llawr yn wael ei lun, 

Gan ymdrybaeddu yn ei waed ei hun — 

Yng ngwaed ei galon gynhes, adyn tlawd, 

Tra saeth y llofrudd winga yn ei gnawd ! 

Pwy wrendy ei riddfan ? pwy dosturia wrtho ? 

Mae'r Lefiad a'r offeiriad yn myned heibio : 

Creulawn fyn'd heibio'r truan archolledig, 

Tra bys dyledswydd ato'n gyfeiriedig— 

Myn'd heibio ! tra tosturi saif yn brudd, 

A deigryn gofid ar ei gwelw rudd. 

A raid i'r truan drengu dan ei friw ? — 

Na, na, mae caredigrwydd eto'n fyw, 

Ac yn blodeuo megys rhosyn ha' 

Yng nghalon gynhes y Samariad da. 

A dwylaw cariad rhwymodd yr archollion, 

Gan roddi eli ar y clwyfau dyfnion ; 

Disgynai ei acenion melus, melus, 

Yn falm-ddyferion ar y fron ddolurus ; 

Ar ei anifaü ef ei hun fe'i dododd, 

I'r lletty Uonydd, clyd, fe'i hesmwyth ddygodd. 

Beth yw'r Samariad hwn, ond cysgod egwan 

fywyd y tosturi pur ei Hunan ? 
Yn ei ryfeddol ddwyfol Berson Ef, 
Yr ymgnawdolodd hoU dosturi'r nef. 
Beth oedd coronau aur y nefol wlad, 

A chlaer ogoniant gorsedd wen ei Dad, 

Wrth fyd yn marw — marw yn ei waed, 

A deddf doredig Duw o dan ei draed ? 

Pob sül yn Uyfr ei fywyd sanctaidd, oun, 

Ni chynnwys ond " ymwadu ag Ef ei hun ; " 

A'r hunanaberth yma a berffeithiwyd 

Pan dros ei fin y Uifodd y " gorphenwyd." 

Samariad nefol ! pa sawl unig, tlawd, 

A'i cafodd dan ei ddyfnion glwyfau'n frawd ? — 

Sawl Magdalen goUedig, euog, ddamniol, 

Fu'n gwlychu ei draed â'i dagrau edifeiriol, 

Ar ol i'w lygaid Ueddf, maddeugar Ef 

Droi 'storom ddofh ei henaid yn dawel fel y nef ? 

Beth ond tosturi oedd ei wyrthiau mawrion, 

Yn Uifo'n ddafnau dros ymylau'i galon ? 

A rhedeg wnai'r dyferion nefol hyn 

Ar hyd ei ddreiniog ffordd i " ben y bryn." 

Pan dros ei wedd ymgripiai'r nos-gysgodion, 

Trugaredd ymwreichipnai o'i olygon : 

Pan yng nghrafangau angeu, chwiUo am le 

1 drugarhau a maddeu wnai Efe ; 

Pan wylai'r Uofrudd tlawd am nefoedd wen, 
Llaw dlos maddeuant roddodd ar ei ben. 



Beth ydyw crefydd, onid adlewyrchiad 

egwyddorion y tragwyddol gariad ? 

Fel Uoer yn gwel'd ei delw yn y Uyn, 

Yn hon y gwel yr Iesu ei ddarlun gwyn : 

Nod amgen hon yw serch a chydymdeimlad, 

A'i hael goronir fyth â blodau cariad. 

Yng nghanol caddug oesau chwardd mewn tlysni, 

Fel chwardda gwawrddydd hedd ar nos trueni ; 

Yn ei deheulaw y mae gwin a balm, 

Ac ar ei gwefus dyner, cryna salm 

Tosturi. Hi gofleidia'r byd yn gyfan, 

Mor eang yw a mynwes Duw ei hunan. 

! grefydd brydferth, eang, ac ardderchog, 

Goleuni hon a dd'wed " pwy yw'r cymmydog." 

Pwy yw 'nghyinmydog ? " Ymaith, gulni sectol; 

Ffowch, hen ragfarnau cyfyng cenedlaethol, 

flaen Efengyl cariad, ymaith, reol 

1 hon rowch, rowch " dragwyddol heoL" 

Pwy y w fy mrawd ? Pwy fy nghymmydog i ? — 

Irueni gwelw etyb : " Wele fi'n 

Mingamu yn Uygaid Magdaleniaid euog, 

Ac yn ymwelwi ar ruddiau crwydriaid carpiog : 

Hen blant y nos, yr hydref oer, a'r bedd, 

A rhos gwywedig angeu ar eu gwedd, 

A'u bronau'n archoUedig dan eu clwy', 

Tra gwyntoedd miniog ing yn eu byth-guro hwy." 

" Pwy yw 'nghymmydog ? " Gwel y pagan trist 
Na chly wodd son erioed am Iesu Grist : 
D'wed wrth yr afian yna am y gwaed 
A'i olch fel eira gwyn o'i ben i'w draed. 

" Pwy yw 'nghyinmydog?" Wel di'r weddw dloe 
. A'i baban Uwyd yn unigeddau'r nos, 
Yn crwydro drwy dymmestloedd bünion helynt, 
A hiraeth yn ymwelwi ar ei hemrynt ? 
Fy Nuw ! 'does ganddi le na man i droi, 
Mae drws pob noddfa rhagddi wedi ei gloi. 

" P wy y w 'nghy mmydog ? ' ' Tua'r fynwent bmdd 
Y crwydra heddyw'n dlawd a gwlyb ei rudd. 
Ar noson ddu, i'w fwthyn unig, tlawd, 
Daeth by wyd a marwolaeth ar eu rhawd — 
Daeth bywyd gyda phlentyn bach. dinam, 
Ac aeth marwolaeth ymaith gyda'r fam ! 
Llaw dyner bywyd roddodd UU fechan 
I wenu ar fron marwolaeth oer ei hunan. 
Fy Nuw ! beth ddaw o hono yn y Ui, 
A'i blant amddifaid, bychain, lon'd y tŷ ? 
Samariad ! tyr'd ym mlaen â'th win a'th eU, 
Mae yma galon dan ei phwysau'n tori. 

Lle bynag bo dynoliaeth ar lawr dan gur a gwawi 
Fan hòno mae cymmydog, fan hòno y mae brawd. 

Elldeybs. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



169 



Y BABAETH. 



BYB HANE8. 



Ctftstyr yn fynych â sylweddoUad pob Uygredd 
mewn athrawiaeth a moes y cymmerir y Babaeth ; 
fel pe na byddai ddim amgen nag Anghrist, fel pe 
na ddichon i ddim da ddyfod allan o honi. Ond, fel 
pob sefydliad daiarol, graddol fu ei Uygriad, a gaU 
nad difudd fydd brasdrem o'i tharddiant, ei thwf, a'i 
dirywiad : " Pa farn bynag a draddodir ar y pabau 
yn yr amseroedd boreuaf, dilys y w eu bod bob amser 
yn mynwesu meddylddrychau mawreddog; fel y 
gwelir yn eu gofal am y grefydd orthrymedig, eu 
hymdrechion yn erbyn paganiaeth, a thros ledaeniad 
Òristionogaeth ym mhlith cenedloedd gogledd Ewrop, 
ac yn eu sefydUad o aUu Eglwysig annibynol ar y 
wladwriaeth. Mae y meithriniad o feddylddrychau 
aruchel yn dyrchafu natur dyn, ac effeithiodd eu 
hymdrechion hyn i gynnal i fyny wir urddasolrwydd 
y Babaeth." — Ranke, History of the Popes, tudal. 15. 

Yn ystod y tair ganrif gyntaf aeth yr Eglwys 
trwy dri chyfnod: ymosodwyd arni gan dri gaUu 
gwahanol. Yn gyntaf, daeth mewn gwrthdarawiad 
â theimlad cymdeithasol a gwerinol yr oes. " I'r 
Uewod â'r Gristionogion " ydyw cri y cyfnod hwn — 
cyfhod a barhaodd hyd ganol yr eilfed ganrif . Yn 
nesaf, fe'i gwrthwynebwyd gan ragfarn dysgedigion 
ac athronwyr, megys AureUus, Lucian, y Gnostics a'r 
Neoplatonists. Yn ddüynol daeth dan wg yr ym- 
herawdwyr hwythau. Yng ngwaith y Cristionogion 
yn gommedd dwyfoU Cesar, cenfydd y pencoronog 
yn yr Iesu o Nazareth wrth-ymgeisydd i'w orsedd. 
Ond yn nhreiglad amser Uwyddodd y gwirionedd i 
beri i'r tri gaUu gelyniaethus hyn gydweithio er 
cynnydd Cristionogaeth. Profodd yr erlid cym- 
deithasol burdeb ei moesoldeb, achlysurodd dy- 
noethiad y doethion o'i hegwyddorion, drwy offeryn- 
oUaeth tröedigion dysgedig (apologùU), ledaeniad 
gwybodaeth o'i hathrawiaethau ; tra y profwyd nad 
anghysson y Cristion a'r gwladgarwr, gan mai 
deddf ei deyrnas ysbrydol Ef yw " rhoddi yr eiddo 
Cesar i Cesar," fel awdurdodau y sydd wedi eu 
hordeinio gan ei Dduw. 

Llwyddodd hefyd teyrnas Crist i sicrhau yr hyn 
nas Uwyddodd ymherodraeth Rhufain, sef ennyn 
serchiadau ei deiliaid tuag at eu gUydd yn ddim Uai 
na'r ufudd-dod dyladwy i'w Uywiawdwyr ysbrydol ; 
dymchwelodd hon ragfur y gwahaniaeth rhwng caeth 
a rhydd, rhwng Rhufeiniwr a barbariad. Meith- 
rinwyd y syniad mai un Tad oedd iddynt, mai o 
un gwaed y gwnaeth Efe bob cenedl o ddynion, 
mai yr Iesu o Nazareth ydoedd eu Harglwydd hwy 



a'i Grist Ef ; mai un teulu oeddynt oU yng Nghrist 
Iesu — un â'u güydd, un â Christ, un â'r Tad, trwy ei 
gorff gweledig, trwy ei Eglwys sydd hithau yn 
mUwrio yma ar y ddaiar. Yn y modd yma ceir 
megys " teyrnas o fewn teyrnas " yn cydweithio yn 
gytûn, er ar Unellau annibynol, a chanddynt nod 
gwahanol i'w gilydd. A thrwy gydffurfio o'r awdur- 
dodau Eglwysig â chyd-drefniad yr ymherodraeth — 
trwy wneuthur yr esgobaeth yn gyd-eang â'r dalaeth 
wleidyddol— Ued-ddylanwada y naiU gyfundrefn ar 
y UaU ; lefeinir y byd Rhufeinig gan ysbryd orefydd 
Crist. 

Yn y modd yma y tyfodd yr had trwy gyfnod 
nosawl paganiaeth, y modd nis gwyddent, heb 
unrhyw ganolbwynt i gyrchu ato — heb unrhy w safon 
gyffredinol i weithredu wrthi : ond yn ei iawn bryd 
caed yr un peth angenrheidiol hwn i'w gyd-drefn- 
iad. Toddwyd calon Cystenyn yntau i fabwysiadu 
crefydd Crist: goddefodd ef gydymgynnuU o gyn- 
nrychiolwyr yr Eglwys mewn cynnadledd gyffredin- 
ol ; a rhag llaw ceir crynoad o'r gaUuoedd oeddynt 
hyd yn hyn yn gweithrodu yn wasgarog ar ddisberod. 
Safwn yn awr ar drothwy cyfnod newydd. Llesgâ 
weithiau yr ymherodraeth o'i hoewder; gwywa ei 
godidogrwydd ; dan ruthriad yr anwar Goth-bres- 
wylwyr Germani, ymoUwng yn adfeilion. A ddym- 
chweUr muriau Si'on ? A ddinana gogoniant y She- 
chinah hwn ? Na, er milwrio o dan faner eryraidd 
Cesar — er eu gorchfygu fel deüiaid sydd o'r byd 
hwn ; er hyny, eu gwir arfau hwy nid ydynt gnawdol. 
Baner y Groes yw eu harwyddlun. Rhwydd-dros- 
glwyddant eu hymlyniad i'r barbaraidd lu ; nid, er 
hyny, mewn ysbryd gwasaidd, eithr yn hytrach i'w 
gorchfygu — i'w dwyn dan iau Tywysogy tangnefedd. 

Saif yr Eglwys drachefn fel noddwr y gorthrym- 
edig. Cras fynwes y Goth nawseiddia â'i hysbryd 
cariad ; pregetha beunydd frawdoUaeth y ddynolry w 
— mai un ydynt oU yng Nghrist Iesu. Hyrwyddir 
ei gorchwyl gan helyntion yr amseroedd. Tros- 
glwyddir ■ sedd yr ymherawdwr o Rufain i Gaer- 
gystenyn. Yn ddiarwybod megys arwisgir esgob y 
brifddinas â gradd o'i hynafol fri : sylweddoUr undeb 
gweledig Eglwys y gorUewin yn ei thad yn Nuw. 
Golygfa brydferth ! Breuddwyd tlws ! üh Eglwys, 
un gorlan, dan ofal un Bugaü, dan nawdd un Duw. 
Ond, fel pob peth dynol, nid hir y parhaodd hyn. 
Yng nghanol dysglaer rhagolygon wele gwmwl yn 
ymddangos, bychan yn wir, " megys cledr Uaw 
gwr," ar ddiniwed arUw dyladwy urddas — cwmwl, 
er hyny, i ymledu fwyfwy dros awyrgylch ysbrydol 
trwy gyfnod y Canoloesoedd i ddyfod. Wele ysbryd 
seithwaith waeth na'r ysbryd erUd gy nt yn ymrithio 



Digitized Joy 



Google 



170 



TE HAUL. 



i mewn. Y " tadau yn Nuw," " cynnryohiolwyr y 
Goruchaf ar y llawr," ydynt rhag llaw â'u bryd ar 
draha uchelgais, eu serch ar gynllwyn celwydd, a'u 
calon ar draethu twyll. 

Dechreua y dirywiad o ddeutu 755 o.o. Gwahardd 
y pab yí hawlfraint o benodiadau Eglwysig i'r lleyg- 
wyr ; gwahardd ymbriodi i'r gŵyr llên; gwna fyddin 
fynachaidd megys o'r offeiriaid, darostyngedig iddo 
ef, fel na feiddiant godi llaw na llais, oddi gerth 
wrth ei amnaid ef. Cyhoeddir ffug-lythyrau yn 
dwyn, ysywaeth, insel Sant Pedr, pa rai a gyhoedd- 
ant am ba beth bynag a rwyma y pab ar y ddaiar, 
y rhwymir yr unrhyw yn y nef. Cyd-drefnir yn 
ffurfiol y sefydliadau mynachaidd, annibynol hyd yn 
oed ar yr esgobion cyfrifol, fel lt militia" (fel eu 
gelwid) i'r pab. Nid balchder bywyd ; nid ysbryd 
uchelgeisiol dros eu heglwys yn unig (" the last 
infirmity of noble minds") a'u meddianna; eithr 
ymollyngant hefyd i borthi chwant y cnawd i gyf- 
lawnu pob trachwant. " Nyth trigfan anfoesoldeb" 
(" The sinhof iniquities ") y gelwid Rhufain, y ddinas 
sanctaidd. "Lle y mae cenfigen ac ymryson, yno 
hefyd y mae terfysg a phob gweithred ddrwg." 
Gwiriwyd hyn yn Rhufain. Daeth y Babaeth hithau 
i fod yn deyrnas wedi ymranu yn ei herbyn ei hun 
dros flynyddoedd. Ceir dau bab gwrthymgeisiol, y 
naill a'r Uall yn ymhoni anffaeledigrwydd ; ond 
mewn amser y maent yn medi o'r hyn a hauwyd 
ganddynt. fewn 50 mlynedd i'r Diwygiad Pro- 
testanaidd, yr oedd Uygredd yn ganolbwynt gwel- 
adwy a Christionogaeth yn anoddefadwy. Dior- 
seddir y pab gan y naill gynnadledd, deddfìr gan 
arall am ddiwygiad " mewn pen ac aelodau," nes 
o'r diwedd, pan ydoedd cwpan eu hysgelerder wedi 
ei llenwi hyd yr ymylon, daeth mynach (Luther) ag 
udgorn lef a barodd ymsiglo o'r pab ar ei orsedd. 

fewn talaeth Itali daeth diwygiad (os cymhwys 
ei alw) a'n dug i ganoldir " ammheuaeth." Yn 
Germani llewyrchodd llusern gwir grefydd ; îe, cyd- 
weithredodd Arabiaid Mahomet, trwy gwymp Caer- 
gystenyn, i ddwyn trysorau yr iaith Roeg — ydoedd 
weithian er ys amser yn farw o'i llefaru — i fodolaeth : 
" Cododd y Eoeg oddi wrth y meirw â'r Testament 
Newydd yn ei Uaw " (" The Oreeìc arose from the dead 
with the New Testament in her hand"). 

Llanduggam. D. Lloyd. 



Y mae cyfeilliòn twyllodrus yn debyg iawn i 
gysgodion ; ac nid ydynt byth yn ein dilyn ond pan 
y bydd yr haul yn ty wynu. 



AEDDEECHOG LU Y MERTHYRI. 

(Parhâd o dud. 133.) 

Dywed yr Apostol Paul, " Cynghori yr ydwyf, am 
hyny, ym mlaen pob peth, fod ymbiliau, gweddíau, 
deisyfìadau, a thalu diolch dros bob dyn; dros 
freninoedd a phawb sy mewn goruchafiaeth ; fel y 
gallom ni fyw yn Uonydd ac yn heddychol mewn pob 
duwioldeb ac onestrwydd ; canys hyn sy dda a chym- 
meradwy ger bron Duw ein Ceidwad," 1 Tim. ii. 
1 — 3. Dyna addysg ac hyfforddiad yr Ysbryd Glân 
trwy eneu yr Apostol Paul i bob Cristion ym mhob 
parth o'r byd, ac ym mhob oes. A phwy oedd 
mewn " goruchafiaeth " ac mewn awdurdod ar y 
rhan fwyaf o'r Cristionogion oedd yn byw yn y byd 
ar yr adeg y rhoed y cynghorion uchod trwy eneu 
yr Apostol Paul gan yr Ysbryd Glân ? Nero oedd 
un o'r rhai penaf o'r rhai hyn yr adeg hòno, yr hwn 
oedd filein-ddyn creulawn, wedi llofruddio miloedd 
ar filoedd o'r Cristionogion, eto gorchymmynir 
gweddîo drosto. Ac oni ddylem ni weddîo dros ein 
tirion Frenines, dan deyrnasiad yr hou yr ydym ni 
a'n gwlad yn mwynhau cymmaint o fendithion. 
Dy wedai Mr. Gladstone wrth areithio yn eisteddfod 
Gwrecsam, yn 1888, " Pan yn BÌarad am weithgar- 
wch yr Eglwys . . . yr wyf yn meddwl fy mod yn 
barnu yn wahanol i lawer o wŷr teilwng. Mae'r 
nifer luosocaf o'r bobl yn credu fod y Cymry wedi 
bod yn bobl grefyddol iawn er ys tua 120 neu 150 o 
flynyddoedd ; ac raae llawer iawn o rai yn arfer a 
dyweyd fod y Cymry cyn hyny yn bobl didduw. . . 
Caniatëwch i mi, foneddigesau a boneddigion, i 
ddweyd nad wyf yn credu gair o hyn. Yr wyf fi 
yn credu eu bod wedi bod yn bobl grefyddol er pan 
dderbyniasant yr hen grefydd Gristionogol yn y 4ydd, 
y 5med, a'r 6fed ganrif. . . . Yr wyf yn gofyn, 
sut yr oedd y Cymry, y rhai sydd yn awr mewn enw 
yn genedl o Anghydffurfwyr, yng nghanol yr eilfed 
ganrif ar bymtheg yr Eglwyswyr mwyaf selog yn y 
wlad ? . . . Nid oes ammheuaeth i fod yng nghylch 
y ffaith mai Cymru oedd cadarnle yr Eglwys a'r 
blaid deyrngarol." 

Mae gwrthryfel ac erlidigaeth yn achosi trueni ac 
anffodion fwy na mwy, megys ysbeilio a Uosgi tai, a 
phentrefi, a dinasoedd, a dwyn tlodi a newyn yn y 
wladwriaeth ; halogi gwyryfon, treisio gwragedd di- 
wair, a lladd miloedd o'r trigolion, Uadrata eu 
heiddo, ac yn achos pob trallod ac aflwydd ; yn tori 
pob rheol a threfn dda, yn dibrisio a mathru dan 
draed y cyfreithiau gwladol; a'r blaenoriaid yn 
moli pob mathrwr cyfraith, yn moli llofruddion a 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



171 



mwrddwyr, yn sathru dan draed pob rhinwedd a 
gonestrwydd ; a'r cwbl i gyd dan yr esgus o wella'r 
wladwriaeth yn grefyddol a gwladol ! Gwŷr fel 
hyn, y rhai ni fedrent ac ni fynent fyw yn heddychol 
a thangnefeddus, fu bob amser yn codi terfysg ac yn 
pleidio gwrthryfel ac erlidigaeth. Mae gwrthryfel 
ac erlidigaeth y dinystr a'r aflwydd mwyaf all fod i 
bob teyrnas a gwladwriaeth. Ac mae pob dyn sydd 
yn caru cadw cyfraith Duw, ac yn caru ei wlad a'i 
genedl, yn ffieiddio pob annheyrngarwch, ac yn 
mawrhau o galon pob dyledus barch ac ufudd-dod i 
gyfreithiau ei wlad, yr hyn sydd un o'r rhinweddau 
penaf. Oofleidia bob ufudd-dod i gyfreithiau ei 
Dduw a chyfreithiau ei wlad. O'r ochr arall, mae 
yr Arglwydd yn ei Air Sanctaidd yn gorchymmyn i 
dywysogion a phawb sydd mewn awdurdod am 
wneyd ymarferiad beunyddiol o ddarllen a deall 
Gair Duw, ac ymddwyn, byw, a bucheddu yn ol ei 
reolau. Mae Gair Duw yn dysgu tywysogion a 
breninoedd beth ydyw eu dyledswyddau fel pobl 
ereill. Dysga iddynt y modd y maent i ufuddhau i 
orchymmynion Duw eu hunain, a pha fodd y maent 
i lywodraethu eu deiliaid a'u cyd-ddynion. 

Bendith fawr iawn i deyrnas ydyw fod ganddi 
frenin neu frenines Gristionogol a duwiol i'w llyw- 
odraethu. Y fath greulonderau a gyflawnwyd yn 
y deyrnas hon dan deyrnasiad pabyddol Mari Waed- 
lyd; ac o'r tu arall, gymmaint o fendithion ydym 
ninnau yn eu mwynhau dan deyrnasiad ein grasusaf 
Frenines Victoria — bendithion crefyddol a gwladol 
tu hwynt i'r un wlad dan haul. Bydded i ni oll, y 
pen coronog yn gystal a'r deiliaid, wneuthur iawn 
ddefnydd o'n breintiau, trwy rodio wrth oleuni Gair 
Duw yn y byd hwn, fel y caffom ran o etifeddiaeth 
y saint yn y goleuni yn y byd a ddaw ar fryniau 
gwynfyd. 

Ceryg y Druidion. Hugh Hughes. 



CYNLLÜN YN NHREFN NATUR. 

DYN YW LLYWODRAETHÜ NATUR. 

(Cyfifiithad o weithiau y diweddar Archesgob Thomson, 
gan Bodfach.) 

PARHAD O DUDAL. 140, 

Ab ol y cyfan a draethwyd gan naturiaethwyr er 
mwyn ein dysgu i fod yn ostyngedig, y mae rhai 
ffeithiau, serch hyny, yn aros a roddant i ddyn le 
gwahanol, o'r hyn leiaf fwy o amlygrwydd iddo nag 
yn flaenorol. Dyma hwy: — Gall dyn lywodraethu 



natur. Gall ddarllen natur a'i deall. Y mae ganddo 
allu o hunanreoleiddiad a alwn yn gydwybod. 
Hefyd gall ac mae yn meddwl llawer am Dduw. 

Mewn perthynas i alluoedd dynion i reoleiddio 
natur, gwell genyf ddefnyddio geiriau Mr. Wallace, 
un o'r rhai cyntaf i ddwyn ym mlaen yr hyn a elwir 
yn "ddeddf detholiad naturiol, ,> yr hwn ni hawlia 
le dadblygol neu freinteb i ddyn. "Gyda chorff noeth 
a diamddifiyn," ebai, "rhoddodd dealltwriaeth wisg- 
oedd i ddyn erbyn cyfnewidiadau y tymmorau. Er 
nas gall ymgystadlu â*r carw am gyflymder, neu y 
tarw ffyrnig o ran nerth, rhoddodd iddo arfau fel y 
gall eu goddiweddu a'u gorchfygu. Er nad ydyw 
mor alluog a'r rhan luosocaf o anifeiliaid i fyw ar 
lysiau a ffrwythau a barotöir gan natur i'w diwallu, 
ond addysgodd y gynneddf yma ef i lywodraethu 
ac arwain natur er ei elw a*i fantais, gan ei gwneyd 
i gynnyrchu lluniaeth iddo yr amser a'r pryd a fynai. 
O'r fynyd yr arferwyd y croen cyntaf yn orchudd, y 
lluniwyd y waewffon gyntaf i gynnorthwyo yn yr 
helwriaeth, yr hauwyd yr hedyn, neu y planwyd y 
gwreiddyn cyntaf, effeithiwyd chwyldroad ardderchog 
mewn natur, yr hwn na fu ei gyffelyb yn holl oesau 
blaenorol y byd, o herwydd daeth bod, yr hwn nid 
oedd yn angenrheidiol iddo gyfnewid gyda'r gread- 
igaeth — bod ydoedd mewn rhyw radd uwch law 
natur, o herwydd yr oedd yn gwybod pa fodd i 
lywodraethu a rheoleiddio ei gweithrediad, gan gadw 
ei hunan yn gysson gyda hi, nid trwy gyfhewid 
corff, ond trwy ddyrchafiad mewn meddwl. Yma y 
gwelwn wir fawredd ac urddasolrwydd dyn. Addef- 
wn mewn perthynas i'r golygiad neillduol yma am ei 
briodoleddau fod gan y rhai a hawliant iddo sefyllfa 
a threfn, dosbarth neu deyrnas fechan wrtho ei hun, 
resymau o blaid y cyfry w olygiadau. Y mae yn fod 
gwahanol, gan na ddylanwadir arno gan y deddfau 
mawr sy'n rheoleiddio bodau organol ereill. Ehodd- 
odd y fuddugoliaeth yma a ennillodd ddylanwad 
llywyddol iddo dros fodaethau ereill. Galluogwyd 
dyn i osgoi detholiad naturiol, ond y mae yn alluog 
i gymmeryd peth o'r gallu hwnw oddi ar natur, yr 
hwn cyn ei ymddangosiad a arferid ganddi yn gy- 
ffredinol. Gallwn feddwl am yr amser pryd na 
chynnyrcha y ddaiar ond llysiau diwylledig a chread- 
uriaid gwareiddiedig ; pryd y dymchwela detholiad 
dyn ddewisiad natur, a*r môr mawr fydd yr unig fan 
yr arferir y gallu hwnw, yr hwn fu f n llywodraethu 
dros y ddaiar am oesau afrifed. ,, Fel hyn y llefara 
Mr. Wallace yn hyawdl a nerthol, ond nid wyf yn 
myned i feirniadu yr iaith ormodol a arfera wrth 
drin deddf detholiad naturiol fel prif reolydd y 
ddaiar. Gadëwch i mi ddywedyd ychydig eiriau ar 



Digitized by 



Google 



172 



TB HAUL. 



allu dyn i fyfyrio ar natur a'i deall. Dyma yr ail 
nod y gwahaniaetha dyn oddi wrth y greadigaeth 
anifeilaidd gyda'r hon y mae ganddo gyfran gy- 
ffredin. 

Nid'oes ond dyn yn unig yn alluog i gymmeryd 
dyddordeb yn y byd o'i amgylch ; hyny y w, dyddor- 
deb nad ydyw yn cyffwrdd yn uniongyrchioi â'i 
angenrheídiau corfforol. Pa gan belled y cariodd y 
dyddordeb yma, gadawer i wyddoniaeth ddiweddar 
dystiolaethu. Cyflawnir yr orchest gyffredin o rag- 
fynegu diffygiadau ar yr haul a'r lleuad bob blwyddyn 
heb gynnyrchu rhyfeddod a diolchgarwch. Golyga 
hyny y gall dyn ddilyn llwybrau y cyrff nefol am 
fiynyddau a blynyddau i ddyfod, a dywedyd, heb 
ofni camsynied, y diwrnod y tafla y ddaiar ei chysgod 
gan guddio gwyneb y lleuad, nes dilëu ei goleuni yn 
gyflawn neu yn rhanol. Hen orchest ydyw hon prin 
gwerth ei henwi, ond ei bod yn dueddol i effeithio 
ar bob math o feddyliau. Dywedodd ysgrifenydd 
yn un o'r swyddfëydd cyhoeddus yn ddiweddar 
bethau rhyfedd am gyfansoddiad yr haul, a chyda 
chynnorthwy offeryn bychan a elwir spectroscope, 
dywed fod yn y goleuni llachar acw yr un elfenau 
ag a ddarganfydda y fferyllydd yng nghrystyn y 
ddaiar fechan yma. Nis gellir cael profìon cadarn- 
ach o addasrwydd dyn i chwareu ei gyfran yn y cylch 
y gosodwyd ef ynddo. Y mae ei synwyrau yn gyf- 
addas i'r ffeithiau y sylwa arnynt, ei lygaid i'r 
goleuni, ei glust i'r ysgogiad soniarus, a'i gyffyrdd- 
iad i wrthwynebiad neu bwysau. Ond syrthia yr 
organ allanol yn fyr o'i ewyllys yn fynych, a dadlena 
y mwyadur y cregyn Polycystiuaidd brydferth, ede- 
fyn manwl y cyhyrau, a holl ansoddau y gwaed- 
fywyd. Deua y pellebyr â'r byd seryddol yn agos, 
gan ddangos y tarth dysglaer yn glystyrau o gylchau 
nodedig. Pwysa y fantol ronynau o fater, y rhai 
sy'n rhy fychain i'r cyffyrddiad eu gwerthfawrogi. 
Ac yn ddiweddaf, cymmera y spectroscope y darlun, a 
siarad felly, o arddangosiad fferyllol, yr hwn sydd yn 
rhy bell i'w brofi trwy y moddau yma, ac felly cyfan- 
soddiad y cyrff nefol, am y rhai y buasai yr efrydydd 
manylaf ryw ugain mlynedd yn ol yn addef yn 
rhwydd na fuasem yn gwybod odid ddim yn gadarn- 
ach yn eu cylch ond dirnadaeth, y rhai yn bresennol ! 
ydynt yn destynau efrydiaeth bwysig. 

Y mae enwau Homer, Plato, a Shakespeare yn ein 
hadgofio o'r modd rhyfeddol y darlunir y byd ac yr 
ail gynnyrchir ef ym meddyliau rhai dynion mawr, 
a'r rhan a gymmerwn ni, ddynion bychain, yn eu 
gweithiau trwy eu hedmygu yn wresog. Y mae 
cynnyrch celf, pa un bynag ai llenyddol, darlun- 
iadol, neu ddelweddol, yn greadigaeth. Nid ydoedd 



pethau Troia mor nodedig ac ysblenydd yn eu 
heffeithiolrwydd a'r pryd yr ymddangosasant yn y 
ffurf a roddodd y bardd iddynt. Cymmera dychym- 
mygiad ran ehelaeth yn chwedlau Macbeth a Hamlet. 
Y mae yr hanesiaeth yn gysgodol, ond y mae y 
cyfansoddiadau yn sylweddol, ac yn cynnwys cyfran 
o wirionedd. Darllenir hwy gan hen ac ieuanc, a 
rhoddant eu holl deimladau i'r awdwr weithredu 
arnynt fel yr ewyllysia. Pwyswch y ffaith yma yn 
dda. Dangosa yn eglur fod cyfansoddiad dyn wedi 
ei addasu gan ragwelediad a pharotoad i'r lle a 
lenwir ganddo ar y ddaiar. 

Golyger fod Moleschott yn iawn yn ei osodiad 
brawychus " nad yw meddwl ond phosphorus:" y 
fath ryfeddod a raid i ni gydnabod yma. Y mae 
gwylltineb Achilles, marwolaeth Socrates, drygioni 
penderfynol Arglwyddes Macbeth, cymmeriad ei 
gwr, mor wan yn ei drosedd, mor fawreddog yn ing 
ei edifeirwch anobeithiol a'i ddinystr; Hamlet goeth 
a thyner yn cael ei orfodi gan orchymmyn diawdur- 
dod i ffugio y cymmeriad o ymddialydd— i'r holl 
bethau hyn yr oedd presennoldeb phosphorus yn yr 
ymenydd yn anhebgorol ! Pa fodd yr achosa peth 
mor fychan y fath effeithiau ysblenydd ? Y mae yn 
rhyfeddod clywed Ioachim yn cynnyrchu peroriaeth 
hyawdl ar yr offerynau mwyaf syml, megys y crwth; 
cymmerer ymaith y crwth a rhodder darn o bren yn 
ei le ; ond pe parhäi y miwsig wedyn, yr hyn oedd yn 
arddangosiad o gy wreinrwydd yn fiaenorol, a ystyrid 
yn wyrthiol yn bresennol. Os nad ydyw meddyliau 
mawr yn ddim ond phosphorus yn llosgi yn nhwymdy 
ymenydd bardd, yr wyf yn barotach i edmygu nag 
eriood y doethineb oreadigol a all ddyfod â hyn o 
hyn yna, a gwneyd i ffwrdd â moddion cyffredin yn 
eu cynnyrchion uwchaf. Nid ydyw y gosodiad yn 
wirionedd fol y safa, ac yr ydwyf yn credu nad oes 
phosphorus rhydd yn yr ymenydd. " Nid oes meddwl 
heb galch, ufel, a dwfr. ,, Y mae yr oll yn wirion- 
edd, ac amlygant ffaith wybyddus, fod dyn sy*n 
meddwl yn greadur yn y byd sylweddol, a bod 
ffurfìau neillduol o fater yn angenrheidiol i'w fodol- 
aeth fel bod cyfluniol. 

(Pw barhau.) 



CYNTEDD Y GWRAGEDD. 

ORIAU HAMDDENOL MEROHED GWEINI. 

Yn fy ysgrif ddiweddaf mi a roddais i chwi hanes 
yr anffodus ond cariadus Jane Ellin, yr hon a adaw- 
odd i'w bywyd fynod yn fethiant drwy yinollwng 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



173 



yn ormodol gyda'r duedd i ganu ymaith ei horiau 
hamddenol, nes ei hanghyfaddasu i gyflawnu ei 
gorchwyl fel gwraig a mam. Mi a roddaf i chwi 
yn fy ysgrif heddyw hanes geneth arall o forwyn, 
Margaret Lloyd, ag oedd yn hollol wahanol i Jane 
EUin bron ym mhob peth. 

Dwy flynedd y bu gyda mi yn forwyn, a daeth 
ataf i wasanaethu pan yn hýn nag ydoedd Jane Ellin. 
Pwt o eneth lysti oedd â gwyneb crwn, coch, a dau 
lygad du a gwallt du, heb fod nac yn ddeniadol ei 
golwg nac ychwaith mewn un modd yn hagr. Geneth 
dawedog oedd, ond lled danllyd ei thymmerau os 
sethrid ar gyrn ei thraed, ac nid oedd ynddi nemawr 
o awydd ymgymmysgu llawer â chymdoithas ei chyf- 
oed. Yr oedd yn hoff iawn o fyned i'r Eglwys, yr 
hon oedd yn agos, a chymmerai ble&er maẃr yn y 
gwanwyn a dechreu haf i drefnu blodau a'u gosod 
ar yr allor, gwaith ag yr oedd John, gan ei fod yn 
warden, yn hoff o'i chefnogi i'w wneuthur. Yr oedd 
yn ferch i arddwr o'r pentref, ac wedi ei magu yn 
ymyl y Persondy, lle yr arferai ei thad weithio mwy 
na hanner ei aniser. Y peth cyntaf a sylwais arni 
oedd fod ganddi gof da, ac yr arforai roddi pob peth 
yn ei le ar ol ei ddefnyddio. Cyn ei bod bymthef- 
nos yn ei lle, fe wyddai pa le i gael pob peth yn y 
tŷ. Gallai gael gafael ar unrhyw beth yr amser a 
fynai yn y tywyllwch. Nid oedd yn gyflym ei 
gwaith, onxTyr oedd yn ddygn a diwyd dros ben, a 
sylwais ei bod yn cadw ei dillad yn lân bob amser, 
hyd yn nod wrth olchi y lloriau. Byddai ganddi 
arffedog o lian bras iV daro o'i blaen at bob budr- 
waith. Parodd hyn i mi ddechreu ei hoffi a chym- 
meryd sylw mwy o honi. Ychydig o awydd myned 
allan i gwmnîon oedd ynddi, ond byddai yn hoff 
iawn o gymmeryd un o'r plant lleiaf gyda hi allan 
gyda'r nos yn yr haf, a hosan yn ei llaw i'w gwau ; 
a dechreuodd rhai o'r gweision sylwi y byddai yn 
dueddol i gyfeirio oi chamrau yng nghyfeiriad y 
ffarm nesaf, Ty'n y Coed, lie yr oodd brawd iddi yn 
was, a dal ymgom gydag ef ar gẁr y gwrych neu 
ben y gamfa. Yn y gauaf eisteddai wrth fwrdd y 
gegin i wau, neu i wn'io ar ol swperu o'r gweision. 
Fel hyn y treuliodd Margaret Lloyd ddwy flynedd 
yn dawel, llonydd, a diwyd yn fy ngwasanaeth, ac 
yn ddigon hapus hefyd, o herwydd os nad oedd yn 
cael llawer o bleser nid oedd yn cael llawer o boen, 
ac os na byddai yn chwerthin rhyw lawer, anaml ei 
gwelais uiewn dagrau. 

Nid mynyoh y gwelid llawer o haul yn ty wynu ar 
ei gwynebpryd, ac nid mynych y gwelid cwmwl 
arno. Ystyriai y llanciau hi yn gysetlyd, a galw- 
ent hi yn " hen ferch," er nad oedd ond saith ar 



hugain oed yn gadael ein gwasanaeth. Yr oedd 
wedi gwasanaethu deng mlynedd cyn dyfod atom ni, 
ac wedi cynnilo, fel y gelwid hi gan rai o'i chydryw 
yn gybyddes. Ond nid oedd mewn gwirionedd yn 
gybyddlyd. Yr oedd ganddi ddigonedd o ddillad da 
cynhes, a byddai ei chyfraniadau at bob achos 
daionus yn llawn cymmaint a'r cyffredin o ferched 
o'i sefyllfa. Anfonai aml bar o hosanau Vw mam 
ac i'w brawd ieuengach na hi o ddeng mlwydd, ac 
anfonai fynych rodd i'w mam. 

Yr oeddwn wedi dyfod i werthfawrogi ei gwasan- 
aeth, ac yn awyddus i'w chyflogi am y drydedd 
flwyddyn, pan hysbysodd fì ei bod am fyned adref. 
Deallais ei bod am wneyd cartref iddi ei hun. Cyn 
hir, daeth y sibrwd ei bod hi a gwas Ty'n y Coed 
yn myned i briodi, er na wyddai neb eu bod yn cadw 
cwmpeini. Yr oedd gwas Ty'n y Coed flwyddyn yn 
hŷn na hi, ac wedi gwasanaethu deng mlynedd yn 
ei le heb symmud oddi yno ym mhellach nag i'r dref 
farchnad. Ystyriai llawer o'r bechgyn mwyaf cell- 
weirus ef yn hen lanc lled hynod, ond yn hengall 
iawn, neu yn "hon bon." Yr oedd ganddo ddull 
lìed ryfedd i gyflawnu ei amcanion yn fynych. Yr 
oedd yn lled benderfynol am ei ffordd ei hun, yn 
ddystaw, ond cyrhaeddgar pan gymmerai gweilch 
direidus ormod o hyfdra gydag ef. 

Yr oedd William Dafydd, o herwydd dyna ei enw, 
yn ddyn gweithgar, cynnil, ac wedi llwyr ennill ym- 
ddiried ei feistr, ac ni welid byth mo hono mewn 
tafarn ond yng nghiniaw y clwb, neu ambell dro 
pan yn gorfod rhoddi ei geffylau yn stablau "yr 
inn" ar daith o'r dref gyda'r waggon. Dywedai 
bechgyn ieuainc yr ardal fod gan William Dafydd 
hen bwrs lledr yn llawn o arian bob amser. Yr 
oedd 'wedi dechreu yn lled ieuanc ar y fudrwaith o 
gnoi tybaco, ond byddai yn ofalus rhag poori yng 
nghegin Ty'n y Coed ac mewn Eglwys. 

Yr oedd William Dafydd yn garedig iawn wrth 
John Lloyd, brawd ieuengaf Margaret, ac arferai 
fyned gydag ef yn fynych i'w gartref, Ty'n y Fyn- 
went, ar Sadwrnau, wrth geisio ei ddillad glân, a 
dywedai doethion y pentref ar ol clywed y si am ei 
briodas mai yn Nhy'n y Fynwent gyda Sian Llwyd, 
mam Margaret, y gwnaed y fatch i fyny. Ond fe 
ddywedai y forwyn fach yma ei bod wedi gweled 
William Dafydd a Margaret unwaith yn siarad â'u 
gilydd dros ben y claw:ld terfyn rhyngom a Thy'n y 
Coed. Ond beth bynag a fu, adref yr aeth Margaret 
Lloyd ar Galanmai, a chlywais fod William Dafydd 
wedi cymmeryd tyddyn bychan o'r enw Tan y Berth, 
lle i gadw buwch yn agos i'r pentref. Yr oedd hen 
wreigan a fuasai yn byw yno wedi gorfod ceieio 



Digitized by 



Google 



174 



TE HAUL. 



cymhorth o'r plwyf, a rhoddi y Ue i fyny, gwedi bod 
yn afiach yn hir iawn, ac yn oedranus. Yr oedd y 
tỳ a'r beudy, gardd, a buarth, a'r gwrychoedd yn bur 
ddidreíh. Ond tyddyn yn perthyn i'r un ystâd a 
Thy'n y Ooed ydoedd, ac adgyweiriwyd y tŷ gan^y 
meddiannwr, a gwelid William Dafydd yno yn 
gwalio o amgylch, trin, a phlanu yr ardd, a chau y 
gwrychoedd bob hwyr a nawn y gellid ei hebgor o 
Dy'n y Coed. Erbyn dechreu y cynauaf gẁair yr 
oedd Tan y Berth wedi ei orphen a'i ddodrefnu, a 
Margaret Lloyd wedi ei wneuthur mor lân a snug a 
nyth aderyn ; ac ar y dydd cyntaf o Fehefin gwel- 
wyd priodas seml yn Eglwys y plwyf, a chwech o 
gwmni — William Dafydd a Margaret Lloyd, a'i thad, 
gwas a morwyn briodas, a'r person. Yr oedd Sian 
Llwyd yn prysur barotoi ciniaw priodas i'r chwech 
yn Tan y Berth, lle y mynai William Dafydd gael 
ei giniaw y diwrnod hwnw, a mynai i'r person gael 
ei giniaw gyda hwy. Felly dechreuodd William 
Dafydd dreulio ei fis mêl yn ei dŷ ei hun, ac wrth ei 
gynauaf gwair ei hun, a dywedid yn y pentref na 
welwyd dau mwy hapus erioed yn gwneyd gwair, na 
William Dafydd yn lladd gwair a Margaret yn 
"taenu ystodiau," fel y dywedwn ni yn sir Ddin- 
bych, ond, ebai John, yn " chwalu gwanafau : " nis 
gwn beth a ddywed yr Hwntw am daenu gwair. 

Çyn gynted ag y cododd yr adladd, yr oedd gan 
Margaret ei buwch a llo wrth ei throed â mtosel am 
ei drwyn, a dau " 'storyn " neu " lafh o fochyn " yn 
pori ar y borfa, a bwyta deiliach wedi eu malu mewn 
engine wellt, a helpu i yfed y llaeth enwyn. Dyma 
fel y dechreuodd y par tawel, diwyd yma fy w ; ac 
felly y maent yn byw hyd eto, er fod yno bedwar o 
blant. Mae y plant oll yn wynion eu crwyn, gwyn- 
ion eu dannedd, a chochion eu bochau, arwydd sicr 
oael digonedd o laeth. Y mae y tý yn drefnus a 
glân, a William Dafydd gan daclused a glaned ei 
wisg ag erioed, ac y mae gan William a Margaret, 
Tan y Berth, geiniog dda wrth gefn ; a dywed y 
person fod labrwr gweithgar, cynnil, yn byw mewn 
lle bychan i gadw buwch a magu llo yn well allan 
na nemawr ffarmwr yn talu deugain punt o rent. 
Pedair erw o dir sydd yn Nhan y Berth, gyda thý o 
bedair ystafell, a chegin gefn, a naw punt ydy w ei 
rent. Mae y tir yn debyg o ran ei ansawdd i dir 
Ty'n y Coed. Y mae Ty'n y Coed yn gant a hanner 
o erwau, ac yn gant a deugain punt o rent. Àc fe 
ddy wed y steward i mi fod tyddynod bychain, fel Tan 
y Berth, yn talu yn iawn i'r meistr tir a'r tenant, os 
bydd hwnw yn ddyn diwyd a'r wraig yn drefnus ; a 
dadleua y person y dylai fod ym mhob plwyf ddigon 
o dyddynod o'r fath i o leiaf hanner y gweithwyr 



priod gael i fyw. Bydd yn help i'r gof, i'r saer, 
i'r crydd, yn gystai a llafurwyr, a saer maen, a slat&r. 
Tua hanner y gweithwyr priod sydd yn alluog i 
werthfawrogi ac i wneyd yr iawn ddefnydd o'r 
tyddynod bychain hyn. 

Y mae tirfeddiannwyr yn gyffredin yn ofni traul 
adeiladu y fath dai, ond camgymmeriad yw. Y 
mae adeiladau wedi costio o leiaf fil o bunnau ar 
fíarm Ty'n y Coed. Dyma dynu i lawr hanner can 
punt yn rhent y tir. Deuddeg swllt yr erw felly 
ydyw rhent y tir. Amcan-gost tŷ gwell na Than y 
Berth, a beudy a ohwt mochyn, yw 120p. Tyn hyn 
i lawr chwe phunt, gan adael y tir am dair punt neu 
15 swllt yr erw. 

Wrth son am dyddynod yr ydym wedi colli golwg 
ar Margaret Dafydd; ond os mynwch olwg arni, 
cewch ei gweled yr amser a fynoch rhywle rhwng 
drws ei thŷ a'r beudy, neu yn taenu dillad, neu yn 
godro yn y cae â'i harffedog wen o'i blaen, neu yn 
gwneyd gwair, a dau neu dri o blant bychain o'i 
chwmpas yn gwau fel gweision y gog. Y mae yn 
edrych cystal ag erioed, ac ni all neb a geisia hyny 
ddychymmygu pa un ai pump ai pymtheg ar 
hugain oed ydyw, na pha un ai deg ar hugain ai 
hanner cant ydyw William Dafydd. 

Yr eiddoch yn gywir, 

Mabgabet Hughes. 



"EGLWYS LLANLLECHID." 

Yprif destyn barddonol yng Nghylchwyl Lenyddol y üe 
uchod, 1890. 

x Ab Llechid. — Pènnillion gwir ragorol, ac yn Hwjt deil- 
yngu'r wobr,— Bbbw. 

Hen Eglwys Llanllechid, gogoniant ein bröydd, 

Wyt anwyl i'th blentyn fel nefoedd fy Nuw ; 
Mae adlais peroriaeth ysbrydol dy glodydd, 

Fel dyfroedd i'r enaid sychedig a gwy w : 
Cyssegrwyd di'n foreu i lân goffadwriaeth 

Un dreuliodd ei fy wyd dan faner y Groes, 
Ac enw ein Llechid fydd byth mewn cadwraeth, 

À'i adsain yn beraidd gan oes ar ol oes. 

O'th amgylch yn gorphwys mae llwch cyssegredig 

Dy blant mewn tangnefedd ac changau dy yw 
Estynant eu breichiau uwch gwely'r Uuddedig, 

Rhyw noddfa heddychol yw " erw ein Duw ; " 
Adgofìon bendigaid, fel dysglaer ysbrydion, 

A frithant awyrgylch byd enaid y by w : 
parcher y lanerch lle owsg ein hanwylion, 

Man tyner fel canwyll ein llygad ni yw. 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



175 



Addurnwyd dy fynwes gan dlysau y nefoedd, 

Gogoniant talentau prif gewri ein gwlad 
Gyflwynwyd ar d'allor, er bywyd i filoedd, 

Ein Duw ogoneddwyd, a dyn ga'dd ryddhâd : 
Tydi trwy'r canrifoedd a welid fel canwyll, 

Yn fri ac yn ymffrost — yn ddinas ar fryn ; 
Er dyoddef rhuthriadau yr oesau oedd dywyll, 

Ti sefaist dros enw dy Dduw yn ddigryn. 

I'th ofal di'n wylaidd cyflwynodd y seintiau 

Eu heiddo yn offrwm, ganrifoedd pell draw? 
Llaw halog pwy heddy w gais ddryllio y coffrau ? 

Ysbeilio y deml heb arswyd na braw ! 
Ond Duw sy'n teyrnasu, crechwena ferch Sîon, 

Fel glân golomenod ehedeg y mae 
Dy blant i'th ffenestri ; derbynia hwy'n dirion 

I'th fynwes agored, pan giliant rhag gwae. 

Hen gyrchfan addolwyr, mwynhëaist y dyddiau 

Bendigaid a dedwydd cyn gweled un troed 
Yn mathru gwir undeb y dwyfol drefniadau, 

A gylchai dy fywyd ysbrydol erioed ; 
A chefaist, pan gryfaf y rhuthrai'r ystormydd, 

Wir nerth i ymwasgu yn nes at dy Dduw, 
Tra'n teimlo fod breichiau dy ddwyfol sylfaenydd 

Yn dal, gan dy osod yn fendith i'r by w. 

Mae rhif dy addolwyr, a bri dy ganiadaeth, 

Yn destyn llawenydd drwy'r gwledydd i gyd ; 
Tra'th weision llafurus, dan wlith ysbrydoliaeth, 

Yn traethu holl gynghor Duw'r nefoedd i'r byd : 
Afonydd o ddyfroedd grisialaidd y bywyd 

Sy'n ffrydio o'th fynwes ar led-led y wlad, 
Diesgus yr enaid yr hwn a " sychedwyd " 

Ym mro dy ffynnonydd rhinweddol a rhad. 

Ab Llechid. 



LLAN CWM AWEN :_ NEU DDEFFROAD EG- 
LWYSIG HANNER CANRIF YN OL. 

(Parhâd o dudal llfi). 

PENNOD X. 

Sul cyntaf Llewelyn Lìwyd yng Nghjom Awen. 

Gwawbiodd y boreu Sul cyntaf ar Llewelyn Llwyd 
yng Nghwm Awen, a buasai yntau yn effro rai oriau 
cyn toriad y wawr. Boreu oer gwlybyrog oedd, heb 
ynddo un elfen i gyffroi, Hawer Uai sirioli, yr ysbryd- 
oedd. Y mae yn y gwlawogydd trymion, y corwynt 
uchel, croch, y daranfollt fflamllyd, neu'r cawodydd 
cenllysg miniog, elfenau ÿn defîroi a chynhyrfu y 



meddwl — creu arswyd, neu ennyn edmygedd, a galw 
yni i weithrediad. Y mae yn y rhew llym a'r barug 
iasog, elfenau o burdeb yn sirioli y meddwl, a galw 
allan y nerth gewynol i ymdrech a hoenusrwydd ; 
ond am y tywydd niwlog, du-oer, a'r mân-wlaw 
dyferllyd swrth, Uethu, tristäu, a lladd yr ysbryd- 
oedd a wna. Teifi ei niwl ei hun dros bobpeth. 
Boreu trymllyd, pruddaidd o'r fath a wawriai ar 
Llewelyn Llwyd ar ei Sul cyntaf yng Nghwm Awen. 

Wedi dystaw fyfyr a gweddi daer yn yr ysbryd 
am ddoethineb a nerth i ddechreu ei waith pwysig 
yn ei blwyf newydd, dechreuodd Llewelyn Llwyd 
ymwisgo a pharotoi at foreufwyd. Ychydig a lefar- 
wyd y boreu hwnw. Ymddangosai ryw ysbryd o 
ddifrifoldeb dwfn, tawedog, yn encilio i fyfyrdod 
personol, yn meddiannu y ddau. 

Tybiasai Angharad y seiniai llais ei phriod y boreu 
hwnw wrth fyned trwy yr addoliad teuluaidd yn 
bruddglwyfus a chrynedig. Yr oedd y cyweirnod 
defosiynol yn hynod o leddf ac ymbiliadol, yn 
arwyddocäu dirwasgiad ysbryd a theimlad o wendid. 
Er fod Angharad yn barablus fel plentyn, nid oedd 
yn brysur â'i thafod. Dyfalodd ar unwaith fod y 
teimlad a lanwai enaid ei phriod yn rhy gyssegredig 
hyd yn nod iddi hi ymyryd ag ef, ac enciliodd i 
gyfrinach hunanfyfyrdod, rhag dygwydd aflonyddu 
o honi ar y cymmundeb rhyngddo ef a Duw. 

Felly, dyrwynodd heibio yn araf yr oriau boreuol 
mewn parotoad ysbryd tawel at yr addoliad cy- 
hoeddus cyntaf iddynt yng Nghwm' Awen. 

Am chwarter i un ar ddeg, dechreuodd cloch yr 
Eglwys seinio ei thonau arianaidd nes deffroi ryw 
ychydig o adsain yn y goedwig wlybyrog o amgylch 
y Plas, tra y dynesai Llewelyn Llwyd ac Angharad 
at ei muriau llwydion a thŵr hynafol. Tybiai Llew- 
elyn Llwyd fod rhyw swyn yng nghainc ei chân 
arianaidd yn taflu sirioldeb oddi amgylch hyd y nod 
trwy niwl y Cwm, pan y deffroai adsain yn y goed- 
wig lom. 

Bywiogodd ei gamrau, a dywedai wrth Angharad, 
" Onid oes ryw swyn rhyfedd yng nghloch y Llan ? 
Cymhlethir cynnifer o adgoflon yng nglŷn â'i sain, 
fel nas gellir teimlo yn unigol o fewn ei chlyw. Yr 
wyf yn teimlo fel un wedi cael gafael ar hen gyfaill 
yn ei swn." 

" Yr wyf finnau yn teimlo yn fwy cartrefol er pan 
ddechreuodd y gloch ganu," atebai hithau. "Oni 
chanodd un o'r beirdd ? — 

' Mae cloch y Llau â'i pheraidd gân 
Yn adsain dros y wlad, 
Gan gyd-groesawu mawr a mân 
l sanctaidd dŷ eu Tad — 



Digitized by 



Google 



176 



YR HAUL. 



Pawb yno'n anwyl frodyr sydd, 

Cyfoethog f el y tlawd ; 
Y gwreng yn llawn etifedd ffydd, 

A'r estron pell yn frawd.' " 

Ar hyn, goddiweddwyd hwy gan y ward&n a 
chyfaül iddo, ac aethpwyd ym mlaen i'r Eglwys. 
Cynnullasai o ddeutu hanner dwsin o bobl oedranus, 
a hanner dwsin o blant yno yng nghyd. 

Am un ar ddeg dechreuodd y gwasanaeth; ond 
nid oedd nifer y gynnulleidfa wedi cynnyddu ne- 
mawr, ac ni afaelai neb ond y clochydd ac Angharad 
mewn Llyfr Gweddi. Aed ym mlaen yn eu deuawd- 
wasanaeth undonol, yr hwn a daflai adsain boenus a 
fferllyd drwy yr adeüad eang a gwag, hyd ddechreu 
yr ail lith. Clywid, y pryd hyny, swn traed Uuaws 
yn croesi y fynwent yn Ued drystiog. Y mynyd 
nesaf, ymddangosai blaen myntai yn dyfod i mewn 
i'r Eglwys, ac ymchwalu i wahanol eisteddleoedd, 
tra yr esgynai nifer fawr i " loffit y grog " (rood lofl), 
ar gyfer y ganghell. 

Bu i swn y dyfodiad i mewn disymmwth aflonyddu 
peth ar Llewelyn Llwyd, nes ei attal yn ei ddarllen- 
iad am rai mynydau, hyd oni chymmerodd y newydd- 
ddyfodiaidannysgwyliedig eu lleoedd. Yr oedd yr 
Eglwys erbyn hyn yn rhwydd lawn. Dechreuwyd y 
litani yn fuan, a synai Llewelyn ac Angharad nad 
ymunai neb ond y clochydd yn ei ymbiliau defosiynol. 
Ymddangosai y gynnulleidfa yn dorf o edrychwyr 
yn hytrach nag addolwyr. Felly, dyrwynodd y gwas- 
anaeth i ben, ac yr oedd Uais Llewelyn Llwyd yn 
dechreu difíygio peth. Ar ol gwasanaeth y Cym- 
mun, angenrhaid oedd darUen y " namyn un erthygl 
deugain." Ar ddechreuad darUeniad y rhai hyn, 
dangosai y dorf gryn chwüfrydedd. Edrychent yn 
syn ar y darUenydd, yna at y naül y UaU. Yr oedd 
yn amlwg na wyddai odid neb o honynt beth oedd 
amcan y darUeniad, na pha un ai pregeth ai rhyw- 
beth araU oedd. Trethodd y darUeniad hwn o eiriau 
anghynnefin a iaith anystwyth lais Llewelyn Llwyd 
fwy fyth, a dechreuai sych-besychu ei flino. Esgyn- 
odd i'r pwlpud yn oer, yn wanaidd, ac yn welw, heb 
gael un seibiant er dechreu y gwasanaeth, ond yn 
unig tra y cenid emyn a roddasid aUan trwy gyfar- 
wyddyd y cluchydd, ac a ganesid gan y fyntai o 
ieuenctyd a glwydasent yn "Uofft y grog." Teimlai, 
tra y cenid yr emyn, y buasai y gwasanaeth yn feth- 
iant. Ni buasai yno ddefosiwn. Ni buasai cyffyrdd- 
iad calon— ymdoddiad calon rhwng y gynnulleidfa 
a'r gweinidog. Os gaUodd offrymu peth o'i weddi 
a'i foUant ei hun i'r Goruchaf, teimlai na offrymasai 
o " loi gwefusau " nac " aberth moliant " y gynnuU- 
eidfa iddo ef. Dan y teimlad iselfrydig a siomedig 



hwn, dechreuodd ei bregeth, yr hon a barotoiaai 
gyda gweddi a gofal mawr; ond un o'r pethau 
cyntaf a gly wodd oddi wrth un o gyfeisteddwyr Uofffc 
y grog, uwch ben ac ar gyfer y pwlpud, oedd y sylw 
mewn sisial-iaith, "Y mae ganddo yntau bapyr." 
Bron na theimlai ei hun yn diffygio ; ond ymnerth- 
odd yn ei Dduw, ac ymdrechodd anghofio pawb a 
phobpeth ond Ef, ac aeth trwy ei bregeth yn 
weU nag yr ofnasai. Cafodd wrandawiad perffaith 
astud, ac arddangosiad amlwg o gydymdeimlad 
Uawer. Er nad oedd Llewelyn Llwyd yn hyawdl 
fel Uefarydd pan ar ei oreu, ac fod ei lais y tro hwn 
yn wan a bUnedig, ceid ynddo enaint y peth byw, 
difrifoldeb dwfh, a thynerwch caruaidd. Yr oedd 
ei edrychiad diymhongar a'i wedd welŵ a gwan yn 
helpu, ef aUai, i enniU iddo gydymdeimlad. 

Terfynodd y gwasanaeth yn fwy boddhäus ar y 

cyfan nag y dechreuasai, ond buasai o feithder blin- 

i derus, ac yn amlwg ddigon yn garchariad poenus i 

| lawer, a barnu wrth eu gweled yn brasgamu a thuthio 

! adref ; ac nid rhyfedd, o herwydd buasid yn yr Eg- 

; Itoys am ddwy awr a hanner a phum mynyd. Y 

mae carchariad o'r fath i'r anUythyrenog yn gosped- 

igaeth. 

PENNOD XI. 

Ymddyddan â Mr. a Mrs. Owen. 

Am bedwar o'r gloch prydnawn ei Sul cyntaf, 

! drachefh yn Llan Cwm Awen, aeth Llewelyn Llwyd 

i'r Eglwys yn ol defod yr amser, er yr ymddangosai 

! yn dra chwithig iddo ef. Yr oedd wedi paratoi ar 

! gyfer pregethu ; ond hysbyswyd ef nad oedd yno 

bregeth i fod ar yr adeg hòno o'r flwyddyn, ao na 

wnaethid darpariaeth ar gyfer goleuo yr Eglwys. 

Y mae yn wir fod yno ddwy ganwyll mewn canwyU- 

breni coed diaddurn ar y ddarUenfa, a dyna yr 

oU. Bu rhaid i'r offeiriad newydd ymfoddloni ar 

ddarUen y gwasanaeth rhyngddo ei hun a'r clooh- 

ydd yng ngŵydd tua dwsin o wrandawyr ac edrych- 

wyr. 

Ebai Llewelyn Llwyd, wrth ddychwelyd i'w letty 
gydag Angharad, ar ol y gwasanaeth nawnol a elwid 
11 g 0S P eI, » ,, " Dyma waith y Sul cyntaf drosodd. 
Pa beth a feddyUwch o hono ? " 

Atebai hithau, "Nid wyf yn ystyried fy hun yn 
gymhwys i roddi barn arno. Yr wyf yn rhy anghyf- 
arwydd â'r iaith Gymraeg i aUu mwynhau y gwas- 
anaeth a deaU a theimlo y bregeth, ac feUy ni aUaf 
farnu yn àeg. Ond nid ymddangosai y gynnuUeidfa 
fel torf yn addoli. GeUid tybio nad oedd yno neb 
yn cael blas ar y gwasanaeth, fel ag i ymgoUi yn y 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



177 



mwynhâd o hono. Ymddangosai rhai yn gallu dUyn 
a mwynhau y bregeth." 

" Dyna fy mhrofiad innau," ebai Llewelyn Llwyd, 
" a rhaid ymdrechu gwella. T mae drwg yn rhyw- 
le," 

" Hanner y feddyginiaeth yw cael allan y drwg." 
atebai Ângharad. 

Gan fod oriau hirion i'w treulio rhwng eu dy- 
chweliad o wasanaeth y gosper bump o'r gloch ac 
amser gorphwys, ac fod yr hwyr yn oer a gwlybyrog, 
gofynodd Àngharad a welai Mr. a Mrs. Owen a'u 
genethig fach yn dda gymmeryd eu cwpaned tê 
gyda Llewelyn Llwyd a hithau, a threulio awr yn 
eu cwmni. Derbyniwyd y gwahoddiad yn llawen ; 
a chafwyd cyfleusdra buan i ymgomio yn rhydd ar 
bynciau crefyddol neu Eglwysig, o herwydd aethai 
yr holl wasanaethyddion, yn feibion a merched, oddi 
eithr un wraig oedranus, neu house-he&per y Plas, yr 
hon a ofalai am y prif faterion teuluaidd hyd y 
pryd hwnw, i'r capel. 

Dechreuai Mrs. Owen, " Yr wyf yn ofni, syr, mai 
diwrnod anghysurus a gawsoch i ddechreu ar eich 
gwaith yn y plwyf. Y mae yr hin yn anffafriol 
iawn." 

" Ydyw, madam," atebai Llewelyn Llwyd. 

"Buasai diwrnod sych heulog yn dwyn llawer 
mwy o bobl yng nghyd, ac yn sirioû' pob peth." 

" Ond, Mrs. Owen, maddeuwch i mi am ofyn rhai 
cwestiynau i chwi, mewn perthynas i'r Eglwys a'r 
gwasanaeth yma ; yr wyf yn dra anghyfarwydd yn 
arferion a defodau yr ardal hon. Y peth a'm synodd 
i raddau oedd na welais braidd neb â Llyfr Gweddi 
yn eu llaw yn y gwasanaeth, ac na chlywais lais 
neb ond y clochydd yn ateb yn yr Eglwys." 

" Dyma yr arferiad yma," atebai Mrs. Owen ; "ac 
yn wir, rhaid i minnau gyffesu na bu dim Llyfr 
Gweddi yn fy llaw bron er pan ddaethym adref o'r 
ysgol. Y mae yma ddau neu dri o Lyfrau Gweddi 
Gyífredin, ond nid wyf yn credu y caech heno 
ddwsin a hanner yn y Cwm oU." 

Taflai Mr. Owen air i mewn: "Nid wyf yn 
meddwl i mi glywed neb yn darllen gair yn yr Eg- 
lwys yma ar ol ymadawiad yr hen Mr. Griffith Jones, 
athraw ysgol symmudol Madam Bevan. Byddai yr 
hen wr yn darllen allan yn groew bob amser, er 
mawr flinder i'r clochydd, yr hwn a dybiai fod arno 
eisieu ei swydd." Ond ychwanegai, " À dweyd 
teimlad yr ardal yn deg, y mae gwasanaeth presen- 
nol yr Eglwys yn rhy gynnwysfawr, rhy ysgolheig- 
aidd, a llawer rhy faith i fod yn flasus i'r lluaws. 
Nid oes ynddo mo'r gwres teimlad-gynhyrfiol ag .a 
dyna sylw ac a ennilla galon yr annysgedig a'r 
12— tìì. 



anghyfarwydd. Ni all y bobl gyffredin ganlyn y 
gwasanaeth, fel y dywedir, ac felly nis gallant ei 
fwynhau." 

" Ofnaf hyny yn wir," ebai Llewelyn Llwyd; 
"ac eto y mae y gwasanaeth yn ardderchog, yn 
llawn duwinyddiaeth iachus, Uawn synwyr, a Uawn 
defosiwn." 

" Y mae hyny yn berffaith wir," atebai Mr. Owen. 
" O'm rhan fy hun y mae defosiwn y gwasanaeth yn 
rhy ddwfu, pur, ac ysbrydol i mi aüu myned i mewn 
yn ddigonol iddo. Ond ar yr un pryd, y mae hyd 
yn nod ei ddwfh ddefosiwn a'i buredd yn peri i'w 
feithder fod yn ftoy o faich. Er esampl, y boreu 
heddyw, onid oeddych ohwi wedi treulio eich nerth 
yn darUen y gwasanaeth cyn dechreu ar yr erthyglau 
a'r bregeth ? " 

" Yr oeddwn yn dechreu tlino," addefai Llewelyn 
Llwyd ; " ond ofnaf fod fy Uais i yn wan iawn." 

"Gwelais eich gwanach mewn pwlpud YmneiU- 
duol yn tanio tyrfa go dda," atebai Mr. Owen, " a 
hyny gyda phregeth â Uai o ddefnydd, Uai o faint, a 
Uai o wir hyawdledd nag oedd genych ohwi heddyw." 

" Pa fodd y Uwyddai y cyfryw?" gofynai Llewelyn 
Llwyd ; " byddai yn dda iawn genyf gael fy nghyf- 
arwyddo." 

" Un fantais fawr i'r cyfryw bregethwr yw," 
atebai yntau, " eu bod yn esgyn i'r pwlpud yn fre»h 
eu Uais, a'u Uafar, a'u nerth : yr ydych chwithau yn 
öögyn yno yn Uuddedig, ac ystwythder, peroriaeth, 
a nerth y llais wedi ei dreulio allan. Yr ydyoh yn 
gwneyd cam â chwi eich hun, cam â'r Eglwys, a cham 
â'r wlad wrth ymdrechu myned trwy dri gwasanaeth 
bob boreu Sul. Rhaid i'r werin gael mwy o wree, 
mwy o symledd, a Uai o faich, neu ni ddaw gwasan- 
aeth yr Eglwys byth yn boblogaidd yn yr ardaloedd 
gwledig." 

"Wel, Mr. Owen," ebai Llewelyn Uwyd, "yr 
ydych chwi yn dra chydnabyddus â theimlad yr 
ardal, ac y mae yn ddrwg iawn genyf glywed fod y 
fath ddyeithrwch rhwng y bobl a gwasanaeth nefol- 
aidd yr Eglwys." 

".Nid wyf yn dweyd dim ond sydd ffaith," atebai 
Mr. Owen ; " rhaid yw cymhwyso y gwasanaeth i 
gyfarfod â chwaeth y bobl, neu ddyrchafu chwaeth 
y bobl at safon y gwasanaeth, cyn y Uenwir Eglwys 
y plwyf ag addolwyr." 

Wrth son am lenwi, taflai Angharad air i mewn, 
" Yr oedd cynnuUiad Ued dda yn yr Eglwys ar ol i'r 
fyntai olaf ddyfod i mewn. Debygwn eu bod yn 
dyfod o beU." 

"O'r capel cyfagos y daethant, madam," atebai 
Mr. Owen. " Byddys yn myned i'r capel am hanner 



Digitized by 



Google 



178 



TB HAÜL. 



awr wedi naw y boreu; ac yn Ued fynych, trydd 
nifer mawr o'r gynnulleidfa i'r Eglwys, fel arwydd 

barch i'r offeiriad a theimlad da at yr Eglwys, ac 
arosant trwy y gwasanaeth. Daeth bron yr oll o 
gynnulleidfa y capel i mewn heddyw o barch i chwi 
ar eich Sul cyntaf, ac yr wyf yn credu fod yr argraff 
arnynt yn ffafriol." 

u Yr ydych bron â'm synu i," atebai Llewelyn 
Llwyd. "Bron na theimlwn fy mod wedi cilio 
hanaer canrif yn ol. Y mae yn debyg mai dilyn- 
wyr Eowlands o Langeitho yw y capelwyr, a'u bod 
eto yn Eglwyswyr o galon, ac y gellir eu dwyn yn 

01 fr Eglwys trwy ddyfalbarhâd, a charedigrwydd, 
a flyddlondeb yn y plwyf. ,, 

" Ië, Methodistiaid Calfinaidd ydyw naw o bob 
deg o deuluoedd yr ardal. Dysgyblion John Elias 
ydynt gan mwyaf. Nid oes ynddynt, gan belled ag 
yr wyf fi yn deall, ddim gelyniaeth tuag at yr Eg- 
lwys ; ond ar y llaw arall, nid oes ganddynt ddim 
parch ysbrydol iddi. Edrychant arni ym mhell is law 
iddynt eu hunain mewn ysbrydolrwydd. Yn syniad 
yr ardal, cynnrychiola yr Eglwys foneddigeiddrtvydd y 
a'r capel dduwioldeb." 

"Yn sicr," atebai Llewelyn Llwyd, "yr ydwyf 
dan fawr rwymedigaeth i chwi am ddadguddio gym- 
maint o'r hyn sydd newydd. Magwyd fì ar derfynau 
Lloegr, Ue y mae yr Eglwys yn gref, mewn cymhar- 
iaeth, a bu fy Uafur blaenorol mewn tref boblog, 
ym mysg y Seison gan mwyaf. Yr wyf yn ofni fy 
mod yn dra anaddas i ofalu am blwyf gwledig, ond 
gaUaf hyderu y caf gymhorth Mrs. Owen a chwithau 
i wneyd a aUwn." 

Atebai Mr. Owen, " Gan beUed ag y gailwn bydd 
ein help wrth law, ac yn bleser genym ei roddi. Yr 
ydym yn cynnorthwyo Uawer ar y capel ; ac yma y 
bydd John EUas ac amryw o'r pregethwyr yn cael 
derbyniad. Y mae Mrs. Owen yn perthyn i seiat y 
capel, a byddwn yn myned yno bron bob nos Sul. 
Ac yno y mae y teulu wedi myned heno." 

Yr oedd y dadguddiad hwn yn syndod mor fawr i 
Lewelyn Llwyd, fel nas gwyddai ar fynyd pa fodd i 
ateb. Ac yr oedd yn ymwared amserol iawn iddo 
glywed trwst traed yn dynesu at ddrws cefn y tŷ, a 
chlywed yr eneth fach yn gwaeddi, "Y mae'r 
gweision wedi dyfod o*r capel. ,, Wedi ychydig ym- 
ddyddan cyffredin, a sylwi fod y gwlaw yn parhau 
a*r nos yn dywyU, aeth Mr. a Mrs. Owen i'w rhan 
eu hunain o'r hen blas. 

Oymmerodd Llewelyn Llwyd lyfr defosiynol neu 
dduwinyddol yn ei law, a gwnaeth Angharad yr un 
peth, fel rhai ar fedr darUen. Ond syrthio i fath o 
fyfyrdod breuddwydiol a wnaeth y ddau. Niwlog 



a thy wyU iawn oedd yr olygfa Eglwysig yng Nghwm 
Awen, ac anhawdd iawn oedd meddwl o ba le y 
geUid cael awelon i wasgaru y niwl. Yr oedd rhyw- 
beth aUan o'i le yno, ond pa peth ydoedd nis geUid 
cael allan ar unwaith. Os cynnygid meddyginiaeth 
yn fyrbwyU, geUid gwneyd y drwg yn waeth. 
Gwelai Llewelyn Llwyd fod yn yr ardal symledd, 
fod yno grefydd neu deimlad crefyddol, a pharch 
cymdeithasol i*r Eglwys ; ond nid yr Eglwys oedd 
ffynonnell y teimlad crefyddol, ac nid oddi yno y 
porthid ef. Penderfynodd fel dyn caU beidio gwneyd 
dim cyfnewidiad byrbwyU yn y gwasanaeth, ond 
yn hytrach ymdrechu lioffa a dysgu mwy pa beth 
oedd gwir gyflwr yr ardalwyr. Ebai wrtho ei hun, 
" Os daw y capelwyr i'r Eglwys ar Sul y Oymmun a 
derbyn y sacrament hwnw wrth yr aUor, y maent eto 
yn aros yn ei chymmundeb hi, ac er eu bod yn ceisio 
athrawon ereiU, cynnorthwywyr a fyddant, a gellir 
cael addoliad defosiynol o fewn ei muriau." 
(jP«7 barhau.) 



YE AGEN YN Y GEAIG. 

fwthyn y weddw hyd fwlch y mynydd yr oedd 
dros ddeg o fiUtiroedd meithion heb yr un tŷ yn 
agos. Unffurfiaeth ac unigrwydd poenus a deyrnasai 
dros yr holl le. Nid oedd dim i'w glywed ond 
chwiban ambeU i fugail a swn y gornchwigl. Yr 
oedd y weddw wedi ymgymmeryd â thaith hir, gan 
ddwyn yn ei breichiau ei hunig blentyn, sef bachgen 
dwyflwydd oed. Yr oedd yn foreu hyfryd o Fai pan 
ymadawodd y weddw â*i chartref: rhagredegydd 
diwrnod hafaidd heulog. Ond cyn y prydnawn, 
cymmerodd cyfnewidiad mawr le yn y ty wydd : aeth 
yr awyr yn ddu ac yn fygythiol ; crogodd cymylau 
gwg ar ael y mynydd ; dechreuodd y gwynt chwiban 
rhwng y creigiau, ac aflonyddu gwyneb y giaslyn 
Uonydd. Dilynwyd y gwynt gan wlaw, a'r gwlaw 
gan odwlaw, a'r odwlaw gan ystorm fawr o eira. 
Hyd heddyw, gelwir yr ystorm hòno yn "'storm 
fawr mis Mai," canys ym Mai y dygwyddodd. Hyd 
yn oed ar ddiwrnod gwyUtaf a mwyaf gwailgof 
gauaf ni welwyd y fath eira. Llanwai bob agen, a 
chlaerwynai bob craig. Yn oer, yn wlyb, ac yn 
flinedig cyrhaeddodd y weddw a*i phlentyn i fwlch 
y mynydd. Gwyddai yn dda fod yno fwthyn bugail 
tua mültir hwnt i'r bwlch ; ond pan ymdrechai 
wynebu yr ystorm a ruthrai dros y mynydd, gwelodd 
ar unwaith fod pob gobaith o gyrhaedd y bwthyn 
wedi darfod. Yr oedd yr un mor ammhosibl iddi 
ddychwelyd adref. Yr oedd yn rhaid iddi gael 



Digitized by 



Google 



YB HAÜL. 



179 



rhyw gysgodfan. Buasai yn croesawu hyd yn nod 
ffau y Uwynog. Wedi crwydro am ysbaid, o'r 
diwedd, canfyddodd agorfa yn y graig. Ymgwr- 
cydodd hithau tu ol i'r graig uchel, gan wasgu y 
plentyn i'w mynwes oer, grynedig. Ymwallgofai yr 
ystorm. Daliai yr eira i ddisgyn drymach, drymach. 
Awr ar ol awr a aeth heibio ; yr oedd yr oerni yn 
anoddefol. Dechreuodd y nos fantellu y mynydd 
mawr. Yr oedd calon y weddw dlawd yn friw gan 
ofn a phryder. Ei phlentyn — ei hunig blentyn — a 
lanwai ei meddwl, a hi a'i goblygodd yn ei mantell ; 
ond ychydig ddillad oedd am y druanes, a'r rhai 
hyny yn deneuon a gwael. Ond deued a ddelo o 
honi hi ei hunan, rhaid iddi achub ei phlentyn. Yr 
oedd yr eira oer a gwyn erbyn hyn yn dechreu 
Uenwi y gilfach Ue y ceisiai nodded. Parhäi yr 
ystorm, ac elai y nos yn dduach, dduach. Tynodd 
y fam druenus ei hoU ddillad oddi am dani bron, 
gan eu rhoddi o gwmpas ei phlentyn, ac yna dododd 
ef i orwedd mewn agen ddofn yn y graig. Ac yn 
awr, deued a ddelo, hi a benderfynodd wynebu yr 
ystorm, gan ddychwelyd adref i ymofyn cynnorthwy 
i'w phlentyn, neu drengu yn yr ymdrech. Gwasg- 
odd ei phlentyn at ei chalon, gorchuddiodd ei wyneb 
gyda'i dagrau a'i chusanau, dododd ef yn dyner i 
lawr i gysgu ar ychydig o redyn a grug, ac a antur- 
iodd aUan i'r ystorm oihadwy, i'r nos ddu — ac i 
ddinystr ! 

Düynwyd y prydnawn ystormus hwn gan fore- 
gwaith tawel, hyfryd. Ty wynai yr haul mewn awyr 
las gUr, addurnid oopäu y mynyddoedd gan goron- 
blethion o niwl, tra y Uifai rhaiadrau fil i lawr eu 
hochrau. GweHd Uawer o bobl gyda phastynau 
hirion yn eu dwylaw yn archwüio pob hafn a phob 
agen ger bwlch y mynydd ; trigolion y pentref cyf- 
agos ydynt, mewn ymchwU am y weddw a'i phlentyn. 
O'r diwedd, cyrhaeddant y bwlch. Gwel un o'r 
bugeüiaid ddernyn o glog yn yr eira. Daethant o 
hyd i'r weddw — wedi marw / — â'i dwylaw yn estyn- 
edig fel pe yn erfyn am gynnorthwy. Cyn y pryd- 
nawn, cawsant hyd i'r plentyn. Yr oedd ef yn 
ddiogel yn yr agen yn y graig. A ! cafodd y myn- 
yddwyr gonest weled beth oedd dyfnder cariad mam. 
Y noson hòno gwahoddodd yr hen weinidog penwyn 
y pentrefwyr i fwthyn y weddw, a thrwy gynghor 
tadol a gweddi, ymdrechodd wasgu yr amgylchiad 
difrifol at eu calonau. Llawer deigryn haUt dy waUt- 
wyd, a Uawer ochenaid hiraethus a oUyngwyd tua'r 
nefoedd. 

***** 

Aeth dros hanner canrif heibio. Er ys blynyddau 
mae yr hen weinidog penUwyd wedi ei gasglu at ei 



dadau, er fod ei goff adwriaeth anwyl yn parhau yn 
wyrdd yng nghalonau plant i blant y rhieni a fed- 
yddiodd ef. Yr oedd ei feb, gwaUt yr hwn oedd 
cyn wyned a'r eira, yn pregethu i gynnuUeidfa o 
Gymry yn un o ddinasoedd mawrion Lloegr. Testyn 
ei bregeth oedd cariad Iesu. Tra yn darlunio natur 
hunanaberthol y " cariad sydd uwch law pob deaU," 
efe a adroddodd yr ystori am y weddw, yr hon a 
adnabyddai ef pan yn plentyn, ac a ofynodd, "Os 
yw y plentyn hwnw heddyw'n fyw, pa fath galon 
sydd ganddo os nad ydyw'n Uosgi'n dân o gariad at 
ei fam, yr hon fu farw erddo. Pa fath ddyn ydyw 
os na wnaiff yr olwg ar y wisg deneu, garpiog, a 
| dynodd ei fam oddi am dani gan ei rhoddi o'i gwmpas 
ef, er mwyn achub ei fywyd ar gost ei bywyd ei 
hunan? Pa fath ddyn ydyw os na leinw yr adgofion 
yna ei galon gyda diolchgarwch a chariad rhy ddwfn 
i eiriau? Ond eto, fy ngwrandawyr, pa fath galonau 
sydd genych chwi os nad ydynt yn Uosgi o fawl 
diolchgar ac o gariad dwfh at y Ceidwad fu'n gwaedu 
ac yn trengu drosoch ar y bryn ? " 

Ychydig ddyddiau wedi hyny, anfonwyd cenad at 
y gweinidog gan ddyn oedd yn marw, yn erfyn cael 
ei weled. Aeth yntau yn uniongyrchol. Gafaelodd 
y dyn claf yn Uaw y gweinidog, a chan syUu yn 
ddifrifol yn ei wyneb, dywedodd, "Nid ydych, ac 
nis gaUwch, fy adnabod. Ond yr wyf fi yn eich 
adnabod chwi, a'ch tad o'ch blaen. Bûm yn crwydro 
mewn Uawer gwlad. Ymwelais â phob parth o'r 
byd, ymleddais a gwaedais dros fy mrenin a'm gwlad. 
Daethym i'r dref hon ychydig wythnosau yn ol â'm 
( hiechyd wedi dadfeüio. Y Sabbath diweddaf aeth- 
l ym i'ch Eglwys chwi — Eglwys fy nhadau — Ue y 
gaUwn unwaith yn ychwaneg glywed yr Efengyl yn 
cael ei phregethu yn iaith fy mebyd a'm calon. 
Clywais chwi yn adrodd yr hanesyn am y weddw a'i 
phlentyn." Yma bloesgai tafod yr hen filwr, a 
rhwygid ei eiriau gan ocheneidiau, ond o'r diwedd 
Uefodd aUan, "Myfî yw y plentyn hwnw!" gan 
wylo yn chwerw. "Ië," meddai, "myfi yw y plentyn 
hwnw! Erioed, erioed, erioed nid anghofiais gar- 
iad fy mam. Iawn y gofynasoch pa fath galon 
fuasai genyf ped anghofìaswn hi. I mi, mae y cof 
am dani yn anwyl, anwyl, fel gwaed fy mron ; a'm 
hunig ddymuniad a'm gobaith yn awr ydyw cael y 
fraint o ddodi fy esgyrn bUnedig wrth ei hesgyrn hi 
yn yr hen fynwent anwyl rhwng y bryniau. Ond, 
syr, yr hyn sydd yn tori fy nghalon, ac yn fy Uenwi 
â chywUydd ydyw hyn, na sylweddolais erioed hyd 
yn hyn gariad fy Ngwaredwr yn rhoddi ei einioes 
drosof. Yr wyf yn cyfaddef! yr wyf yn cyfaddef! , > 
Llanwodd ei lygaid gan ddagrau, edrychodd i fyny 



Digitized by 



Google 



180 



TE HAUL. 



drwy ei ddagrau i'r nefoedd, gwasgodd law y gwein- 
idog at ei fynwes, gan ddweyd, " Duw barodd i cliwi 
ddweyd yr hanes. Mawl fyth a fo i'w enw sanct- 
aidd na fu fy mam anwyl farw yn ofer, a bod y 
gweddì'au a anadlodd ar fy rhan wedi eu gwrandaw 
o'r diwedd; canys y mae cariad fy mam wedi ei 
fendithio i wneuthur i mi weled, megys nas gwelais 
erioed o'r blaen, gariad fy Ngwaredwr. Tr wyf yn 
ei weled, ac yr wyf yn credu ynddo. Yr wyf wedi 
cael noddfa yn fy hen ddyddiau lle y cefais hi yn fy 
mhlentyndod — mewn agen yn y graig ; ond Craig yr 
Oesoedd yw hon ! " A chyda theimlad angerddol, 
efe a geisiai adrodd yn floesg, " A anghofia gwraig 
ei phlentyn sugno, fel na thosturia wrth fab ei chroth ? 
Hwy a allant anghofìo, ond myfi ni'th anghofìaf di." 
A thra dyferai y geiriau yna dros ei fi n, efe a ollyng- 
wyd adref mewn tangnefedd at ei fam ac at ei 

Dduw. 

( Cyfaddasiad. ) Elldeyrn. 



ENWOGION TE EGLWTS. 

PAROH WM. GREY HTJOHES. 

Brodor oedd yr offeiriad ieuanc a'r pregethwr rha- 
gorol hwn o Geredigion. Ganwyd ef yn y Sychbant, 
plwyf Nantcwnlle, Awst 5, 1792. Ei dad ydoedd y 
Parch. John Hughes, Uanddeiniol a Nantcwnlle, ac 
yr oedd ei fam yn ferch i'r Parch. Thomas Grey, 
gweinidog Aber Meurig. Cadwyd ef i weithio ar y 
fferm nes bod yn 17 oed, acyna aeth i'r ysgol i 
Bettws Ueucu, at y Parch. Eichard Eichards, wedi 
hyny o Gaerwys ; ac wedi dysgu rhy w gymmaint o 
ramadeg a phethau elfenol ereill, symmudodd oddi 
yno i Tsgol Eamadegol Llanbedr, yr hon oedd o dan 
ofal y Parch. Eliezer Wüliams, mab yr hyglod Peter 
Williams. Treuliodd yno tua phum mlynedd yn 
fawr ei barch ar gyfrif ei fuchedd diargyhoedd a'i 
ddiwydrwydd gyda'i efrydiadau, ac er llafurio dan 
gryn anfanteision, o herwydd èi ddiweddarwch yn 
dechreu, daeth yn ysgolhaig clasurol da. Dywedir 
ei fod yn darllen rhanau helaeth o Air Duw bob 
dydd. Wedi gorphen o hono ei amser yn Llanbedr, 
dechreuodd edrych allan am le i weinidogaethu ; ac 
wedi clywed o hono fod eisieu curad ar y Parch. 
Mr. Pugh, periglor Trefdraeth, sir Benfro, cyfeiriodd 
ei gamrau tuag yno. Cysgodd y noson gyntaf yn 
Llandudoch, yn nhŷ yr hen offeiriad duwiol, y 
Parch. D. Jones. Er mwyn rhoddi prawf ar ei 
ddoniau a'i gymhwysder i'r swydd, rhoddes Mr. 
Pugh ef i ddarllen a gweddîo yn y teulu, a mawr 



hoffodd ef, a rhoddodd iddo title. Urddwyd ef gan 
yr Esgob Burgess, yn y flwyddyn 1815, i guradiaeth 
Trefdraeth a Threwyddel, Üe y gwasanaethodd am 
saith mlynedd. Tmddengys mai yn Eglwys Cilcenin, 
heb fod yn neppell o'i gartref, y traddododd efe ei 
bregeth gyntaf i dyrfa luosog, a dy wedir iddynt dori 
allan mewn sain cân a moliant o dan ei weinidog- 
aeth danllyd ac effeithiol. Darfu i un o'r gwran- 
dawyr ar y pryd, meddir, ddarogan na fyddai yn 
hirhoodlog, ac felly yn wir y profodd, o blegid ni 
fu byw ond naw mlynedd wedi hyny. 

Tn Ebrill, 1819, penodwyd ef gan yr Esgob 
Burgess i ficeriaeth Llandyssul, Ceredigion. Ni 
symmudodd yno i breswylio, ond parhaodd i was- 
anaethu Trefdraeth fel curad am tua thair blynedd. 
Tra yn ficer Llandyssul, rhoddes deitl i wr ieuanc 
o'r enw Enoch James, yr hwn a droes allan yn wr 
rhagorol, a chafodd y ficeriaeth ar waith Mr. Hughes 
yn ei rhoddi i fyny yn y fiwyddyn 1822. Mab iddo 
ef ydyw yr Hybarch Archddiacon James, Abergwili. 
Tng, Ngorphenaf y flwyddyn hòno rhoes yr esgob 
i Mr. Hughes ficeriaeth Mathri, sir Benfro, ac ar yr 
un pryd gwnaeth ef yn ddeon gwladol. Ar ei ym- 
adawiad â Threfdraeth cymmerodd dŷ yn Wdig, ger 
Abergwaen, gan fwriadu priodi bonedcüges gyfoethog 
a hynod grefyddol, ond nid hyny ydoedd ewyllys y 
Nefoedd. Tr oedd ei iechyd erbyn hyn yn cyflym 
ddadfeilio, ac yr oedd yn amlwg i bawb fod ei yrfa 
ddaiarol yn tynu yn brysur at ei diwedd. Ei hoff 
emyn yr adeg yma a'r hon a adroddai gyda llawer o 
ddwysder a theimlad ydoedd, 

" O paid â mi, gad im' gryf hau, 
Cyn darfod dyddiau 'mywyd, 
A gwna â mi sydd bron fy medd 
Drugaredd a syberwyd." 

Gan deimlo ei hun yn gwbl analluog i ddilyn yn 
hwy waith y weinidogaeth, efe a symmudodd at ei 
hen gyfaill, y Parch. D. Jones, Llandudoch, yr hwn 
wrth fyned i'w dŷ a gyfarchai o dan deimlad dwfh : 
"Mr. Jones," ebai, "yr wyf yn dyfod yma i farw, 
i'r un gwely ag y cysgais gyntaf erioed yn sir 
Benfro." Ar ol dihoeni yno am rai misoedd, torwyd 
ef i lawr yng nghanol ei ddyddiau a'i ddefnyddiol- 
deb,. ar y 17fed o Fawrth, 1824, yn yr oedran 
cynnar o 32 mlwydd. Parhâi ei ffydd yn gadarn 
hyd y diwedd, a bu farw yn orfoleddus. Cludwyd 
ef i'w gladdu i Nantcwnlle, yng nghanol arwyddion 
o alar cyffredinol. Tr oedd Mr. Hughes yn Uwyr 
ymroddedig i waith y weinidogaeth, ac fel pregethwr 
cyrhaeddodd yn ystod ei oes fer raddau anghyffredin 
o boblogrwydd. Tstyrid ef a'i gymmydog a'i 
gyfaill, y Parch. D. Griffìths, Nefern, yr hwn a'i 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



181 



gorfucheddodd ddeng mlynedd, y ddau oleuad dya- 
gleiriaf ym mhwlpud yr Eglwys yn chwarter cyntaf 
y ganríf bresennol; ac ni phetrusai rhai a'i had. 
waenai yn dda, ei restru ym mlaenaf o holl enwogion 
Cymru yn ei oes. 

Edrychid gan lawer arno fel seren ddydd yn yr 
adfywiad a welir yn yr Eglwys yn y dyddiau hyn, a 
dichon iddo dderbyn mwy o arddeliad a llwyddiant 
ar ei weinidogaeth na neb o'i frodyr oeddynt yn 
byw yr un amser ag ef. Dirgelwch ei lwyddiant a 
chuddiad ei fawr gryfder ydoedd gynnwysedig yn ei 
ddyfalbarhâd mewn gweddi. Gweddiai fwy na mwy 
wrth gyfansoddi ei bregethau, wedi eu cyfansoddi, 
ac mewn ysbryd gweddi y traddodai hwynt. Yr 
oedd y fath ddifrifoldeb angerddol yn ei eiriau a'i 
ymddangosiad, yn y pwlpud yn gystal a phob man 
arall, fel ag i argyhoeddi pawb mai cenad anfonedig 
Duw oedd efe yn traethu geiriau gwirionedd a sobr- 
wydd. Yr oedd mwy o genadwri St. Paul yn ei 
weinidogaeth, sef argyhoeddi y byd annuwiol, nag 
o eiddo Apolos, sef dyfrhau, adeiladu, a dyddanu y 
saint. Swn gwynt nerthol yn rhuthro gly wid yn ei 
weinidogaeth ef yr un modd ag yn eiddo y Parch. 
Daniel Rowlands, canys prin yr oedd adsain udgorn 
euraidd yr efengylydd enwog o Langeitho wedi 
dystewi nad oedd crochlais yr efengylydd o'r Sych- 
bant yn tori ar ddystawrwydd a chwsg ysbrydol y 
wlad. Fel Ioan gynt, dyrchafai ei lais yng nghanol 
anialwch moesol y wlad, a chyda gwresogrwydd, 
difrifoldeb, ac angerddoldeb teimlad rhybuddiai an- 
nuwiolion " i ffoi rhag y llid a fydd." Meddiennid 
yr anystyriol â dychrynf ëydd anaele, a chwympai 
cedyrn lawer yn glwyfedig gan saethau argyhoedd- 
iadol o dan ei weinidogaeth danllyd. Syrthiai y 
fath nerthoedd weithiau ar ei ysbryd mewn cyfar- 
fodydd gweddi, fel y gelüd meddwl fod hyd yn oed 
riniogau a physt y tai yn ymsymmud gan rym ei 
leferydd a'i lais. Pregethai mewn angladdau yn 
aml, a hyny gyda'r fath sobrwydd a difrifoldeb, fel 
nad oedd braidd un angladd yn myned heibio heb i 
rywun neu rywrai gael eu hargyhoeddi a'u dych- 
welyd at Dduw. 

Gellir dweyd yn ddibetrus am Mr. Hughes, ei fod 
yn un o'r dynion goreu ac yn un o'r pregethwyr 
mwyaf nerthol a fu yng Nghymru erioed. Dywedai 
un o hen bobl Rowlands, Llangeitho, wedi bod yn ei 
wrando unwaith, "Yn ddiau, y mae holl ddoniau 
Bowlands, John Hughes, a Thomas Gray o'r Sych- 
bant wedi cydgyfarfod yn y gwr ieuanc yma." 
" Efe oedd ganwyll yn llosgi ac yn goleuo ; " ond ei 
haul ef a fachludodd tra yr oedd hi eto yn ddydd. 

G. M. 



DADGYSSYLLTIAD YR EGLWYS, PA BETH 
YW? 

Oyhtjddir ni o ddefnyddio iaith chwerw wrth 
ymdrin â phwnc y dadgyssylltiad yn ein rhifyn 
diweddaf. Methwn â gweled i ni wneuthur hyny, 
ond gallai bod ein hiaith yn finiog. Peth hawdd i 
blaid o wleidyddwyr ydyw siarad yn Uithrig eu tafod 
am ddadgyssylltu yr Eglwys yng Nghymru, ond 
credwn nad ydynt erioed wedi ystyried pa beth ydyw 
ystyr y geiriau a ddefnyddiant, neu ni allent honi ar 
yr un pryd eu bod yn " caru lles yr Eglwys." Dy- 
wedwn yn ddiofh, a phrofwn hyny yn ein hysgrif 
bresennol, na all un dyn, gwedi ystyried pa beth 
ydyw dadgyssylltiad, ddweyd un gair dros ei ddwyn 
oddi amgylch, a phroffesu ewyllys da i'r Eglwys. 

Dymunwn ar unwaith wasgu at ystyriaeth ein 
darllenwyr nad oes dim o'r fath beth yn bod a dad- 
gyssylltu yr Eglwys heb ei dadwaddoli. Gellir 
newid ffurf ei chyssylltiad â'r wladwriaeth yn debyg 
fel y gwnaed yn yr Iwerddon heb ei dadwaddoli, neu 
heb ei llwyr ddadwaddoli. Ond ni foddlonir gym- 
deithas y dadgyssylltiad â dadwaddoliad rhanol fel 
a wnaed yn yr Iwerddon. Gallai mai doeth sylwi 
yn y fan yma y defnyddir y gair dadgyssylltiad gan 
siaradwyr ac ysgrifenwyr Cymreig yn gyfystyr â 
disestablishment, sef dadsefydlu. Ni a ddefnyddiwn y 
ddau air yn yr ysgrif hoû, gan gymmeryd y gair 
dadgyssylltu i osod allan doriad y cyssylltiad rhwng 
yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys yn Lloegr ; a 
dadsefydlu i nodi dattodiad y rhwymau rhwng yr 
Eglwys a chyfraith gwlad. Sylwer yn y lle cyntaf 
mai 

CORFFORIAETH Y8BRYD0L YDYW EGLWY8 Y WLAD 
HON, 

yn ystyr manylaf y gair. Fel corfforiaeth ysbrydol 
y mae y pedair esgobaeth ar ddeg ar hugain yn 
Lloegr a Chymru yn ffurfio un corff o dan archesgob 
Caergaint, fel prif esgob {primate) Lloegr oll. Ond 
yn ei sefydliad gwladwriaethol cynnwysa dros fìl o 
gorfforíaethau o dan enwau, ac yn ymddiried, esgob- 
ion, Eglwysydd Cadeiriol, rheithoriaid, fìceriaid, a'r 
dirprwywyr Eglwysig. Eglwys wedi ymsefydlu 
honi ei hun drwy droi y trigolion paganaidd at Grist, 
a chael ryddid i adeiladu ei Heglwysydd, a derbyn 
nawdd cyfraith gwlad i'r eiddo neu waddol a roddid 
iddi, ydyw yr Eglwys yng Nghymru. Cynnwysa 
bedair esgobaeth wedi eu sefydlu ar wahanol adegau, 
a'r gwaddol esgobol a gwaddol yr Eglwys Gadeiriol 
yn cael ei ymddiried i'r esgob, y deon, a'r canoniaid 
mewn ymddiried fel corfforiaethau. Yr un modd 



Digitized by 



Google 



182 



TE HÂÜL. 



gwerth. Cyfanswm gwerth y fywoliaeth o 320p. yn 
y flwyddyn fyddai 320p. x 22£=7200p. 

3. Y cam nesaf yn y cynllun, wedi cael allan y 
cyfanwerth, yw rhoddi iawn personol i offeiriad neu 
ficer pob plwyf, ac felly pob gweinidog, a swyddog, 
ac urddaswr arall. Cafartaledd yr iawn a roddwyd 
i weinidogion yr Eglwys yn yr Iwerddon oedd 
gwerth y fywoliaeth am bedair blynedd ar ddeg; 
ond myn awdwyr y cynllun ger ein bron fod hyny 
yn ormod o werth dwy flynedd. Ni a gymmerwn y 
dadgyssylltwyr ar eu tir eu hunain, a dodwn waddol 
deuddeng mlynedd yn ol taflenau y llywodraeth ar 
gyfartaledd prynu blwydd-daliadau. Pa faint felly 
fyddai iawn yr offeiriad yn y fywoliaeth dybiedig o 
320p. yn y flwyddyn? Lluosoger 320p. gyda 12 a 
gwna 3840p. Tair mil ac wyth cant a deugain 
punt. 

4. Gwedi derbyn o'r offeiriad y swm hardd yma, 
í gollyngir ef yn rhydd o bob ammod a rhwymau. 
; Yn iaith y Uawlyfr bydd yr offeiriaid yn rhyddion i 

yn cymmeryd lle. Dyma a ragdybia dadsefydliad a \ fyned i gytundeb, a rhoddi eu gwasanaeth yn ol 
dadwaddoliad yr Eglwys felly. Yn cyntaf, amddi- unrhyw ammodau a ddewisant gydag unrhyw Eg- 
fadu yr Eglwys o nawdd cyfraith gwlad ; ac yn ail, lwys esgobaethol, neu heb fod yn esgobaethol, a 
cymmeryd meddiant o'i gwaddol. Ni all deddfwyr, ddygir ym mlaen ar yr egwyddor wirfoddol. — "Case 
gelynion, nac erlidwyr wneyd mwy na hyn tuag at for Dise&tablishment" 

ddinystrio Eglwys, heb garcharu a dieneidio ei | Dyma un o'r cynlluniau mwyaf dinystriol ao 
gweinidogion ac aelodau. Ond dywed ein cym- anghyfiawn a welwyd erioed. Amcenir cymmeryd 
mwynaswyr dadgyssylltiol nad ydynt yn amcanu dros hanner holl eiddo yr Eglwys, yn adeiladau ac 
diny8trio yr Eglwys yng Nghymru, eithr gwnânt yr oll, oddi wrth yr Eglwys, a'i drosglwyddo yn feddiant 
oll er ei Ües ysbrydol ! Cawsom gipdrem ar ddau personol i'r gweinidogion am ddim ond iddynt droi eu 
gynllun o ddadsefydlu, un yn ynfydwaith, y llall yn \ cefnau ar Eglwys eu tadau. Dyma beth a alwyd yn 



sefydlwyd pob un o'r 998 plwyfì ar wahân, bydded 
y fywoliaeth yn rheithoriaeth neu fìceriaeth. Y mae 
pob plwyf yn gorfforiaeth; neu a siarad yn fanwl, y 
rheithor neu ficer pob plwyf yn gorfforiaeth ar ben 
ei hun. Pan sonir felly am ddadsefydlu yr Eglwys 
yng Nghymru, ystyr lythyrenol hyny y w dadgorffori 
pob esgobaeth, Eglwys Gadeiriol, ac Eglwys blwyfol, 
fel ag y byddai pen ar unwaith ar bob awdurdod a 
hawl mewn eiddo ac adeiladau. Fe wel y darllen- 
ydd ar unwaith nad oes dim modd dadsefydlu Eg- 
lwys heb- gymmeryd meddiant o'i holl eiddo ac 
adeiladau, o herwydd rhaid fyddai ar unwaith cael 
rhyw awdurdod gyfreithiol i gymmeryd gofal yr 
eiddo a'r adeiladau ar ol dilëu awdurdod esgobion, 
deoniaid a chanoniaid, rheithoriaid a ficeriaid, a 
dirprwywyr Eglwysig. 

Felly darpara y dadsefydlwyr a dadgyssylltwyr 
fod 

DADWADDOLIAD 



ddichellwaith, a'r ddau yn haerllug. Ni a gym- 
merwn y cynllun swyddogol a dynwyd allan gan 
Gymdeithas Rhyddhâd Orefydd (?) ac a argraffwyd 
yn ei Uawlyfr, " The Case for Disestablishment." 

1. Amcenir cymmeryd meddiant o'r hoU waddol 
Eglwysig o bob math, hen a diweddar, ac o'r hoU 
Eglwysydd Cadeiriol ac Eglwysydd ereül o bob 
math oedd wedi eu hadeüadu cyn y flwyddyn 1818, 
sef trigain a thair o flynyddau yn ol, a phrisio eu 
gwerth. Er enghraifft, cymmerwn blwyf â'i ddegwm 
yn 250p. o bunnau o arian glân, y tir yn werth 30p. 
yn y flwyddyn, y tŷ yn werth 20p., a'r adeilad 
Eglwysig (neu offrwm, &c.) yn werth 20p. Ystyrid 
y fywoliaeth yn werth 320p. yn y flwyddyn. Gwneid 
yn yr un modd gyda phob Eglwys a phlwyf yn y 
pedair esgobaeth. Byddai y cyfanswm yn cynnwys 
yr hyn a elwir gwaddol yr Eglwys yng Nghymru. 

2. Y cam nesaf ydyw prisio cyfanwerth gwaddol 
neu eiddo pob plwyf, neu y capital sum, a dderbynid 
wrth ei werthu. Yn ol scale y prisiad yn yr Iwerddon, 
pryniad dwy-flynedd ar hugain a hanner oedd y 



briodol, " The biggest bribe ever offered to any trustees." 
Y lwgrwobr fwyaf a gynnygiwyd erioed i ymddir- 
iedolwyr. 

Er mwyn dangos gwrthuni y cynUun hwn yn ei 
eithafnod, cymmerwn gyfrif Cymdeithas Ehyddhâd 
Crefydd eto. Dywedant fod hoU waddol yr Eglwys 
yng Nghymru yn 1884 yn 256,979p. yn y flwyddyn. 
Lluosogwch y swm yna gyda deuddeg=256,979p. x 
12p.=3,083,748p. (tair müiwn wyth deg a thair o 
fìloedd a saith cant pedwar deg ac wyth o bun- 
noedd). Dyma y swm anferth o werth arianol a 
gymheUa y dadgyssyUtwyr ei gymmeryd oddi ar yr 
Eglwys yng Nghymru, ac o feddiant yr oesoedd 
dyfodol — o ddwylaw y cyhoedd — a'i roddi ym mhocedau 
personau unigol i fyned gyda hwy i'r man y mynent 
— i brynu tir i'r America neu AwstraUa, i fasnachu, 
neu i'w fudd-soddi er Ues eu teuluoedd, a'r derbyn- 
wyr i dreuho eu hoes yn segur, neu wasânaethu 
Eglwysi ac enwadau y man y dewisont. Onid y 
bobl hyn ydyw ysbeüwyr Cymru? Nid ysbeüio 
personiaid y inaent, ond ysbeüio yr oes sydd yn oodi 



Digitized by 



Google 



TB HÁUL. 



183 



— ysbeilio meibion amaethwyr unieithog Cymru — 
meibion ein glowyr, ein chwarelwyr, a'n crefftwyr 
Cymreig, y rhai sydd yn codi i lenwi pwlpudau 
yr Eglwys. Llwgrwobrwyant bersoniaid yr oes hon 
er mwyn ysbeilio y nesaf. 

ö. Ond awn ym mlaen. Y mae nifer mawr o 
Eglwysydd yn nawddogaeth lleygwyr fel personau 
unigol, fel ag y mae Eglwysydd Penarlag yn eiddo 
Mr. Gladstone, saith neu wyth o Eglwysydd yn 
nawdd 8yr Watkin, ac felly Arglwydd Powys, a'r 
rhan fwyaf o foneddigion y wlad. Bu iddynt hwy 
neu eu hynafiaid eu gwaddoli neu brynu gan eu 
gwaddolwyr, ac ystyrir hwy yn eiddo iddynt. Felly 
addefa Cymdeithas Rhyddhâd Crefydd fod yn rhaid 
roddi iawn i'r nawddogwyr. — "Case for Disestablish- 
tnent," tudal. 186. 

Cymmerwn Eglwysydd Penarlag (o herwydd y 
mae yn y plwyf amryw). Gwerth blynyddol yr oll 
yn ol Crochford (1890) ydyw 2664p. Rhenir hyn 
rhwng saith o offeiriaid, o'r hyn disgyna 96 lp. i'r 
Parch. S. E. Gladstone. Meddiant teuluaidd ydyw 
yr oll, ond gweinydda i saith o dai addoliad. Beth 
a ddaw o hono ar ol dadgyssylltu ? Rhoddir 2664p. 
X 12p.=31,968p. fel iawn rhwng y saith offeiriad, 
a'r gweddill 2664p. x 10£p.=27,972p. yn iawn i'r 
nawddogwr, Mr. Gladstone; ac amddifadir plwyf 
mawr poblogaidd Penarlag o'i waddol crefyddol dros 
byth, oni wel rhyw Gristion yn dda ei waddoli yn ol 
i ryw fesur. Y mae o'n blaen yn awr gyfres o 
enwau nawddogwyr Ueol fel Arglwydd Powys, Syr 
Watkin, Arglwydd Penrhyn, Mr. Love Jones-Parry, 
Mrs. Lloyd, Mr. Wynne Finch, a fyddent yn derbyn 
pymtheg mil, deng mil, saith mil, chwe mil, pum 
mil, tair mil o bunnoedd, mwy neu lai, pe dadsefydlid 
yr Eglwys yng Nghymru, yn ol cynllun Cymdeithas 
Rhyddhâd Crefydd ; ac ni ellir dadsefydlu byth heb 
ddigolledu noddwyr yn gystal a rhoddi iawn i'r 
offeiriaid. Mewn byr eiriau, canlyniad dadsefydlu 
yn ol y cynllun hwn fyddai dinystrio yr Eglwys a 
rhann ei heiddo rhwng y personiaid f y gwýr tnawr, a'r 
twrneiod, gan adael i bob plwyf blisgyn Eglwys wedi 
ei digyssegru. 

6. Medd Cymdeithas Rhyddhâd Crefydd, "Amyr 
hen Eglwysydd a adeiladwyd cyn y flwyddyn 1818, 
trosglwydder hwy i ofal bwrdd plwyfol o etholiad y 
trethdalwyr. Dylai y cyfryw fwrdd gael awdurdod 
i ymwneyd â hwy er budd cyffredinol y plwyfolion 
yn y modd y dewisent. Dylent hefyd gael awdur- 
dod i'w gwerthu am bris teg, ac yn unol â rheolau 
dyledus. ,, — "Case for Disestablishment" tudal. 179. 
Y mae yn anhawdd peidio gwenu uwch ben cyn- 
llun cyfrwys-fachgenaidd y gymdeithas wrth feddwl 



am gymhell fod i hen Eglwysydd cyssegredig ein 
gwlad fyned dan forthwyl yr arwerthwr i'w tros- 
glwyddo i'r uchaf ei geiniog. 

Beth am yr ysbail gweddill oll? Dyma a ddy- 
wedir, " Gwedi dadsefydlu Eglwys Lloegr, gall na 
bydd nemawr weddill i'w dderbyn i law am lawer o 
flynyddoedd. Pan ddaw y gweddill yn sylwedd, yn 
Ue bodoU yn unig mewn dychymmyg, bydd i'r 
genedl ei drefnu yn unol ag angen a theimlad yr 
amser hwnw, ac nid yw yn debyg y talant un sylw i 
unrhyw gynUuniau a awgrymir flynyddoedd ym 
mlaen Uaw." — "Casefor Disestablishment" 

Cofier mai iaith swyddogol y gymdeithas pan yn 
siarad dan bwys cyfrifoldeb ydyw hyn. Clywir Mr. 
Osbome Morgan, Mr. Bryn Roberts, a Mr. Lloyd 
George, a'r holl epü yma, yn son am droi cyUid yr 
Eglwys yng Nghymru at addysg ganolradd a'r fath 
achosion, ond addewidion twrneiaidd a gwleidyddol 
ydynt oU, heb un awydd eu gweled yn çael eu cyf- 
lawnu. Mewn gwirionedd, y maent yn ddigon 
gwybodus a chaU i ragweled nad oes un golwg am 
geiniog yn weddül dros lawer o flynyddoedd ar ol 
dadsefydlu. 

BeUach, ar ol gweled y dadsefydlwyr yn dodi 
mwy na hanner hoU waddol yr Eglwys ym mhocedau 
yr esgobion, deoniaid, canoniaid, offeiriaid, a churad- 
iaid, a rhan ddirfawr arall ym mhocedau y nawddog- 
wyr arianog, a'r Eglwysydd oadeiriol a phlwyfol yn 
nwylaw byrddau plwyfol, pa beth a adewir yn Uaw 
deadett ysbeiliedig Eglwyswyr Cymru? Ac ym mha 
gyfl wr y byddant ? Ni bydd ganddynt, fel Eglwys- 
wyr, yn ol cynllun y gymdeithas, ddim cymmaint ag 
un adeilad i addoli ynddo. Bydd yr hen adeiladau 
oll ym meddiant " awdurdodau Ueol," yr Eglwysydd 
diweddar yn nwylaw eu hadeüadwyr i wneuthur fel 
y mynont â hwy a'u gwaddol, a'r Eglwysi a adeilad- 
wyd yn ddiweddar drwy danysgrifìadau yn nwylaw 
y gynnuUeidfa i addoli fel y mynont ynddi ; ond heb 
un awdurdod, rheol, na hawl meddiant, hyd nes yr 
adgorfforant eu hunain, ac y cânt weithredoedd ar 
yr eiddo fel yr enwadau. Y mae Cymdeithas Rhydd- 
hâd Crefydd ei hun er maint ei rhagfarn yn gorfod 
cydnabod fod yma " anhawsderau." — "Case for Dis- 
establishment" 

GaUai y cwynir ein bod yn ysgrifenu "yn chwerw " 
pan ddywedwn mai rhagrith o'r fath mwyaf cywU- 
yddus ydyw i un aelod o*r gymdeithas a luniodd 
gynUun dadsefydliad yr Eglwys ddweyd nad ydyw 
ddim yn elyn iddi. GaU y bobl hyn ddweyd gyda 
gradd o esgus nad ydynt yn elynion i'r personiaid, o 
herwydd y maent yn cynnyg eu breibio â thair miliwn 
o bunnau yn ol y swm a roddant eu hunain i lawr, 



Digitized by 



Google 



184 



YB HAÜL. 



neu, a chymmeryd gwerth gwirîoneddol yr eiddo, â 
dwy filiwn. 
Ond nid dyma yr oll. Y mae 

DÁDGYS8YLLTIÁD 

i dd'od. Pa beth ydyw hyny ? Dadgyssylltir rhwng 
y pedair esgobaeth yng Nghymru a'r deg ar hugain 
chwaer esgobaethau yn Lloegr. Bydd hyny yn 
golled i Oymru o tua deugain mil o bunnoedd yn y 
flwyddyn, y rhai a ddeuant * tnewn i Gymru yn bre- 
sennol drwy y dirprwywyr Eglwysig a'r cymdeith- 
asau gwirfoddol Eglwysig. 

Mae y pedair esgobaeth Gymreig er ys tua saith 
cant o flynyddoedd gwedi bod yn cydfyw, ac yn cyd- 
dyfu gyda'r esgobaethau Seisonig yn nhalaeth Caer- 
gaint. Cafodd yr esgobaethau Cymreig lawer o 
gam ar rai adegau gan ei chwiorydd, ond y mae yn 
bresennol yn cael cyfiawnder, a mwy na hyny, yn 
cael cynnorthwy. 

Beth am y National Soeiety? y gymdeithas a 
wna gymmaint at adeiladu ysgoldai ? Y Gym- 
deithas er Lledaenu Gwybodaeth Gristionogol 
(S.P.C.K.) ? Y Gymdeithas er Cynnorthwyo i gynnal 
Curadiaid? Y Gymdeithas Fugail Gynnorthwyol ? 
Corflòriaeth Meibion y Clerigwyr ; a'r Ddirprwyaeth 
Eglwysig ? Mae y cymdeithasau hyn yn perthyn i'r 
Eglwys yn Lloegr a Chymru, y naill fel y llall, ac 
er ys rhai blynyddau bellach y mae yr Eglwys yng 
Nghymru yn derbyn miloedd yn fwy nag y mae yn 
anfon yno, ac fe fyddai i ddadsefydliad yr Eglwys 
yng Nghymru dori y cyssylltiad hwn yn llwyr, ac 
amddifadu Cymru o yn Ued agos i ddeugain mil o 
bunnau yn y flwyddyn. A all un Pharisead yng 
Nghymru ddweyd fod hyn yn ddim llai nag arwydd 
naill ai o anwybodaeth dybryd neu ragfarn o'r fath 
fwyaf gresynus? 

0, meddai doethawr bol y clawdd ac areithiwr 
cegrwth pen y domen, nid ydym yn ymyryd â'ch 
cymdeithasau gwirfoddol ac â'ch eiddo Eglwysig yn 
Lloegr. Ydych, yr ydych yn ymdrechu ysgaru 
rhwng y pedair esgobaeth Gymreig a'r esgobaethau 
yn Lloegr, a dryllio pob rhwymyn rhyngddynt, fel 
na allo y naill drosglwyddo dim ceiniog o foddion 
arianol i'r llall; ac yr ydych yn gwneuthur hyny 
pan y mae y werin Gymreig yn cymmeryd meddiant 
Uwyr o'u Heglwys. Trwy y cynUun ysbeügar a 
nodasom, y mae y dadgyssyUtwyr yn gwneyd eu 
goreu i amddifadu y werin Gymreig — Uefarwyr yr 
iaith Gymraeg, a dweyd y Ueiaf — o gant ac ugain 
punt yn y flwyddyn o arian na all Seison eu mwyn- 
hau, ac y mae dros bum mü ar hugain o'r arian yma 
yn dyfod o Loegr. Dyma yn fyr a brysiog fras 



amUneUiad o'r hyn yw dadsefydUad, dadwaddoUad, 
a dadgyssyUtiad, yn ol cynUun Cymdeithas Rhydd- 
hâd Crefydd yn ei Uawlyfr a elwir, " The Caae for 
Dieeetahliehment." 



Y WASG. 



" Gweithiau William* Pantyoelyn." 1 Dan olygiad y 
Parch. N. Cynhafal Jones, D.D. Cyfrol II Yn 
cynnwys ei holl hymnau, yng nghyd tfi hrif weithiau 
rhyddieithol, ac hefyd rai o y i bregethau. 

Can mlynedd i ddechreu y flwyddyn hon y bu farw 
WiUiams Pantycelyn, bardd y cyssegr a pher-emyn- 
ydd Cymru, ac y mae yr argraflìad sydd ger ein bron 
yn awr o'i weithiau a hymnau y trydydd y cawsom 
y pleser o'u gweled allan o'r wasg o dan ofal tri o 
lenorion enwog. Dengys hyn fod enw WiUiame 
Pantycelyn yn anrhydeddus yn ein mysg. Taflasom 
fras-olwg dros wahanol lyfrau hymnau cyfundebau 
1 crefyddol Cymru, a chawn fod emynau Pantycelyn 
i yn dal i ffurfìo asgwrn cefn ein mawl ganiadau. 
Cynnwysa Uyfr hymnau y Methodistiaid Calfinaidd 
tua 75 y cant o emynau WiUiams, y Uyfrau hymnau 
a arferir yn yr Eglwys (pedwar casgUad) 23 y cant 
o'i emynau, Uyfr hymnau y Bedyddwyr tua 40 y 
cant, Uyfr hymnau yr Annibynwyr tua'r un gyfartal- 
edd, neu ef aUai 45 y cant ; a chasgUad mawr Mr. 
Gee rhwng 45 a 50 y cant, os ydyw'r ugain tudalen 
o'r Uyfr a chwiliwyd genym yn cynnwys cyfartaledd 
digon agos i farnu am y gweddiU. CasgUad y 
Wesleyaid yn unig sydd yn dangos cyfartaledd Uai 
nag 20 y cant o'r emynau hyn, oddi eithr bid siwr 
casgliad yr Undodiaid. Dengys y defnydd mawr a 
wneir o hymnau WiUiams mor boblogaidd yw drwy 
Gymru benbaladr. Nid oes un emynydd Seisonig" 
a ddeü i'w gymharu ag ef mewn poblogrwydd. Nid 
ydyw Charles Wesley yn LLoegr agos mor boblog- 
aidd ag ydyw Pantycelyn gyda ni. Ffurfia emynau 
C. Wesley 5 y cant, neu 30 aUan o 600, yn yr 
Hymnal Companion, o gasgliad yr Esgob Bickersteth, 
a daw I. Watts a Keble yn nesaf ato. Gwir y 
defnyddir emynau Wesley gan y Wesleyaid yn 
Uawer iawn helaethach yn debyg fel y defnyddia y 
Methodistiaid Calfinaidd yr eiddo Pantycelyn. Ond 
gallai y gofynir, a ydyw hymnau Pantycelyn yn 
teilyngu y safle uchel a'r poblogrwydd a roddir 
iddynt? Beiddiwn ddweyd eu bod, ac mai eu 

1 Newport, Mon. : argraff wy J a chyhoeddwyd gan W. Jones, 
Commercial Street. 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



185 



rhagorîaethau — nid rhagorîaethau yr oll, ond rha- 
goriaethau nifer dirfawr o honynt — sydd yn eu cadw 
yn fyw. Fel prawf o hyn gellir sylwi na bu i ddim 
ond un emynydd ar ei ol berygiu safle Williams fel 
seraph ganiedydd Cymru, a hwnw yw Ieuan Glan 
Geirionydd. Ôanodd efe ychydig, ond y mae yr 
ychydig mornef-eneiniedignes ymwthio p'r mwyafrif 
o honynt i bob casgliad diweddar o hymnau yng 
Nghymru. Ee ŵyr addolwyr Cymru pa beth yw 
emynau blasus, chwaethus, ac uniongred hefyd, a 
mynant eu cael i'w canu, neu bydd y cynnulleidfa- 
oedd yn dra sychion a didwf ysbrydol. 

Cwyna rhai mai emynau defosiynol y teimlad 
mewnol ydyw yr eiddo Pantycelyn. Y mae gryn 
nifer o honynt o'r nodwedd yma, ond nid yn agos i'r 
mwyafrif. Y mae yr emynau gwrthddrychol o fawl 
i'r Iesu ac a ddyrchafìad y llygad ato Ef, ac at y 
Tad trwyddo Ef, yn Uuosog dros ben. Yn wir, y 
maent yn ffurfio "corff o dduwinyddiaeth " bron 
mor gyflawn a'r homiliau, ac yn rhedeg ar hyd yr 
un llinellau. Beth am yr emynau canlynol ? — 

OrUt ar y Oroes. 
Hymn 516. 

Dacw lofrudd ar ei aswy, 

Dacw leidr ar ei dde', 
Draw fe'i hoeliwyd yn y canol, 

Frenin daiar, Frenin ne': 
Mi appeliaf 

At ei orsedd ar y groes. 

Eto darllener rhif 369— 

" Pwy ddyry im' falm o Gilead," &c. 
Yn y pennill olaf dy wed am Grist, 

" Mi welaf yn ei fy wyd 

Y ffordd i'r nefoedd fry, 
Ac yn ei angeu'r taliad 

A roddwyd droeof fi ; 
Yn ei esgyniad gwelaf 

Drigfanau pur y nef, 
A'r wledd dragwyddol berffaith 

Gaf yno gydag Ef ." 

Y mae yr ail gyfrol o weithiau Pantycelyn yn cyn- 
nwys 893 o'i hymnau Cymraeg, a thros gant o rai 
Seisoneg, ac y mae llawer o'r hymnau hyn yn cyn- 
nwys bob un rifedi gormod o lawer iV canu o ben- 
nilüon. Gwaith at ei ddarllen ydyw yr argraffiad 
hwn, a dysgu oddi wrtho. Ceir yma y fantais o 
fyned i gyfeillach y per-emynydd, a gweled ei waith 
fel yr oedd yn dyfod o'i law yn ei wisg gartrefol, 
deuluaidd. Y mae nodiadau y golygydd llafurus a 
galluog ar y gwahanol argramadau o'r gwaith a 
ddaeth allan o dan law Wilüams ei hun yn ddydd- 



orol á gwerthfawr, a theimlwn fod trefn lleoliad yr 
hymnau yn gymhorth mawr i ddyfod i gydnabydd- 
iaeth Uawn â hanes bywyd mewnol yr awdwr. Mae 
y gyfrol yn ffurfio Uyfr destlus mewn Uythyren eglur 
j lân, ar bapyr da, yn hawdd i'r oedranus ei ddarUen, 
a theg i'r Uygad ar y selff. Caiff pwy bynag a'i 
pryno ac a'i darUeno lawer hanner awr bleserus ac 
adeiladoL Ni aU un Bglwyswr beidio gweled mor 
gyflawn yr ydoedd oes Wüliams Pantycelyn wedi ei 
thrwytho ag athrawiaeth yr homüiau. 



NEWYDDION. 



ADOOF UWOH ANGHOF YR ABCHESOOB MAOEE. 

Yn ein rhifyn am Chwefror diweddaf, tudalen 60, 
rhoddasom fyr amlineUiad o hanes bywyd y Dr. 
Magee ar ei ddyrchafiad i archesgobaeth Efrog, yr 
hynaf o'r archesgobaethau Prydeinig. Heddyw y 
mae genym y gorchwyl galarus o goffäu ei farwol- 
aeth, neu fel y dywedid yn oesoedd boreu Cred, 
"Ei enedigaeth i fywyd gweU." DysgwyUd gwaith 
mawr oddi wrtho ar ei benodiad; ac wele, i orphwys 
ei galwyd. Yr oedd y. diweddar Dr. Thomson, ei 
ragflaenydd yn yr esgobaeth, yn un o feddylwyr 
mwyaf yr oes, a'r Dr. Magee yn un o'i phregethwyr 
ì blaenaf. Ond wele y ddau wedi cael eu galw o faes 
| eu Uafur, ond diau fod gan y Pen Bugail mawr ei 
weision cymhwys a pharod i lenwi y bwlch a achos- 
wyd drwy eu marwolaeth. Pan y penodwyd y Dr. 
Magee i archesgobaeth Efrog, teimlai Uawer y byddai 
y symmudiad yn dreth ar nerth gwr o'r oedran 
cymharol hen o drigain a naw. GaU fod meddwl 
I gwr o'r oedran hwnw yn gryf ac iraidd, ond yn sicr 
! nid y w y corff. GaU yr ysbryd fod yn wir yn barod, 
ond bydd y cnawd yn wan. GaU y dyn o'r oedran 
yma fod mor aUuog ag erioed i gyflawnu dyled- 
swyddau ei fywyd yn y cylch y byddo wedi ymgyn- 
nefìno ag ef, ond treth o'r newydd arno yw aü 
( ddechreu ar waith mewn cylch newydd, ac ym mhUth 
cydweithwyr newyddion ; a byddai er Ues yr Eglwys 
I pe y byddai y symmudiadau i'r oedranus yn anaml, 
ond i'r gweithwyr grymus yn Uawer amlach. Nid 
cadair i orphwys a chysgu nawn bywyd ynddi ydyw 
cadair esgob nac arohesgob yr oes hon ; ond maes 
Uafur eang, amlwg, gweithgarwch eûro, a lle y 
rhaid i'r neb a fyno fod yn fwyaf fod yn was % hawb. 
Y mae yn yr Eglwys ddigonedd o ddynion cymhwys 
i lenwi yr esgobaethau tra yn eu Uawn nerth ac 
iechyd. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



Er maî o'r clefyd dyeithr ond dinystriol, yr influ- 
enza, y bu farw y Dr. Magee, ofnwn fod llafur, 
trafferth, a chyfrifoldob ei eymmudiad diweddar 
wedi trethu ei alluoedd corfforol. Fa fodd bynag, ni 
bu ei oes yn ofer. Oyflawnodd waith mawr ; gedy 
enw anrhydeddus a llwybr goleu ar ei ol, a chan- 
noedd o edmygwyr i ddilyn ei esampl ef. Y mae 
daiar a nefoedd yn gyfoethacach drwy y gras a 
roddwyd iddo ef. 

MARWOLAETH OLANMOB. 

Bydd yn alar i lawer feddwl fod yr offeiriad add- 
fwyn, boneddigaidd, a duwiol, y bardd eneiniedig a 
gwlithog ei awen, a'r llenor llafurfawr Glanmor 
(Parch. John Williams) wedi ymadaw â'r fuchedd 
hon er canol mis Ebrill. Buasai yn dyoddef cystudd 
maith ac o dan brofedigaethau teuluaidd trymion, 
ond aeth drwy ei brofedigaethau mewn ymostyngol 
dawelwch, a thrwy ei gystuddiau yn ddirwgnach. 
Ni allai siomedigaethau bywyd, caledi byd, na chy- 
fyngderau wasgu dim allan o hono ef ond oedd bur 
a pheraidd. Dy wedir i nì gan un a'i gwrandawai ei 
fod yn darllen a phregethu fel seraph ym mlwyddyn 
olaf ei fywyd, tra yn " gorfod ymgynnal â'i ddwylaw 
wrth reiliau yr allor" {altar raih). 

Y mae yn ddrwg genym nad oes genym ddigon o 
wybodaeth bersonol o Glanmor i allu ysgrifenu 
adgof uwch anghof am dano yn ein rhifyn presen- 
nol. Gobeithiwn gael defnyddiau at hyny yn dra 
buan. 

MAÄWOLAETH ABGLW7DD POWY8. 

Dydd Iau, y 7fed o Fai, bu farw hen iarll an- 
rhydeddus Powys, yn 74 mlwydd oed. Mab ydoedd 
y trancedig i ail Iarll Powys, yn llinach enwog teulu 
Clẁe — llywodraethydd enwog, ac un o brif sylfaen- 
wyr ymherodraeth Brydeinig India. Derbyniodd.ei 
addysg foreuol yn ysgol gyhoeddus enwog Eton, a'i 
addysg athrofaol yng Ngholeg St. Ioan, Caergrawnt. 
Yr ydoedd yn ysgolhaig clasurol gwych, ac ym- 
falchíai yn ei wybodaeth eang o'r beirdd clasurol, 
ac yn ei fedrusrwydd yn ysgrifenu ar eu mesurau ac 
yn eu hiaith. Bu ar hyd ei oes yn wir gyfaill i 
addysg ein cénedl mewn adeiladu a chynnal ysgolion 
elfenol, cynnorthwyo a rhoddi yn helaeth at y colegau 
cenedlaethol Cymreig, a hyrwyddo mesur addysg 
ganolradd. Mewn gwirionedd, gellir dweyd ei fod 
yn blaenori ym mhob symmudiad daionus i lesäu 
Cymru. Yr oedd hefyd yn haelionus ei gyfraniadau 
at bob achos Eglwysig yng Nghymru a Lloegr, a 
gwelid ef yn cymmeryd rhan yn ei holl gymmanfa- 
oedd. Gwr ydoedd o foneddwr trwyadl a synwyr cryf . 



Nid oedd yn areithiwr a allai fyned i'r hwyl bobl- 
ogaidd, ond Uefarwr boneddigaidd, goleu, hunan- 
feddiannol, a llawn arabedd bywiog, a hoff o gy- 
mhariaethau chwarëus, yn peri mawr fwynhâd i'w 
wrandawyr. 

Ei etifedd ac olynydd ydyw George, nai iddo, mab 
ei frawd, yr Anrhydeddus Syr Percy Herbert, a Lady 
Mary, merch Iarll Kerry. Y mae yn naw ar hugain 
oed, ac yn briod â'r Anrhydeddus Violet Lane-Fox, 
a merch a chyd-aeres â'r Barwn Conyers. 

E8O0B BANGOR YM MLAENATJ FFE8TINI0G. 

Daethom ar neges drwy Flaenau Ffestiniog ganol 
y mis diweddaf, gan lettya gyda theulu o Ymneill- 
duwyr darllengar a hynod o ffyddlawn i'w henwad, 
ac mewn ymddyddan am ddygwyddiadau lleol, dy- 
wedodd un o'r meibion eu bod fel teulu gwedi bod 
yn edrych ar esgob Bangor yn gweinyddu Bedydd 
Esgob, ac yn gwrandaw ei anerchiadau ychydig 
amser yn ol yn Eglwys Dewi Sant, ac wedi cael eu 
mawr foddhau. Dyna, meddent, y tro cÿntaf iddynt 
gael bod yn bresennol yn y gwasanaeth a'r ordinhâd. 
Gofynais iddynt pa beth oedd yn eu boddhau yn 
fwyaf. Atebasant yn fyr mai gweddusder tawel a 
difrifol y gwasanaeth oll, a difrifoldeb yr esgob, ei 
Gymreigiad syml, ac eglur, hollol ddirodres, a naws- 
eiddiad defosiynol ei holl gynghorion. Ymddengys 
hefyd fod eglurhâd yr esgob ar yr ordinhâd, ac yn 
neillduol ei gyfeiriad at esboniad y Dr. T. C. Edwards 
ar y geiriau, "Arddodiad dwylaw " (Heb. vi. 2), 
wedi rhoddi iddynt oleuni newydd a boddhäus ar y 
ddefod. Gobeithiwn fod llawer o deuluoedd Ym- 
neillduol ereill yn Ffestiniog wedi derbyn yr un 
boddhâd a bendith — sef y fendith o wybodaeth a 
ddilëa ragfarn — oddi wrth ymweliad yr esgob â'r 
ardal hon ac ardaloedd ereill. A. B. C. 

"y symmudiad efengylaidd yng nghaebdydd." 

dan y penawd uchod cawn hanes manwl yn y 
Ool&uad am ymdrech a wneir i efengyleiddio ý nifer 
luosog o drigolion Caerdydd ag ydynt yn hollol ddi- 
fater o'u lles ysbrýdol. Y mae rhai pethau yn yr 
hanes ag sydd yn ein taro fel pethau chwithig. Y 
peth cyntaf y w honiadau uwchafiaethol a Pharise- 
aidd, i'n tyb ni. Dywed y Parch. I. Pugh am ei 
" gynllun er eangiad eu Heglwys : " " Os bu erioed 
i gorff o Gristionogion ddechreuad dwyfol, bu hyn 
i'r Eglwys Bresbyteraidd neu Fethodistaidd yng 
Nghymru." 

Yr oeddym ni bob amser wedi edrych am dde- 
chreuad dwyfol (dẁine origin) yr Eglwys ym Mherson 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



187 



yr Arglwydd Iesu, ddau gaut ar bymtheg o fìynydd- 
oedd cyn bod son am " figlwys Fethodistaidd yng 
Nghymru." Ond gallai mai dull Mr. Pugh o siarad 
a'i arferiad o gyfyngu holl faes ei olygfa i'r cyfundeb 
bychan, amserol, y perthyn iddo, a bar iddo ysgrifenu 
mor chwìthig. Ond awn ym mlaen. I brofi ei 
honiadau uwchafol dy wed Mr. Pugh ym mhellach : 
" Y mae yn deilwng o sylw mai ni ydyw yr unig 
enwad Cristionogol a gafodd ei enedigaeth yn y 
Dywysogaeth. Am yr enwadau Oristionogol ereill, 
cyrff estronol a ddygwyd i mewn (importations) 
ydynt, ond brodorion y tir (natŵes of the soü) ydym 
ni." 

Y mae yr ymffrostiad uchod yn swnio yn chwithig 
dros ben ar ein clust o eneu Mr. Pugh, yri anad 
neb. Planigyn Oymreig hollol o blaniad dwyfol 
yng Nghymru ydyw yr "Eglwys Fethodistaidd," 
planigion estronol ydyw pob enwad arall o Gristion- 
ogion wedi cael eu trosglwyddo yma a'u planu yn y 
tár. Nid yw wedi yngan 'gair yn hanesiol am yr 
Eglwys. Ond atolwg, os enwad Cymreig ydy w Meth- 
odistiaeth Oymru, o ba le y cafodd ei ddwyfoldeb? 
Onid drwy ac o'r Eglwys ? Onid deuddeg o offeir- 
iaid ordeiniedig ac yn gwasanaethu yn yr Eglwys 
yng Nghymru oedd deuddeg apostol yr adfywiad 
Methodistaidd ? Onid yn eu dwylaw hwy yr oedd y 
Gair dwyfol yn cael ei gadw a'i addysgu? onid 
ganddynt hwy yr oedd yr awdurdod ddwyfol i wein- 
yddu y sacramentau a phregethu Crist ? ac onid eu 
hopiniynau hwy, fel eu dysgwyd yn y Llyfr Gweddi 
Oyffredin, a Llyfr yr Homiliau, a gorfforwyd yn 
Gyffes Ffydd i'r enwad ? Os ydy w enwad y Meth- 
odistiaid o ddechreuad dwyfol (a phwy a wada hyny ?) 
y mae yn ddwyfol am fod yr Eglwys a roddes iddo 
fodolaeth yn ddwyfol. Nid oes dadl am ddechreuad 
dwyfol yr adfywiad Eglwysig a fu yn achlysur i 
ddwyn y Corff i fodolaeth, ond y mae dadl pa un a 
erys ac y parhâ yn ddwyfol ar ol honi awdurdod 
uwchafol iddo ei hun, a throi yn erlidiwr Eglwys 
Crist. Gwyddom am bob planigyn na phlanwyd 
gan y Tad nefol y diwreiddir ef, ac am bob cangen 
nad erys yn y wir winwydden, y torir hi ymaith. 

Ond awn ym mlaen eto i nodi amcan y symmud- 
iad. Dywed y Goìeuad mai yr amcan yw — "Yn 
gyntaf, dwyn yr Efengyl i gyrhaedd pobl sydd nid 
yn unig heb duedd i fynychu moddion gras, ond 
hefyd sydd heb foddion gras i'w mynychu," &c. 
"Àmcan arall a gedwir mewn golwg ydyw gwrth- 
weithio Pabyddiaeth, yn arbenig Pabyddiaeth Eglwys 
Lloegr" Yr eiddom ni ydyw Ttaleiddiad y geiriau. 
8wm ymresymiad yr holl erthygl yw — "Y mae 
paganiaeth Oaerdydd yn ddrwg, ac y mae Pab- 



yddiaeth yn ddrwg, ond Eglwysyddiaeth Caerdydd 
ydyw y gwaethaf oll." Cafodd paganiaeth Caer- 
dydd lonydd i ymgroni a llifo drosodd yno, a 
Phabyddiaeth i ymsefydlu a chynnyddu; ond pan 
ddechreuodd Eglwysyddiaeth Caerdydd anfon allan 
genadaethau a chynhyrfu y dyfroedd cysglyd, gwel 
Methodistiaeth fod yn llawn bryd myned allan i'w 
" wrthweithio" Dyma air annymunol. frodyr 
Methodistaidd, oni ellwch fyned allan i gydweithio ? 
Y mae yr Eglwys wedi bod yn ymdrechgar dros ben 
i efengyleiddio miloedd paganiaid Caerdydd, ac y 
mae wedi llwyddo yn helaeth. Y mae cenadon 
gweithgar dan ofal yr Esgob Lewis wedi creu ysbryd 
ymchwiliad, a chynhyrfu y lluaws ; ac yr ydych 
chwithau yn awyddus i fyned i mewn i'w llafur. 
Os mynwch ledu eich pebyll, fel y dywedwch, dan y 
cwmwl (Num. ix. 17), peidiwch â chymmeryd safle 
Coran, Dathan, ac Abiram i wrthddywedyd, ond 
pregethwch Grist. Llawenychai St. Paul wrth 
feddwl fod Crist yn cael ei bregethu oddi ar gymhell- 
ion hyd yn nod mor isel ag " o genfigen" (Philip. i. 
15). 

ACHWYNION YN BRBYN DYBCHAFIADAU BGLWY8IG. 

"Achwyna y clerigwyr yng Nghernyw eu bod 
hwy yn ymarferol yn cael eu cau allan o ddyrchaf- 
iadau Eglwysig. Dywedant nad oes un offeiriad o 
Gernyw ym mysg canonau Truro, a chwynant mai 
estroniaid o ranau pellenig yn Uoegr a benodir i'r 
plwyfydd mwyaf pwysig. Os gwir hyn, y mae yn 
naturiol i'r Cernywiaid gwyno." — "The News" 

Llafurio yn encilfanau a neillduedd y cymoedd 
gwledig ydy w aros mewn dinodedd, a rhan dinodedd 
yw esgeulusdra neu ddiystyrwch. 

Tuar pant drwy y pontydd 
Rhéd y dwfr ar hyd y dydd. 

DYSGYBLABTH Y WBIWIDOGAETH. 

Un o'r pethau mwyaf blinderus i esgob, a mwyaf 
dinystriol i les ysbrydol llawer plwyf, ydyw anhaws- 
der dysgyblu gweinidog dan gyhuddiad o afreoleidd- 
dra neu gam-fuchedd. Dy wedai Esgob Peterborough 
amser yn ol i ddysgyblaeth offeiriad a gyhuddid o 
feddwdod gostio iddo ef dair mil o bunnoedd. Pa 
fodd y bu iddo gostio cymmaint ? Trwy fod y dull 
o brofi yr euogrwydd yn un oostus, a'r modd i gospi 
yn fwy costus na hyny. Y mae yr Eglwys a'r wlad- 
wriaeth yn ddau gorff gwahanol, un â'i awdurdod 
yn ysbrydol, a dim ond ysbrydol, a'r llall yn wladol 
neu fydol, a dim ond gwladol. Nid oes gan gyfraith 
gwlad ddim awdurdod ysbrydol, na'r gyfiraith Eg- 



Digitized by 



Google 



188 



YR HAUL. 



lwysig ddìm awdurdod dymmorol. Tebrydol ydyw 
cospau yr Eglwys, a thymmorol ydyw cospau gwlad. 
Pan ddygir gweinidog ger bron yr esgob, ac y profir 
ef yn euog o drosedd megys meddwdod, gall yr 
esgob ei luddias i weinidogaethu yn ol mesur ei 
drosedd, ond ni all ei fwrw allan o'i blwyf. Daw 
yn <"1 er gwaethaf esgob. Rhaid i ddyn gael ei 
brofì j n euog ger bron llys y Frenines cyn y gellir ei 
gospi gan lys y Frenines. Y mae plaid gref iawn 
yn yr Eglwys yn hynod ddrwgdybus o bob cyfraith 
a wneir i ddysgyblu y drwg rhag ofh iddi ìyffetheirio 
jt Eglwys. T mae yn annichonadwy i ni farnu pa 
le y dylai y derfyn linell fod rhwng yr awdurdod 
ysbrydol a thymmorol, ond gwyddom fod drwg 
ddynion yn gallu osgoi dysgyblaeth rhwng y ter- 
fynau yn rhywle, ac ni oddefìr hyn yn hir. Peth 
dychrynllyd ydy w meddwl y gall un dyn cam-fuch- 
eddol, neu afreolus, neu ddiog fod yn boen neu 
orthrwm ar blwyf am oes gyfan a dinystrio Eglwys 
flodeuog, a dyn arall da yn bwyta y grawn surion 
ar ei ol am oes arall cyn gallu gwella y drwg. 



MB. CHAMBERLAIN A DADGYS8YLLTIAD YNG 
NGHYMBTJ. 

Nid oes ammheuaeth nad ydyw Mr. Ohamberlain 
yn un o wleidyddwyr goreu a.mwyaf dylanwadol 
Uoegr, ac y mae yr hyn a ddywed efe ar ddadsefydl- 
iad a dadgyssylltiad yr Eglwys o ddirfawr mwy ei 
bwys na dim a ddywed Mr. Gladstone. Cysgod 
mawredd yn myned heibio ydy w yr oll sydd yn aros 
o Mr. Gladstone fel haul yn machlud, haul yn tynu 
at ganol dydd, a'i belydrau yn ymdrechu glanhau yr 
wybren o'i niwlion, gan dywynu rhwng cymylau, 
ydyw Mr. Chamberlain. Y mae, os caiff fywyd, yn 
sicr o ddyfod yn un o brif oleuadau y blynyddoedd 
nesaf. 

Wrth adolygu cynlluniau dyfodol y blaid Radical- 
aidd sydd yn dilyn Mr. Gladstone, dengys fod yr oll 
a addawant yn ymarferol ei wneuthur dros ac ar ran 
y bobl yn cael ei wneuthur yn awr gan yr Undebwyr. 
Ac wedi dangos geudeb y cynllun o home rtde oeddynt 
wedi fabwysiadu, daw i«t ddadsefydliad yr Eglwys 
yng Nghymru, a dywed, "T mae hwn yn bwnc 
ag yr ydwyf yn cydolygu â'r Gladstoniaid arno ; 
ond pwnc yw ag y beiddiaf ddweyd am dano nad 
ydyw o un dyddorde>> ond i ran fechan o gorff y 
boblogaeth, ac un yw yn sicr o achosi gwrthwynebiad 
angerddol, a bod yn achos o beri oediad annyoddefol 
i lawer o achosion o lawer uwch dyddordeb i gorff y 
boblogaeth." Cofìer mai at ddadsefydliad y sonia 
Mr. Chamberlain; ac ar y pwnc dywedodd yn y 



senedd dair blynedd yn ol wrth siarad dros ddad- 
sefydlu y byddai iddo ef ymddwyn yn " fwy hael- 
ionus tuag at yr Eglwys na mesur taliadau degwm " 
(Tithe Rent-Charge Bill) y llywodraeth. 

Swm a sylwedd syniadau Mr. Chamberlain yw — 
1. Byddai yn dda ganddo fel Tmneilldüwr a gwleid- 
yddwr symmüd ymaith gwyn yr Tmneillduwyr yn 
erbyn yr ychydig weddill rhagorfreintiau a ganiatëir 
i'r Eglwys yn fwy na'r enwadau. 2. Gwel mai yng 
Nghymru yn unig y mae anfoddlonrwydd o unrhy w 
bwys yn bodoli. 3. Nid ydy w yr anfoddlonrwydd yn 
blino dim ond rhan fechan iawn o gorff poblogaeth 
y deyrnas. 4. T mae llawer iawn o bynciau ereill 
yn nes at galon a theimlad y deyrnas oll. 5. Nid 
y w y waedd am ddadsefydliad yr Eglwys ddim yn 
waedd i ennill pleidleisiau drwy y deyrnas arni. 6. 
Pe y deuid â'r pwnc yn ymarferol ger bron y senedd, 
achosai rwyg newydd yn y pleidiau, ac achosai oed- 
iad annyoddefol i fesurau mwy pwysig. Felly ar 
ddeial Mr. Chamberlain symmud yn ol y mae cys- 
godau dadsefydliad. 

MB. OHAMBEBLAIN A MESUR ADDY8G BAD. 

Àmcana y Uywodraeth ddwyn mesur i'r senedd 
cyn mis Medi nesaf i ddarparu fod addysg yr 
ysgolion elfenol i gael ei roddi yn rhad ; hyny yw, 
darpara neillduo tua dwy fìliwn o bunnau o'r drysorfa 
gyhoeddus i dalu "pres y plant" i'r ysgolion elfenol, 
fel na bydd angen i rieni ofalu am geiniogau i'r 
plant dalu am eu hysgolion bob wythnos nac ofhi 
gweled biliau pen y chwarter. Pa beth bynag a all 
golygiadau dynion yn gyffredin fod ar y pwnc hwn, 
nid oes dim dadl na bydd o werth dirfawr yn yr 
ardaloedd gwledig, ac i deuluoedd llafurwyr y cyf- 
logau bychain. Peth anhawdd ydyw i lafurwr nad 
yw yn derbyn dros wyth swllt ar gyfartaledd yn yr 
wythnos o gyflog dalu rhwng chwech ac wyth ceiniog 
o'r ennill prin at ysgol y plant. Gwyddom am rai 
caled arnynt yn ymdrechu gwneyd hyny ac yn dyoddef . 
Gan fod yr arian a gymmerir i ddigolledu yr ysgol- 
ion a'u gaUuogi i gyfranu addysg heb dâl gan y 
plant yn dyfod o'r cyUid cyhoeddus (national exchequer) 
y mae yn ysgafnhâd gwirioneddol i'r ardaloedd 
gwledig a gweithfèydd. Bydd y cynllun fel hyn yn 
boblogaidd gyda'r Jluaws bobl gyffredin. Gwyddom 
fod y rhai a dalant dreth yr ineome yn grwgnach yn 
enbyd. Eto, wrth edrych ar y swm nid yw ond 
cyfartal i geiniog yn y bunt ; ac nid oes neb yn talu 
income tax oni bydd ei elw yn 150p. yn y flwyddyn o 
leiaf . Nid y w esgid treth yr ineome feUy yn gwasgu 
traed y Uuaws. 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



189 



Ofha rhai y bydd i'r mesur niweidio yr ysgolion 
gwladwriaethol, gan fod ymgais yn cael ei gwneuthur 
i'w cau hwy allan o fantais y cynllun hwn. Ond 
dywed pen-cynUuniwr symmudiad addysg rad nad 
oedd y perygl Ueiaf i hyn gymmeryd Ue. Cyffesai 
ei fod dair blynedd ar hugain yn ol yn meddwl y 
byddai i ysgolion y byrddau ddifodi yr ysgolion 
gwirfoddol, ond erbyn heddyw beth a welai? Gwelai 
ddau o bob tri o'r plant drwy Loegr a Ohymru yn 
derbyn eu haddysg mewn ysgolion gwirfoddol. Dar- 
parant addysg ar gyfer 3,500,000 o blant, tra na 
ddarpara ysgolion y byrddau ond ar gyfer 1,800,000. 
Ebai, "Pe mynech gau allan yr ysgolion gwir- 
foddol o fudd cynllun addysg rad, byddai yn gofyn 
50,000,000p. aUan o'r trethi lleol i adeiladu ysgolion 
yn eu Ue, a 5,000,000p. yn y flwyddyn at eu cynnal. 
Gofynaf i chwi a ydyw traul o'r fath yn debyg o 
fod yn gymmeradwy i drethdalwyr y deyrnas?" 
Gwyddom, gwedi profiad o ddeugain mlynedd yng 
nglŷn ag ysgoHon elfenol, mai ofer fydd codi gwaedd 
yn erbyn ysgoüon gwirfoddol. 

OÀFELL DIBWEST. 

Er cymmaint yw ymdreohion moesolwyr y deyrnas 
gyfunol o blaid dirwest, drwg genym weled mai ar 
gynnydd y rhaid fod y fasnach feddwol yn myned. 
Fe ddywedodd Mr. Gladstone rai blynyddoedd yn ol, 
pan oedd gwaith yn fywiog a'r cyflogau yn uchel, 
fod " y genedl yn meddwi ei hun aUan o ddyled, ,, 
gan gyfeirio at ddilead o ddwy fìUwn yn y ddyled 
wladol. Ond os ydyw y genedl yn düëu y ddyled 
wladol wrth feddwi, mae yn sicr o gynnyrchu dyledion 
teuluaidd. Yr oedd cynnydd y dreth neu duties ar 
ddiodydd meddwol y flwyddyn gylUdol sydd wedi ter- 
fynu y pummed dydd o'r mis diweddaf yn l,879,000p, 
neu agos yn ddwy fUiwn o bunnau, a*r oU o'r arian 
a godwyd oddi wrth y fasnach yn 80,000,000p. 
mewn rhif crwn. Cyfodir 9,500,000p. oddi wrth 
doU (exeise) ar gwrw; a 15,150,000p. ar wirodydd a 
wneir gartref (British spirits), ac l,900,000p. ar win- 
oedd a gwirodydd tramor. Daw y gweddül i wneyd 
y 30,000,000p. am drwyddedau o bob math. Ystyrir 
fod yr hoU swm a ddefnyddiwyd o'r diodydd hyn yn 
werth 135,000,000p., neu agos yn bedair punt y 
pen i hoU drigoUon yr ynys. DuU costus o ym- 
bleseru ydyw cymdeithas y dafarn, heb law ei fod 
yn ffol, ac afìach, a niweidiol i'r enaid. 

Tsmoeio. 

Myned ym mlaen ar garlam y mae y wag arfer o 
ysmocio, ac wedi mawr gynnyddu y flwyddyn ddi- 



weddaf, fel y dengys yr ychwanegiad 456,0C0p. 
mewn duty neu doU. Y mae yr ychwanegiad duty 
yn cynnrychioU ychwanegiad o dair miUwn o ounoes 
(3,000,000 wns) mewn tybaco, neu 560,000,000 
pibellad o'r Uysieuyn hwn. Ofnwn fod haul-des 
cynhes cyflogau da fel gwres yr haf yn magu a 
meithrin seirff a gwiberod arferion drwg. 

Cwrwfelphysig. 

Arferai masnachwr gymmeryd gwydraid o gwrw 
gyda'i giniaw bob dydd, a dy wedodd ei fam wrth y 
bachgen bach, pan ddymunai yntau gael rhan o 
hono, mai physig ei dad oedd. "Mae 'nhad yn 
cymmeryd gormod o physig," ebei y bachgen yn 
sobr ei olwg ; " dwy lonaid Uwy dair gwaith y dydd 
oedd y doetor yn ei roi i chwi, mam, pan oeddych 
yn sâl." 

Yfasnaeh mewn gwirodydd yn y " badettffirto" 

ÇynnaUwyd cyfarfod dylanwadol a brwdfrydig o 
ddarllawyr a thafarnwyr Llundain a'r cyffìniau i 
wrthdystio yn erbyn trefniadau cylUdol Mr. Gosohen, 
gan ei fod yn dal i fyny y codiad a wnaed y Uynedd 
yn y dreth ar wirodydd. Çyfodwyd y dreth mewn 
rhan gyda'r amcan o gael arian i dalu iawn i dafarn- 
wyr pan dynid eu lieense heb achos cwyn yn eu 
herbyn. Ond taflwyd y cynUun dros y bwrdd gan y 
dirwestwyr. Cynnygiwyd yng nghyfarfod y dar- 
Uawyr bleidlais o gondemniad ar y Uy wodraeth, ac 
ymrwymwyd i ymladd yn erbyn yr Undebwyr yn yr 
ethoUad nesaf. Y mae yn eglur ddigon fel hyn fod 
y Uywodraeth undebol wedi profi ei hun yn badett 
ffirio i'r darUawyr, a dechreuant edrych dros yr 
ymylon am esmwythdra. Eto, beth a welant ond y 
dirwestwyr yn cynneu y dân oddi tanodd. Ond mas- 
nach yn cynnyddu wrth ei dirwasgu ydyw y fasnach 
hon. 



* Eiddo 



1 BHYDDFBBINIAD Y OAPELYDD. 

yr Arglwydd y ddaiar a'i chyflawuder, y byd 
bre8wylia ynddo." 



ae a 



dan y penawd deniadol uchod, a'r dyfyniad 
destlus oddi tano, cawn ysgrif faith yn y Goleuad ar 
fesur ag sydd wedi cael ei ddarUen yr aU waith yn 
y senedd i orfodi tirfeddiannwyr sydd yn dal pryd- 
lesi ar gapelydd i werthu y cyfiyw i'r enwad a 
fyddont mewn meddiant o*r capelydd, fel ag y bydd- 
ont mwy yn eiddo " rhydd-ddaUadol " iddynt. Y 
mae yn hysbys i'n darUenwyr yr arfera Uuaws o 
gynnuUeidfaoedd adeUadu oapelydd ar brydlesi. 
Pan ddelo y brydles i ben, syrth yr adeilad i fedd- 



Digitized by 



Google 



190 



TB HAUL. 



iant y meistr tir, neu bydd yn rhaid adnewyddu y 
brydles neu brynu y lle ; a gwyddom am laweroedd 
o dirfeddiannwyr, megys y diweddar 8yr Watkin 
Williams Wynne, a arferant roddi prydlesau i fyny 
am ddim, gan ollwng y capel yn rhydd-ddaliadol i'r 
gynnulleidfa neu enwad. Ond y mae ereill na 
wnânt hyny o'u gwirfodd. T mae teimlad cryf ym 
mysg y werin bobl yn erbyn adeiladu ar brydlesi, ac 
y mae gan bob meddiannwr tir afael mawr yn ei dir 
boed fawr neu fychan. Amcan y mesur ger bron y 
senedd ydyw gorfodi gosodwr y brydles ar gapelydd 
gymmeryd iawn priodol am y brydles, a gollwng yr 
adeilad yn feddiant llwyr i'r enwad — brawd-fesur i 
un arall a drefnwyd i orfodi tirfeddiannwyr i werthu 
tir at adeiladu ysgolion a chapelydẃ Yr unig beth 
a ddymunem ni sylwi am y mesur, heb air o gon- 
demniad, yw mai 

Deddf gorfodaeth ydyw. 

Dyma eefydlu capelydd onid e dan ddeddf gorfod- 
aeth, a gorfodaeth na wyddom am ddim gorfodaeth 
gyffelyb, yng nglŷn ag adeiladu neu " ryddfreinio " 
Eglwysydd. Dyma hefyd feddiannu nid yn unig 
wrth gyfraith, ond drwy gyfraith. Gofynir i'r gyf- 
raith yma roddi hawl-feddiant i'r gynnulleidfa neu 
enwad drwy orfod. 

Gobeithiwn weled enwau meddiannwyr a golyg- 
yddion y Goleuad, yn gystal a chynllunwyr y mesur 
hwn, bellach yn llwyrymwrthod â Ohymdeithas j 
Ehyddhâd (?) Crefydd fel y bu i Mr. Spurgeon yn | 
ddiweddar, o herwydd annichonadwy yw iddynt j 
hwy feddwl am ddifeddiannu Eglwyswyr o'u hen , 
Eglwysydd " rhyddfreiniol." Cyfraith nas gellir ; 
rhoddi enw rhy gondemniol arni fyddai un i alluogi 
i'r enwadau droi eu prydlesi (leases) yn feddiant 
" dros byth" iddynt o'u capelydd, ac i ddifeddiannu 
Eglwyswyr " dros byth " o'u hen Eglwysydd. 

Fe dybiem oddi wrth y dyfyniad, " Eiddo yr Ar- 
glwydd y ddaiar," &c, fod yr Ymneillduwyr yn 
seilio eu hawl i gael y fath feddiant o'u capelydd ar 
eu W hwy yn bobl Dduw, a'r ddaiar yn eiddo Ef. | 
Ni ddywedwn air yn erbyn y syniad, ond gofynwn, 
ai oni all fod Eglwyswyr yn bobl Dduw, a hen . 
Eglwys ein plwyf yn sefyll ar ddaiar Duw ? Y mae j 
ei seiliau cyntaf wedi eu gosod i lawr er ys dros fil I 
o nynyddoedd heb gymhorth un ddeddf orfodol, ac j 
y mae enw y Goruchaf Dduw wedi bod yn seinio o ■ 
fewn ei muriau "ym mhob cenedlaeth" o'r pryd 
hwnw hyd heddyw. Ond cynllunia Cymdeithas 
Ehyddhâd Crefyddol (?) ddifeddiannu Eglwyswyr 
o'u hen Eglwysydd plwyfol a'u gwerthu i'r uchaf ei 
geiniog (" Case for Dimtabliehnumt "). Os nad ydyw 



cynllun o'r fath yn Philistiaeth yng ngwyneb j 
me8ur dan sylw, y mae y dyfyniad o'r Beibl yn 
Phariseaeth. 

ABOHBSGOB NBWYDD EPROG. 

Yr ydym yn deall mai y Dr. Maclagan, esgob 
presennol Lichfield, sydd wedi ei ddewis i olynu y 
diweddar Ddr. Magee yn archesgobaeth Efrog. Nid 
meddyliwr grymus, gwreiddiol, a chawraidd fel y 
diweddar Ddr. Thomson, ac nid gwefreiddiwr j 
liuaws a chwiliwr a dynoethwr meddyliau dynion 
fel y Dr. Magee, ydyw y Dr. Maclagan, ond y 
gweithiwr grymus a'r dyn llawn ym mhob cyfeiriad. 
Dechreuodd ei yrfa yn filwr yn yr India. Y milwr 
crefyddol oedd, mor hoff o'i Feibl ag o'r cleddyf, a 
chymmerodd ran flaenllaw mewn cenadaeth yno. 
Tueddwyd ef i osod y cleddyf o'r neilldu a dyfod 
adref i Loegr a gorphen ei astudiaeth yn y brif- 
ysgol, ac ymgymmmeryd â'r weinidogaeth. Gwel- 
wyd yn fuan mai dyma oedd ei wir alwedigaeth. 
Bu ei lwyddiant yn fawr fel offeiriad mewn amryw 
blwyfydd. Yn 1878, pan yn 52 mlwydd oed, dewis- 
wyd ef yn esgob Lichfield, lle y gwnaeth waith 
mawr. fewn cylch y tair blynedd ar ddeg y bu 
yno, adeiladwyd a gwaddolwyd 40 o Eglwysydd 
newyddion, ac ail-adeiladwyd ac adgyweiriwyd 160. 

Y mae yn drefnwr rhagorol, yn ddyn cryf, yn 
bregethwr nerthol a hyawdl, ac yn nodedig am ei 
nodwedd lednais ac ymddygiad boneddigaidd. Yr 
unig beth ammhëus yn ei benodiad ydyw ei oed o 
65 mlynedd. Buasai yn well genym pe buasai 
bump neu ddeng mlynedd yn ieuengach. Ond yr 
oedd diweddar esgob Llanelwy, y Dr. Hughes, yn 
ieuanc gorff a meddwl yn 65 mlwydd oed. 

DYRCHAFIADATJ BOLWY8IG. 

Bydd yn dda gan lawer o ddarllenwyr yr Haul 
wybod fod y Parch. Kobert Richards, curad Llan- 
wnda, sir Gaernarfon, wedi ei benodi i reithoriaeth 
Darowen, sir Drefaldwyn. Caiff Darowen yn Mr. 
Richards fugail da, gweithgar, galluog, a charedig. 
Ysgrifenodd lawer i'r Hàul dan yr enw R. R., Rhos- 
tryfan, ac y mae yn fedrus fel meddyliwr goleu, ao 
ysgrifenwr eglur syml. Y mae genym amryw 
esamplau yn ddiweddar fod ambell lygedyn o wenau 
oddi ar y fainc esgobol yn disgyn ar ysgrifenwyr y 
wasg Eglwysig Gymreig. Os cawn haul ar y maes 
llenyddol hwn, fe geir gwell cnwd o ysgrifenwyr. 
Byddwn yn dysgwyl am lithoedd oddi wrth Mr. 
Richards, o sir Drefaldwyn, ar ol iddo wella o'i 
waeledd presennol, a sefydlu yn ei blwyf newydd. 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



191 



YB Y8BBYD OELWYDDOG YN BHIFO Y BOBL. 

T Cambrian News sydd yn gyfrifol am y paragraph 
canlynol: — "Bu i'r penderfyniad lled gyffredinol o 
ddweyd anwiredd mewn perthynas i wÿbodaeth o 
Seisoneg a Chymraeg roddi cyhoeddusrwydd mawr 
i'r ffaith fod dynion galluog nid yn unig i siarad 
Seisoneg, ond rhai a lenwant eu swyddi presennol 
yn rhinwedd eu gwybodaeth o'r iaith hòno, wedi 
llenwi eu papyrau cyfrif yn anwireddus fel Cymry 
unieithog. Byddai yn lles mawr pe y gelwid ryw 
ugain neu ychwaneg o'r troseddwyr hyn ym mhob 
sir ger bron y fainc i'w cospi bum punt yr un am eu 
twyll. T mae yr ynfydion a lanwasant y cyfrifon 
hyn yn dwyllodrus nid yn unig wedi gwneuthur 
dirfawr gamwri â Chymru, ond hefyd wedi gwneuthur 
j cyfrif ei hunan yn hollol ddifudd." 

Nid ydym mewn cyfleusdra i allu gwybod pa un a 
ydyw y cyhuddiad uchod yn erbyn rhifwyr y bobl 
yn gywir ai nad ydyw, ond gwyddom am rai 
enghreifftiau, ac ni all dim fod yn fwy annheilwng o 
ddyn mewn safle gyfrifol. Mae y fath iselwaith yn 
slander ar athrawon ac athrawesau llafurus ein hys- 
golion dyddiol ac ar alluoedd meddyliol y genedl. 
A phwy ydyw y cymhellwyr i'r iselwaith o ddiraddio 
a darostwng ein cenedl onid Dich Sion Dafyddion 
Seieonig wedi gwladychu yng Nghymru, ac yn 
gwneyd masnach ar ffug-wladgarwch, a Chymry 
wedi dringo i swyddi a safleoedd ennillfawr drwy eu 
gioybodaeth o'r Seisoneg? Beth ydyw eu hamcan? 
Ennill poblogrwydd a gwneuthur grisiau o hyny i 
hunanddyrchafìad. 

Ni ddywedwyd gwell gwir erioed na'r geiriau a 
briodolir gan y diweddar Barch. Kilsby Jones i'r 
diweddar D. Davies, Tew., Llandinam, pan alwodd 

Y Oymraeg yn iaith y bara haidd. 

Rhaid i'r Çymro, os myn esgyn yn uwch na safle y 
gweithiwr isaf bron ym mhob galwedigaeth ddysgu 
ac ymarfer â Seisoneg. Tsgol (ladder) fer ydyw yr 
iaith Gymraeg. Os mynir esgyn yn uchel rhaid 
defnyddio ysgol Seisonig. Maes llafur dielw mewn 
ystyr dymmorol ydyw maes llenyddiaeth Gymreig ar 
ben ei hun. Gwyddom am ddegau o wŷr galluog 
hen a diweddar wedi treulio eu hoes mewn dinodedd 
a fuasent yn llenwi y safleoedd anrhydeddusaf yn eu 
gwlad, pe buasent gwedi llafurio hanner cymmaint 
gyda'r iaith Seisoneg, a thrwy yr iaith Seisoneg ag a 
wnaethant gyda a thrwy y Gymraeg. T ffordd i'r 
genedl Gymreig sefyll i fyny yn gyfochrog a mwy 
na chyfochrog â'u brodyr Seisonig ydyw ymdrechu 
bod yn genedl ymarferol ac offerynau defnyddioldeb. 



T nwydd defeyddiol sydd yn ennill gwerthiant. 
Gan nad faint o drysorau sydd yng Nghymru, y mae 
yn gongl rhy fechan i'r genedl ymgroni o'i mewn a 
byw arni. Rhaid ymwasgaru, ac y mae pob Cymro 
ymarferol yn gwybod na all ei Gymraeg ei helpu 
fawr bellach oa'r Llan neu bentref. Rhaid cael 
Seisoneg i fyned yn swyddog isaf ar y ffordd haiarn. 



DYNOBTHIAD Y 0ÁDBEN VBBNEY. 

Mae y mynych ddynoethiadau a wnaed yn ddi- 
weddar ar wendidau a throseddau moesol ein dynion 
cyhoeddus, yn sicr o effeithio yn fawr ar safle y 
cyfryw ym marn a serchiadau y werin bobl. Bu 
i ddadguddiadau Uys yr ysgariaeth neillduo Syr 
Charles Dilke o'i safle wleidyddol uchel ac anrhyd- 
eddus i gyegodion by wyd dan gwmwl, a Mr. Parnell 
o ymheulo yn nawdd-wenau pob adran o'r blaid 
Ryddfiydol a Radicalaidd i ddirmyg yr oll bron ; ac 
y mae y cyhuddiad o anfoesoldeb gwaradwyddus 
gwedi peri i Mr. De Gobain ddianc o'i wlad, a'i 
gyffes o wneuthur masnach o anniweirdeb wedi tros- 
glwyddo y Oadben Verney o Dŷ y Senedd i garchar 
Newgate. Am Syr Charles Dilke, ymwrthodai â'r 
enw o Gristion, ac am Parnell ni phroffesai ei hun 
yn gyhoeddus yn ddilynwr Crist. Tr unig ddoeth- 
ineb a honai oedd gwleidyddiaeth ; ond am Gobain 
a Verney, blaenorent gyda phob symmudiad daionus, 
moesol, a chrefyddol yn eu gwahanol ardaloedd, a 
pherchid hwy gan bob rhan o gymdeithas. Onder 
gwaethaf yr olwg deg oddi allan, yr oedd Uygredd 
oddi mewn, ac o'r diwedd dynoethwyd y clwyf. Ni 
hoffem ymdrwsio mewn Phariseaeth uwch ben ei 
achos, ond galarwn dros yr archoll i'w deulu, y 
cwmwl dros ei blaid, y clwyf i foesoldeb, y cwymp 
iddo ei hun, a J r gwendid a berthyn i'r natur ddynol. 
Fe grea ei gwymp ef ddrwgdybiaeth at lawer, a 
Ueihâ ymddiried y bobl iV blaenoriaid. Fe ddylai 
pob blaenor yn awr deimlo eu bod yn nod parhäus i 
lygaid y wlad. 



GEMAU T BEIRDD. 

YB ADGYPODIAD. 

Cyfyd fal ýd o fol âr 

Gnwd tew eginhâd daiar ; 

A 7 r môr a yr o'r meirwon 

Fil myrdd uwch dyfnffyrdd y dòn. 

Ooronwy Owain. 



•Digitized by 



Google 



192 



TE HATJL. 



ETO. 

Ar alwad y mad Ior mawr > 
Eirianẁych ar yr unawr 
Addaf rên a'i hil ddaw fry, 
Dadebrant o dud obry : 
Deor dyn yn dra dinam 
O'r ddaiar fyddar ei fam ; 
Ac adfer dyfhder y dòn 
Ar air ei garcharorion. 

William Wynn, IÀangynhafal. 

ETO. 

Rhed fìlfil rhawd ufelfeUt, 
Bhua drwy'r main rheiedr mellt. 

W. Wynn. 

HIÄAETH AM FON. 

T lle bûm yn gware gynt 
Mae dynion na'm hadwaenynt ; 
Cyfaill neu ddau a'm cofìant, 
Prin ddau Ue'r oedd gynnau gant 

Goronwy Otoain. 

HIBAETH Y CYMBO AM BI WLAD. 

Fel llwdn a'i fref am ei gynhefìn, 
Neu flaidd am hafaidd des Mehefìn ; 
Fel hydd am afonydd i'w fin — yr ochaf 
A mawr ysaf am Gymru iesin. 

/. G. Geirionydd. 



MANION. 



Crito, un o ddoethion Groeg, a ddywedai mai y 
ddoethineb ddynol uwchaf oedd hòno a aUai weled 
yn y presennol yr hyn a ddadguddiai y dyfodol. 

Ymdrechwch wneyd da i bob dyn, a pheidio dweyd 
gair drwg am neb yn ei absennoldeb. — Syr Thoma* 
Smith. 



PENODIAD ME. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Oymdeithas Amddi- 
ffyniad yr Eglwys wedi penodi Mr. W. E. Helm fel 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. GeUir ysgrifenu 
ato yn GranviUe Street, 8hrewsbury. 

Bydd yn dda ganddo dderbyn oddi wrth unrhy w 
un a fyddo cystal a'u hanfon iddo : — 

1. Gwybodaeth am waith a chynnydd yr Eglwys. 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr EglwyB. 

3. Pigion aUan o newyddiaduron. 

4. Oeisiadau am ddarUthiau, cyhoeddiadau, &c. 

5. Tanysgrifìadau a chyfraniadau tuag at y Gronfa 
Gymreig. 



bUth yr hoU rinweddau, dewisai Zeno ddystaw- 
noydd, canys trwy hyny yr oedd yn gaUu gweled 
ammherffeithrwydd ereül, a chuddio ei eiddo ei hun. 

Mae Ysbryd Duw yn sicrhau i mi pan fyddwyf yn 
gwneyd daioni i ereill, fy mod yn gwneyd y daioni 
mwyaf i mi fy hun.— Eagob WiUon. 

Diareb ym mhlith y Stoiciaid ydy w, mai y doeth- 
ion yn unig ydynt hardd. 

Y cam cyntaf tuag at wybodaeth yw bod yn 
deimladwy o'n hanwybodaeth. 

Nis gaU Uawenydd o fewn cyfiìniau diniweidrwydd 
fod yn adgas gan Dduw, drwg yn unig y mae Ef 
yn ei gasäu. 

Ehoddwch enw drwg i unrhyw beth, ac yna efe a 
fiìeiddir gan y rhan fwyaf o ddynolry w heb ymhoU 
o'i blegid. 

Na chasëwch ddim ond yr hyn sydd anghyfiawn, 
nac ofhwch ddim ond yr hyn sydd waradwyddus, ac 
na cherwch ddim ond sydd gyfiawn ac anrhydeddus. 



00 



Oi'O 



W55 



3 

» a 

S s 

OGG 



1 t 

£.~ -a "* oo 
► d^-'S á 2 * 2 






Q « 

•"■í —m >% 

. a fl ^ 
22Sa 



>» 



*• >»<o 



.%■■-- 



.Jí n >» 

S 2'~ :s S 2 

CQ o * _SCQ o 






04 

i 
■a 



00*0 



"8 

u w fc 



•è -Vê 

> ■S'£> 

î ftl 

a = a * 3 i; 



eS 



Ẁ © 



s 

co 

o 

s 







9 
08 






u 




C 

s 


a 




3 



GC 


a 




GQ 


h3 




r- 


_«, 


•* 


^H 


•* 


00 


o> 






l-M 




C4 


ot 


64 


« 



CARMARTHEN: 

Printed and published by W. Spurrell & Son, at their Printing 
Office. situate and being at No. 37, King-street, in the Parish of 
Saint Peter, in the County of the Borough of Carmarthen, on 
Saturday, the 30th of May, 1891. 



Digitized by 



Google 



YR H A UL 

lil ŵjfra CnnfttrìẁiD. 

"YNO NOWYNEB HAUL A LLYOAD GOLET7NI. ,, 



Rhifyn 79. GORPHENAF, 1891. Oyf. VH. 



13 — ^yîi. BGLWY8 GADEIBIOL ANTWEHP. 



Digitized by 



Google 



194 



YR HATJL. 



EGLWYS GADEIRIOL ANTWERP. 

Nid ydyw Eglwys Gadeiriol Antwerp ddim mor 
fawreddus ac urddasol ei golwg a llawn o ddyddor- 
deb hanesiol ag Eglwys Cologne, ond eto y mae yn 
adeilad godidog dros ben, a'r enghraifft harddaf yn 
yr oll o Belgium o'r arddull Gothig o adeiladu. Y 
mae yn bum can' troedfedd o hyd oddi mewn, a dau 
gant a hanner o led, a dyma yr unig Eglwys yn 
Ewrop ag y mae iddi chwe mynedfa {aisles) rhwng 
yr eisteddleoedd ar hyd y neuadd (nave). Dechreu- 
wyd ei hadeiladu tua'r flwyddyn 1350, a gorphenwyd 
hi oll ond un tŵr yn y flwyddyn 1518. Mae y tŵr 
uchaf yn 403 troedfedd o uchder, ond y mae y llall 
yn anorphenol hyd heddyw. Fel lluaws mawr o'r 
Eglwysydd ar y cyfandir, gwelir o'i mewn, heb law 
cerfiadau gwychion, rai o baent-ddarluniau goreu y 
byd. Yn eu mysg y mae tri o waith gorchestol 
Rubens, sef y Diagyniad oddi ar y Groes, Dyrch- 
afiad y Groes, a Dyrchafìad Mair Forwyn. 



PREGETH ANGLADDOL 

A draddodwyd gan Mr. William Jones f lay reader t fore- 
man Traeth Byehan Quarries, Pentraeth, Ebrittldydd, 
1891, er serehus goffa am y Pareh. John Wittiams 
( Olanmor), rheithor IÀanattgo, yr hwn a gladdwyd yr 
wythnos flaenorol. 

" Y brawd anwyl, a'r gweinidog ffyddlawn, a'r cydwas yn yr 
Arglwydd."— COLOflSIAID iv. 7. 

Llbfarodd St. Paul y geiriau hyn am Tychicus, ei 
gydweinidog, er nad oedd y ddau yn dal yr un 
swydd ac urddau o apostolion. Yr oedd Tychicus 
hefyd yn fy w pan grybwyllai St. Paul am ei enw 
mewn dull mor gariadus. Gallaf fìnnau, er nad wyf 
ond darllenydd Ueygol, ddefhyddio yr un ymadrodd 
cynhes ac agos am ddiweddar reithor y plwyf hwn. 
Oefais y fraint o weinidogaethu dan ei gyfarwyddyd 
dros dri mis yn ei afiechyd olaf, ac o fod yn llygad 
dyst o'i ragoriaethau, a chyfranog o'i gariad a Ued- 
neisrwydd. Nid oedd dyddiau olaf y trancedig 
ddim ond enghraifft o'i fywyd oU mewn Uafur dys- 
taw, tawel, ac er ei farw bydd yn sicr yn Uefaru eto 
am flynyddau ac oesau. Treuliodd ei oes, ac oes 
lled faith, yn parhäus wneuthur daioni ; ac yn ol wyf 
yn ei ddeaU, yr oedd yn ei salwch olaf yn ymdrechu 
gorphen gwaith a fuasai yn fendith i'w genedl pe 
cawsai fyw i'w gyflawnu, sef cyfieithu un o'r esbon- 
iadau goreu a fedd y Seison i'r iaith Gymraeg. Bu 



farw yn Ued oedranus, er nad oedd wedi cyrhaedd y 
terfyn Uawn o ddeng mlynedd a thrigain, a bu yn 
weinidog ffyddlawn i Grist mewn urddau sanctaidd 
am wyth mlynedd ar hugain. Cafodd gladdedigaeth 
anrhydeddus, a rhoddwyd ei lwch-weddiU i orphwys 
ym medd ei wraig ag oedd wedi ei fiaenori rai 
blynyddoedd i dŷ ei hir gartref Uonydd ; ac mewn 
llanerch o'r fynwent, fel y dywedir, oedd wedi ei 
ddewis iddo ei hun. 

Buasai yn dda genyf roddi byr hanes o'i yrfa 
ddaiarol i chwi, ond nid yw yn gweddu myned i 
fanylu gormod mewn pregeth. Nid amcan pregeth 
yw dyrchafu'r marw, eithr yn hytrach Uesäu y byw. 
Eto, gaUwn ddweyd byddwn ninnau ddüynwyr i'n 
hen fugeüiaid duwiol, megys yr oeddynt hwythau 
yn ddüynwyr i Grist. Dechreuodd ei yrfa fel athraw 
ysgol, a gwasanaethodd yn yr alwedigaeth hòno yn 
fíyddlawn, gan gymmeryd dyddordeb mawr yn ni- 
wyUiad moesol ac ysbrydol ei ysgolheigion. Dyma'r 
pryd hefyd yr ysgrifenodd ei lyfrau mwyaf Uafur- 
fawr, megys Hanes Dinbych yn Hen a Diweddar, a 
Hanes OasteU Dinbych, dwy gyfrol Seisoneg drwch- 
us a gwerthfawr. Ar ol priodi a dechreu magu teulu, 
perswadiwyd ef gan ewyUyswyr da iddo ei hun ac 
i'r Eglwys fyned i Goleg St. Bees i ymbarotoi ar 
gyfer gweinidogaeth yr Eglwys. Aeth i St. Bees 
yn 1863, derbyniodd urddau diacon gan esgob 
CarUsle yn 1865, ac urddau offeiriad yn 1866. 
Dechreuodd ei weinidogaeth yn gurad yn White- 
haven, Ue y bu ddwy flynedd ; oddi yno aeth i 
Amlwch, Ue y gwasanaethodd dair blynedd; ac o 
Amlwch i Ebw Vale, yn gurad mewn cyflawn ofal 
am yr Eglwys, Ue y gwasanaethodd yn ffyddlawn a 
chaled am ddeuddeg mlynedd. Yn 1883, pan oedd 
ei iechyd wedi gwanychu i raddau, symmudodd ar 
gais yr Esgob Lewis i reithoriaeth y plwyfydd hyn, 
sef Lläneugrad a Llanallgo. Syna rhai fod offeiriad 
o'i aUuoedd meddyliol, dysg, a'i lafur ef wedi ei 
adael i lafurio am mor ychydig o gydnabyddiaeth 
arianol. Nid fy nyledswydd i ydyw beirniadu na 
beio, nac esgusodi chwaith. Ond gaUaf ddweyd mai 
dyn yn meddwl am ei ddyledswydd i'w Dduw a'i 
Eglwys yn gyntaf oU oedd Glanmor, ac am dano ei 
hun a'i deulu yn olaf. Yr oedd ar waith parhäus, 
naül ai yn parotoi pregethau, ysgrifenu Uyfrau da, 
neu yn ymweled â'r cleifion ac oedranus. Dyn a 
gyflawn ymgoUai yn ei waith a galwedigaeth oedd. 
Mae y Uuaws Uyfrau a gyhoeddodd yn dangos maint 
y gwaith a wnaeth yn y cylch Uenyddol. 

Ond rhan fechan o'i waith a weHr yma. Byddai 
yn parhäus feirniadu yn rhai o'r eisteddfodau cenedl- 
aethol a thaleithiol, ac ystyrid ef yn un o ddynion 



Digitized by 



Google 



TH HATJL. 



195 



mwyaf pwysig y Uwyfau, er nad arferai siarad 
Uawer, na gwneyd un arddangosiad o hono ei hun. 
Eto, byddai yn bresennol yn y cyfarfodydd Bglwysig, j 
a sinradai yn gall. Ond nid Ilenyddiaeth fydol a ' 
gafodd hufen ei nerth a blaenffrwyth ei ymdrechion, 
eithr Gair Duw. Tr oedd yn esboniwr cadarn yn í 
yr Ysgrythyrau, a myfyriai ac astudiai lawer foreu 
a hwyr i ddarparu ar gyfer pwlpud ei Eglwys. ' 

Yma trown i edrych yn fwyaf neillduol ar ei 

NODWEDD OBEFYDDOL 

yng ngwyneb y testyn a ddewisasom. Pan edrychom 
arno yn ei gyssylltiadau personol â Duw, yn hoffi 
troi at ei Dad yr hwn sydd yn y dirgel, ac yn tywallt 
ei galon ger ei fron Ef, yr ydym yn ei gael yn frawd 
anwyl. Yr oedd ei fyfyrdodau yn weddi a pharotoai 
ei bregethau yng nghyssegr sancteiddiolaf cymmun- 
deb â Duw. Dyma oedd ffynnoneU ei nerth ac 
eneiniad ei wefusau. Deuai o'i gymmundeb cyfrin- 
achol â Duw yn y dirgel, a dygai yr enaint gydag 
ef i'r ddarllenfa, a'r pwlpud, a'r allor, lle y teimlid 
ei fod yn frawd anwyl, yn arwain gwedd'íau y bobl 
ar Dduw, neu yn eu dysgu gyda nerth a dylanwad, 
nes ei cyffesid yn feistr y gynnulleidfa. Hhyfedd 
mor gyfarwydd oedd yng Ngair Duw ac yn holl 
bynciau ffydd Eglwys Crist, ac fel y gwnelai i'r 
pethau dyfnaf ymddangos yn eglur, ac y gwisgai 
hen wirioneddau gyda newydd-deb cyffröus, nes 
blaenllymu y gwirionedd i dreiddio i mewn i lawer 
calon wedi hir galedu. Cefais lawer o fwynhâd 
wrth wrandaw amo yn pregethu, a llawer tamaid 
blasus i ymborthi arno mewn oriau dyfodol. Ennillai 
fy nghydymdeimlad bob amser cydymdeimlad â'r 
gwirionedd. 

BRÀWD ANWYL. 

Mewn ystyr grefyddol, y mae yr enw brawd yn ! 
arwyddo dau beth. Yn gyntaf, perthynas â Duw 
Dad ac undeb â Duw Fab, y Cyntafanedig ym 
mhlith brodyr lawer ; ac yn ail, perthynas ag Eg- 
lwys Crist, fel yr ydym wedi ein himpio i mewn drwy 
Fedydd yn aelodau o Grist ac etifeddion teyrnas 
nefoedd. Y mae hyn i'w weled yn eglur yn nhröed- 
igaeth Saul yr erlidiwr i fod yn Uestr etholedig i 
gludo ynddo drysorau gras i bechaduriaid euog. 
Pan orchymraynodd Duw i AnanYas fyned i ymweled 
ag ef yn ei edifeirwch a'i fedyddio, dywedodd am 
dano, " Wele y mae efe yn gweddio." Gweddîo ar 
yr Arglwydd Iesu Grist mewn gwir edifeirwch, ac 
nid gwag adrodd canmoliaeth iddo ei hun fel y 
Pharisead yn y deml. Yn y sefyllfa hòno anerchai 
Ananîas ef, " Y brawd Saul." Yr oedd bellach yn 
frawd mewn ysbryd drwy ei undeb â Duw yng 



Nghrist, a derbyniwyd ef i'r undeb a'r berthynas 
frawdol weledig drwy sacrament y Bedydd. 

Y ìnae hen swyn anwyldeb cynhes yn yr enw 
brawd. Y mae gan y brawd galon gynhes ac ysbryd 
cymmwynasgar, neu ni bydd yn frawd mwyach. 
Brawd anwyl oedd rheithor calon gynhes y plwyf 
hwn. Tystiolaeth un a fu gydnabyddus a chyfeillgar 
gydag ef dros lawer o flynyddoedd yw ei fod yn frawd 
a Christion, un anwyl a chywir, a dyn Duw ym 
mhob peth. Un oedd â'i gynnydd personol ym 
mhob gras yn eglur. Llewyrchai ei oleuni sanctaidd 
yn fwyfwy, gan dynu at ryw hanner dydd. Neu, a 
defnyddio cymhariaeth arall, addfedai fel afalau haf, 
gan wasgaru arogl mwy peraidd, nes ymryddhau o 
bob rhwymau daiarol, a disgyn mewn addfedrwydd 
llawn i'r bedd. 

Yr oedd hefyd yn weinidog ffyddlawn yn ei holl 
dŷ — ffyddlawn i argyhoeddiad cydwybod, ffyddlawn 
i Air Duw, ffyddlawn i'w ymrwymiadau i Eglwys 
Orist. Teimlai bwys y cyfrifoldeb a ymddiriedwyd 
iddo, ac ymdrechai gael cydwybod ddirwystr ger 
bron Duw a dy nion. Yr oedd yn ddigon cydwybodol 
i fynu gwybodaeth helaeth o egwyddorion Eglwys 
Crist, o'i ffurfwasanaeth eneiniedig, ac o Air Duw, 
a chymhwysai yr oll fel dyfroedd by w i ddiodi praidd 
Crist. Ehyfedd genyf feddwl am nerth ei weinid- 
ogaeth er pan adwaenais i ef yn ei flynyddoedd 
diweddaf yn llafurio dan anfanteision mawrion, â'i 
amgylchiadau bydol yn ei wasgu — afiechyd parhäus 
yn ei deulu, ei lesgedd corfforol yntau yn boenus i 
edrych arno, ac yn ofid iddo geisio ymsymmud. 
Ond o dan yr anfanteision hyn oll, daliodd ei ysbryd 
yn benderfynol, a'i law a'i lais yn ei waith ; ac o'r 
babeli oedd ar ymollwng deuai y ddwyfol genadwri 
yn ei nerth a gloewder, a dyferai gweddì'au y cyssegr 
oddi ar ei wefusau gwelw a chrynedig gydag enein- 
iad ychwanegol. 

Pan yn dyoddef dan y profedigaethau a'r gwen- 
didau hyn y cyfìeithodd yr esboniad ar Actau yr 
Apostolion, ac y cywirodd y prawfleni tra ei cy- 
hoeddid yn Rhydychain. Pan feddyUaf am dano 
yn ei wendid a'i lesgedd, wedi ei yssigo a dirwasgu 
gan gyfyngderau, fel y grawnsypiau Uawnion yn y 
gwinwryf, yn bwrw allan y fath doraeth o ymborth 
ysbrydol melus i blant yr Arglwydd, byddaf yn syn- 
fyfyrio pa beth a aU fod cyfrifoldeb gweinidogion da 
eu hamgylchiadau, esmwyth eu byd, a chryf eu 
hiechyd, y rhai na wnânt ddim i gyfoethogi Eglwys 
Crist, neu borthi ei braidd Ef. 

Ei gymmeriad fel cydwas êür apostolion. — Cariad 
CrÌ8t oedd yn ei gymheU i ymgymmeryd â'r weinid- 
ogaeth, ac ymofynodd am foddion rheolaidd i fyned 



Digitized by 



Google 



196 



TE HAUL. 



i mewn iddi yn unol â'r ffordd a drefhodd Crist pan 
yn rhoddi ei gommissiwn i'w apostolion. Yr oedd 
yn olynydd i'r apostolion mewn dilyniad rheolaidd, 
hanesiol, drwy gyssegriad, ac yn olynydd mewn 
cyflawn ymgyssegriad o bob talent o'r eiddo i'r 
weinidogaeth sanctaidd. Yr oedd yn well ganddo 
oddef adfyd gyda phobl Dduw na bod yn gyfranog 
o fwyniant pechod dros amser. Dewisai gadw drws 
yn nhŷ ei Dduw o flaen trigo ym mhebyll annuwiol- 
deb. Un peth oedd ganddo mewn golwg yn barhäus, 
sef achub eneidiau, gan adeiladu corff Eglwys Crist. 
Yr oedd yn hyn yn gydwas â'r apostolion, drwy 
ystyried mai braint uchaf dyn yw bod yn gydweith- 
iwr â Duw, a dedwyddwch uchaf y weinidogaeth 
yw cael praidd ei ofal yn ddilynwyr i Iesu Grist. 
Gan basio heibio llawer o bethau dymunol yn ei 
fywyd, a'r amser byr y bu i mi gymdeithas bersonol 
ag ef, nis gallaf beidio â dweyd gair am oriau olaf 
y Cristion cywir hwn. 

Wythnos i neithiwyr bûm yn gwylio wrth ei erch- 
wyn drwy y nos. Gwasanaethasom arno mor ofalus 
ag y gallem, gan fod yn fyw i bob symmudiad iddo. 
Deallem yn eglur ei fod ar ein gadael, a'i "fod 
hefyd yn barod." Pan ofynem iddo a gaem ni estyn 
rhywbeth iddo, neu wneuthur rhywbeth drosto, neu 
a oedd rhywbeth a ddymunai ddweyd, dywedai nad 
oedd. Eto, diolchai am bob arwydd o ewyllysgar- 
wch i'w helpu, gan ddweyd nad oedd dim a gym- 
merai o nemawr ddyben. Gwyddai yn dda, meddai, 
ei fod yn cefnu arnom. " Na, na," ebai, " ni ellwch 
roddi cymhorth pellach i mi, ond os ewch i weddi 
byddaf ddiolchgar." Ymddangosai yn cael mwyn- 
hâd mawr tra yr oeddym ar ein gliniau wrth orsedd 
gras, abendithiai Dduw, gan ddywedyd, " Bendig- 
edig fyddo yr Arglwydd yn oes oesoedd." 

Wythnos i heno, pan yr oeddym ar fedr cynnal 
gwasanaeth yn yr Eglwys hon, deallasom ei fod yn 
suddo yn ddyfnach, ddyfnach yn yr afon, ac ar yr 
un pryd yn teimlo yn fwy addfed yn ei ysbryd i 
ymadael â'r fuchedd hon. ddeutu wyth o'r gloch 
cymmerodd gân Simeon ar ei wefusau, a dywedodd 
yn ddifloesgni, " Yr awr hon, Arglwydd, y gollyngi 
dy was mewn tangnefedd yn ol dy Air." Yr oedd 
yn eglur ddigon fod y glyn yn goleuo o'i flaen, a'i 
fod yn ddigon ffyddiog i allu gafael yn llaw ei 
anwyl Geidwad cyn teimlo ei draed yn cyffwrdd ag 
ymylon y dwfr. A gallai hefyd, 

" Y gwelai yntau draw ei hen gyfeillion, 
Yn iach heb boen na braw ar fynydd Seion." 

Peth mawr, fy mrodyr, ydyw " edrych ar y Cristion 
yn marw." Gedy argraff annileadwy ar y galon. 
Rhyw olygfa o fachlud haul rhyfedd ydyw marwol- 



aeth y cyfîawn. Y mae goleuni tu draw i'r cwmwl, 
ac adlewyrchiad pelydrau haul ar y tònau o amgylch. 
" Darfu am y cyfiawn : efe a ä i dangnefedd." 

Ymadawodd y bardd-offeiriad addfwyn, swynol, â'r 
fuchedd hon. Aeth i'r orphwysfa well. Ond erys 
adsain ei bregethau swynol mewn llawer clust ym 
Mon, a'i gynghorion call caredig mewn llawer calon ; 
ac erys ei lyfrau da i adeiladu ein cenedl, a'i emynau 
melus i nefoleiddio teimladau yr Eglwys tra y byddo 
yr iaith Gymraeg mewn bod. Y mae gwersi ei 
fywyd a'i farwolaeth yn aml a gwerthfawr. A boed 
i'r amgylchiadau hyn ddyblu ein diwydrwydd i 
ymbarotoi erbyn y gelwir arnom ninnau i rodio 
llwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelwn. 

[Bu raid i ni gwtogi gryn lawer ar y bregeth uchod, ond ni 
a'lawyd allan ddim hanesiol; ac ymddengys y rhestr o lyfrau 
y diweddar Glanmor llawn cystal mewn ol-noítyn yn y dull 
canlynol. Cymmerir yr enwau o Crochford, gan y gall y bydd 
y rhestr yn gyflawnacb. — Gol.] 

GWEITHIATJ GLANMOR. 

Ancient and Modern Denbigh, 5/; Records of 
Denbigh and its Lordships, 5 ; Town and Castle of 
Denbigh, 6d. ; Gwaith Glanmor, 1/ ; Carolau Prif- 
feirdd Cymru, 6c. ; Hanes yr Eglwys yng Nghymru 
o ddyddiau Elizabeth i waered, 16 mewn amlen, 2 6 
yn rhwym; Cyfieithad i'r Gymraeg o ranau o Tacitus 
a Cesar ; English Grammar, or the Peculiarities of 
the Celtic Tongue explained in English ; Cyfieithad 
o Esboniad yr S.P.C.K. ar Actau yr Apostolion ; 
Cywyddau Ninefeh; Castell Dinbych ; Y Gloch 
Osper, gydag amryw ddarnau barddonol a rhydd- 
ieithol ereill. 



PRIF NODWEDDION DUWINYDDIAETH Y 
CAN0L0E80EDD. 

(Parhâd o dudalen 1^9.) 

Golygir y Canoloesoedd gan lawer fel tymmor maith 
o ddiffrwythder meddyliol a marweidd-dra ysbrydol ; 
ac yn wir, wrth ei gyferbynu â chanrifoedd cyntaf 
Cristionogaeth ar y naill law, a chyfnod diweddaraf 
yr Eglwys ar y Uaw arall, ymddengys rhyw gym- 
maint o sail i'r golygiad. Eto, y mae yn ddiam- 
mheuol na chollwyd yn hollol elfenau mawredd yr 
oesoedd cyntaf, ac nad yw safle bresennol llenydd- 
iaeth grefyddol yn gwbl ddyledus i'r Diwygiad Pro- 
testanaidd am ei bodolaeth. Nid anhawdd ydyw 
canfod dylanwad diwyllîant Eglwysig y Canoloesoedd 
ar ffurfìau diweddaraf llenyddiaeth gyssegredig ein 



Digitized by 



Google 



YB HAÜL. 



197 



dyddiau ni, yn neillduol felly pan ystyrir ei nod- 
weddion athronyddol. 

Hwyrach mai nid ammhriodol yn y fan hon yw 
sylwi ar y berthynas a fodolai rhwng athroniaeth a 
duwinyddiaeth yn ystod y blynyddoedd rhwng 700 
a 1500 o.c. Ni chaniatâ gofod i ni ond prin gy- 
ffwrdd â'r adran hon o'r pwnc. Oydnabyddid yn 
gyffredin fod athroniaeth bur, fel y cyfry w, yn cyn- 
nwys ynddi ei hun gynseiliau duwinyddiaeth natur- 
iol, ac mor bell a hyny yn arweiniad i mewn yn 
gystal ag esboniad ar y dadguddiad o Dduw mewn 
anian. Ond nid hyny yn unig, golygid fod y wyddor 
o dduwinyddiaeth yn gwbl seiliedig ar athroniaeth, 
ac er naa gall athroniaeth gynnyg ond ychydig aydd 
gyffawn a sicr mewn duwinyddiaeth naturiol ; eto, 
cydnabyddid y cynnwysai y prif syniad o ymdra- 
fodaeth drefnus a gwyddonol ag elfenau crefydd 
ddadguddiedig. Tn ei pherthynas â duwinyddiaeth, 
gwasanaetha i ddangos pa mor derfynol yw gallu y 
meddwl i ymwneyd â phrif ffeithiau y gwirionedd 
dwyfòl. " Nid oes," medd Syr W. Hamilton, " un- 
rhyw gwestiwn dyrys wedi cyfodi mewn duwinydd- 
iaeth nad ydoedd eisoes wedi ymddangos mewn 
athroniaeth." A phan ystyrir fod natur a'r Ys- 
grythyr Lân yn cynnwys amlygiadau amrywiol, ond 
nid mewn un enghraifft, gwrthwynebol, o'r Un 
Meddwl anfeidrol, ymddengys dyfnder a gwerth 
neillduol yn sylw Origen, sef y gellir dytgwyl anhaws- 
derau yn y naill oyffelyb i V rhai y cyfarfyddir â hwy yn 
y Uall. 

Y mae ffeithiau a drefnir yn gydberthynasol â 
rhesymegol, bob amser yn awgrymu eu heglurâd a'u 
hamcan, ond bai cyffredin i bob oes ydyw goddef i 
athroniaeth gamddarlunio a gormesu y dduwinydd- 
iaeth gyfamserol. Y mae sylweddoliad o grebych- 
rwydd ein cynneddfau a gostyngeiddrwydd meddwl 
yn hanfodol pan yn ymwneyd â gwirioneddau y 
dadguddiad ysbrydoledig. Gwelir yn hanes yr 
Eglwys gyntefig ddylanwad eang y ffurf hòno o 
athroniaeth a elwir y Blatoniaeth newydd, amcan 
arbenig yr hon ydoedd dadseilio a dinystrio egwydd- 
orion hanfodol crefydd, trwy swyno dynion i ddymuno 
a chredu y llyncid yn hollol yr hunaniaeth dynol 
yng nghefnfor eang yr hanfod dwyfol. Ond er 
dyfhed yr argraff a wnaed ar dduwinyddiaeth y 
canrifoedd cyntaf gan yr athroniaeth beryglus a 
gormesol hon ; eto, hwyrach y gwelir fod athroniaeth 
Aristotle wedi cyflawnu mwy o alanasdra ar lenydd- 
iaeth grefyddol y Canoloesoedd. TJn o nodweddion 
amlycaf ysbryd duwinyddol y cyfnod hwn ydoedd 
myfyrdod o wirioneddau nid feì yr oeddynt ynddynt 
eu hunain, ond yn hytrach fel yr ymddangosent yn 



eu perthynas ag egwyddorion sylfaenol yr ysgol- 
ion. 

Y mae gwyddoniaeth dduwinyddol, os yn iach, yn 
gynnwysedig mewn dadblygiad cywir o gasgliadau 
gonest oddi wrth osodiadau ysbrydoledig Gair Duw. 
Ond pan y mae dynion mor rhyfygus ag i oddef i 
benderfyniadau athroniaeth lywodraethu yn oruchaf 
ar wirionedd y Beibl, yna gwneir yr hyn sydd 
ddwyfol a pherffaiih yn ddarostyngedig i'r hyn sydd 
ddynol a hannerog. Sylwa un hanesydd enwog fod 
tebygolrwydd neillduol rhwng duwinyddion y Canol- 
oesoedd a'r cyfieithwyr Rhufeinig, yn gymmaint ag 
fod y naill a'r llall yn anwybyddu cyn-egwyddorion 
gwybodaeth ac yn mantoli a barnu yn ol gwireddau 
derbyniedig eu gwahanol ysgolion. Ac ym mhellach, 
fod y naill a'r llall o angenrheidrwydd yn rhesymeg- 
wyr medrus a dwfn, ond eu bod yn euog o'r unrhyw 
amryfusedd, trwy ddiffyg cydnabyddiaeth o ffeithiau 
ynddynt eu hunain ac absennoldeb cydymdeimlad â 
sylwedd y gwirionedd. Er nas gellir dweyd fod 
Uawer o wreiddioldeb yn perthyn'i'r cyfnod o'i 
gymharu â chyfnodau ereill, ac er fod appêl union- 
gyrohol at wirionedd ysbrydoledig i raddau mawr 
yn beth dyeithr, eto rhaid cydnabod fod lle digonol 
i ymchwüiadaeth feddylioî a dadblygiad ysbryd 
duwinyddol mewn myfyrdod barhäus o drysorau 
llenyddiaeth gyssegredig y cyfnodau blaenorol. Y 
mae y gwreiddioldeb neillduol a nodwedda ysgrifen- 
iadau y tadau yn gwbl absennol o lenyddiaeth y 
Canoloesoedd. Ar ol dyddiau Gregori Fawr prin y 
cyfarfyddir ag un esboniwr o safle a gwerth. 

Rhoddwyd o'r neilldu yr annibyniaeth meddyliol 
hwnw a ffurfiai elfen mor nodweddiadol o'r cyfhod 
blaenorol, ac yr ydoedd duwinyddion yn gwbl fodd- 
lawn i gasglu yng nghyd a chydnabod fel awdurdod, 
oddi wrth ba un nis gellid appelio, yr ysgrifeniadau 
hyny a drosglwyddwyd iddynt gan genedlaethau 
boreuach, yn enwedig eiddo y tadau Niceaidd. Ym 
mha beth, gan hyny, y cynnwysir llenyddiaeth dduw- 
inyddol y cyfnod hwn ? 

1. Mewn cymharu ac esbonio ysgrifeniadau y 
tadau. 

2. Mewn darganfod a thrafod sylfeini dansoddol 
y drychfeddyliau a drosglwyddir ynddynt. 

3. Mewn cymhwyso at yr ysgrifeniadau hyny y 
rhesymeg lem a medrus hòno a ddysgid yn yr ysgol- 
ion. 

Y prif amcan ydoedd egluro, cadarnhau, a dyrchafu 
llenyddiaeth y cyfnod blaenorol. Cyfrifid pob syn- 
iad gwrthwynebol i'r eiddo y tadau fel yn cynnwys 
cnewullyn heresi, ac ymddygid ato fel y cyfryw; ond 
nid ydym yn cael fod gwthio i eithafion unrhyw ym- 



Digitized by 



Googlc 



198 



TB HAT7L. 



resymiad neu ddrychfeddwl a awgrymid neu y gellìd 
ei gyssoni â'r tadau, er iddo ynddo ei hun sawru o 
gyfeiliornad, yn cyfarfod ag unrhyw gondemniad. 
Eto, camgymmeriad mawr fyddai tybio fod duwin- 
yddion y Canoloesoedd fel cynnifer o ddrychau, yn 
meddu ond cymhwysder yn unig i adlewyrchu cys- 
godion meddyliau cewri ymadawedig. Na, y mae y 
penderfyniad a'r yni diflino â pha rai y myfyrient 
weithiau y tadau, y llymder a'r coethder meddyliol 
â'r hwn yr olrheinient eu oynseiliau, a'r medrus- 
rwydd dihafal gyda pha un y cymhwysent eu heg- 
wyddorion a'u gwireddau, megys cynnifer o gof- 
golofhau ar faes anwastad hanesiaeth Eglwysig y 
tymmor hwn. Y mae nos yr oesau tywyll, fel y noe 
naturiol, yn meddu (yng nghanol bydoedd hanner 
llosgedig a chyfandiroodd eang o darth a niwl) ei 
ser arianaidd a thlos, y rhai a lewýrchant o gym- 
maint a hyny yn fwy dysglaer yn herwydd ty wyllwch 
eu hamgylchoedd. Y mae yr ymraniad sismaticaidd 
gofidus a gymmerodd le yn y 6fed ganrif yn ein 
rhwymo, pan yn ymdrafod â duwinyddiaeth, i ystyr- 
ied neillduolion y ddwy gangen fawr o'r Eglwys 
gyffredinol, sef eiddo y dwyrain a'r gorllewiu, neu 
Eglwys Groeg ac Eglwys Ehufain. Ac er ein galluogi 
i ymlwybro yn drefnus ac addysgiadol, doeth fyddai 
mabwysiadu rhyw gynllun megys y canlynol — cyn- 
llun, raodd bynag, a awgrymir gan adranau penod- 
^àig y wyddor o dduwinyddiaeth : — 

1. Duwinyddiaeth esboniadol, neu wir ddeongliad 
y testyn ysbrydoledig. 

2. Duwinyddiaeth athrawiaethol, neu berthynas 
hanfodol gwahanol ranau dysgeidiaeth Feiblaidd. 

3. Duwinyddiaeth ymarferol er Uywodraethu 
achosion yr Eglwys a chyfarwyddo y Oristion unigol. 

4. Duwinyddiaeth ddadleuol yn erbyn heresiau, 
ymraniadau, a chyfeiliornadau yn yr Eglwys, yn 
ogystal ag er mwyn amddiflyn y gwirionedd ysbryd- 
oledig yng ngwyneb ymosodiadau rhyfygus a thra- 
häus anffyddwyr, rhesymolwyr, ac athronwyr pagan- 
aidd. 

Brymbo. Meredith Jones Hughes. 

[Llithrodd gwall i'n herthygl flaenorol, tudal. H8. Yn lle 
" mewn dawinyddiaeth yn gystal ag athraroiaeth," darllener 
41 y u gjstal ag athroniaeth."] 



Nis gallwn ni ddirnad rhyfeddodau'r greadigaeth, 
llai o lawer rhyfeddodau'r adgyfodiad. Dros ein cred 
yn y posiblrwydd o'r dirgelwch ofnadwy, yr ydym 
yn ymddiried i reswm, am y sicrwydd o hono i ddad- 
guddiad, ac am y cyflawniad o hono i hollalluog- 
rwydd Duw. — St. Oregory. 



CYNLLUN YN NHEEFN NATUB. 

(Cyfieithad o weithiau y diweddar Archssgob Thomson, 
gan Bodfach.) 

OY7JUFOLDEB DYN. 

(Parhâd o dudalen 172.) 

Dywedai Kant " fod dau beth yn arswydus ganddo 
feddwl am dano — yr wybren eang a'r syniad o gyfrif- 
oldeb dyn." Traetha yn un o'i draethodau am y 
syniad o gyfrifoldeb yn athronyddol iawn. Y mae 
yn un o'r nodau a wahaniaetha ddyn oddi wrth 
greaduriaid ereill. Bu yr egwyddor yma yn ddi- 
ammheuol yn foddion i ddynion ffurfìo penderfyn- 
iadau ffol a chyfeiliornus. Cesglir am fod yr anwar- 
iad yn bwyta ei gyd-ddyn, ac yn anwybodus o reolau 
diweirdeb, ond yr hyn a lifa o hawl gwr yn ei wraig 
fel eiddo, nad oes ganddo syniad moesol o gwbl. 
Byddai yr un mor deg i ddyn dybio am fod Lloegr 
wedi bod yn masnachu unwaith mewn caethion, 
ymladd ceiliogod, baeddu teirw, a gorthrymu y tri- 
golion yn India a'r trefedigaethau, o herwydd hyny 
nad ydoedd yr un syniad o iawn na chamwedd yn 
bodoli yn Lloegr. Dadleuwn am fodolaeth y gosod- 
iad yn hytrach na'i oleuni a'i addysgiaeth berffaith. 
Yr egwyddor ydy w fad rhy wbeth yn iawn i ewyllysio 
a gweithredu, hefyd fod rhywbeth yn gyfeiliornus. 
Profir bodolaeth yr egwyddor, os ystyria yr anwar- 
ddyn fod ei ddynoliaeth yn cael ei gwarthruddo 
wrth ffoi, hyd yn oed am ei fywyd, o fiaen y gelyn, 
neu oddef un cri ddianc wrth gael ei boenydio gan 
ei gaethwyr i farwolaeth. Y mae diwylliaeth yr 
egwyddor yma yn beth gwahanol ; nis gall neb ddy- 
wedyd hyd yn oed yn bresennol fod ei gydwybod 
wedi ei chwbl addysgu. Mae y frawddeg ddilynol 
yn syniad ardderchog — "Felly gweithredwch nes 
goddef egwyddor eich gweithrediad i'w gwneyd yn 
ddeddf i'r holl fyd ; " ond gofyna y cyfryw wybod- 
aeth a goleuni, yng nghyd ag iawn fwriad. Os 
edliwiwch y ffaith i ddynion fod yn greulawn, yn 
afian, yn anwadol, a ffol yn eu hymddygiadau, 
atebwn fod ganddynt eto eu hiawn a'u camwri. 
Gall yr hwn sy'n meddu y syniad o oleuni gael ei 
orfodi i fy w mewn rhyw agen gul Ue nad oes fawr 
i'w weled, ond erys y syniad yr un o hyd. Nid 
ydy w yr ymdrochwyr yn Pfeffers, a'r ddaiar bron a 
gorchuddio eu penau, yn gweled ond ychydig o'r 
golygf ëydd yn Switzerland ; ond nid ydy w eu golygon 
yn llai serch hyny. Nid ydym yn hawlio i ddynion 
yn bresennol y gynneddf o ragolygon moesol, ond y 
syniad moesol o weled, ac nid ydyw hyny byth yn 
eisieu. Arferwyd pob ystry wiaeth at y syniad yma 



Digitized by 



Gpogle 



TE HAUL. 



199 



er mwyn iddo ymddangos fel rtiywbeth arall, nes y 
Uwyddir i'w drawsffurfio felly ; erys yn dyst cadarn 
aui fyd arall heb law hwn. Yr esboniad mwyaf 
cyffredin ydyw nad ydyw ond egwyddor oleuedig o 
hunan-feddiant. Efrydwch ef drosoch eich hunain 
yn yr anwariad, y plentyn bychan, a chewch allan 
fod y ddwy egwyddor yn rhedeg ar wahanol linellau. 
T nod olaf a wahaniaetha ddyn oddi wrth yr holl 
anifeiliaid ydyw ei fod yn credu yn Nuw. Y mae 
gan hanner yr hiliogaeth ddynol y fynyd yma ryw 
gredo yn yr hon y priodolant Dduw yn achos cyntaf, 
yn Greawdwr a Rheolwr y byd. Am yr hanner 
araU, prin y mae neb heb ryw fath o grefydd. 
''Dywedai M. ûuatrefages iddo edrych am anffydd- 
iaeth ym mysg yr iselaf a'r uwchaf, ond ni chyfar- 
fyddodd â hi, oddi eithr mewn unigolion ; o'r hyn 
lleiaf mewn rhyw ddosbarth o ddynion, mwy neu 
lai yn adnabyddus, fel yn Bwrop yn y ganrif ddi- 
weddaf, ac fel y gwelwn heddyw. Diangodd y 
mwyafrif rhagddi bob amser, a hyny ym mhob 
man." Nid ydyw yn angenrheidiol honi er mwyn 
fy ymresymiad fod crediniaeth yn Nuw yn bodoli. 

Y mae crediniaeth yn Nuw, yr hon ni allasai 
ddeilliaw oddi wrth ymarferiaeth neu efrydiaeth o 
ffeithiau aUanol. G-eUwch ddarostwng sefyUfa dyn 
trwy ei gymharu â'r epaod, a dadansoddi yn fferyllol 
ei ymenydd, eto rhyfeddaf yn y byd ydyw fod 
creadur yn y fath sefyUfa resynus yn honi cym- 
deithasu â'r dwyfol. Y mae ei draed mewn clai 
daiarol, ond y mae ei ben yn dyrchafu tua'r nefoedd. 

Y mae yn etifedd cant o anhwylderau, ac yn wawd 
i gant o dymmerau, yn etifedd bywyd yma, mor 
urddasol yn ei wynebpryd, ac ym mhen ychydig 
ddyddiau dolefa y creadur yma wrth fyned o afael 
ei ofid, "Y mae Duw yn bodoli, ac y mae yn fy 
ngweled ac yn fy nghlywed." Y mae dyn, os profais 
fy ngosodiad, yn sefyU yn unig uwch ben teyrnas- 
oedd — yn unig o ran gaUu i'w Uywodraethu, yn 
unig yn ei edmygedd o'u prydferthwch, yn unig 
mewn hunan-lywodraethiad oydwybod ; ym mlaenaf 
o'r hoU greaduriaid mewn amgyffrediad am yr Hwn a 
wnaeth bob peth, mewn byd a fu am oesau yn ddaU 
i'w Wneuthurwr, ac yn anniolchgar am ei fod feUy. 

Y mae wedi dyfod, ac ef aUai y parhâ feUy, yn 
ofyniad o'r pwys a'r budd mwyaf i ddynoliaeth, pa 
fodd y daeth y pedair teyrnas yma i fodolaeth? 
Tueddir yn bresennol at ddamcaniaeth faterol neu 
gelfyddydol. Y mae feUy yn Germani, gwlad Buch- 
ner, Bogt, a Moleschott ; ac yn Ffrainc, Ue yr 
ysgrifenodd Oomte a Littré; ac feUy yn Lloegr, Ue nad 
ydyw yn angenrheidiol dyfynu enwau dysgedigion. 
Ymdrechaf yn y gweddül o'r sylwadau hyn geisio 



esbonio y ffeithiau sydd o'n blaenau, yn wahanol i'r 
syniad yma ; hefyd ddangos mor annigonol a drwg 
o ran egwyddor ydyw ymddangosiad y gyfundrefn 
faterol. Nid oes digon o amser na gofod mewn 
ysgrif fel hon i'r cyfryw ddyben ; o'r hyn Ueiaf, gaU 
sylwadau fel hyn wasgaru blagur myfyriaeth, ond 
ni aU ffurfìo cyfundraeth. 

Ymddengys oddi wrth yr hanes a rodda y Beibl 
ac ymchwiliadau gwyddonol mai gwaith graddol 
oedd creu. Bodolai mater ac ysgogiad cyn ff urfiad y 
belen ddaiarol ; ac fe raid fod y nerthoedd fferyllol 
mewn Uawn chwareu pan wisgodd y gwreiddyn 
cyntaf y creigiau, a'r pryd y ffurfìwyd y planigyn 
cyntaf yn y môr. Yr oedd ymddangosiad cyntaf 
bywyd yn y ddaiar yn gam pwysig mewn creadig- 
aeth, ac y mae y syniad.o gynUun yn y fan yma yn 
awgrymiadol iawn. Mae y byd planigol yn un 
newydd, ac yn meddu cyfres o ryfeddodau o'i eiddo 
ei hunan. Nid oes dim yng ngwres yr haul, nac 
yn symmudiad y ddaiar neu y ffrwd attynol i gyn- 
nyrchu unrhy w addewid neu argoel am ryfeddodau 
y goedwig. Tybier ein bod yn addef fod y rhai hyn 
! yn dadblygu yn unol â deddf, hyny ydy w, fel mater 
I o ffaith, nid ydyw planigion yn ymddangos ond Ue 
y mae cyfran neillduol o oleuni, gwres, a Uaithder 
yn unol yn eu meithrino, a Ue bynag y mae yr 
ammodau hyn yn unol, ni pheidiant ag ymddangos. 
Y gofyniad nesaf a gyfyd yw, a ddarfu defnydd ac 
egni'ad weithredu yn eu dadblygiant ? neu a grewyd 
defhydd ac yni gyda'r bwriad o'u cynnyrchu, ac felly 
parotowyd y planigyn pan ddechreuodd y nerthoedd 
ereül ymsymmud yn y gwagder afluniaidd. A ydyw 
y byd Uysieuol yn gynnyrch damweiniol neu 
angenrheidiol o'r gaUuoedd a wnaeth y byd mwn- 
awl ? neu a raid addef ei fod yn dwyn arwyddion o 
gynUun ? Ehaid sylwi ei fod yn fyd helaethach a 
chyfoethocach na'r hwn a'i blaenorai ; yn Uawnach 
o lawer o ffurfìau a theleidion prydferth, a phob un 
o honynt yn cael eu cynnal gan gyfundraeth lestriol 
(basetdar) nad oes yn y byd mwnawl un tebyg. Yr 
ydych yn sefyU o flaen y dderwea gordeddog sy'n 
ymgodi ym mysg y rhedyn pluog ; ni feddyliwch fod 
y gawres yma, yn meddu gaUu neiUduol o hunan- 
amddiffyniad yn erbyn ystormydd o ddau can mlyn- 
edd, ei bod yn gynnyrch damweiniol. Y mae hi 
mor ardderchog o gadarn, wedi ei gwisgo mor 
gyfoethog â miloedd o ddail, Ued debyg i'w güydd, 
ac eto yn wahanol, os chwilir hwy yn fanwl. Y 
mae yr anifeihaid yn hoff o'i chysgod, a'r adar yn 
gorphwyso yn ei changenau. Ai canlyniad rhyw 
symmudiad neiUduol yn y cread, neu deithi penodol 
mewn defnydd, ydy w hon, heb ei chynUunio neu ei 



Digitized by 



Google 



200 



TR HAÜL. 



rhagwéled gan un llygad? Ni feddyliai neb am dani 
yn naturiol fel hyn. Dangosa y byd yn ei nodau 
cyntaf o drefn ac amcan fwy o'r un nodau yn ei ail 
a'i ddyrys sefyllfa. Ni ogwyddai y cyfnewidiad a 
gymmerodd le at ddyryswch yn deilüaw oddi wrth 
fethiant anweledig yn y peirianwaith, ond o ddad- 
blygiant uwch. Tr oedd yn syndod fod y deyrnas 
fwnawl yn alluog i wisgo ei hunan â mantell o 
wyrddlesni, gan fyned i deyrnas arall mwy dyryslyd, 
yr hyn sydd yn mwyhau y rhyfeddod. 
(fw barhau.) 



DUWINTDDIAETH: NEU STLWADAU AT 
WASANAETH TR TSGOL SUL AR TR 
EFENGTL TN OL ST. MATTHEW. 

OWERS XXX. BHAM. I. 

St. Matthew xi. 1—16. O.C. 28. St. Ioan Fedydd- 
iwr. DarUener St. Matthew xiv. 3 — 12 ; Esaiah xl. 
1 — 11 / Malaehi iii. 1 — 6. Ei genadwri at yr Ar- 
glwydd lesu. 

EOLUBHAD E8BONIADOL. 

Adn. 2: "A loan pan glybu yn y carchar" &c. 
Bernir mai ym Machaerus, ar derfynau deheuol 
talaeth Peraea, yr oedd y carchar hwn. 

" Wedi danfon dau [Avo] o'i ddysgyblion." — Tn y 
cyfìeithad diwygiedig darllenir, " Wedi danfon drwy 
[Ata] ei ddysgyblion." Dyma y darlleniad yn y 
Uawysgrifau henaf o'r efengyl hòno. 

Adn. 3: "Ai tydi yw yr hwn?" &c. T mae y 
gofyniad hwn yr un a phe gofynasai, Ai Ti yw y 
Orist, sef y Messi'ah ag yr oedd y genedl yn ei ddys- 
gwyl: gwel St. Ioan vi. 14. 

" Ewch a mynegwch" &c. Nid atebodd yn union- 
gyrchol gwestiwn Ioan Fedyddiwr, ond rhoddes 
iddo ef agoriad i allu boddloni ei hun pwy oedd. 

Adn. 5 : " YmaJr deillion yn gweled" &c. : gwel 
Esaiah xxix. 18 ; xxxv. 5, 6. 

Sylwer yn fanwl ar y neges a anfonwyd yn ol at 
Ioan i'r carchar. " Mynegwch y pethau a glywch 
ac a welwch." Ni lefarai Orist am dano ei hun, ac 
eto galwai sylw at ei weithredoedd. Gweithredoedd 
o ostyngedig gariad a thrugaredd oeddynt. Nid 
llais y gorchfygwr sydd yma ; nid honiadau y twyll- 
wr, ond dystaw weithredoedd ymostyngol gariad: 
gwel Secharîah ix. 9. 

Adn. 6 : "A dedwydd yw yr hwn ni rwystrir" &c: 
gwel Esaiah viii. 14. Tstyr y gair rhwystro yma 
ydyw " tramgwyddo." Mae y meddwl wrth gael ei 



siomi yn ei ddysgwyliadau yn tramgwyddo, fel y 
mae gwr wrth fyned ar draws rhwystr annysgwyl- 
iadwy ar ei lwybr, heb ei weled, yn baglu a syrthio. 
Siomwyd miloedd yn eu dysgwyliadau daiarol uchel 
am Grist, a thramgwyddasant. Er nad oedd perygl 
i St. Ioan Fedyddiwr ef allai dramgwyddo, yr oedd 
yn berygl i'w ddysgyblion. 

8YLWADATJ. 

T mae yn bwnc o ddadl ym mysg Uawer pa ham 
yr anfonodd Ioan Fedyddiwr y fath genadwri at yr 
Arglwydd Iesu, pan yr ydoedd efe ei hun wedi 
siarad a dwyn tystiolaeth mor eglur am yr Iesu ei 
fod Ef yn Fab Duw : gwel St. Ioan i. 29—42. 
Mor eglur oedd tystiolaeth Ioan, fel y credodd 
Andreas am yr Iesu mai Efe oedd y Crist (St. Ioan 
i. 41). 

1. T mae yn eglur oddi wrth hanes y cyfnod fod 
lluaws o dwyllwyr yn dyfod yn enw Crist, gan 
gymmeryd arnynt wneuthur gwyrthiau lawer (gwel 
Act. v. 36, 37). A gallai Ioan Fedyddiwr, fe dybir, 
ofhi mai hanes gweithredoedd un o'r twyllwyr hyny 
a ddygid ato i'r carchar. 

2. Ond y dyb gyffredin yw, fod ofnau wedi anon- 
yddu meddwl St. Ioan yn unigolrwydd y carchar 
drwy fod y gobaith a oeder yn gwanhau y galon. 
Nid oes genym un lle i gredu fod Ioan Fedyddiwr 
yn deall gwir nodwedd ysbrydol " teyrnas nefoedd" 
yn well nag yr ydoedd yr apostolion pan ofynasant 
y cwestiwn ar ol adgyfodiad Crist, " Ai y pryd hwn 
y rhoddi y freniniaeth i Israel? " (Actau i. 6). Gallai 
Ioan Fedyddiwr, fel miloedd ereill, ryfeddu fod Mab 
Duw yn oedi dial ar bechaduriaid creulawn, Uygr- 
edig, fel Herod a Herodias odinebus, greulawn. 
Nid ydy w ofnau ac ammheuon ar adegau yn anghys- 
son â ffydd gref. Nos a dydd y galon ddynol ydy w 
ofhau a ffydd. 

TYSTIOLABTH YB ARGLWYDD IESÜ AM IOAN. 

Adn. • 7 : "Ac a hwy yn myned ymaith" &c. Ni 
wyddoni a oedd dysgyblion Ioan mewn cyrhaedd 
clyw ai peidio, ond yr oedd dysgyblion yr Iesu, ac 
yn eu mysg Andreas, Fedr, Iago, Ioan, Phüip, a 
Nathanael, cyn-ddysgyblion i Ioan (gwel St. Ioan i. 
40 — 47), wedi clywed .neges eu hen athraw Ioan 
Fedyddiwr. Gallent hwy ryfeddu at ei neges. 

"Pa beth yr aethoch aUan," &c, tl ai corsen?" Dyma 
awgrymiad mai nid gwendid ffydd oedd yn blino 
meddwl Ioan Fedyddiwr. Nid un a blygai dan bob 
awel oedd, er y gallai ofni. Nid un ydoedd chwaith 
a ymddibynai am ei ysbrydoliaeth ar awelon y 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



201 



syniad cyhoeddus ac a blygai o'i flaen i ennill pobl- 
ogrwydd, nodwedd uniongyrchol pob twyll honwr. 

"Ai dyn wedi ei wisgo â dillad esmwyth ? " &c. Nid 
un a garai esmwythder ac a ofnai galedi oedd 
chwaith. Nid mewn anialwch y gwelid y fath gym- 
meriadau ag a ddarlunia yr Iesu yma. 

Adn. 9: "Ai prophwyd?" &c "A mwy na phro- 
phwyd." Y mae yma radd esgyneg dlos i gyfarfod â 
syniadau y bobl: gwel St. Matthew xiv. 5. Nid 
corsen sigledig oedd; nid gwr moethus, Uyfh ei 
ymadrodd, yn caru esmwythder, ond prophwyd nef 
eneiniedig, a mwy na phrophwyd, sef y cenad 
dwyfol a anfonwyd o flaen wyneb yr Arglwydd i'w 
gyhoeddi i'r byd, a'i gyssegru drwy Fedydd i'w 
weinidogaeth gyhoeddus. 

Adn. 10 : " Wele yr ydwyf" &c, Malachi iii. 1. 
Adn. 11 : " Tr hwn sydd leiaf" &c Yn y Cyf- 
ieithad Diwygiedig darllenir, " Yr hwn nid yw ond 
bychan yn nheymas nefoedd," &c. ; ac ar ymyl y 
ddalen, " Yr hwn sydd lai" (ò /Aucpórcpoç). Mae y 
rhai bychain oddi mewn i deyrnas nefoedd yn fwy 
na'r prophwyd mawr a chenad enwog oddi allan 
iddi. Er eu bod yn fychain yr oeddynt ar y ffordd i 
fwynhau ac amgyffred pethau mawrion. Y mae 
plentyn bychan yn uwch ei freintiau na gwas uchel 
ei safle a mawr ei ddysg. 

Adn. 12: " Treiswyr," &c. Yr oedd pregethiad 
Ioan Fedyddiwr wedi deffroi ysbryd ymchwiliad yn 
y genedl a'i chyffroi drwyddi. Meddiannesid y 
genedl ag awydd angerddol am weled y Messîah yn 
dyfod. Gollasai y bobl gyffredin eu hamynedd bron 
yn ei ddysgwyl, ac yr oeddynt yn meithrin syniadau 
daiarol am y deymas. Yr oeddynt yn barod i gipio 
Crist a'i wneyd yn frenin, 8t. Ioan vi. 15. Nid y 
cymmwyna8wr a ddarlunir yn adnod 5 a ddysgwyl- 
ient, ond brenin rhwysgfawr yn dwyn y cleddyf. 

Adn. 13: " Canys yr holl brophwydi" &c. : gwel 
St. Luc xvi. 16. Yr uedd llygaid yr holl genedl ar 
y prophwydi a'r gyfraith hyd nes y daeth y cenad, 
Ioan Fedyddiwr, i bregethu — " Edifarhëwch, canys 
nesaodd teyrnas nefoedd." Çynhyrfodd y pregeth- 
iad yma yr holl genedl : gwel pen. iii. 5 — 7. Ym- 
wthiai y lluaws i mewn yn llawn angerddoldeb a 
chyda'r fath benderfyniad, fel, pan eu siomwyd yn eu 
dysgwyliadau anianol am Grist, yr elent ar ol twyll- 
wyr. 

Adn. 14 : "Ac os ewyllysiwch ei dderbyn" &c. Y 
mae swn somiant toBturiol a gresyni sanctaidd yn y 
geiriau. Nid oedd y mwyafrif o'r genedl yn ewyll- 
ysio ei dderbyn. Yr oedd yr ewyllys yn llygredig 
ac yn dallu eu llygaid. 

" Efe yw yr HUas," &c. Efe oedd y cenad dwyfol. 



Er fod 8t. Ioan yng ngharchar, nid oedd hyny yn 
lleihau grym ei neges. 

Adn. 15 : " Tneb sydd ganddo glustiau" &c Rhy- 
budd difrifol ydyw hwn i ddyn ystyried tystiolaeth 
cenad Duw. Efe, sef Ioan, ydyw yr Elîas, y cenad 
dwyfol, edrychwch pa fodd y derbyniwoh ei dystiol- 
aeth : gwel Esaiah vi. 9. 

CWE8TIYNAU. 

Pa le yr oedd Ioan yn y carchar ? Pa gwestiwn 
a ofynodd i Grist ? Pa beth a dybir oedd yn peri 
ddo anfon i ofyn y cwestiwn? Pa fath ateb ai 
roddes yr Iesu iddo ? Pa fath weithredoedd a wnaí 
Crist ? Pa beth a barai i rai pobl dramgwyddo wrth 
ostyngeiddrwydd tawel ac addfwynder Crist? Pa 
beth a ofynodd yr Iesu am Ioan Fedyddiwr ? Pa 
sut beth ydy w corsen ? Pa fath gymmeriadau fydd 
yn gwisgo dillad esmwyth ? Pa beth yw proph wyd ? 
Pa fodd yr oedd Ioan yn fwy na phrophwyd ? Ad- 
roddwch y brophwydoliaeth o Malachi am Ioan. Pa 
fodd y mae yr hwn sydd leiaf yn nheyrnas nefoedd 
yn fwy nag Ioan Fedyddiwr? Pa fodd yr oedd 
Iuddewon dyddiau Crist yn treisio teyrnas nefoedd ? 

OWEES XXX. RHAN II. 

SL Matthew xi. 16—19. T genedlaeth anfoddog 
Darllener St. Lue vii. 31 — 35. 

E8BONIAD EOLUBHAOL. 

Adn. 16: "T genedlaeth hon."— HoU gorff yr 
oe8 hòno o'r genedl Iuddewig o'r uwchaf hyd yr 
isaf. 

" Plant yn eistedd," &c. Plant yn chwareu a dyn- 
wared yr hyn a welent yn fynych yn cymmeryd 
Ue yn gyhoeddus. 

Adn. 17 : " Canasom bibett," &c. Cerddoriaeth 
lawen priodasau. 

"Canasom alarnad."— Cerddoriaeth alarus cladd- 
edigaethau. Nid oedd y naill na'r UaU yn eu bodd- 
hau. 

Adn. 18 : " Daeth Ioan heb na bwyta nac yfed," &c: 
gwel pen. iii. 4. Daeth Ioan yn Nasaread o'r groth 
(St. Luc i. 15), ac yn bregethwr Uym i rybuddio y 
genedl i ffoi rhag y Uid a fydd. 

" Tmae ganddo gythraul."—Djîfàa hen a diweddar 
yw priodoU difrifoldeb meddwl a gaUuoedd anghy- 
ffredin dynion mawr a daionus i Satan neu waUgof- 
rwydd : gwel St. Marc iii. 21 ; 2 Cor. v. 13. Priod- 
olai yr Iuddewon gwargaled hunanymwadiad Ioan 
a'i fywyd meudwyaidd yn yr anialwch i ddylanwad 
yr ysbryd drwg. 



Digitized by 



Google 



202 



YB HAÜL. 



Adn. 19: " Daeth Mab y Dyn yn bwyta," &c 
Daeth yr Arglwydd Iesu mewn dull diymhongar, 
gan ymddwyn yn dawel ac ymgymmysgu â dynion 
yn hollol naturiol, heb wneyd un arddangosiad o 
ympryd, na honiad o uwchafiaeth sancteiddrwydd 
fel y Phariseaid. 

11 Wele ddyn glwth ae yfwr gwin," &c. Edrychai 
yr Iuddewon digred, daiarol eu syniad, ar Ioan ac ar 
yr Arglwydd Iesu gyda llygad cenfigenllyd, a cham- 
ddarlunient Ef. T mae rhagfarn, a chenfigen, a 
dygasedd yn tywyllu y golwg a gwyrdroi y farn. 
Dyma yw gwir bla marwol y natur ddynol. 

"A doethineb a gyfiawnhawyd gan ei phlant ei hun." 
Ond er fod corff y genedl yn gwrthnysig gamddar- 
lunio cymmeriad Ioan Fedyddiwr a'r Arglwydd Iesu, 
eto yr oedd rhai yn alluog i werthfawrogi y ddwy 
weinidogaeth — gweinidogaeth lem St. Ioan Fedydd- 
iwr a gweinidogaeth dyner Orist. Doethineb Duw 
a drefnasai y ddwy oruchwyliaeth, ac yr oedd yr oll 
a dderbyniasant ddoethineb oddi uchod yn eu gwerth- 
fawrogi. " T mae yr hwn sydd o Dduw yn gwran- 
daw geiriau Duw," 8t. Ioan viii. 47. 

8YLWADAU YMARFBBOL. 

T mae yma wers ddifrifol i'r " treiswyr " a fynant 
fyned i mewn i deyrnas nefoedd yn eu ffordd eu 
hunain, a chario allan eu hamcanion yn eu ffordd eu 
hunain, gan wneuthur teyrnas nefoedd yn deyrnas 
iddynt eu hunain. Pobl lygadog yn gweled gwallau 
a beio ydynt. Ni foddhëir hwy gan na llon na 
lleddf, gan na gwasanaeth addurnol na gwasanaeth 
syml. Nid oes un weinidogaeth wrth eu bodd. 
Blinant dan weinidogaeth danllyd Ioan Fedyddiwr 
ac o dan weinidogaeth dyner, garuaidd yr Ar- 
glwydd Iesu. T ffaith ydyw nas gallant ymostwng 
i rodio gyda Duw. 

BARNU Y» OL Y BBEINTIAU. 

Dyma farn y genedlaeth anfoddog gyndyn. Oen- 
edlaeth y gweled beiau a'r condemnio, na fynent 
wrandaw ar Orist nac ar Ioan : darllener St. Luo x. 
13—15. 

Adn. 21: "Chorazin a Bethsaida." — Dau bentref 
pysgota ar lan Môr Galilea oeddynt, a lle genedig- 
aeth Pedr, Andreas, a Philip, a buasai eu manteis- 
ion yn fawr. 

" Tyrus a Sidon." — Dwy ddinas fasnachol flodeuog 
ar lan Môr y Oanoldir yng ngogledd Palestina. 
Cyhoeddwyd barn arnynt am eu pechodau gan y 
Prophwyd Esaiah (xxiii. ac Esec. xxvi., xxvii., 
xxviii.). 

Adn. 22: "Emwythaehfydd," &c: gwelpen. x. 15. 



Adn. 2l\ : "A thydi, Capemäum," &c. Buasai yr 
Arglwydd Iesu ei hun yn aros yn Oapernäum, ac 
wedi cyflawnu llawer iawn o wyrthiau yno. Dyrch- 
afesid y ddinas lwyddiannus hon hyd y nef o ran ei 
breintiau, ond disgynodd i ddyfnder üffern o ddinod- 
edd a dinystr. 

Adn. 24 : " Eithr yr wyf yn dywedyd," &c. Ehy- 
budd difrifol ydyw hyn oll o'r perygl ofhadwy o 
ddiystyru breintiau a doniau Duw, St. Luc xii. 47, 
48. Peth ofnadwy ydyw meddwl fod trigolion 
Oapernäum, y rhai y darllenwn am danynt wrth y 
miloedd, yn myned ar ol yr Arglwydd Iesu i wrandaw 
ei eiriau a gweled ei wyrthiau, eto yn troi eu cefhau 
ar ei addysg ysbrydol, gan barhau yn anedifeiriol. 
T mae yr un peryglon yn ein hamgylchu ninnau oll; 
ac o bob perygl, perygl y ddarllenfa, y pwlpud, a'r 
allor ydy w y mwyaf. Dyrchefir y weinidogaeth hyd 
y nef gan ei hedmygwyr: gocheler ymfoddloni ar yr 
allanol. 

0WE8TTYNAU. 

Pa beth a feddylir wrth y genedlaeth hon ? Wrth 
blant yn eistedd ? I ba beth y cenid bibell ? Pa 
bryd y cenid galarnad? Pwy oedd y pregethwr 
Uym ? Pwy y tyner ? Pa beth a ddywedid am Ioan 
Fedyddiwr? Am Grist? Pa ham? Doethineb 
pwy a feddylir wrth " doethineb a gyfiawnhawyd " ? 
I ba ddyben y llefarodd yr Iesu yr adnodau hyn ? 
Pwy oedd yn beio? Pa ddinasoedd a rybuddir? 
Pa le yr oeddynt? Beth oedd eu breintiau neill- 
duol? Pa beth ydyw ein perygl yng ngwyneb 
breintiau uchel ? 

GWERS XXX. RHAN III. 

St. Matthew xi. 25—30. Darllener St. Lue x. 21, 22. 

ESBONIAD EGLUBHAOL. 

Adn. 25 : " Tr amser hwnw." — Ar ddychweliad y 
deg a thrigain o bregethu (St. Luc x. 21) y bu hyn. 
Felly ystyr y geiriau "yr amser hwnw " ydyw y 
cyfhod hwnw. Pan ddechreuodd anghredlniaeth y 
rhai beilchion llawn ysbryd beirniadol ddangos ei 
hun drwy weled bai, dechreuodd ysbryd tawel y rhai 
mabol ddangos ei hun. Bydd y gwenith a'r efrau 
yn cyd-ddangos eu hunain wrth ffrwytho. 

"Atebodd yn Iesu" — Ateb i'w syniad mewnol ei 
hun. Tr oedd tòn o alar wedi myned dros ei enaid 
wrth feddwl am ysbryd anedifeiriol y lluaws, ond 
dychwela tòn o lawenydd i'w fynwes yn ol. 

' ' Yr ydwyf yu dioleh, ' ' &c. {l$ofjLokoyovfjuu). Dengys 
defnyddiad y gair yma fod cydgord cyflawn rhwng 
mewnol deimlad y Mab ag ewyllys ddwyfol y Tad 



Digitized by 



Google 



XR HÂÜL. 



203 



yn bendithio yr isel a gostyngedig. Mae y teimlad 
dynol llednais o blaid y rhai diymhongar. 

"Am i Tiguddio" &c. Nid y Tad oedd yn pwr- 
pasol guddio gwirioneddau ysbrydol rhag un dos- 
barth, ond gwirioneddau i'w credu ar dystiolaeth 
eeml ydynt. Balchder hunanol oedd yn dallu yr 
anghrediniol, 2 Cor. iv. 3, 4 ; 8t. Marc x. 15. 

41 T doethion aW rhai deallus." — Deallus a doethion 
yn eu tyb eu hunain, ac mewn bydol bethau, a 
feddylir, 1 Cor. i'. 19, 20. 

"A y u dadguddio o honot i rai bychain " (ìnpriW) . Bhai 
rhy ieuanc i siarad, 1 Gor. xiv. 20 ; Salm. viii. 2. 

" Mewn drygioni byddwch blant" "0 eneu plant 
bychain a rhai yn sugno y perffeithiaist foliant." 

Adn. 26 : " FeUy y rhyngodd bodd i Ti."—0 ewyllys 
da y Tad y deillia pob bendith. Ewyllys y Tad yma 
yw mai drwy feddiannu ysbryd ewyllysgar i ddysgu 
yr ennilla dyn wybodaeth ysbrydol. Diniweidrwydd 
ydyw un o nodweddion amlycaf gwir ddysgyblion 
Crist. 

Adn. 27: " Pob peth a roddwyd," &c. Rhoddes 
Duw bob peth a berthyn i'r ddaiar hon i ddyn yn ei 
greadigaeth drwy ei dad Adda (Gen. i. 26), a chyn- 
nysgaeddodd ef â chynneddfau a galluoedd meddyl- 
iol i gymmeryd meddiant o honynt a'u defnyddio ; 
a rhoddes holl drysorau a chyfoeth moesol ao 
ysbrydol gras i ddyn drwy y Mab. Yn y Mab 
trysorir y cyfoeth ysbrydol oll, a chyfrenir hwn i 
ddynion drwy weinidogaeth yr Eglwys. Gall y rhai 
bychain ei dderbyn oll. Gesyd Duw ei holl gyfoeth 
at wasanaeth ei rai bychain, St. Matt. xxviii. 18. 

" Nid edwyn neb y Mab" &c. Nid adwaenai neb 
oedd yn edrych ar Orist Ef yn nirgelwch ei Berson 
a'i gymmeriad dwyfol. T Tad yn unig a'i had- 
waenai fel y Mab, ac Efe a dystiolaethodd am dano : 
"Hwn yw fy anwyl Fab," &c, St. Matt. iii. 17; 
xvii. 5. Y Tad hefyd oedd yn ei ddadguddio, St. 
Matt. xvi. 17 ; St. Ioan vi. 4, 5. 

"Ae nid edwyn neb y Tad ond y Mab" &c. Trwy 
yr Arglwydd Iesu Grist yn unig y gellir adnabod 
Duw. Trwy ymgnawdoliad y Person Dwyfol hwn 
y dadguddiwyd yr hanfod ddwyfol a'r cymmeriad 
dwyfol, St. Ioan i. 18 ; vi. 46 ; x. 15. Rhaid i ddyn 
gael cymhorth yr Ysbryd Glân i adnabod Crist, a 
thrwy Grist yr adnabyddir y Tad, 1 Cor. ii. 10. 

OWAHODDIAD i'B BLHfDEBOG. 

Adn. 28: " Deuwch ataf fi," &c. Gwedi taflu 
golwg dros y bendithion a'r cynawnder o honynt, 
dyma wahoddiad i'w mwynhau. 

" Blinderog a Uwythog." — Dyma y rhai a wahoddir. 
Pa ham? Am mai hwynt-hwy yn unig sydd yn 



debyg o wrandaw. Nid i'r dosbarth " flinderog a 
llwythog " y perthyn y rhai hoff o feirniadu a beio. 
Pobl mewn angen ydynt o'r bendithion a ddyry 
Crist iddynt: gwel adn. 5. Y mae gan yr Ar- 
glwydd Iesu yn nhrysorfa gras falm ar gyfer pob 
clwyf. 

Adn. 29: " Cymmerwch fy iau arnoch" &c. Myned 
at Grist ydyw myned i ymgymmeryd â gwasanaeth 
rheolaidd. Y mae yr anifail arferol â'r iau wedi ei 
ddofi. Mae y pechadur a fyno esmwythder yng 
Nghrist yn dyfod i ymostwng dan ddysgyblaeth. 
" Os myn neb ddyfod ar fy ol i, cyfoded' ei groes a 
dilyned fi, M xvi. 24. Bhaid "ymwrthod â Diafol 
a'i holl weithredoedd," &c. (Cateoism). 

" Dysgwch genyf" &c. Ehaid i ddyn gymmeryd 
ei ddysgu. " Gwnewch ddysgyblion o'r holl genedl- 
oedd gan eu dysgu," &c. "Gan ddysgu iddynt 
gadw pob peth a orchymmynais i chwi," St. Matt. 
xxviii. 20. 

"Canye addfwyn ydwyf"— Dysgwch chwithau add- 
fwynder. 

Adn. 30. " Canysfy iau f " &c. Wrth dynu i lawr 
iau peohod a baich trwm euogrwydd oddi ar war 
pechadur gesyd, Crist iau esmwyth a phleserus cariad 
arno yn ei le, a baich ysgafn cymmwynasgarwch a 
thosturi at ereill. 

OWBSTIYNAU. 

Pa amser a feddyHr wrth " yr amser hwnw"? 
" Atebodd yr Iesu " i ba beth ? " Am i ti guddio," 
pa fodd y gellir dweyd fod Duw yn cuddio gwirion- 
eddau dwyfol oddi wrth rai ? Pwy oedd y rhai a 
elwir doethion a deallus? Pwy y rhai bychain? 
Pa beth a raid i ddyn gael i allu deall gwirioneddau 
ysbrydol? Pa fodd y gellir dweyd fod Duw yn 
rhoddi pob peth ar y ddaiar i ddynion ? Prof wch 
hyny. Pa fodd y gall eu meddiannu ? Drwy bwy 
y daw pob bendith ysbrydol? Profwch o'r Beibl 
nad oedd neb yn adwaen Iesu Grist fel Mab Duw 
heb i'r Tad ei ddadguddio; ac na ellir adwaen y 
Tad ond trwy Iesu Grist. 

0WEB8 XXX. EHAN IV. 

St. Matthew xii. 1 — 13. Darllener St. Marc ii. 23 
—28; St. Luevi. 1—5. 

EOWYDDOB OADWEDIGAETH Y SABBATH. 

Adn. 1: " Yr amaer hwnw." — Yr adeg hòno. Nid 
yw yr ymadrodd i'w ddeall am amseriad manwl, fel 
pe cymmerasai y dygwyddiad a nodir nesaf le yn 
uniongyrchol ar ol y pethau diweddaf. 

"Ar y dydd Sabbath."— Sonir yma am yr hyn a 



Digitized by 



Google 



204 



YE HAUL. 



wnaed ar ddau Sabbath: gwel adn. 9, 10; a St. 
Luc vi. 1 — 5. 

" Ddechreuasant dynu tywys" &c. Yr oedd hyn 
yn gyíreithlawn ynddo ei hun," Deut. xxiii. 24, 25. 

Adn. 2 : " Nid yw rydd ei wneuthur ar y Sabbath." 
— Cyfyngiad o draddodiad dynion, sef y blaid Pharis- 
eaidd, oedd hyn. Mynent hwy fod tynu y tywys ar 
y Sabbath yn halogi ei gyssegredigrwydd. 

Adn. 3 : " Oni ddarllenasoeh pa beth a wnaeth Daf- 
ydd?" Gwel 1 Samuel xxi. 6. 

" Pan oedd chwant bwyd arno "—Yr oedd Dafydd 
a'i gymdeithion dan wasgfa yn newynog ac mewn 
pörygl bywyd. 

Adn. 4 : "Aeth efe i dŷ Dduw, ac y bwytaodd y bara 
gosod" &c. Aeth i dŷ Dduw, lle cyssegredig: cym- 
merodd oddi yno y bara cyssegredig oedd wedi ei 
neillduo i'r offeiriaid, a bwytaodd hwnw yn groes i 
drefn y gyfraith, Lefiticus xxiv. 6 — 8. Dyma 
enghraifft i ddangos fod angen dyn i wrthbwyso 
ordinhâd seremoniol. 

Adn. 5 : " Oni ddarllenasoch yn y gyfraith?" &c. 
Elai yr offeiriaid drwy eu gwasanaeth a'r gwaith o 
ladd ac aberthu y ddau oen blwydd, a chymmysgu 
y peilliaid a'r ddiod offrwm bob Sabbath fel diwrnod 
arall (gwel Numeri xxviii. 9, 10), ac eto nid oedd- 
ynt yn pechu. Dyma i ni enghraifft arall o ordin- 
hâd grefyddol yn gwrthbwyso gorchymmyn sere- 
monì'ol. Yr oedd cyssegredigrwydd y deml, a'r 
offeiriadaeth, a'r addoliad yn uwch na chyssegredig- 
rwydd y Sabbath. 

Adn 6: " Fod yma un mwy na?r Sabbath." — Yn 
llythyrenol, €l Eithr yr wyf yn dywedyd i chwi, fod 
yma fwy peth na'r Sabbath." Mae y cyfeiriad fel 
hyn yn fwy cuddiedig. Y mae yma fwy peth. Pa 
beth a all hyny fod? (1) Yr egwyddor ysbrydol 
a ddadguddir yn yr adnod nesaf; (2) Orist ei hun 
fel cynnrychiolydd yn cario allan ac egluro yr 
egwyddor. 

Adn. 7 : " Trugaredd a ewyllysiaf? " &c, Hosea vi. 
6 ; St. Matt. ix. 13. Dyma gyfreithloni y weithred 
ar yr egwyddor o drugaredd. Ar seiliau trugaredd 
y gwneir pob aberth, ac o dan gymheUion cariad. 
Cariad a thrugaredd sydd yn dyrchafu aberth. Nid 
oes un egwyddor foes-ddyrchafol yng ngweithred yr 
Hindw a deifl ei hunan o dan olwynion cerbyd ei 
eilun dduwiau ; ond y mae egwyddor foes-ddyrchafol 
yng ngweithred y merthyr, fel St. Stephan, a saif 
dros y gwirionedd, ac yng ngwroldeb y morwr a 
beryglo ei einioes i achub ereill. Gall trugaredd 
estyn ei llaw i achub rhag trueni yn awr angen hyd 
yn nod ar draws seremoniau o osodiad dwyfol. 

Adn. 8 : " Canys Árgltcydd ar y Sabbath f " &c. : 



| gwel St. Marc ii. 27. "Mab y Dyn" yw ac er 

I mwyn dyn y cyssegrwyd y Sabbath i weinyddu lles 

j uchaf dyn. Yr oedd ei bresennoldeb Ef yn ddigon 

o awdurdod i gyfreithloni gwaith ei ddysgyblion. 

Y mae yma honiad personol uchel, ac y mae yma 

I brophwydoliaeth guddiedig. Ar sail adgyfodiad 

[ Mab y Dyn o'r bedd fe newidiwyd y Sabbath o'r 

1 " seithfed dydd " i'r " dydd cyntaf o'r wythnos," a 

dyma orphwysfa yr Eglwys Gristionogol. " Dydd 

yr Arglwydd " ydyw mwyach. 

Adn. 9 : "Aeth %*w synagog hwynt."—Áx Sabbath 
arall y bu hyn, fel y gwelir yn eglur yn yr efengyl 
yn ol St. Luc (vi. 6). 

Adn. 10: "A hwy a ofynasant iddo" &c. : gwel 
St. Luc xiii. 14; xiv. 3. Beirniaid llygad agored y 
gweled beiau oedd yma. Condemnient iachäu ar y 
Sabbath dan yr esgus y gallai y cleifìon fyned at 
Grist yn ystod y chwe dydd (St.Luc xiii. 14) i'w 
hiachäu. Credwn mai yn erbyn cymmeryd golwg 
ysbrydol a dwyfol ar wyrthiau Crist y chwerwai y 
Phariseaid. Ceisient ddarostwng gwaith Crist i 
safle dewin a meddyg dwyreiniol. Lladd ysbrydol- 
rwydd oedd eu nod. 

" Fel y gallent achwyn arno" — Drygionus oedd eu 
hamcan. 

Adn. 11 : " Pa ddyn o honoch" &c. Dyma appel- 
iad at arferiad yr oes, synwyr cyffredin, gofal am 
eiddo, a thynerwch at anifail mud. Y mae yn debyg 
i'r Arglwydd Iesu ei ddefnyddio fwy nag unwaith. 

Adn. 12 : " Pafaint gwell, &c. Os gwneir trugar- 
edd â'r lleiaf, oni wneir â'r mwy ? 

Adn. 13: " Estyn dy law" &c. Dyma alw am 
ymdrech ffydd ac ewyllys barod yn y dyoddefydd. 
Cydredai a chydgordiai ewyllyB dyn yn ei angen ag 
ewyllys Crist yn ei drugaredd, er llwyr iachâd. 
Dyma drefn gras i ddyn weithio allan ei iachawdwr- 
iaeth, Philip. ii. 12, 13. 

SYLWADAU ADDYSGIADOL. 

1 . Er mwyn lles dyn y cyssegrwyd y Sabbath. I 
ysgafhhau baich llafur ei trefnwyd yn benaf, Deut. 
v. 14, 15. Bu cyssegredigrwydd Dydd yr Arglwydd 
a'r gwyliau Eglwysig yn esmwythâd dirfawr i gaeth- 
weision Ewrop a rhanau o Asia ac Affrica yn yr oes- 
oedd boreu a chanoloesoedd. 2. Y mae troi Dydd 
yr Arglwydd yn bleser-wyl, fel y gwneir ar y cyfan- 
dir, yn amddifadu y gweithiwr caled o'i fudd, ac yn 
halogi y diwrnod, gan ei droi yn gyfleusderau llygr- 
edd. 3. Gweithredoedd o angen a thrugaredd yn 
unig sydd gyfreithlawn arno ; a (4) dyledswyddau 
crefyddol addoliad y Goruohaf sydd yn ei wir 
ddyrchafu a'i wneuthur yn ddwbl-gyssegredig. 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



205 



OWESTIYITATJ. 

A oedd gyfreithlawn i unrhy w rai dynu tywys o 
gae yd cymmydog i'w bwyta? Am ba ran o'r gwaith 
y gwelai y Phariseaid fai ? Pa beth a wnaeth Daf- 
ydd? Pa beth oedd y bara gosod? Pwy oedd i'w 
fwyta ? Pa beth oedd yn gwasgu ar Dafydd ? Pa 
beth oedd yn cyfreithloni y weithred ? Pa beth a 
wnelai yr offeiriaid ar y Sabbath ? Ym mha le y 
gwnaent hyny ? Pa sawl oen a aberthent ? Beth 
ydyw y wers i'w dysgu oddi wrth waith yr offeiriaid? 
Pwy oedd yn y fan hòno yn fwy na'r Sabbath ? Pa 
un fwyaf yng ngolwg Duw, ai trugaredd ai sere- 
moni ? Er mwyn pwy y trefnwyd y Sabbath ? Pwy 
sydd yn Arglwydd arno? Pa fodd y dangosodd 
hyny? Pa beth a wnaeth Efe ar Sabbath arall? 
Pwy oedd yn ei wylio? Pa fodd y cyfreithlonodd ei 
waith yn iachäu ? Pa beth a orchymmynodd Efe i'r 
dyn claf? Pa beth felly ydyw ammodau iachâd 
pawb? 



ELLIN HUMPHREYS, NEU 
ANGHYMHARUS.' 



IEUO YN 



Yr oeddwn yn adwaen Ellin Humphreys, Glan yr 
Afon Fawr, yn dda. Yr oedd wedi gweinidogaethu 
am bedair blynedd ar ddeg am y terfyn a'n tir ni. 
Dynes lân, lawen, siriol oedd Ellin Humphreys 
lawer blwyddyn yn ol. Adwaenwn hi ym mhell 
cyn i mi briodi fy hun, ac y mae hyny er ys cryn 
amser. Oyn myned o honi i weinidogaethu i Lan yr 
Afon Fawr, yr oedd wedi bod amryw o flynyddoedd 
yng Ngwredog Isaf, ac ystyrid hi y Uaethwraig oreu 
yn y plwyf. Ymfalchîai yn ei buches, ei llaethdy 
glân, a'r basgedeidiau ymenyn "ffres" a anfonai i 
farchnad y Ddinas bob Sadwrn. Yr unig beth oedd 
yn milwrio peth yn erbyn defnyddioldeb Ellin 
Humphreys a difa llawer o'i chysur oedd ei thym- 
merau tanllyd. Pan dramgwyddai y peth lleiaf hi 
elai yn weníflam o ddigofaint mewn mynyd. Yr 
oedd yn anhawdd dros ben i'w boddio hefyd mewn 
pethau mân, dibwys. Mewn gwirionedd, yr oedd 
yn anghysurus o fanwl mewn rhai pethau. Ond 
wedi'r cyfan, dynes dda ragorol oedd, ac yr oedd ei 
hen feistres yng Ngwredog Isaf wrth ei chymmer- 
adwyo yn househeeper a llaethwraig i'w brawd, yr 
hwn oedd hen lanc, clyd ei amgylchiadau yng 
Nglan yr Afon, wedi dweyd fod " EUin Humphreys 
yn werth gadàel iddi gael ei ffòrdd ei hun." Gadael 
iddi gael ei ffordd ei hun a wnaeth yr hen lanc, ac 
ni siomwyd ef yn Ellin. Byddai ei dŷ bob amser 



yn lân, y bwyd ar y bwrdd yn ei bryd, a gwas a 
mprwyn yn dawel gyda'u gorchwylion o fewn ter- 
fynau awdurdod yr househesper a Uaethwraig. 

Yr oedd EUin yn bedair ar hugain oed yn myned 
i wasanaeth i Lan yr Afon Fawr ; yn ddynes dal, 
luniaidd, gref, a heinif, ac oddi eithr arddangosiad 
o dra awdurdod ac uchel dybiaeth am dani ei hun, 
yr oedd yn hardd a denol ei phryd. Bu mwy nag 
un o ffarm-weision Uygadog, ac un mab ffarmwr 
gaUuog, yn ymwasgu i geisio ei chwmni a chym- 
deithas. Ond eu troi draw a wnai EUin yn Ued 
ddigroesaw. 

Yr wyf yn cofio yn dda am un "mab gweddw," 
ffarmwr o ychydig beUder, a chyfaiU mynwesol i 
Humphrey Owen, Glan yr Afon, iddo fod am flyn- 
yddoedd yn stelcian ar ledol Ellin Humphreys, gan 
geisio " siarad " â hi. Yfodd lawer o dê yn Glan yr 
Afon dan yr esgus o edrych am Mr. Òwen, pan 
mewn gwirionedd y byddai ei lygaid ar ol pob sym- 
mudiad o eiddo EUin Humphreys, ac arferai yn 
barhäus ganmol bara ac ymenyn, caws a thé yr 
houêeheeper. Gwyddai pawb ond Mr. Owen pa beth 
oedd prif amcanion ei negesau, ac aeth si a son fod 
EUin yn debyg o briodi y " mab gweddw " arianog 
hwnw. Ac yn wir, yr oedd ganddi gryn feddwl o 
hono. Yr oedd yn ddyn caredig a chymmwynas- 
gar, ond Ued dawedog ac encüiedig, ac arferai 
ymwisgo yn hen ffasiwn, fel y dywedir. Gwisgai 
esgidiau heb aswy a deheu arnynt, wedi eu gwneyd 
ar bren ysgwâr, gan eu newid bob dydd o'r naiU 
droed i'r Uall er mwyn eu gwisgo yn wastad, ebai 
efe. Yr oedd blaen yr esgid feUy yn Ued lydan, a 
galwai bechgyn direidus ef WiUiam traed Uydain. 
Gwisgai het ffelt a chantel mawr hefyd, a chot las a 
gwyn o frethyn cartref. Er fod EUin yn ddigon 
hoff o'r dyn ac yn hysbys o'i werth, nid oedd yn 
hoffi y diUad, ac awgrymodd hyny iddo fwy nag 
unwaith. Ohwarddai yntau dan ei beirniadaeth. 

Ar nawn un o ffeiriau y Ddinas cafodd WiUiam, y 
mab gweddw, gyfleusdra i fyned adref gydag Ellin 
yr hoU ffordd, tua dwy filltir, i Glan yr Afon ; a 
gwasgodd arn^am ateb i'w fynych ymgais am ei 
chwmni, gan awgrymu priodas, a bu ' bron iddi 
hithau gydsynio, er gwaethaf y dillad hen ffasiwn 
a'r duedd dawedog ; ond gofynodd am amser i ym- 
gynghori â'i mam. Pa fodd bynag, cyn iddi gael 
ymgynghori â'i mam, daeth merch Gwredog Isaf i 
Lan yr Afon i edrych am ei hewythr, ac yr oedd 
wedi cyfarfod ag EUin ar ei ffordd adref o'r ffair. 
Gwnaeth yr eneth gellweirus dipyn o ddifyrwch 
ysgafn, chwarëus, a difeddwl ar draul y mab gweddw, 
gan ei alw yr hen dad Adda â'r traed ysgwâr. Er 



Digitized by 



Google 



206 



YR HAÜL. 



nad oedd gan yr eneth ddireidus un amcan i ddyrysu 
amcanion William Llwyd, y mab gweddw, ac nad 
oedd yn meddwl ei fychanu, parodd i Ellin gywil- 
yddio meddwl ei briodi. Tr oedd yn gwisgo yn rhy 
aflêr iddi hi. Pan aeth adref àt ei mam yr oedd 
-William Llwyd wedi bod yno o'i blaen, a ohyda'i 
ffarm lawn a'i ymddygiad bucheddol syml, heb na 
sniocio, cnoi tybaco, na byth yn myned i dafarn, yr 
oedd hi yn tybio ei merch yn ffodus dros ben ei bod 
wedi ennill serch y fath ddyn. Ond ofer oedd barn 
mam. Yr oedd EUin wedi gwneyd ei meddẁl i 
fyny, ac atebodd yn benderfynol na fynai ymbriodi 
agef. 

Gwasanaethodd yn ffyddlawn yng Nglan yr Afon, 
tra y bu yr hen lanc, Mr. Owen, yn fyw, a chan ei 
bod yn drefnus a chynnil a'i chyflog yn dda, yr oedd 
ei chyfrifon yn y banc yn foddhäus dros ben. Pan 
fu farw Mr. H. Owen ac y darllenwyd ei ewyllys, 
yr oedd yno gant a deugain punt wedi eu gael i Ellin 
Humphreys, sef deg punt ar gyfer bob blwyddyn 
o'i gwasanaeth. Daeth perthynasau i'r hen lanc 
ymadawedig i fy w i Lan yr Afon FawT, ac aeth Ellin 
i wasanaeth boneddwr o exeûe officer yn y gymmyd- 
ogaeth, ond ni allodd ddygymmod â'i wraig yn hir. 
Yr oedd wedi arfer llywodraethu, ac ni fynai ufudd- 
hau. Bu yr un mor anffodus mewn dau neu dri o 
leoedd da ereill. 

Ar yr un pryd yr oedd gwr gweddw ac iddo ddau 
o blant yn gwylio ei chamrau yn barhäus, ac mewn 
ysbryd gwasaidd a chyda thafod gwenieithus yn 
gwastad geisio ennill ei hewyllys da a'i serchiadau, \ 
ac yr oedd arwyddion ei fod yn llwyddo. Yr unig 
fai oedd gan Ellin Humphreys yn Edward Eyans y 
builder oedd ei fod yn lled hoff o'r dafarn. Ond 
ymesgusodai yntau yn wastad ei fod yn amddifad 
ac unig, a'i dŷ yn ddigysur ar ol colli mam ei ddau ' 
blentyn ieuainc. Yr oedd gan Ellin Humphreys 
galon dda, dyner, o dan ymddangosiad allanol lled 
arw, a thosturiai wrth blant amddifaid Edward 
Evans o dan amgeledd, neu, a siarad yn gywir, 
ddiffyg amgeledd morwyn ddifeddwl ac anêr. 

Dywedai hen athronydd fod cariad pur bob amser 
yn dechreu mewn tosturi. Felly y bu gydag Ellin : 
tosturiodd wrth y ddau blentyn amddifaid, a thostur- 
iodd wrth eu tad, yr hwn a dy walltodd lawer deigryn 
wrth son am eu mam wrthi ac adrodd ei golled ; a 
phan yn ei gweled hi yn meddalu, dywedai nad oedd 
neb ar y ddaiar ond hi a allai lenwi y bwlch yn ei 
aelwyd ddedwydd gynt. Er fod Ellin yn ofni yr 
arferai Edward Evans fynychu y dafarn yn rhy aml, 
eto nid oedd yn feddwyn, a chan ei bod yn gweled 
ei hun yn ddigartref, ac heb fod ganddi flas i was- 



anaethu mwy, fe wrandawodd ar eiriau gwastad ac 
addewidion denol y builder. 

Felly ymbriododd ag ef, a gwnaeth èf yn gyfoeth- 
ocach o bum cant o bunnau ar ddydd ei briodas. 
Ni bu erioed ddedwyddach dyn nag Edward Evans 
ar ddydd ei briodas. Yr oedd ganddo amryw o dai 
mewn enw o feddiant eisoes, ond wedi eu hadeiladu 
gydag arian o Gymdeithas Adeiladu Caer Caledfryn. 
Er ei fod yn derbyn ardrethoedd y tai, yr oedd yn 
talu llawn mwy i'r gymdeithas, ac yr oedd rhai o 
daliadau hon ar ol. Yn Ue dweyd fel dyn gonest 
pa fodd y safai rhyngddo a'r tai, nid ynganasai 
Edward Evans air am y ddyled arnynt, ac ni chym- 
merodd drafferth ar ol priodi i egluro i Ellin mai 
speeulation oeddynt, a'i fod wrth dalu i'r gymdeithas 
yn dyfod yn feddiannwr yn araf o'r tai. Yn lle hyny, 
ceisiodd ganddi godi ei harian o'r banc, a'u hym- 
ddiried yn ei alwedigaeth ef fel buiîder i godi tai 
newyddion. Dechreuodd hithau ei ddrwgdybio. Ar 
ol iddo ei thwyllo inewn dau neu dri o bethau, ni 
chredai ef raewn dim. Poenid hi yn ddirfawr wrth 
weled galwadau am ol-ddyled o'r Gymdeithas Adeil- 
adu, a chododd hanner can punt o'i harian o'r banc, 
a thalodd yr oll. Dygodd hyn haul-wenau mwyn- 
hâd i mewn i'r tŷ dros ennyd, a thybiodd Ellin ei 
bod wedi dyfod allan o'r siglenydd, a chael ffordd 
sech dan ei thraed. Trefnodd y tŷ yn gysurus, 
gwisgodd yn dda am y ddau blentyn ; cadwodd hwy 
yn lanwaith, ac ymddangosai gwrid iechyd ar eu 
gruddiau a llonder serchoglawn yn eu llygaid. 
Daeth y ddau blentyn yn fuan i garu eu llysfam ; 
ac ymddangosai EUin ei hun yn fwy dedwydd nag y 
buasai er pan adawsai ei gwasanaeth yng Nglan yr 
Afon. Yr oedd wedi dwyn dodrefn da o'r eiddo ei 
hun i lenwi parlwr cysurus, a gosod y tý allan yn 
llawn a pharchus. 

Yng nghanol yr hawddfyd hwn galwodd gwr o 
estron, ond o drwsiad trefnus ac ymddygiad moes- 
gar, yn ei thŷ, gan ofyn am Mr. Evans. Hysbys- 
wyd ef nad oedd Mr. Evans yn y tŷ. Atebodd 
yntau fod Mr. Evans wedi gwneyd ammodau ag ef 
i'w gyfarfod yno ar fusnes neillduol y prydnawn 
hwnw. Gwahoddwyd y dyeithryn i mewn ar seiliau 
yr ammodau hyny, ond nid oedd Mr. Evans yn dyfod 
adref, a gwyddai Ellin nad oedd i'w ddysgwyl am 
rai oríau yn ol ei addewid wrthi hi. Wrth ei weled 
yn oedi, tynodd y gwr dyeithr lyfryn ysgrifenu a 
phensil o'i boced, a dechreuodd gymmeryd i lawr 
enwau y cloc, sofa t ehest of drawers t pier-glass t &c, 
yn yr ystafell, tra yr edrychai Ellin yn syn arno. 
Yna gofynodd y gwr dyeithr a gai efe weled y gegin 
ac ystafell wely neu ddwy. Y peth oyntaf a ddaethai 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



207 



i feddwl EUin oedd fod y gwr dyeithr yn wallgof , ac 
yr oedd ei llaw ar y drws pan ofynodd efe iddi am y 
gegin, yn amcanu agor i'w gymbell ef allan. Ond 
yma troes ac edrychodd yn ddigofus arno gan ofyn, 
" Pa fusnss sydd genych chwi i ddyfod i'm tŷ yn 
absennoldeb fy ngwr, a chymmeryd i lawr iwoentory 
o'm dodrefn, a gofyn am weled y gweddill, hyd yn 
nod dodrefn fy ystafell wely ? " " Maddeuwch i mi, 
wraig dda," atebai y dyeithryn, yn hollol ddigyffro. 
" Prisiwr trwyddedig (appraiêêr) ydwyf fi, wedi cael 
fy anfon o Gymdeithas Arianol Oaer Caledfryn. Y 
mae Mr. Eyans wedi rhoddi ei enw yn feichiau i Mr. 
David Grifnth, Ty'n Rhos, am hanner can punt i'w 
talu ar bedwar taliad mewn dwy-flynedd." " 8yr," 
ebai Ellin, â'i dau lygaid yn fflamio, "nid ewch gam 
ym mlaen, ond allan i'r drws ar unwaith. Fy eiddo 
fi ydyw y dodrefn yma oll, ac ni chyfyd neb geiniog 
byth ar eu pwys." Gwenodd y gwr dyeithr, a moes- 
ymgrymodd, gan ddweyd mai gwaith annymunol 
iddo oedd aflonyddu ar heddwch gwr a gwraig, ond 
y byddai yn rhaid iddo hysbysu Mr. Eyans pa fath 
dderbyniad a gawsai." Tmgrymodd ac aeth ymaith, 
gan adael Elìin, druan, yn berwi o ddigofaint. 

Treuliodd brydnawn hir, blinderus, yn dysgwyl 
am chwech o'r gloch i Edward Eyans ddyfod adref. 
Daeth chwech o'r gloch o'r diwedd, ond ni ddaeth 
Edward Eyans. Daeth saith o'r gloch, a gofid yn 
croni o amgyl<?h calon EUin ond heb un gollyngdod. 
Rhoddes y ddau blentyn diniwed yn eu gwely. 
Safodd uwch eu penau yno yn dysgwyl clywed swn 
troed, cusanodd hwy, a gafaelodd yr eneth ieuengaf 
am ei gwddf gan ei chusanu yn ol dros ei holl 
wyneb. Ond gollyngodd ei gafael yn sydyn gan 
ddweyd, " Mam, beth ydyw'r dwr poeth yma sydd 
yn rhedeg o'ch Uygaid ? " Ië, dagrau llosg oedd yn 
rhedeg o lygaid Eliin, ac eisteddai cwmwl du ar ei 
holl obeithion. Eto, dechreu-nos ei thrallod oedd. 
Âeth Elün i lawr wedi ail-feddiannu ei hunan- 
lywodraeth, a chan na allai fod yn segur cymmerodd 
ei gwaith gwnîo yn ei Uaw, ac ymosododd arno â'i 
hoÜ egni. Felly treuliodd dair awr ar ol rhoddi y 
ddau blentyn i orphwys, ac ar ddeg o'r gloch deuai 
Edward at y drws; a phan ddaeth i mewn ym- 
ddangosai yn gynhyrfus ryfedd, ynfyd ei olwg, ac 
eto â chilwg fygythiol arno, ac edrychiad llechwrus, 
creulawn yng nghil ei lygaid. Eisteddodd yn swrth 
ar gadair wrth y tân, a thaflodd ail-edrychiad haer- 
llug, brwnt ar Ellin, nes teimlai ei chalon yn troi o'i 
mewn. Y gair cyntaf a ddywedodd oedd, "Fi 
ydyw'r pen; fy nhŷ i ydyw hwn; a fy nodrefh i; 
ac nid oes yma neb i fod yn feistres tra y byddaf fi 
byw." " Ŷ mae yn feddw," ebai Eììin wrthi ei hun, 



" beth a wnaf ? ni welais ddyn meddw yn yr un tŷ a 
mi erioed — beth a wnaf ? " Ac yna heb ei ateb, 
daeth â bwyd o'i flaen. Bwytaodd yntau ychydig ; 
ac yna troes y cwbl heibio, ac edrychodd yn llym 
arni, gan synu ei bod mor ddystaw, a chan feddwl 
ei fod wedi ei dychrynu a gorchfygu, aeth i'w wely, 
a thybiodd hithau ei fod yn cil-wenu yn oruwchaf- 
iaethus wrth adael y gegin. Ehoddes hithau glo ar 
y drws, ac aeth i'r gwely at y ddau blentyn : cym- 
merodd yr ieuengaf i'w mynwes yn ei gwsg, ac 
wylodd ei hun i gysgu. Hi a wyddai ei bod ei hun 
yn debyg o fod yn fam, a theimlai yn rhyfedd, ond 
ni allai feddwl bod yn yr un gwely â dyn meddw. 

Daeth y boreu dranoeth — dranoeth trallodus, 
cymylog, a du. Çyfododd Edward Evans â gwg 
bygythiol ar ei ael, a chyfododd Ellin â'i chalon yn 
ddolurus. Parotodd ei frecwast yn ddystaw, ond ni 
chyfeiriodd at ddygwyddiadau annymunol y dydd 
o'r blaen. Tr unig air a ddywedodd oedd wrth iddo 
groesi y rhiniog, " Deuwch adref, Edward, ar eich 
union heno. Os bydd raid imi fyned drwy yr un 
brofedigaeth eto ag yr aethym drwyddi ddoe, bydd 
amoch eisieu gwraig arall yn fuan." Taflodd yntau 
gipdrem oruwchafiaethol, galed, arni yn wysg ei ochr, 
ac atebodd, " Pan fydd genyf wraig wedi dysgu 
ufudd-dod, a pharchu fy ngorchymmynion yn Ûe fy 
narostwng ger bron fy nghyfeillion, mi a wnaf fy 
nghartref ar fy aelwyd fy hun." Tna aeth ymaith. 

Nid hir y bu Ellin heb i gymmydoges, hen gyd- 
nabod iddi, ddweyd hanes Edward Eyans gyda'i 
wraig gyntaf; ei hanes yn y tafarnau; ei ynfyd- 
rwydd yn myned yn feichiau am arian i ddynion 
ofer ac anonest. Cafodd ar ddeall mai dyn ystyfnig, 
trahäus, ac afry wiog ei dymmerau oedd yn ei dŷ ei 
hun, ond dyn siriol, llawen, yng nghwmni y dafarn. 
Mewn gair, yr oedd yn " angel penffordd a chythraul 
cil y pentan." Ar ymweliad nesaf Ellin â'r banc, 
dywedwyd wrthi fod ei gwr wedi bod yno yn ceisio 
codi rhan o'r arian, ac y gallai eu codi o dan y 
gyfraith, fel yr oedd yr amser hwnw, os deuai â 
phrofion o'i briodas. Gofidiodd hyn Ellin yn 
waeth fyth. Dechreuodd ymrafaelion gyfodi gar- 
tref. Gwedi hir ymgyndynu ac i Edward Evans 
ddyfod adref lawer gwaith yn feddw a bygwth 
gosod ei ddyrnau ar Ellin, aeth y ddau i'r banc drwy 
gytundeb, a chodwyd yr oll o'r arian. Ehoddes 
Ellin gant a hanner i dynu ei gwr o bob dyled, a 
chadwodd y gweddill mewn aur a banc nodau yn 
barod i fyned ymaith o olwg Edward Evans. Ond 
ni allai deimlo arei chalon adael ei ddau blentyn, a 
gwyddai y byddai hithau yn fam cyn pen hir. Felly 
cadwodd yr arian yn y tŷ ; ond lleihau yr oeddynt, 



Digitized by 



Google 



208 



TR HAUL. 



a hithau yn prysur dori ei chalon. Daeth amser ei 
phrofedigaeth a dysgwyUad o lawenydd ar ol hyny. 
Bu yn galed, galed arni ; ac yr oedd ei baban yn 
gorff, a hithau heb fod nemawr gwell. Tchydig 
iawn o haul-wenau gwedd wyneb ei gwr a gawsai 
yn ei gwendid mawr; ond yr oedd ei eneth leiaf, 
pedair oed bellach, wedi dringo Uawer ar ei gwely, 
a chusanu ei gwyneb llwyd a gwelw. Hi oedd yr 
unig flodyn tyner, peraroglus, a dyfai o4 hamgylch. 
Yn wir, yr oedd y brawd bach yn burion, ond nid 
oedd mor llawn o anwylderau a'r llwch parablus 
eneiniedig o chwaer oedd ganddo. 

Ar ol chwech wythnos o wendid a gwaeledd, ac 
unigedd blinderus, 'dechreuodd Ellin ail ymlwybro o 
gylch y tŷ, a daeth galwad i dalu bil y cigydd. 
Aeth fel arfer Pr drawers, lle y cedwid yr arian i'w 
hymofyn, ond nid oedd. yno geiniog. Teimlodd 
saeth yn brathu drwyddi, ond troes y negesydd 
heibio gan ddweyd y telid pan ddeuai Mr. Evans 
adref. Teimlai Ellin yn dlawd a gwael yn ei thŷ ei 
hun, a phan ddaeth Edward Evans adref gofynodd 
pa le yr oedd yr arian. Yr unig ateb a gafodd oedd, 
" Y maent dan fy ngofal i." Nid oedd waeth beth 
a ymholai, yr un ateb trahäus a sarig a dderbyniai, 
O'r diwedd, wrth iddi hir ofyn cwestiynau dywedodd. 
" Pan yn eich priodi chwi priodais eich arian hefyd, 
a myfi a'u piau." Teimlai hyn yn archoll angeuol 
iV holl obeithion. Ymollyngodd dano. Aeth dra- 
noeth heb ofalu beth a ddeuai o honi i olchi a thaenu 
dillad a'r hin yn oer. Cafodd annwyd trwm, yr hwn 
a droes yn ddarfodedlgaeth cyflym. Oyn pen y ddau 
fis yr oedd Edward Evans yn weddw yr ail waith ; 
ac anaml y gwelwyd gwr yn wylo yn chwerwach 
wrth fedd gwraig nag y gwnai efe. A sylwodd 
Evan Dafydd, Gwredog Isaf, wrth fyned adref o'r 
cynhebrwng fod Uawer yn wylo yn chwerw ar ol y 
wraig farw, heb ddangos nemawr o barch iddi yn 
fyw. 

Saif ei bedd digoffa wrth ystlys canghell Eglwys 
Llanddinod, ond gwelir arno rosyn gwyn neu pwysi 
o friallu lawer Sul wedi ei osod gan eneth fechan a'i 
geilw, *' Bedd ei mam." 

Yr eiddoch, 

Maegaret Hughes. 



Ymffrostiai un wrth Arùtippus faint o lyfrau oedd 
wedi eu darllen, pan atebodd yr hen athronydd, 
«' Nid y rhai sydd yn bwyta mwyaf y w yr iachaf a'r 
cryfaf, ond y rhai sydd yn treulio yr hyn a fwytânt." 

Gall y galon fod yn glwyfus heb i'r llygaid fod yn 
wlyb. 



LLAN OWM AWEN: NEU DDEFFROAD EG- 
LWYSIG HANNER OANRIF YN OL. 

(Parhâd o dudalm 178). 

PENNOD Xn. 

Tmweliadau PlwyfoL 

Yb wythnos ganlynol caed rhew dystaw, a dechreu- 
odd Llewelyn Llwyd ac Angharad ymweled â'u 
plwyfolion newyddion, gan ymdrechu ymgydnabyddu 
â hwy, a chaent dderbyniad siriol a chroesawgar ym 
mhob man. Derbynid hwy fel boneddigion caredig 
ym mhob man bron gyda pharch ac ymostyngiad 
enciliedig, ond ni ellid tynu nemawr un i rydd- 
ymddyddan crefyddol ymddiriedol. Ymddangosent 
yn gochel cyffyrddiadau ysbrydol. Mewn un teulu 
yn unig y caed rhydd-ymddyddan, ac yr oedd hwnw, 
08 nad yn adeiladol a dyddorol, o leiaf yn newydd 
iawn. Aethpwyd yn ddamweiniol i dŷ gwëydd o'r 
enw Thomas Evans, ond a adnabyddid yn gyffredin 
dan yr enw, " Didymus o'r Cwm," a gwelodd Llew- 
elyn Llwyd ei fod o gymmeriad tra hynod. Ar 
gyfarchiad moesgar cyntaf yr offeiriad newydd, ateb- 
odd Thomas Evans mewn Cymraeg mor gywir, Uawn 
ei eiriad, priodol ei aceniad, a chlasurol, os goddefir 
yr ymadrodd, nes synu yr ymwelydd. Fel yr elai 
yr ymddyddan ym mlaen, cadwai y gwëydd at yr 
arddull glasurol — Cymraeg Beiblaidd, fel y gellir 
dweyd, yn hollol rwydd a diymdrech, nes braidd yr 
ofnai Llewelyn Llwyd ei ateb. Ac am Angharad, 
glynasai ei thafod wrth daflod ei geneu. Ofnai 
ddyíbd â gair o'i Uediaith floesg a phlentynaidd allan 
yng ughyssegr urddasol duwies Awen a Gramadeg. 
Buasai Mercury ei hun yn ofni agor ei eneu yno. 
Sylwodd Angharad fod y pen o'r tŷ a gymmerasai y 
gwëydd yn weithdy yn llawn mân estyll, lle yr oedd 
Ùyfrau a phriciau edafedd a phelleni wedi eu gosod 
yn gymmysg â'u gilydd oddi aragylch. A mentrodd 
yn Seisoneg gyfeirio sylw ei phriod atynt. Edrych- 
odd Thomas Evans o'i amgylch â'i wyneb yn tewynu 
o falchder a boddhâd, ac atebodd mewn Seisoneg 
hynod o gywir, ond beth yn afrwydd, " Y mae genyf 
rai Uyfrau yma, ac yr wyf yn dra hoff o honynt." 

Estynodd rai Uyfrau i lawr, ac yn eu mysg weith- 
iau Shakespeare, Milton, Dryden, Blackstone, Bacon, 
Jonathan Edwards, Gurnal, Virgil, Cesar, Testament 
Groeg, &c. Mewn gwirionedd, yr oedd ganddo fath 
o gymmysgedd o lyfrau ysgolion, llyfrau barddon- 
iaeth, duwinyddiaeth, Uyfrau doctoriaid, a Uyfrau y 
gyfraith, Cymraeg, Seisoneg, Lladin, a Groeg, ac 
nis gwyddai Llewelyn Llwyd pa faint o ieithoedd 
ereiU. 



Digitized by 



Google 



TB HAÜL. 



209 



Deallodd yr offeiriad newydd yn fuan fod y gwëydd 
yn ddarllenwr mawr a diwyd iawn — ei fod yn dra 
gwybodus — yn dra hunanol — yn dra rhagfarnllyd, 
ac yn barod i fesur a phwyso, oondemnio a choll- 
farnu, a gwrthod pob peth bron ond ei eilunod ei 
hun. Wedi tori, garw megys yn yr ymddyddan ar 
faterion addysg a doethineb yr oesau a fu, aeth 
Llewelyn Llwyd mor bell at bethau personol a 
dyweyd, "Mi a'eh gwelais yn yr Eglwys y Sul 
diweddaf, ac yr wyf yn falch o weled gwr o'ch gwy- 
bodaeth chwi yn dyfod yno." 

" Yr oeddwn yno," atebai Didymus o'r Cwm ; "y 
mae genyf barch i'r Eglwys. T mae yr offeiriaid 
yn gyffredin yn foneddigion ac yn ddysgedig. Ond 
anaml y byddaf yn myned yno." 

"T mae yn ddrwg genyf am hyny," ebai Llew- 
elyn Llwyd, "a gobeithio y cawn eich gweled yn 
amlach." 

" Ef allai y bydd i hyny gymmeryd lle ; yr oedd- 
wn braidd yn cael blas ar ranau o'r gwasanaeth y 
Sul diweddaf," ychwanegai y bardd, canys dyna raid 
galw Didymus o'r Owm. 

" Gan ein bod ar y pwnc, a minnau yn dra dyeithr 
i deimlad y wlad, byddai yn dda genyf wybod pa 
beth sydd genych yn erbyn y gwasanaeth ? Pa fodd 
na ellwch gael blas arno ? " 

Atebai y bardd, " Y mae yn anhawdd cael blas ar 
yr un peth yn cael ei ddarllen yn oer, undonol, 
carbwl, ac mewn llediaith fursenaidd, heb na phwys- 
lais nac acen yn ei lle priodol. Dyna y darllen a 
glywais, ac a glywir, yn barhäus yn yr Eglwysydd. 
Tr oeddych chwi, syr, yn rhoi teimlad yn y gwedd'iau. 
Dechreuodd fy nghalon dwymo atoch pan glywais 
chwi yn seinio yr ' Eglwys Lân GathòHg ' yn y Credo 
yn esmwyth a phriodol, yn lle dweyd fel y gwnai 
Mr. Hughes, ' yr Eglwys Lân Gàtholig.' Troais fy 
nghefn ar yr Eglwys y Sul cyntaf iddo ddyfod yma, 
am iddo lurgunio'r iaith fel yna." 

Atebai Llewelyn Llwyd, " Ac fe droisoch eich cefh 
ar yr Eglwys am fod Mr. Hughes yn acenu y gair 
Catholig yn y dull Seisonig, gan roddi y pwys ar y 
sill cyntaf yn lle yr olaf ond un ? " 

"Do," ebai y bardd. "Beth a ddywedech chwi 
pe byddai i ryw fardd ddârllen Uinellau Llewelyn 
Ddu o Fon i Ffredrig, brenin Prwssia — 
' Iechid fyddo i Ffredrig 
A theulu'r ffydd gàtholig,' 

gan acenu catholig ar y sill gyntaf fel y Seisoneg ? 
Oni byddai yn ddigon a pheri i ddyn roddi ei fysedd 
yn ei glustiau ? " 

"Wel,"ebai Llewelyn Llwyd, "darllenwr Cym- 
raeg gwan iawn wyf fi, ond yr ydwyf wedi pender- 
14 — vii. 



fynu dysgu, os gallaf, a byddaf yn falch iawn o 
gymhortJjL Cymro profiadol fel chwi." 

Atebai y bardd, "Fe'm hystyrir yn Gymro lled 
dda, a phe gallwn fod o gynnorthwy i unrhyw un 
byddwn yn falch." 

"T mae yn werth ymdrechu gwelläu gwasan- 
aeth ardderchog yr Eglwys," ychwanegai Llewelyn 
Uwyd. " Teimlir yn gyfl&redin fod lle i wella." 

"Oes mawr," atebai y bardd, "dylech gael 
cymhorth i ddarllen y gwasanaeth; y mae yn rhy 
hir. Dylasai fod tri neu bedwar yn cynnorthẁyo 
myned trwy wasanaeth y Sul diweddaf, a'i gymmeryd 
ar ddiwrnod gwaith. Tr oeddwa i yn edrych dros 
hen lyfr yma ar ol dyfod adref, a gwelais mai gwaith 
yr archddiacon ydyw rhoddi otfeiriad mewn medd- 
iant o blwyf. Dylasai yr archddiacon ddyfod yma 
ar bob cyfrif ; ond, gan hyny, Sais ydyw. Beth 
bynag, dylasai y deon gwladol fod yma yn darllen 
rhan o'r gwasanaeth, offeiriad arall yn darllen ei 
ran, chwithau yn darllen eich hunan i mewn, a'r 
archddiacon yn pregethu mewn Cymraeg lân loew, 
a buasai genych gyfarfod ardderchog. Ni buasai 
neb yn blino am y tro." 

"Tr ydych wedi fy synu," meddai Llewelyn 
Llwyd ; " bydd yn dda genyf eich gweled yn aml, a 
gobeithio y gallwn fod o heìp i'r naill y llaU." 

" gymhorth" ebai y bardd. " Diolch i chwi am 
alw." 

Wedi ysgwyd llaw ymadawyd. Gwr yn tynu at 
ddeg a deugain oed oedd Didymus o'r Cwm. Gan- 
esid ef yn sir Fon, mam Cymru, a mam ag sydd 
wedi magu llawer o lenorion Uafurus, talentog, a 
rhai llwyddiannus. Dyn tal, esgyrnog, yn crymu 
gryn lawer oedd Didymus o'r Cwm. Tr oedd iddo 
ben mawr tolciog, talcen uchel yn taflu ym mhell 
allan fel clogwyn dros ei droed, a gwallt hir du yn 
disgyn fel bwndeli o ganwyllau dros lethrau ei ben. 
Tr oedd ei wynebpryd yn hir, ei drwyn yn uchel a 
bachog, fel gilfìn eryr, ei lygaid yn ddyfnion yn ei 
ben, a threiddgraff, a'i fochgernau yn taflu allan yn 
lled bell. Tmddangosai ar unwaith yn gymmeriad 
o allu a phenderfyniad, garw a gwresog ei dymmerau. 
Daethai i Gwm Awen tua phymtheg mlynedd cyn 
hyny, ac ennillasai gadair eisteddfod fawr Trelleyn, 
yn y flwyddyn 1824, o dan y ffugenw " Didymus o'r 
Cwm," a mabwysiadasai yr enw ffodus ac anwyl 
hwnw fel ei enw barddonol byth ar ol hyny. Tr 
oedd Didymus o'r Cwm wedi gweled cryn lawer o 
ranau o Gymru ; wedi bod ar dramp yn ei ieuenctyd 
dros rai siroedd o'r Deheudir; wedi sylwi, siarad, 
ac yn neillduol darllen llawer. Ond ni fuasai yn 
Uwyddiannus iawn mewn dim bron. Nid oedd iddo 



Digitized by 



Google 



210 



YB HAUL. 



yr ysbryd o ddyfalbarhâd yn yr un cyfeiriad. Wedi 
meistroli elfenau unrhyw gangen o wybodaeth, troai 
at beth arall cyn gallu gwneyd defnydd o'i wybod- 
aeth ; a thra y byddai yn dyfal astudio ail gangen o 
wybodaeth, anghofìai yr hyn a ddysgasai o'r gyntaf. 
Yr un modd gyda'i waith, collai ormod o'i amser i 
gasglu a dangos ei wybodaeth lyfrol i allu llwyr 
feistroli ei waith fel gwëydd, ac felly ychydig a 
roddai trwy ei ddwylaw, ac is-raddol a fyddai y 
gwneuthuriad. 

Buasai i'r aflwyddiant rhanol yma yn ei bethau 
tymmorol suro ei dymmerau i raddau, a'i wneyd yn 
farnydd caled ar ei gymmydogion, a buasai i'w 
ragoriaeth amlwg mewn galluoedd a gwybodaeth, 
dawn siarad, ysgrifenu, a phrydyddu, ar breswylwyr 
syml y Owm ei wneyd yn hunanol dros ben. Byddai 
ar rai adegau mor bigog a mierîen, ac mor gecrus a 
daiargi llwynog. Ond cawsai Llewelyn Llwyd ef y 
dydd y galwodd yn ei dymmer oreu. 

psnnod xin. 
Nid ÎU % orphwys yufr Plwyf Owledig. 

Aeth Llewelyn Llwyd ym mlaen â'i ymweliadau 
plwyfol, a gwelodd yn dra buan mai nid lle i orphwys 
oedd ei blwyf gwledig, os mynai geisio y defaid a 
wasgaresid ar hyd y mynyddoedd ar y dydd niwlog 
a thywyll. Canfu nas gallai ymweled â mwy na dau 
deulu neu dri ar yr un diwrnod oyn y byddai i naill 
ai lludded ai y nos ei orddiwes. Pe yr arosasai 
gartref drachefn, heb wneyd ymweliadau teuluaidd, 
buasai yn estron i'w blwyfolion, er teneued oeddynt, 
dros amser maith, ac ni buasai iddo obaith eu gweled 
yn yr Eglwys. Dan y teimlad o ddyledswydd aeth 
ym mlaen, a pha le bynag y byddai afiechyd neu 
lesgedd henaint yn lluddias neb i'r gwasanaeth 
cyhoeddus, darllenai a gweddi'ai gyda'r cyfryw. 

Oanlynai effaith ddaionus hyn, a dechreuwyd son 
am dduwioldeb y person newydd. Eto, ni weÛd ond 
ychydig iawn o lewyrch ar y gwasanaeth yn yr 
Eglwys y Sul. T mae yn wir y deuai pobl y capel 
yn dorf i'r Eglwys yn fuan wedi un ar ddeg, ac yr 
arosent yno yn amyneddga/ a Uuddedig hyd y 
diwedd; ond nid ymddangosent yn addoli yno. 
Oymmerent ran mewn canu emyn, a gwrandawent y 
bregeth, a dyna'r cwbl. 

Ambell Sul, byddai dau bregethwr yn y capel, a 
phryd arall ceid yno bregeth anarferol o hir, yna 
byddai hanner y gwasanaeth drosodd cyn dyfod o'r 
capelwyr i mewn. Dygwyddodd hyn ar y Sul Cym- 
mun cyntaf wedi dyfodiad Uewelyn Llwyd i'r plwyf . 
Tr oedd yr enwog John Elias yn pregethu yn y 



capel. Oawsai Llewelyn Llwyd ei gymdeithas y noe 
cynt a'r boreu Sul, a mawr oedd ei fwynhâd o'r 
ychydig oriau a dreuliasant yng nghyd, o herwydd 
yr oedd John Elias yn foneddwr Uednais a Christion 
addfed, Uawn profiad ysbrydol. Cymmerasai ei ran 
yn yr addoliad teuluaidd a gedwid gan Llewelyn 
Llwyd yn y Plas ar foreu Sul gyda symlrwydd 
gwasanaethwr. Synasid Llewelyn LLwyd gan y 
wybodaeth eang oedd gan John Elias o'r duwinydd- 
ion Eglwysig mwyaf enwog, a'r haelfrydedd meddwl 
a'r teimlad da oedd ganddo tuag at yr Eglwys. Pan 
siaradasai Llewelyn Llwyd mewn ysbryd isel am 
gyflwr yr Eglwys yn yr ardaloedd gwledig, atebodd 
John Elias ef, " Bu i lawr diwygiad dori aUan o'r 
Eglwys erioed, ac o'r Eglwys y daw y diwygiad 
nesaf. Y mae bywyd eto yn yr hen gyff, ac oddi 
wrth arogl dyfroedd lawer fe fwria aUan gangenau 
newyddion, a phwy a ŵyr nad yw eisoes yn blaen- 
darddu." 

Âeth John Elias i'r capel hanner awr wedi naw, a 
dechreuwyd yr addoliad yno cyn deg. 

Am un ar ddeg, aeth Uewelyn Llwyd i'r Eglwye 
a Angharad gydag ef. Erbyn amser dechreu y 
gwasanaeth, ni cheid yno neb ond EUis Dafydd, y 
clochydd, a Didymus o'r Owm. Gyda ohalon ddo- 
lurus iawn, darUenodd y gwasanaeth, a thybiai 
Angharad fod rhyw sain mwy pruddglwyfus nag 
arferol yn Uais ei phriod. Ar ddechreu blaen-was- 
anaeth y Oymmun, daeth cryn nifer o bobl o'r capel 
i'r Eglwys, ac yn eu mysg Mr. a Mrs. Owen. Aeth 
y gwasanaeth a'r bregeth drosodd, a deohreuodd 
Llewelyn Llwyd barotoi at waeanaeth y Oymmun, a 
mawr oedd ei syndod weled pawb yn prysuro aJlan 
o'r Eglwys oddi eithr y clochydd, Angharad, a Miss 
Phylip y Persondy. Nid oedd gan yr offeiriad tor- 
calonus ddim i'w wneyd ond cofio yr addewid am y 
" Ue y byddo dau neu dri," a thaflu ei hoU deimladau 
dryUiog fel offrwm ger bron aUor y Goruchaf yng 
ngeiriau difrifol a dwys-dreiddiol y gwasanaeth, ac 
ymddiried yn ei Arglwydd. FeUy mewn ymdrech 
meddwl galed, ond nid heb aml gyffyrddiad ffydd ag 
ymylon gwisg y Gwaredwr yn y Sacrament Sanct- 
aidd, aeth yr offeiriad newydd trwy wasanaeth y 
Oymmun cyntaf yn ei blwyf. 

Pan ar ei ffordd adref, daeth rhyw sirioldeb i'w 
feddwl nas gwyddai o ba le, a dywedodd wrth 
Angharad, "Bron na thybiwn fy mod wedi gweled 
y gwaelod. Y mae yn anhawdd i'r Eglwys fod yn 
is. Ond yr oedd yno ' ddau neu dri.' Bhaid ym- 
drechu gosod sylfaen dda yn y gwaelod." 

Atebai Angharad, " Y mae yn dda genyf glywed 
eich bod yn gaUu edrych ar bethau fel y maent, a 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



211 



sìarad yn obeithìol ; yr oeddwn i mewn dyryswch, 
yn metliu gwybod beth i'w ddweyd." 

"Gwyddom," atebai Llewelyn Llwyd, "am y 
Parch. John Elias, ei fod yn bregethwr nad oes ei 
gyffelyb, ac yn wr duwiol, llawn defosiwn a thân 
nefolaidd, ac yr oedd yr holl ardaloedd wedi cyrchu 
yng nghyd i'w wrandaw, gan dynu hyd yn nod y 
difater a'r esgeulus i'w dilyn. A gallaf dybio ei 
fod yn gweinyddu y Oymmun Bendigaid yn y capel, 
ac nid rhyfedd os bu i bob crefyddwr yn y Owm aros 
gydag ef." Tna, wedi mynyd o ddystawrwydd, 
ychwanegai, " Ymddengys fod yr allor wedi ei sym- 
mud yma o deml Dduw yn syniadau y bobl, a'i gosod 
i fyny yng nghysgod poblogrwydd personol, a duw- 
ioldeb a thalentau personol y pregethwr. T mae 
hyn yn beth difrifol, ond ef allai mai canlyniad 
esgeulusdra yw, ac y gellir eto adennill hyder 
ysbrydol y bobl trwy ddiwydrwydd." 

Ar ol siomedigaeth y Sul hwn ni laesodd Llewelyn 
Uwyd ddwylaw o gwbl. Ymdrechai ym mhob 
modd wneyd daioni — gofalu am y cleifion, ymweled 
â'r esgeulus, a denu y difater i'r Eglwys ; ond fel yr 
oedd cynnulliad y rhai hyn yn cynnyddu, yr oedd y 
dyfodiad o'r capel yn lleihau, ac amser eu hym- 
ddangosiad yn fynych yn hwyrhau, er fod y dydd 
bellach yn ymestyn, ac y gallesid dechreuyn gyn- 
narach. Teimlai Llewelyn Llwyd fod dirgel ddy- 
lanwad uniongyrchol ar waith yn rhywle yn ei 
wrthwynebu, ond nis gallai gael allan ym mha le. 
Nid dylanwad annuwioldeb paganaidd, ac nid dylan- 
wad anfoesoldeb briwedig, ond dylanwad crefyddwyr 
yn lladd ei ymdrechion trwy ganmoliaeth hannerog. 
Siaradai lluaws o'r rhai hyn am dano fel dyn da yn 
cynnryohioli achos drwg, a gwr duwiol yn taflu man- 
tell ei sancteiddrwydd personol dros fedd llygredd yr 
Egltcys. Yr oedd y gwŷr hyn yn foddlawn i wen- 
ieitho, ac yn wir i barchu yr offeiriad fel boneddwr 
cymmwynasgar ac elusengar, ond nis gallent oddef 
iddo gymmeryd safle athraw ysbrydol, cysurwr galar- 
wyr Sîon, gwrandawydd cwyn y galon ddrylliog, 
ac offeiriad yn aberthu offrwm ysbrydol yn nheml 
Dduw. Braidd y gallai Llewelyn Llwyd gredu fod 
y gwrthwynebiad iddo yn tarddu o'r fath ffynnonell, 
ac nid oedd dim a ofnai yn fwy na chynnyrchu 
rhwyg ysbrydol mewn plwyf gwledig, teneu ei bobl- 
ogaeth, a hawdd cynhyrfu rhagfarn ynddo. Hoffai 
fod yn offeiriad plwyf ac nid gweinidog plaid. 

Llawer gwaith y buasai i Didymus o'r Cwm ei 
gymhell i ddechreu y gwasanaeth ddeg o'r gloch, a 
gohirio y gosper o bedwar o'r gloch i chwech yn yr 
hwyr, ond oedai yntau wneyd unrhyw gyfnewidiad 
buan, yn enwedig gan ei fod yn prysur barotoi at 



adgyweirio y Persondy ao adeiladu ysgoldy. Trwy 
hunanaberth lawer ac ysgrifenu i erfyn am gy- 
mhorth ym mhell ac agos, llwyddwyd rhwng 
Angharad ac yntau i gael digon o arian i adeiladu 
ysgoldy hardd yn y pentref, a chymmerodd yr 
amaethwyr arnynt gludo yr holl ddefnyddiau. Caf- 
wyd yno athraw, a dechreuodd Llewelyn Llwyd 
gymmeryd rhan helaeth ddwywaith neu dair bob 
wythnos yn addysgu y plant. Cymmerodd Angharad 
ddosbarth o enethod i addysgu iddynt wnîo ddwy- 
waith yn yr wythnos. Llanwyd yr ysgoldy yn lled 
fuan, a mawr oedd y canmol ar LLewelyn Llwyd. 
Teimlai yntau yn falch o'i lwyddiant, ac ymhyfrydai 
yn y dyb ei fod yn gwneuthur lles. Oymmerodd 
arno ei hun yr holl wersi darllen, y Testament New- 
ydd a'r Oatecism, am ei fod yn fwy cyfarwydd â'r 
gwaith na'r athraw, a'i fod yn Sais <3ywir a chabol- 
edig (polùhed), tra na chawsai yr athraw y fath 
fantais. 

Teimlai Angharad bleser mawr hefyd wrth feddwl 
y gallai lesäu y genethod, a hyrwyddo eu haddysg. 
Ond yma eto daeth awelon siomiant i groes-chwythu. 
Cyfodwyd cyfrin-leisiau o gudd-ogof ëydd rhagfarn, 
anwybodaeth, a drwg-dybiaeth i gyhuddo Llewelyn 
Llwyd o amcanion gau yng nghyfraniad addysg. 
Daeth heibio genad aflonydd, cynhyrfus o freinüys 
cynhen a chenfigen yn rhywle i ddrwg-liwio y 
gwaith da, condemnio Catecism yr Eglwys, yr hwn 
a ddysgasid yn ysgolion Madam Bevan o'r dechreu, 
ac hyd yn nod i ddweyd fod yn well i'r plant fod heb 
ddarllen y Beibl na'i ddarllen dan ofal y person. 
Parodd hyn gyffro mawr, lleihaodd rhif yr ysgol- 
heigion, a thaflwyd dwfr oer ar achos addysg. Daeth 
Catecism yr Eglwys yn destyn dadleuaeth. Con- 
demniwyd ef heb ei weled gan y mwyafrif mawr, a 
rhoddwyd cyfleusdra rhagorol i Didymus o'r Owm 
ddangos ei wybodaeth trwy gyferbynu Oatecism yr 
Eglwys ag " Hyfforddwr " y capel ; ond yn Ue ym- 
drechu cyfanu y rhwyg, agor yr agendor yn fwy a 
fynai Didymus o'r Cwm. Nid darbwyllo yr anwy- 
bodus a ddymunai, ond curo blaenion ei wrthwyneb- 
wyr, a mawr feiai Llewelyn Llwyd am na buasai yn 
bwrw allan blant y grwgnachwyr oll o'r ysgol, ac 
yn cyfyngu ei ofal oll at ychydig blant y rhieni 
tawel a gymmerent eu dysg gyda diolchgarwch. 
"Pe bawn i offeiriad," meddai Didymus o'r Owm, 
" rhoddwn wasanaeth boreu Sul am ddeg, Ysgol Sul 
am ddau, a gwasanaeth wedyn am chwech yn yr 
hwyr, a rhoddwn ysgol i blant y bobl a ddeuant i'r 
Eglwys yn unig. Dangosai hyny ar unwaith pwy 
sydd Eglwyswr a phwy sydd Ymneilldüwr. ,, 

Ateb tawel Llewelyn Llwyd oedd, " Nid fy amcan 



Digitized by 



Google 



212 



TR HATJL. 



uchaf yw gwneyd Eglwyswyr o'm plwyfolion, ond 
gwneyd Orístionogion o honynt : byddai yn haws yn 
aml eu gwneyd yn Eglwyswyr nag yn Gristionogion, 
planu ynddynt ragfarn na goleuo eu heneidiau." 

Ateb byr a garw Didymus o'r Owm iddo yntau 
oedd, "Ni wnewch nac Eglwyswyr na Christionogion 
o honynt, dim ond rhagrithwyr, mewn ryw ffordd 
hannerog a llwfr, gan ofni eu digio." 

Teimlai Llewelyn Llwyd fod " Didymus " yn deall 
y natur ddynol a'r ffordd i lwyddiant yn llawer 
gwell nag ef, er ei fod yn ammheu Cristionogaeth y 
teimlad a'i hysbrydolai, a dywedodd, dan wenu, yn 
athrist, " Ofnaf eich bod yn dweyd gormod o wir." 
(Pu> barhau.) 



GWAITH CENADOL YN EI BERTHTNAS 
A'R EGLWTS. 

Pan ddadleuir hawliau ein cymdeithasau cenadol, 
clywir yn aml ddynion yn dyweyd, " Cyn anfon allan 
genadon i efengyleiddio paganiaid tywyll-leoedd y 



ychydig cyn ei esgyniad ydoedd, "Ewch, gan hyny, 
a dysgwch yr [neu yn fwy cywir, gwnewch ddys- 
gyblion o'r] holl genedloedd, gan eu bedyddio hwy 
yn enw y Ttfd, a'r Mab, a'r Tsbryd Glân; gan 
ddyBgu iddynt gadw pob peth a'r a orchymmynais i 
chwi. Ac wele, yr ydwyf fi gyda chwi bob amser 
hyd ddiwedd y byd," St. Matt. xxviii. 19, 20. 

Rhoddir yr un gorchymmyn oll-bwysig o eiddo ein 
Harglwydd gan St. Marc a St. Luc (St. Marc xvi. 15 ; 
Actau i. 8), fel y dyfynir isod — " Ewch Vr holl fyd a 
phregethwch yr efengyl i bob creadur." " Chwi a 
fyddwch dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea 
a Samaria, ac hyd eithaf y ddaiar." Nid oes yr un 
ammod yn gyssylltiedig wrth y commissiwn triphlyg 
ac oll bwysig ei gymmeriad hwn. Hawlia ufudd- 
dod oddi ar law pob Cristion. Mae yn orchymmyn 
mor gaeth a phendant a'r un a ddywed, " Gwnewch 
hyn er cof am danaf." Ac y mae yr hwn a ym- 
esgusoda rhag cynnorthwyo gwaith cenadol tramor 
yr Eglwys ar bwys yr wrthddadl gloff a llesg uchod, 
yn gwneuthur ei hun yn uwch awdurdod na Christ, a 
lefara heddyw fel ar lethr Mynydd yr Olewwydd dros 



JfisdaiuofẀoCM.S.arewritÊ<n.ttuu Yamb* 



ddaiar, gadëwch i ni yn gyntaf gyflawnu ein dyled- 
swydd tuag at ' baganiaid ein gwlad ein hunain.' " 
Tmdrechwn ateb yr wrthddadl ymddangosiadol deg 
hon, gan ddangos ei gwrthuni a'i chymmeriad di- 
Grist. Seiliau ein hatebiad yw — 

1 . Commùsiwn Crist fto Egltoys. — Commissiwn neu 
orchymmyn pendant ac olaf Crist iV apostolion 



ddeunaw canrif yn ol, ^Ewch i'r holl fyd a phre- 
gethwch yr efengyl i bob creadur." Paganiaid 
gartref ai peidio, rhaid yw i ddeiliaid teyrngarol y 
Brenin Iesu ufuddhau y commissiwn dwyfol ; ac y 
mae yn werth cofio mai wrth y gorchymmyn hwn y 
mae wedi ei gyssylltu yr addewid i'r Eglwys o'r 
Presennoldeb Dwyfol — *' Ac wele, yr ydwyf fi gyda 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



213 



chwi bob amser hyd ddiwedd y byd." Marehing 
orders milwyr y Groes oddi wrth Grist eu brenin a'u 
eadlywydd yw, "Ewch i'r holl fyd a phregethwch 
yr efengyl i bob creadur," ac nis gellir llunio un- 
rhyw esgusawd a gyfiawnhâ anufudd-dod. 

2. Esampl yr apostolion. — Am rai blynyddau gwedi 
esgyniad Orist, er wedi derbyn y commissiwn dwyfol 
a'u gwisgo â nerth o'r uchelder ar wyl y Pentecost i 
fod yn dystion i Grist nid yn Jerusalem yn unig, 
ond trwy holl Judea a Samaria ac hyd eithaf y 
ddaiar, cawn yr apostolion yn aros yng nghyd yn 
Jerusalem, i'r hon ddinas y perthynai yn naturiol 
swyn neülduol i'w teimlad a'u deall fel Iuddewon. 
I ddoeth ddybenion, mewn trefu i gario allan fwr- 
iadau yr ewyllys ddwyfol tuag at yr Eglwys Grist- 
ionogol ag oedd yn awr yn Jerusalem yn ymsiglo 
yng nghryd ei babandod, yng nghwrs gweithred- 
iadau Rhagluniaeth ddirgeledig ond oll-ddoeth Duw 
" ein Tad," cyfyd erlidigaeth mor ffyrnig yn erbyn 
yr Eglwys nes gorfodi yr apostolion, neu eu cyd- 
weithwyr o'r hyn lleiaf, i adael y ddinas sanctaidd, a 
thrwy hyny ddwyn oddi amgylch ufudd-dod oddi 
wrth yr Eglwys yn Jerusalem i gommissiwn Crist. 
Ârosodd rhai yn Jerusalem, ymwasgarodd y gwedd- 
ill ar hyd a lled gwledydd Judea a Samaria : " A'r 
rhai a wasgarasid a dramwyasant gan bregethu y 
Gair," Actau viii. 4. Gyrwyd Phylip trwy yr erlid- 
igaeth hon i ddinas Samaria i efengylu i'r Samar- 
iaid estronaidd-sismaticaidd, "ac efe a bregethodd 
Grist iddynt " gyda llwyddiant mawr, mor fawr nes 
y danfonwyd yr apostolion Pedr ac Ioan o Jerusalem 
i Samaria i gonflìrmio y dychẁeledigion niferus a 
lluosog. Amlyga Duw ei ewyllys ym mhellach eto 
yng nglŷn â Phylip, yr hwn trwy gyfarwyddyd 
Tsbryd Crist a anfonwyd o Samaria "tua'r deheu, 
i'r ffordd sydd yn myned i waered o Jerusalem i 
Gaza, yr hon sydd anghyfannedd," i bregethu ac 
esbonio y prophwydi am Grist i estron o genedl- 
ddyn o hiliogaeth Cam, Ethiop du. Ychydig amser 
eto yn ddiweddarach yn amseryddiaeth Uyfr yr 
Actau, darllenwn am St. Pedr, apostol yr enwaediad, 
ym mha un y gweithredai y teimladau Iuddewig yn 
neillduol gryf, yn derbyn cyfarwyddyd i fyned a 
phregethu Crist i Cornelius, cenedl-ddyn a swyddog 
milwrol yn y fyddin Rufeinig. Rhoddwyd hefyd i 
St. Pedr weledigaeth wyrthiol y llenllian er lladd ei 
ragfarn a deffroi o'i fewn syniad priodol o'i ddyled- 
swydd fel apostol i Grist tuag at y byd cenedlig. 
Daeth St. Pedr mewn canlyniad yn gyfaill ac yn 
bleidiwr gwresog i waith cenadol tramor yr Eglwys. 
" Chwi a wyddoch," meddai St. Pedr wedi dyfod i 
mewn i dŷ Cornelius, " mai anghyfreithlawn yw i wr 



o Iuddew ymwasgu neu ddyfod at alltud ; eithr Duw 
a ddangosodd i mi na alwn neb yn gyffredin neu yn 
aflan," Actau x. 28. Tra yr oedd St. Pedr yn pre- 
gethu Iesu Grist disgynodd yr Ysbryd Glân ar 
Cornelius a phawb a oedd yn clywed y Gair, a'r 
rhai o'r enwaediad a ddaethant gyda St. Pedr a 
synasant "am dywallt dawn yr Ysbryd Glân ar y 
Cenedhedd hefyd." Parodd gweledigaeth y llenllian 
a dychweliad Cornelius, yr "ysgub flaenffrwy th " o 
fysg y Cenedloedd, i St. Pedr ddeall iawn ystyr com- 
missiwn Crist ; ac yng nghynghor cyffredinol cyntaf 
yr Eglwys cawn ef yn siarad yn hyf, heb ammheu 
dim, mewn iaith bendant a diamwys o berthynas i 
ddyledswydd yr Eglwys tuag at y rhai nad oeddynt 
o'r enwaediad (Actau xv. 7). Yn Antioch, tref ag 
oedd yn llawn o "baganiaid cartref," neillduir gan 
yr Ysbryd Glân trwy yr Eglwys Saul a Barnabas 
mewn modd neillduol i waith cenadol tramor (Actau 
xiii. 1 — 3). hyn allan daeth Antioch yn ganol- 
fan gweithrediadau cenadol yr Eglwys Gristionogol 
tuag at y Cenedloedd. Yn ddiweddarach, cawn St. 
Ioan yn Ephesus (yr hwn ydoedd hefyd esgob y 
ddinas enwog), St. Pedr yn Babylon, a St. Paul, 
apostol y Cenedloedd ac esgob cyflredinol yr Eglwys 
Gristionogol yn Ewrop, yn trafaelu i bob man, i bob 
cwr ar hyd a Ued yr ymherodraeth Rufeinig yn 
Ewrop ar ei deithiau cenadol, "o Jerusalem ac o 
amgylch hyd Hlyricum," Rhuf. xv. 19. Darllenwn 
am dano yn arfaethu talu ymweliad ag Hispaen, gan 
fyned yno trwy Rhufain. Ac hefyd dywed Oemens 
Romanus, un o'r tadau apostolaidd, wrthym iddo 
fyned gan bregethu "i eithafoedd (utmost òounds) y 
gorllewin," wrth yr hyn yn debygol y meddylir yr 
Ynysoedd Prydeinig. berthynas i'r apostolion 
ereill, ychwanegwn ar sail tystiolaeth hanesiaeth 
Eglwysig y brif Eglwys i St. Andreas fyned ac 
efengylu yn Scythia, Groeg, a Thrace ; St. Bartholo- 
mëus yn Arabia, St. Thomas yn India, Ue yr han- 
foda yr Eglwys a blanodd efe hyd y dydd hwn, ac yr 
adnewyddwyd llawer arni drwy waith cenadon Pryd- 
einig. Cawn mewn traddodiad boreuol hanes maes 
Uafur y gweddül o'r apostoUon, ond y mae yn rhy 
faith i'w nodi aUan yma. GweHr iddynt, a siarad yn 
gyffredinol, fyned allan i'r " hoU fyd " adnabyddus 
pryd hwnw, gan lafurio ac ymdrechu yng ngwyneb 
mü a mwy o anhawsderau a pheryglon annhraeth- 
adwy i bregethu Crist yn Iachawdwr y byd. Ac 
wrth ufuddhau y commissiwn dwyfol a dderbynias- 
ant oddi wrth eu Harglwydd, aberthasant eu by wydau 
sanctaidd ar aUor eu ffydd, sehasant â'u gwaed wir- 
ionedd yr Efengyl a bregethent, dyoddefasant oU 
ferthyrdod (ag eithrio St. Ioan) mewn gwahanol 



Digitized by 



Google 



214 



TE HAUL. 



ranbarthau pellenig o'r byd o India'r Dwyrain hyd 
" eithafoedd y GorUewin." 

Oyn gadael esampl yr apostolion, gellir hefyd 
sylwi yn y fan yma megys rhwng cromfachau mai 
o'r holl Eglwysi yr ysgrifenodd St. Paul ei epistolau 
atynt, yr Eglwys a ganmolir fwyaf ganddo ydyw 
Eglwys genadol Thessalonica. Hi ddwg yr un cerydd 
i'w herbyn, canmola ei gweithredoedd da, ac am ei 
chymmeriad cenadol amlwg ysgrifena, "A chwi a 
aethoch yn ddilynwyr i ni ac i'r Arglwydd . . . hyd 
onid aethoch yn esamplau i'r rhai oll sydd yn credu 
ym Macedonia ac yn Achaia; canys oddi wrthych 
chwi y seiniodd Gair yr Arglwydd nid yn unig ym 
Macedonia ac yn Achaia, ond ym mhob man hefyd 
eich ffydd chwi ar Dduw a aeth ar led fel nid rhaid 
i ni ddywedyd dim." Edrycher ar esampl yr apos- 
tolion sanctaidd o unrhyw gyfeiriad, ac ni a gawn 
esboniad ymarferol ar ddyledswydd genadol yr Eg- 
Iwys tuag at "bob creadur" trwy yr "holl fyd," 
mewn ufudd-dod i'r commissiwn dwyfol — siarter 
sylfaenol teyrnas ysbrydol yr Iesu. 

J. H. Manley. 
Llangian. 



Tra y pery'm hanadl frau, 
Pan fy llygaid angeu'n cau, 
Tn y dyeithr fyd a ddaw, 
Yn y farn ofiiadwy draw, 
Graig yr Oesoedd, ynot Ti 
Holltwyd erof cuddier fi. 



Elldeybn. 



ANIANYDDIAETH. 



Y FALWEN. 



"KOCK OF AGES." 

" Cyfieithad godidog, manwl, a thrylen, yn dilyn Uythyren 
a meddwl y gwreiddiol gyda manyldeb mwy cyflawn nag un- 
rhyw gyfieithad argraffedig ag sydd yn adnabyddus i mi." — 
Ghoüym Cowlyd. 

Gbaig yr Oesoedd, ynot Ti, 
Holltwyd erof, cuddier fi ; 
Boed i'r dwr, a boed i'r gwaed 
O'th glwyfedig ystlys gaed, 
Olchi'm henaid oddi wrth rym 
Pechod a'i euogrwydd llym. 

Llafur oes fy nwylaw i 
Ni foddlona'th gyfraith Di ; 
Boed fy sel o hyd yn dân, 
Llifed byth fy nagrau glân : 
Ni wnai'r oll am bechod iawn, 
Ti, fy Nuw, yw'm Ceidwad Uawn. 

Dof yn waglaw at y Groes, 
Glynaf wrthi drwy fy oes ; 
Tdwyf noeth, dillada fi ; 
Dinerth, rho dy ras i mi ; 
Aflan, at y ffynnon af — 
Golch fì'n hon, neu trengu wnaf. 



Y mab Ue i ofni nad oes dim Uawer yn ein pHth â'u 
tueddfryd i ystyried yr anifeüiaid bychain hyny y 
gaUwn eu galw yn " wrthddrychau cyfìredin" ein 
meusydd, gerddi, a thai, gyda'r un dyddordeb ag 
yr edrychwn ar ffurf ac ymholwn am arferiadau y 
Uew, y cawrfil, neu'r goriUa newydd ddyfod o goed- 
j wigoedd enfawr Affrica, neu forfarch wedi ei gyrchu 
, o wledydd oer y gogledd. Ac eto, y mae y bwystfìlod 
; sydd yn trigo yn ein cloddiau a'n gwrychoedd, yr 
adar sydd yn Uenwi yr awyr â pheroriaeth ar ddy- 
fodiad y gwanwyn, a'r pryfaid sydd yn aml yn 
dyfetha ein ffrwythau a'n blodau goreu a mwyaf 
prydferth, wedi eu gwneyd mor rhyfedd ac ofhadwy 
a'r anifeüiaid mwy o wledydd tramor ; ì'e, a nyni ein 
hunain, at wasanaeth bwy neu er bleser, neu hwyrach 
er cerydd p wy eu crewyd. Y mae pob , un wedi ei 
alw i fodolaeth er rhyw ddyben doeth gan ein 
Creawdwr, er y gaU ein gwybodaeth gyfyngedig 
fethu darganfod ei ddefnyddioldeb a'r dyben y mae 
yn gyflawnu yn nhrefn natur. 

Yn yr ysbryd yma yr wyf yn dwyn i'ch sylw y 
falwen, ymlusgiad ag sydd yn cael ond ychydig iawn 
o ffafr yn gyffredin gan y rhai sydd yn caru eu 
gerddi. Dychymmygwn ein bod yn rhodio oddi 
amgylch eich gardd, a'ch bod wedi pigo malwen i 
fyny. DaHwch hi yn dyner, ond nid yn rhy hir yn 
i eich Uaw, neu y gaUwch ei gwneyd yn anghysurus 
iawn. Pa sut feUy ? Cofiwch fod ei chorff hi yn 
oer, eich Uaw chwi yn boeth, yn agos fel ff wrn iddi 
hi, a bod y gwres yn ddigon i beri iddi leyygu ; 
feUy, o drugaredd, peidiwch â'i chadw yn hir yn 
eich Uaw. Pa sut feUy y gallwn noddi ein cyfaiU, ac 
astudio ei chysur hefyd ? Bhoddwch hi ar ddarn o 
wydr glân. Deil yn gadarn yn y gwydr gyda'i 
throed Uydan, sugnol; ac wedyn trwy edrych arni 
trwy'r gwydr, y gaUwch weled y modd y mae yn 
myned ym mlaen, gan nodi symmudiadau tònawl ei 
throed; a chofio mai yr enw gwyddonol ar bob 
creadur meddal-gorff â throed fel y falwen ydyw 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



215 



gaêteropod* o ddau aîr Groeg, yn meddwl troed a bol 
unedig. 

Wedi sylwi ar ei throed a phrofi y nerth â pha 
un y mae yn ymlynu wrth y gwydr, gadëwch i ni 
droi at ben ein malwen. T pethau cyntaf sydd yn 
tynu ein sylw ydyw y peth a eilw plant ei chyrn. 
Edrychwch yn graff arnynt. Beth ydyw'r ysmotyn 
du, dysglaer yna ar ben pob corn ? Llygad y falwen, 
medd y naturiaethwyr. Llygad rhyfedd, onid e ? yr 
hwn y gall ei ddyrchafu uwch ei phen pa bryd bynag 
y mae arni eisieu edrych ar y byd o'i chwmpas. 
Pan ybydd arnom ni eisieu gweled ym mhellach, 
byddwn yn dringo i le uwch; y mae'r falwen yn 
trin pethau yn wahanol, ond y mae yn codi y llygad 
ei hun. Çyffyrddwch â blaen ei gorn ; edrychwch 
m <>r gywrain y mae yn tynu yr holl offeryn i mewn, yn 
debyg iawn fel y bydd bys maneg weithiau yn plygu 
i mewn pan bydd y llaw yn cael ei thynu aÙan. Pe 
buasech yn tori y cyrn yma â siswrn, os na fydd 
yn rhy ddiweddar yn y tymmor, buasai y falwen 
mewn rhyw bum niwmod ar hugain yn dechreu tyfu 
par newydd o gyrn a Uygaid. Darfu i Spallanzani, 
naturiaethwr enwog o'r Eidal, yn y ganrif ddi- 
weddaf wneyd hyn â nifer mawr o falwod. Y mae 
hyn yn profi fod gan y creadur distadl yma alluoedd 
bywîbl rhyfeddol. Ond aeth y gwr yma ym mhell- 
ach, torodd ymaith eu penau yn gyfan-gwbl, ac 
mewn ychydig o fisoedd cawsant benau newyddion, a 
phob adran o'r pen yn berffaith fel o'r blaen. Pe 
buasai dyn â'i holl ddysgeidiaeth yn tori i ffwrdd 
ond pen ei fys bach, nis gallai ei adnewyddu. Mae 
y falwen yn ein curo yn lân yn y gwaith yna. 

Rhaid i ni beidio anghofio oeg y falwen. T mae 
yn offeryn yn gallu gwneyd gwaith nid ysgafn, fel 
y gall llawer o berchenogion gerddi dystio. T 
mae'r ddwy wefus yn cael eu ffurfio o ddefnydd 
comaidd sydd yn gweithio feìjile ar y dail. T mae 
dail gwydn y lili wen yn fynych yn cael eu llwyr 
ddifodi mewn nos gan y peiriant tori yma. T mae 
yn rhaid i'r falwen anadlu. Pa fodd y mae yr awyr 
yn myned i mewn i'w chyfansoddiad ? T mae trwyn 
y falwen, os gaHwn ddefhyddio yr enw, ar ei chefn 
neu ocjir i'r gwddf ; hyny yw, y twll trwy ba un y 
mae yr awyr yn myned i mewn. A all y falwen 
arogli ? Nid yw y philosophyddion yn cytuno ar y 
mater. Ond nid oes dim ammheuaeth parthed eu 
gallu o ddarganfod llysiau sydd wrth eu bodd, fel y 
gaU llawer garddwr addef . 

Gadëwch i ni yrẁan edrych ar y gragen. Tm 
mha agwedd y gallwn sylwi ar hon ? Pa un ai tý 
y falwen ydyw, ynte ei hysgerbwd (aheUton) ydy w ? 
GaUwn ddal unrhyw syniad. Os fel ei thŷ y cym- 



merwn ef, gallwn yn hawdd eiddigeddu wrthi am ei 
gallu, nid yn unig i wneyd ei thŷ ei hun, ond hefyd 
ei adgyweirio pan y bydd wedi niweidio. T mae hi 
nid yn unig yn saer, adeiladydd, ac arch-adeiladydd, 
ond hefyd yn darparu ei chwarel. Nid oes eisieu i 
ni ddywedyd hwyrach fod y calch sydd yn gwneyd 
y gragen yn cael ei gynnyrchu yn chwys-dyllau 
corff y creadur. Pan y bydd wedi prifio yn rhy 
fawr i'w dŷ cyntaf y mae yn ychwanegu ato, ac felly 
mae y trigìannydd â'i thŷ bob amser yn gymhwys 
i'w gilydd. herwydd nad yw ei theulu yn trigo 
gyda hi, nid oes rhaid iddi ystyried ond ei hewyllys 
da a'i phleser ei hun gyda'r adeilad. T mae dau 
beth yn haeddu sylw arbenig. Ehaid fod y darllen- 
ydd wedi sylwi ar y gwahaniaeth sydd yn bodoli 
rhwng lliwiau gwahanol gregin malwod. T mae 
gan eifactory lliwiau ei hun. T mae yna gyfres o 
chwarenau (glanda) megys nifer o weithf ëydd fferyll- 
aidd (chemical toorìui) sy'n cynnyrchu y Uiwiau sydd 
yn rhoddi y gwahanol arliwiau yn y gragen. T 
mae yn ffaith hynod fod hyd yn oed y falwen ieuano 
yn dechreu ei hadeiladwaith cyn y bydd wedi deori. 
Tra y mae yn yr wy, y mae'r creadur bach wedi 
ffurfio cragen deneu. Ond y mae yna un peth nas 
gall y babanod yma wneuthur ; hyny y w, lliwio y 
gragen. Mae y tŷ yn cael ei adeiladu yn gyntaf, ac 
wedyn ei brydferthu. 

Sylwn yn awr ar auafdy y falwen. Pan y bydd 
bwyd yn dechreu pallu a nosweithiau yr hydref yn 
oeri, y mae y creadur yn myned yn gysglyd ao yn 
gwneyd ei feddwl i fyny am gwsg hirfaith y gauaf. 
Ond sylwch ar ei pharotoadau gogyfer â hyn. T 
mae rhai bathau yn ymneillduo yn ddwfh i'w cregin, 
gan adeiladu pedwar neu bump o furiau teneu ar 
draws y fynedfa i mewn, fel y mae hi wedi ei chau 
i fyny yn lân oddi wrth y byd allanol. Wedi gor- 
phen yr adeiladwaith yma, y mae yn ffarwelio â phob 
poen a gofid ac yn myned i gysgu dros y gauaf. 

A ydyw y falwen o ry w ddyben yn y byd ? Gall 
y darllenydd sydd yn archwaethu newidiad bwyd 
wneuthur potes iachus o'u cyrff. Peidiwch â dy- 
chrynu wrth y cynnygiad : bwytawyd y cyfryw o 
falwen yn y wlad hon yn amser y Frenines Elisa- 
beth, ac y mae nhwy yn dweyd fod yna " wledd 
falwod" yn cael ei fwynhau ar ddiwrnod neillduol 
gan amryw o greffltwyr yng ngogledd Lloegr. T 
mae llyfr coginiaeth diweddar yn dysgrifio deuddeg 
o wahanol ffyrdd o barotoi y creaduriaid fel bwyd. 
Os oes rhyw ddarllenydd yn awyddus i dreio dysgl- 
aid, dyma recipe iddo : ceisiwoh ddigon, yn ol eich 
archwaeth, o'r falwen bwytadwy (helix pomata yw 
yr enw dysgedig), berwch nhwy mewn dwfr ffynnon, 



Digitized by 



Google 



216 



TE HATJL. 



ac wedi hyny rhowch halen a phubyr arnynt, a 
chiniawwch. Byddai yr Ymherawdwr Nero yn hoff 
o honynfc wedi eu ffrio. 

Felly, chwi a welwch fod yna lawer o bethau i beri 
syndod ac i'n hadgofìo o'n Creawdwr mawr yn y 
creaduriaid mwyaf distadl o'r greadigaeth. 

Yny* yr Arch. Ab Oeenyw. 



"T WEINIDOGAETH ANSEFYDLOÖ A 
CHBWYDBAIDD." 

Ymddbngys fod Cyf undeb y Methodistiaid Calfìnaidd 
y n g Nghymru yn prysur ddeffroi i ganfod y gwen- 
did, gwastraff, a pheryglon sydd yng nglŷn â'r 
weinidogaeth grwydraidd. öalwyd sylw neillduol 
at hyn mewn papyr rhagorol a ddarllenwyd gan 
Mr. Peter Roberte, Llanelwy, yng nghymdeithasfa 
Conwy amser yn ol. Cyhoeddwyd yr anerchiad 
hwnw yn y Drysorfa am Mehefìn diweddaf, ac mewn 
pamphledyn i' w ledaenu y m mysg yr en wad . Gelwir 
sylw at yr un pwnc hefyd mewn erthygl arweiniol 
rymus dan y penawd, " Y Pregethu Sabbathol " yn 
y Goìeuad am fis Mai 28. Gallwn fel hyn gasglu 
yn deg mai nid ebwch amserol plaid fechan rwg- 
nachlyd, ond mai teimlad dwys rhan fawr o'r corff 
Methodistaidd a geir yn y dyfyniadau canlynol o'r 
Goleuad am Mai 28 : — 

Mae y Golttuad er ys blynyddoedd wédi bod yn galw sylw at 
weinidogaeth Sabbathol ansefydlog a chrwydraidd. Amcanem 
ddangoB y modd yr oedd y dull o lanw ein pwlpudau ar y 
Sabbath yn magu ysfa afiach ar glusliau a meddyliau y cyn- 
nulleidfaoedd am glywed llais dyeithr yn y pwlpud. Nid creu 
awydd am wirioneddau newyddion, ond creu chwilfrydedd am 
weled wyneb dyeithr a chlywed llais dyeithr, a goreu oll os 
byddai y lleferydd yn cyhuddo ei berchen ei fod yn hanu o 
ogleddbarth Galilea. Yr oedd awyn bron syfrdanol yn Uais 
deheuwr i glust gogleddwr, ac yr oedd swyn gyffelyb yn y 
llais gogleddol i'r glust ddeheuol. Yr oedd perygl i'n cyn- 
nulleidfaoedd drwy y pregethu teithiol neu grwydraidd fod 
yn dyfod yng nghyd, nid i addoli Duw nac i wrandaw gwir- 
ioneddau syml yr Bfengyl, eithr yn hytrach i f wynhau math o 
entertaintnent yn gogleisio eu clustiau a'u tymmerau yn unig. 
Ac nid y cynnulleidfaoedd yn unig oedd mewn perygl. Yr 
oedd y pregethwyr mewn perygl hefyd. Yr oedd y ffaith na 
byddai ond ychydig o'r pregethwyr yn pregethu i'r un cyn- 
nulleidfaoedd ond anfynych iawn yn tueddu i wneyd y pre- 
gethwyr yn ddilafur. Cymmerir pob talent oddi wrth ddyn 
os na bydd iddo ei defnyddio. Llawer pregethwr a welwyd 
wedi bron lwyr golli ei allu i gyfansoddi pregethau am ei fod 
wedi esgeuluso defnyddio y gallu hwnw. Buom yn gresynu 
ac yn tosturio wrth aml i brcgethwr, yr hwn a feddai dalentau 
naturiol pur dda i ymboeni yn y Gair a'r athrawiaeth, ac i 
ddwyn allan o drysorau yr Ef engyl bethau newydd a hen ; 
eithr o herwydd na ddefnyddiodd ei dalentau, neu nad oedd 
trefn y Methodistiaid yn ei gymheil i'w defnyddio, collodd 



hwy. Dinystriwyd y pregethwr gan y pregethu ansefydlog. 
" I ba beth y bu y goUed hon ? " 

Dywedwyd yng nghymdeithasfa Oonwy fod y Methodistiaid 
yn gwario wyth mil o bunnau ar y pregethu Sabbathol mewn 
treuliau teithio bob blwyddyn. Nid ystyriaeth ddibwys yw 
hon. Yr ydym yn gobeithio y bydd i'r ddirprwyaeth a 
awgrymwyd, os sefydlir hi fel yr ydym yn gobeithio y gwneir, 
wneyd ymchwiliad manwl i'r treuliau teithio. Ond y mae yn 
amlwg oddi wrth y sylwadau a wnaed genym eisoes mai nid 
arian nac amser yn unig sydd yn cael eu gwastraffu. Mae 
galluoedd a thalentau dysgawdwyr orefydd yn y cyfuni eb yn 
cael eu coUi. Mae y drefn yn gymheUiad i'r gwas i guddio ei 
dalent yn y ddaiar. Yn Ue fod y drefn yn symbyUad i yra y 
ddwy dalent yn bedair a'r pum talent. yn ddeg, mae tuedd 
yn y fîurf sydd ar wasanaeth Sabbathol amryw gannoedd o 
bregethwyr y cyfundeb, hyd yn nod y blynyddoedd hyn, i'w 
hachlesu mewn bywyd segur a dilafur. Mae coUi Uafur 
meddyliol o unrhyw gymdeithas, ac yn arbenig felly o gym- 
deithas grefyddol, yn fwy o golled na cholli arian. Nid ydym 
yn beio Mr. Robcrts am roddi Ue amiwg i'r golled arianol. 
Mae llawer o bobl ag y mae yn anhawdd eu cael i deimlo fod 
dim coUed yn bod, os na ellir dangos iddynt fod arian yn 
myned ar goll. Mae arnom ofn fod llawer o Fethodistiaid, pe 
dywedid wrthynt fod y pregethu ansefydlog yn coUedu y 
cyfundeb o lawer o lafur meddyliol na welant ond ychydig 
ystyr yn y dy wediad ; ond pe dy wedid wrthynt fod y Meth- 
odistiaid yn gwario wyth mü o bunnau ar rywbeth bob 
blwyddyn, hwy a ddechreuent glustfeinio ac ystyried. 

Yr ydym ni dan yr argraff er ys blynyddoedd ein bod yn 
cael colled arall, bwysicach na'r un o'r ddwy a nodwyd, drwy 
fod y prcgethu Sabbathol mor anf?efy(ilog ag ydyw yn cin 
mysg. Mae yn tueddu i filwrio yn erbyn ysbryd defosiynol 
ac addolgar yn ein cynnulleidfaoedd. Mae y pregethwr dy- 
eithr ar ol teithio hanner cant neu gant o rültiroedd ddydd 
Sadwrn gyda y bwriad o draddodi dwy bregeth y Sabbath 
canlynol, yn cael ei hun yn liithro yn ddiarwybod iddo ei hun 
dan ddylanwad y dybiaeth y dylai lwytho meddwl a deall y 
gynnulleidfa â swm mawr o fater ysgrythyrol neu dduwin- 
yddol, ac y mae ganddo bregeth drom, feichus iddo ef ac i'r 
gynnulleidfa. At y deall, a'r cof , a'r rheswm yn benaf o lawer 
yr appeUa. Nid yw y gydwybod, a'r galon, a'r ewyUys yn 
cael ond ychydig o sylw ganddo. Onid oes tuedd mewn 
pregethu fel hyn i oleuo y pen yn unig, gan adael y galon i 
ymlynu wrth ei Uygredigaeth ? Os cyffyrddir â'r teimlad o 
gwbl, ni fydd y cyffyrddiad yn is na'r tymmerau. Bydd y 
cwbl wedi gwisgo ymaith cyn canol yr wyihnos ganlynol. 
Had ar y creigleoedd fydd yr hyn a enwyd. Os buasai 
gweinidogaeth pregethwr cartrefol yn rhoddi Uai i'r deall, a'r 
cof, a'r rheswm, credwn y rhoddasai fwy i'r gydwybod a'r 
serchiadau. Ac nid oes neb a ddadleua gwestiwn mor eglur a 
pha un ai y deailol ynte y moesol a'r ysbrydol yw y pwysicaf. 
Ond nid ydym o gwbl yri barod i addef fod y pregethu an- 
sefydlog yn goleuo mwy ar ddeaU y cynnulleidfaoedd nag a 
wnelai pregethu mwy sefydlog a chartrefol. Yr ydym yn 
credu yn gryf i'r gwrthwyneb. Nis gaU hanner cant neu fwy 
o ddynion a ymwelant â chynnuUeidfa ond unwaith bob un 
am ychydig oriau unwaith mewn blwyddyn fod yn arweinwyr 
meddýliol, heb son am fod yn arweinwyr defosiwn ac addoliad 
i gynnulleidfa. Y canlyniad yw, nad oes gan iuaws mawr o'r 
cynnulleidfaoedd arweinwyr o gwbl i'w deall mwy nag i'w 
teimiadau addolgar a defosiynol. 

Gosodir allan anfanteision a cholledion gweini- 



Digitized by 



Google 



TE HATJL. 



217 



dogaeth grwydraidd mor nerthol ac eglur, fel na 
wnawn ddim yn ychwaneg na chrynoi y rhai hyn 
yng nghyd fel cynnwyaiad o'r ysgrif. 

1. Mae y weinidogaeth grwydraidd yn "magu 
ysfa afiaoh ar glustiau a meddyliau oynnulleidfaoedd 
am glywed llais dyeithr yn y pwlpud." 

2. T mae yn " berygl i'r cynnulleidfaoedd ddyfod 
yng nghyd nid i addoli Duw nac i wrandaw gwir- 
ioneddau syml yr Efengyl, eithr yn hytrach i fwyn- 
hau math o ent&rtainmmt" 

3. Ymae yn "tueddu i wneuthur y pregethwyr 
yn ddilafur. ,, 

4. Y mae yn wastraff arianol o "wyth mil o bunnau 
yn y flwyddyn ardeithio yn unig." 

5. Y mae yn ysgaru rhwng y pregethwr a'r 
bregeth, ac felly yn dinystrio ei nerth moesol ac 
ysbrydol. 

6. Mae y pregethau oddi ar wefusau estroniaid 
yn appelio " at y deall, y cof, a'r rheswm ; " " ac nid 
yw y gydwybod, a'r galon, a'r ewyllys yn cael ond 
ychydig o sylw." 

Ẅrth osod yr ysgrif bwysig — o herwydd pwysig 
mewn gwirionedd yw — ger bron ein darllenwyr, dy- 
munem ymddiosg o bob Phariseaeth wrth feirniadu 
y " weinidogaeth grwydraidd." Ee gofia ein dar- 
Uenwyr hyddysg mewn hanesiaeth am " weinidog- 
aeth grwydraidd " brawdoliaethau Uuosog y Canol- 
oesoedd. Dechreuent bob amser yn boblogaidd, ac 
ymdeneuent yn araf i fod yn entertainments gweigion, 
neu foddion difyrwch yn unig. Ond na thybied neb 
yn isel am bregethu pan ydys yn condemnio y weini- 
dogaeth grwydraidd. Y mae yn annichonadwy pre- 
gethu yn rhy dda, ac yn fwy annichonadwy by w a 
bucheddu yn rhy dda. Oweinidogaeth wresog, oleu, 
o waelod calon gariadus ac oddi ar wefusau pur, 
bucheddwr glân, yw yr oreu oU. 



PENODIAD DR. 0HARLE8 EDWARDS I 
ATHROFA Y BALA. 

A& ol taer ymbil y mae y Dr. Thomas Oharles 
Edwards, prif-athraw Ooleg Aberystwyth, wedi cyd- 
synio â chais cyffredinol ac unfrydol Oyfundeb y 
Methodistiaid Oalfinaidd yng Nghymru i ymgym- 
meryd â swydd prif-athraw yng Ngholeg Duwin- 
yddol y Bala. Ymddengys y symmudiad o Aber- 
ystwyth i'r Bala yn debyg iawn i'r hyn a alwai 
Mynyddog unwaith yn " ddyrchafiad ar i waered," 
sef "promotion downward" y Gwyddel gynt. Bu 
Uawer o ddadleu ar y pwnc hwn ym mysg y Meth- 



odistiaid eu hunain, ac ofhai amryw o honynt eu 
bod yn Uádrata " dyn cenedl at wasanaeth enwad." 
Ni wiw i neb feio y cyfundeb am hyn. Y mae gan 
bob person a phlaid hawl i fyned allan a chwilio a 
chyflogi y dynion goreu a allant gael i'w gwasan- 
aethu, ac nid oes Ue i ddadl na chafodd PwyUgor 
Coleg Duwinyddol y Bala y dyn goreu a chymhwysaf 
a eUid gael i'w gwasanaethu fel prif-athraw. Saif 
Dr. Oharles Edwards ar ben ei hun fel ysgolhaig 
gwych a meddyliwr grymus ym mhlith goreuon y 
blaid, ac y mae o aUuoedd digon eang i fod yn 
amlwg ym mysg ysgolheigion Uuosog y deyrnas, a 
bydd yn sicr o roddi argraff ddaionus ar weinidog- 
aeth ei gyfundeb. Gwnaeth aberth yn ddìau wrth 
ymgymmeryd â'r swydd gyfyngach o athraw duwin- 
yddol yn y Bala. Ond efe ei hun sydd i farnu i ba 
gyfeiriad yr arweinia Uwybr ei ddyledswydd. Oawn 
yma un enghraifft yn ychwaneg o ddoethineb trefn. 
iadol y corff Methodistaidd yn gaUu cael eu dynion 
mawr i'r safleoedd mwyaf p wysig a mwyaf amlwg . 
Ond ymddengys fod dirgel obaith y bydd i benodiad 
y Dr. 0. Edwards 

EANGU OYLOH DEFNYDDIOLDEB COLEG Y BALA. 

Dywedir mewn erthygl arweiniol yn y Goleuad 
am Mai Hydd, " Yn yr atebiad ffaíriol hwn i gais 
y gymdeithasfa, yr ydym yn cael sicrwydd fod Dr. 
Charles Edwards yn bwriadu troi ei hoU nerth i 
wasanaeth crefyddol y genedl. Dywedwn y genedl 
o blegid, er mai coleg enwadol ydy w coleg y Bala, 
gobeithiwn na bydd yn hir cyn cael ei osod ar dir a 
fydd yn gwneyd yn berffaith rydd i bregethwyr o 
bob enwad gael perffaith ryddid, ar ammodau priod- 
ol, i fanteisio ar yr addysg a gyfrenir ynddo. Buom 
yn dadleu yn y colofnau hyn nad oedd yr alwad hon 
yn un ar Dr. Oharles Edwards i adael y genedl er 
mwyn enwad, ond yn hytrach adael addysg fydol er 
mwyn addysg grefyddol, ac yr ydym yn sicr na 
bydd y genedl yn ei choUed o herwydd y cyfnewid- 
iad. Dylai trefniadau yr athrofa yn y Bala fod yn 
gyfryw ag a'i gwnànt yn hoUol rydd i bawb o bob 
enwad fyddai yn dymuno hyny, i fwynhau yr addysg 
a gyfrenid yno. Drwy hyn, a thrwy hyn yn unig, y 
gellir cyfiawnhau gwaith y cyfundeb yn rhoddi yr 
alwad, a gwaith Dr. Charles Edwards yn ei der. 
byn." Nyni sydd wedi Italeiddio rhan gyntaf y 
frawddeg olaf i bwysleisio y ffaith fod y Cyfundeb 
Methodistaidd yn bwriadu ymdrechu eangu cylch eu 
coleg i wasanaethu enwadau ereiU, os geUir eu 
perswadio i dderbyn dysg yno. Dyma brawf ych- 
wanegol o'r awydd cyfanu sydd yn ysbryd y genedl, 
ac y mae y Oyfundeb Methodistaidd yn ddigon doeth 



Digitized by 



— 



218 



YR HAUL. 



i ymdrechu goaod ei hun yn ganotinoynt yr undeb 
pan y dêl. Y mae ein darllenwyr yn cofio am undeb 
y pedwar enwad mewn materion gwleidyddol, a 
gellir gweled yn y newyddiaduron ohebiaethau 
meithion rhwng cantorion a cherddorion am gael un 
llyfr hymnau a thonau cyffredinol at wasanaeth yr 
holl enwadau. Mae y rhan fwyaf meddylgar o'r 
genedl yn gweled yr anghyfleusdra, gwastraff, a 
oholledion dirfawr sydd yng nglŷn â mân sectau, yn 
enwedig ym mhlith poblogaeth deneu plwyfydd 
gwledig a mân bentrefydd Cymru, ac ymdrechant 
gael cymmaint o gydweithrediad ag a oddefa yr 
amgylchiadau. Hiraethus ddyhead am undeb sydd 
wrth wraidd yr oll ; a'r corff trymaf, puraf, a Uawnaf 
o fy wyd attyniadol a fydd canolbwynt yr undeb hwn 
fel y gweithir ef aUan. 

Ŷn y Goleuad am Mai 28 cawn resymau ereül 
tra gwahanol dros symmudîad y Dr. Charles Ed- 
wards i'r Bala. Dywed gohebydd yn dwyn yr enw 
W. 0. Jones, mewn Uythyr a osodir mewn Uythyren 
firas, " Yr ydym wedi ein dysgu drwy y Goleuad ac 
amrywiol ffyrdd ereiU fod bywyd (Coleg) y Bala yn 
dibynu ar ei ddyfodiad ef (Dr. C. Bdwards) yno, ond 
gellir oynnal Coleg Aberystwyth ym mlaen er iddo 
ef ymadael. Os feUy, bydd ei symmudiad yn fodd- 
ion i gadw y ddau goleg yn fyw, tra y buasai ei 
arosiad yn Aberystwyth yn farwolaeth i Goleg y 
Bala." 

Tmddengys oddi wrth y dyfyniad uchod fod bywyd 
Coleg y Bala mewn perygl, pan y taer wasgai y 
gymdeithasfa ar y Dr. Charles Edwards ei amgel- 
eddu; a dirgel ddysgwyUd y byddai i ddylanwad 
personol y proffeswr poblogaidd ddwyn ychydig o 
waed newydd o wytheni yr enwadau ereül i gryf hau 
cyfansoddiad nychlyd y coleg. Arddengys hyn naiU 
ai cariad brawdol cymmwynasgar at enwadau ereül, 
neu awydd ymgyfherthn ar eu traul. 

T DR. OHARLES EDWABD8 A*E T7NDEB CYN- 
NTJIiLETDFAOL. 

Ofhwn fod y Proffeswr Oharles Edwards wedi 
myned i awyrgylch sectol Ued heintus pan yn gwran- 
daw darlith. wrth-esgobyddol Dr. Brown yng nghyf- 
arfod diweddar yr Undeb CynnuUeidfaol, o herwydd 
yn sicr y mae arwyddion poenus o ymgrebychiad o 
fod " yn ddyn cenedl i fod yn ddyn enwad " ar y 
dyfyniad canlynol o'i araeth ef yno. PriodoUr iddo 
y geiriau hyn : — " Pwnc y dydd yn Nhywysogaeth 
Cymru ydyw addysg ail-raddol a rhyddid crefyddol. 
Brwydr ydy w hon ag y mae Uawer o nerth o'r naiU 
ochr a'r UaU iddi. Nerth y blaid Bglwysig yw eu 
harian ; genym ninnau y mae yr ymenydd, ac mewn 



mater o addysg fe ddygwydd yn fynych fod arian yn 
fwy pwysig nag ymenydd. Byddys weithiau yn 
dueddol i feddwl ein bod yn gweled arwydd neülduol 
o ffafr Ehagluniaeth Ddwyfol yn y ffaith fod Anghyd- 
ffurfwyr tlodion yn medru cynnyrchu dynion o aUu- 
oedd pan roddir iddynt faes agored, ohwareu teg, a 
dim ffafriaeth yn y colegau a'r prif-athrofau. . . . 
Aethym i ac ereiU i'r brif-athrofa, a daliaaom ein 
tir ; ac nid yn unig gorchfygasom hoU demtasiynau 
elw a dyrchafiad, ond derbyniasom y caredigrwydd 
mwyaf oedd yn ddichonadwy oddi wrth wŷr blaenaf 
yr Bglwys. Er esampl, ar adeg pan oeddwn yn 
ddigon gwan i feddwl nad oedd yr Bglwys wedi'r 
cwbl ddim mor ddrwg, ac fod Uawer o bethau da 
ynddi heb law bwrdd danteithus, dywedodd prif- 
athraw Coleg BaUol mewn geiriau eglur wrthyf, 
'Daliwch eich tir fel Anghydffurfiwr ; byddwch 
ffyddlawn i'ch egwyddorion.' Ac yr wyf yn diolch 
i'r Nefoedd fy mod wedi dilyn ei gynghor. O'r pryd 
hwnw hyd yn awr yr wyf wedi gweled o leiaf yng- 
Nghymru, fod yn rhaid i ni ymdrechu cael i oreuon 
ein gwýr ieuainc gyfleusderau gyrfa fanteisiol a 
gwir lwyddiannus, nid yn y weinidogaeth yn unig 
ond fel proffeswyr a phrif-athrawon hefyd." 

Nid ydym mewn un modd yn beio y Dr. Charlea 
Edwards am gymhwyso ei hun yn ddyn plaid o'r 
fath fwyaf cymmwynasgar i'w enwad. Nid yw yn 
gwneuthur dim ond a briodolir i'r esgobion yng 
Nghymru. Pa fodd bynag, gwna y Cyfundeb Meth- 
odistaidd y gwaith yn Uawer mwy trwyadl na'r 
Eglwyswyr. T maent yn gaUu gwneuthur ar- 
ddangosiad mawr a defnydd helaeth o'r hoU dal- 
entau a dysg o fewn i'r Corff . Synem wrth ddarUen 
Uythyr dyddorol, "A Wehh Parson" yn y Lŵerpool 
Oourier am Mai 29fed, fod mor ychydig o raddedig- 
ion o G-aergrawnt a Ehydychain ym mysg pregeth- 
wyr y Methodistaidd yn chwe sir Gk>gledd Cymru, a 
chynnifer o ysgoüieigion uchel 1 yn yr Eglwys yn 

1 " Ganddynt hwy (yr Eglwyswyr) y mae yr arian ; genym 
ninnau y mae yr ymenydd." 

Ymdrecha "A WeUh Panon" (offeiriad Cymreig), yn y 
Lirerpool Mercwry, wrthbrofi yr haeriad uchod o eiddo y 
Proffeswr Charles Bdwards drwy ddangos cyíartaledd eafon 
meturol dysgeidiaeth yng ngweinidogaeth yr Eglwys yn esgob. 
aeth Llanelwy a'r un safon yng ngweinidogaeth y Cyfundeb 
Methodistaidd dros Gymru oll. Dyfynwn ffugyrau yr offeir- 
iad Cymreig: "Y mae gweinidogion Eglwysig esgobaeth 
Llanelwy yn rhifo 315. O'r rhai hyn y mae 251 yn raddedig- 
ion o ryw brif-athrofa, neu 80 y cant ar gyfartaledd. O'r 
rhai hyn y mae 88 wedi graddio yn Rhydychain, 38 yng 
Nghaergrawnt, 13 yn Dublin, 4 yn Durham, a 56 yng 
Ngholeg Dewi Sant. Allan o'r 126 graddedigion Rhydychain 
a Chaergrawnt, y mae y mwyafrif naill ai wedi graddio mewn 
honours ai yn ysgolheigion o'u colegau, neu yn bob un o'r 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



219 



esgobaeth Llanelwy yn unig ; ond y mae ysgolheig- 
ion yr Eglwys yn guddiedig, a graddedigion yr 
enwadau yn amlwg. Gosodir pob un ar ganwyll- 
bren digon uchel i daflu goleuni dros hanner sir, tra 
y gwthir yr ysgolhaig a'r dyn o dalent yn yr Bglwys 
i gonglau dinod. 

T mae yn wir y cwynir yn fynych ym mysg y 
Methodistiaid fod eu dynion goreu hwy yn tyru i'r 
trefydd poblog, ac yn cyfyngu eu gwasanaeth i'r 
cynnulleidfaoedd Uuosog, gan adael yr ardaloedd 
gwledig bron yn anialwch moesol, mor bell ag y 
mae a wnelont hwy a'u diwyllio. Canlyniad union- 
gyrchol masnach rydd mewn "ymenydd" ydyw. 
Mae y cyflog uchaf yn sicrhau gwasanaeth yr ymen- 
ydd galluocaf. Fe wel y craff fod y cwrs yma yn 
tlodi y lleoedd gwledig ; ond y mae y cwrs arall o 
gornelu gormod ar ddysgeidiaeth a thalent Eglwysig 
yng nghonglau unigol yr ardaloedd gwledig, tra yr 
ymddiriedir safleoedd o gyfrifoldeb a dylanwad cy- 
hoeddus i ddynion llai eu cymhwysderau, yn sicr yn 
niweidiol i'r Eglwys. T mae pob gwir dalent yn 
ddiymhongar. T mae fel yr aur : ni fyn ynrwthio 
i'r wyneb, rhaid ei chwilio allan ; ond y mae anwy- 
bodaeth ac amddifadrwydd profiad yn hyf a beidd- 
gar, a Ue nad oes doethineb llednais y mae çyfrwys- 
dra. 

Cawsom enghraifft ofidus o'r dalent lednais encil- 
iedig yn marw mewn cyflwr o esgeulusdod yn y 
diweddar Glanmor. Pe rhoddasai efe hanner y 
llafur a'r dalent a gyssegrodd mor ddyfalbarhäus i 
wasanaethu yr Eglwys a'i genedl i'r amcan o lesäu 
ei amgylchiadau tymmorol, buasai yn well ei sefyllfa 
yn y byd. T mae ei hanes yn cyfieithu yr esboniad 
ar Actau yr Apostolion mewn gwendid iechyd a 
llesgedd corfforol mor fawr, pan yn amddifad o 
gysuron bywyd, yn ddigon i leitho llygaid y mwyaf 
difater. 

Am dano ei hun fe ddywed y Proffeswr Charles 
Edwards yn groew iddo ef, er pan ymadawodd o'r 
coleg, ymdrechu cael i'r gwŷr ieuainc Anghydffurfiol 
dan ei ofal gyfieusderau a manteision gyrfa wir 
lwyddiannus ; ac y mae y safleoedd anrhydeddus a 



ddan, txa y graddiodd 13 mewn double honours, 8 mewn first 
class honours, 18 mewn second class honours, 4 yn wrançlers, a 
2 yn fellom" &c. 

" O'r ochr arall, yn chwe sir Deheudir Cymru ceir ar restr 
gweinidogion a phregethwyr y Methodistiaid Calfinaidd 461 o 
enwan. O'r rhai hyn y mae 27 neu 6 y cant o raddedigion. 
Rhif y gweinidogion a phregethwyr yn chwe sir Gogledd 
Cymru ydyw 461, o ba rai y mae 45 yn raddedigion o ryw 
fath. Ychydig iawn o*r rhai hyn sydd wedi graddio yn un- 
rhyw rai o'r athiofau Seisonig, tra y mae nifer helaeth yn 
gwisgo graddau ffugiedig o'r ochr draw i Fôr y Werydd ." 



leinw lluaws mawr o honynt yn yr ysgolion a'r 
colegau cyhoeddus, ac ym mhwlpudau ein dinasoedd 
pohlog, yn hrawf diymwad o'i lwyddiant. Bydded i 
Eglwyswyr wneuthur yr un peth â'u gwŷr o ddysg 
a thalent. 

Y DE. 0HARLES EDWABDS a'b " WBL8H PABSON " YN 
Y "OOTJBIEB" AM MAI 29. 

Geilw yr offeiriad Oymreig hwn y Proffeswr 0. 
Edwards i gyfrif am ddefhyddio yr ymadrodd can- 
lynol: — "Nerth y hlaid Eglwysig yw eu harian. 
Oanddynt hwy y mae yr arian; genym ninnau y 
mae yr ymenydd." Brawddeg anffodus yw, ac y 
mae yn sawru yn gryf o lwydni Tichbornaidd. Oni 
ddefnyddiodd yr hawlydd twyllodrus Orton yr un 
geiriau fel esgusawd dros ymdrechu trawsfeddiannu 
ystâd Tichborne ? Ai tybied mai fel esgusawd dros 
feddiannu hen dreftadaeth yr Eglwys yng Nghymru 
y gwneir yr haeriad yn bresennol ? Neu a ofhir i 
foddion arianol yr Eglwys ennill "ymenydd" Oymru 
i'w gwasanaeth. Fe ŵyr y Dr. Oharles Edwards 
fod pob drws addysgol mor agored yn awr i Tm- 
neillduwyr ag ydynt i Eglwyswyr, ac nad yw yr 
Eglwys yn rhoddi hanner y cynnorthwyon arianol a^ 
" godi gweinidogion " ag a roddir gan ei enwad ef. 
Nid ydym yn beio dim ar yr enwad am fyned i 
gostau mawrion i gyfodi y dynion goreu a allant 
gael i'w wasanaeth. Yr unig beth a hawliwn i'n 
cydgenedl yw perffaith chwareu teg. Pa le bynag 
y dichon fod yr ymenydd (pwnc o ddamcaniaeth 
ydyw hyn), yn yr Eglwys hyd eto y mae cyfanswm 
mawr y dysg. Duwinyddiaeth yr Eglwys ydyw 
ffynnonell fawr ddifesur gwybodaeth greryddol, a 
thua'r Eglwys y mae dysgeidiaeth yn tueddu cyfeir- 
iad ei feddiannwyr. T mae gwybodaeth yn goleuo 
y conglau tywyll ac yn Uadd rhagfarn, ac y mae 
caredigrwydd Cristionogol Eglwyswyr yn ennül cyd- 
ymdeimlad a pharch. T mae genym yr awdurdod 
uchaf dros ddywedyd hyn, o herwydd cawn dystiol- 
aeth eglur i brif-athraw Ooleg Baliol alw ar un a 
ymddangosai yn dueddol i eistedd ar garfan y Uid- 
iart mewn petrusder pa ochr i ddisgyn — "Daliwch 
eich tir fel Anghydffurfiwr ; byddwch ffyddlawn i'ch 
egwyddorion." Dyma y Uais a fendithiwyd i ddwyn 
yr eisteddwr pryderus i lawr yr ochr TmneiUduol i*r 
Uidiart ; ac nid oes ynom y petrusder Ueiaf i ddweyd, 
pe disgynasai yr ochr Eglwysig i*r Uidiart, y buasai 
yn Uawn mor aUuog i fendithio Duw am dueddu ei 
feddwl i'r ochr hòno ; o herwydd y mae gwr o aUu- 
oedd, egni, gweithgarwch, a bywyd dUychwin y 
Proffeswr Edwards yn sicr o feddiannu cydwybod 
ddirwystr, boed ef Eglwyswr neu boed TmneiUdüwr. 



Digitized by 



— 



220 



TR HATJL. 



T mae egwyddorion dyn yn dilyn ei farn a'i 
ewyUys, ac y mae y dyn a " egwyddorir " yn ffurf- 
wasanaeth yr Eglwys mor gydwybodol a'r dyn a 
" egwyddorir" yn yr Hyfforddwr a'r Gyffes Ffydd, 
ac y mae yn gystal dinesydd, cystal gwladwr, a chys- 
tal Cristion hefyd. Trwy ' ' gyfarfodydd egwyddori ' ' 
y niabwysiadodd mwyafrif y genedl syniadau Tm- 
neülduol, ac nid yw "ymenydd" wedi ei drwytho 
ag Anghydfrurfìaeth yn ddim gwell na'r ymenydd 
Eglwysyddol. T mae ein cenedl yn dyhëu am undeb 
a chydweithrediad i gymmeryd safle anrhydeddus 
ym mys* cenedloedd y ddaiar, ac i agor drysau gyrfa- 
oedd llwyddiannus o flaen ei meibion a'i merched, 
a'i doethineb hi ydyw rhoddi gwasanaeth ei " hy- 
menydd " yn y farchnad oreu. T mae y genedl yn 
ftoy na'r pedwar enwad ; ac y mae pob rhinwedd, a 
gwirionedd, ac egwyddor a fedd y pedwar enwad yn 
yr un Eglwys, a'r Eglwys hòno yng Nghymru yn 
agored i bawb, ac y mae iddi yn ychwanegol 
gangenau ym mhob gwlad ar wyneb daiar. 



T WÀSG. 



"Oriau yng Ngwlad Eud a Lleàrüh" 1 gan y Parch. J. 
J. RoberU (Ioh Caernarfon), Porthmadog. 

Te ydym erys Uawer blwyddyn yn dra chydnabyddus 
â darnau mydryddol o waith Iolo Oaernarfon, a bob 
amser yn eu darüen gyda mwynhâd ac elw moesol a 
meddyliol. Am y Uyfryn ger ein bron y mae ei deitl 
yn agored i gael ei gamddeaU. Nid oes a wnelo â 
" hud a Uedrith " mewn un modd ond yn hytrach â 
meddyUau athronyddol wedi eu gwisgo mewn iaith 
glws, ffugyrau ymadrodd denol, a chymhariaethau 
addurniadol. Dywed rhai fod gwahaniaeth dirfawr 
rhwng bardd ag athronydd, gan fod y naiU yn ym- 
wneyd â'r ddychymmyg a'r UaU â ffeithiau. Nid oes 
ynom ni gymhwysder i farnu ; ond am weithiau bardd- 
onol Iolo Caernarfon, athronyddol ydynt mor sylw- 
eddol a chreigiau Berwyn, a chan dlysed a gerddi 
blodau. Arddengys ei waith lawer o aUu i grynoi 
Uawer mewn ychydig, ac i ddadansoddi hanesiaeth, a 
thynu casgUadau tlysion a gwirebau moesol oddi 
wrtho. T mae neülduoUon yn nuU yr awdwr o feddwl 
yn rhoddi newydd-deb mewn Uawer hen wirionedd 
ag sydd yn dra boddhaol. T darn mwyaf honiadol 
yn y Uyfryn ydyw arwTgerdd fuddugol eisteddfod 
Birkenhead ar Josua. T mae gan y gerdd hon 
gystal hawl i'r enw anrhydeddus ag unrhyw un yn 

1 Dolgellau: argraffwyd gan B. W. Evans, swyddfa'r Chleuad. 



yr iaith, er nad yw yn faith. Mae y Uyfryn bychan 
hwn yn cynnwys Uawer mwy na gwerth swUt o len- 
yddiaeth chwaethus, flasus, ddyrchafedig, wedi ei 
hargraffu ar bapyr da mewn Uythyren eglur a glân, 
ond amlen bapyr. T mae yn werth gwario chwe- 
cheiniog ar weU amlen iddo. 



NEWTDDION. 



ADGOF TJWCH ANGHOF. 



T mae enw yr Archddiacon HoweU (Llawdden) 
mor adnabyddus, fel y bydd yn ddrwg gan fìloedd 
na welsant erioed wyneb ei briod glywed am ei 
marwolaeth. T mae gwraig y dyn cyhoeddus, 
Uafurus, prysur, ac yn enwedig yr offeiriad poblog- 
aidd, yn Uenwi cylch pwysig dros ben. Triga yn 
ymyl y goleuni, ond yn fynych o'r tu cefn i'r haul- 
wyneb, os priodol yr ymadrodd. Tra y mae ei 
alwedigaeth yn gorfodi yr offeiriad i droi ei gefh ar 
ei aelwyd, gan ymgoUi yn ei lyfrgeU neu ymweled 
â'r cleiflon a myned oddi amgylch i bregethu a 
chynghori, a Uawer Mair yn derbyn boddhâd i'w 
hysbryd a budd i'w henaid wrth ei draed, bydd yn 
rhaid i'r wraig gymmeryd arni ran Martha i ofalu 
am amgylchiadau y teulu. Gwyddom mai dyma a 
fu rhan gwragedd Uuaws o'r pregethwyr a'r offeir- 
iaid goreu a welodd Cymru. Preswyliai eu gwrag- 
edd mewn gwirionedd dan gysgod eu gwýr, ac oni 
aUent sugno eu mwynhâd drwyddynt hwy ac ym- 
goUi mewn cydymdeimlad â'u Uafur, ni aUent fod 
yn gysurus. Bu yr Archddiacon HoweU yn ffodus 
yn ei briod. Cafodd ynddi ymgeledd gymhwys i'w 
alwedigaeth gyssegredig. Ei dystiolaeth ef ei hun 
ydyw ei bod yn " ammhrisiadwy." " Ni fagodd sir 
Forganwg erioed well enghraifft o ferch o aUuoedd 
naturiol uwchraddol a chymmeriad difrycheulyd. , * 
" Tr oedd yn aUu er daioni pa le bynag y dygwyddai 
fod." Bhoddes y wraig hon ei hoU aUuoedd medd- 
yUol ar waith i wasanaethu ei gwr, ac ymgoUodd yn 
Uwyr yn ei oleuni ef. Tr oedd yn feddiannol ar 
weithgarwch diorphwys, a duwioldeb gyda boddlon- 
rwydd. Cerid hi yn fawr yn y cylch yr adwaenid 
hi, a theinüir yno yn chwith ar ei hol; ond i'w 
phriod bydd y goUed yn drom, yn gystal a dattodiad 
cwlwm undeb mor anwyl a maith yn chwerw. Bu 
Mrs. HoweU yn dyoddef dros amser maith oddi wrth 
anhwyldeb y galon, a dyna a derfynodd yn angeuol 
iddi. Arddangosir cydymdeimlad cyffredinol â'r 
archddiacon yn ei brofedigaeth. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



221 



MÀBWOLAETH MB8. TTJDN0 JONS8. 

Tr oedd Mrs. Tudno Jones yn farddones yn gystal 
a gwraig prif-fardd. Un o wragedd llednais taw- 
edog, ond meddylgar y ddaiar oedd. Adwaenem hi 
ya wraig ieuanc obeithiol, siriol, ymddiriedol, deg 
ei golwg, ond fel y blodeuyn gwyn yn frau. Ni 
cheid arni arwyddion hirhoedledd. Daeth y clefyd 
parod i'w hamgylchu ar eî gwarthaf yn gynt nag y 
tybiem. Gwelsom hi ar ol ychydig o flynyddoedd, 
fel y lili gwedi nos o farug, yn gwywo ym mreichiau 
y darfodedigaeth. Darfodedigaeth ysol, araf, ond 
gafaelgar ydoedd yn nychu y corff, ac yn analluogi 
y wraig i roddi ei galluoedd Uafurus ar waith, a 
dangos rhinweddau gweithgar. Ond deuai y rhin- 
weddau dyoddefgar, amyneddgar, diolchus yn fwy 
i'r amlwg. Dyma y rhinweddau a fu yn heulo 
ystafell y bardd profedigaethus er ys rhai blyn- 
yddoedd, fel adlewyrchiad haul drwy gloeren. Tr 
oedd gwên ar wyneb gwywder, a gwendid mewn 
gwisg o anhwyldeb, a hiroddef yn ei aros bob 
amser yno. Addfedai yr enaid i dawelwch a phur- 
deb nef. Pan ddiffoddodd fflam wan y bywyd, yr 
oedd y wisg o gnawd yn ymddangos fel wedi treulio 
allan; ond ni bu ei bywyd byr yn ofer. Mae y 
rhinweddau enciliedig dyoddefgar mor werthfawr 
a'r rhinweddau gweithgar. Rhan Mair oedd yr 
eiddo hon yn benaf, ac y mae yn rhan dda. 

DIWEDDAB AÄGHDDIACON MEIBIOWYDD. 

T mae yn ofidus genym feddwl cofnodi marwolaeth 
yr Hybarch Archddiacon John Evans, M.A., rheithor 
oedranus Aber, er ei fod wedi cyrhaedd yr oedran 
cymharol hen o 75 oed. Un oedd yr ymadawedig o 
bobl ddaionus, ddystaw, a dyddan daiar : un a 
graffai ar ragoriaethau ym mhawb a phobpeth ; un 
a feddyliai yn dda, a lefarai yn dda, ac a obeithiai y 
goreu bob amser. Tr oedd felly yn gymmeriad sir- 
iol, syml, a phoblogaidd, ac yn ddyn galluog i 
weithio wrth ei bleser. Brodor ydoedd o Leyn, a 
hanai o deulu hynafol y Broom Hall a'r Werglodd 
Fawr. Derbyniodd ei addysg golegol yn Athrofa y 
Drindod, Dublin, lle y graddiodd yn B.A. yn 1841 
ao yn M.A. yn 1863. Urddwyd ef yn ddiacon yn 
1841 ac yn offeiriad yn 1842, gan yr Esgob Bethel. 
Bu yn gurad Llanbedr y Cenin o'r flwyddyn 1841 i 
1844; yna yn ficer Pentrefoelas o 1844 i 1857; ac 
yn rheithor Machynlleth o 1857 i 1862. Dyrchaf- 
wyd ef yn archddiacon Meirionydd yn 1866 ac yn 
ganon trigiannol yr Eglwys Gadeiriol — dtay swyää 
ac un cyflog. Tn 1862 penodwyd ef i reithoriaeth 



Uanllechid, o'r Ue y symmudodd i Aber yn 1888. 
Bu y diweddar archddiacon yn llafurus ar hyd ei oes, 
gan wneuthur gwaith parhäus, gwastad, a erys ol ei 
lafur a'i ddoethineb hyd eto yn y plwyfydd y bu yn 
gofalu am danynt. Tn ei oriau hamddenol yr oedd 
yn hoff o droi at hynafiaeth ac achyddiaeth, ac yr 
oedd yn ysgrifenwr Cymraeg dyddorol ar y pynciau 
hyn. Nodwedd amlycaf ei gymmeriad oedd di- 
dwylledd, symlder, calon agored, a rhydd oddi wrth 
bob math o rodres. Tr oedd ei dduwioldeb yn rhan 
o hono ef ei hun. Nid gwisg i'w harddu na chân 
cariad i'w mwynhau, ond egwyddor hanfodol ei 
fywyd oedd. Daliodd â'i law megys ar aradr ei 
alwedigaeth hyd wythnos olaf ei fywyd. Pan yng 
nghyflawniad ei ddyledswydd ar ymweliad à Meir- 
ionydd y tarawodd yr annwydwst ef, a bu farw ym 
mhen ychydig ddyddiau. Bydd yn chwith i lawer 
yn esgobaeth Bangor golli eu golwg ar ei wyneb a'i 
wedd adnabyddus, ac er yn addfed i'r ysgubor nefol, 
gofidir ar ei ol gan briod afiach a meibion a merched; 
ond galar ac anwylder â gobaith yn ei lenwi ydyw, 
ac yn tueddu i buro y galon. Aeth i orphwys wedi 
gorphen ei waith yn dda a chyfiawnu ei ddyled- 
swydd. 

ESOOB LLANELWY YN NHY YB ABOLWYDDI. 

T mae esgob Uanelwy yn cymmeryd ei sedd eleni 
yn Nhŷ yr Arglwyddi. Tstyria rhai hyn yn an- 
rhydedd uchel, ereül yn faich, ac ereill yn fraint a 
ychwanega gyfrifoldeb. Myn ereill mai un o ragor- 
freintiau yr "Eglwys wladol" yw, a mynant ddi- 
freinio yr esgobion. Ond "pa ham y rhaid i'r 
esgobion fyned i Dŷ yr Arglwyddi ? " Nid oes un 
rheswm uwch nag arf&riad yn y peth. Hwynt-hwy a 
wnaebhant y senedd gyntaf yn y deyrnas hon. 
synod yr Eglwys y daeth senedd Prydain, ac ar 
gynllun trefniadau Eglwysig y ffurfiwyd Uywodraeth 
wladol. T mae yr Eglwys yn yr ynys hon yn hŷn 
na'r senedd, a'i chynghorau hi a roddasant fod i 
gynghor y senedd. Mewn materion gwladol cym- 
merwyd i mewn i gynghor y ty wysog, a'r pendefig, 
a'r esgob. Dyna pa ham y mae esgobion yr oes hon 
yn cael yr anrhydedd a'r gost o gymmeryd eu heis- 
teddle ym mysg yr arglwyddi. Hwynt-hwy oedd 
ffurfwyr y senedd dros fil o flynyddoedd yn ol, ac 
etifeddant eu sedd yno hyd eto. 

Ond pan alwyd yng nghyd gynnrychiolwyr i Dŷ y 
Cyfíredin yn y drydedd ganrif ar ddeg, ni alwyd i 
mewn yr un offeiriad. Ni all offeiriad gymmeryd 
sedd yno pe yr etholid ef, am na bu yno erioed. 
Ond am weinidogion y gwahanol enwadau, gallant 



Digitized by 



Google 



222 



YB HAUL. 



hwy eistedd yno, a cheir yno amryw. Byddai yn 
rhyfedd genym feddwl gweled oau yr esgobion o'r 
tŷ hwn, fel y Beibl o'r ysgolion elfenol. Tra y 
byddant yno y maent yn cynnrychioli crefydd, ac yn 
lefeinio Uawer ar y tŷ â syniadaeth grefyddol. Á 
gobeithiwn glywed am yr Esgob Ëdwards yn ei dro 
yn amddifryn moes a chrefydd, ac hefyd yn siarad, 
pe deuai achoe, dros Eglwys ei wlad yn y Uys uchel 
hwn. Y mae yn aUuog i wneuthur hyn, ac yn 
ddigon gwrol i gyflawnu pob dyledswydd, bydded 
hawdd neu galed. 

BYDDIN YB EGLWTS. 

Y mae esgob Llanelwy wedi cydsynio â chais 
"Byddin yr Eglwys" i ddyfod yn un o'i Uywyddion. 
Y mae gan Fyddin yr Eglwys lawer i'w wneyd i 
ddwyn y defaid disberod yn ol at Fugail ac Esgob 
eu heneidiau ; i oleuo canwyU yng nghonglau ty wyU 
ein gwlad, a chwüio am y darnau arian o bechadur- 
iaid anystyriol a*u cyfodi o'r Uaid, ac i groesawu 
plant afradlawn adref at eu Tad. 

TJRDDIADÁTJ EGLWY8IG. 

Mewn gwasanaeth arbenig a gynnaliwyd yng 
Nghapel y Palas, Llandaf, prydnawn ddydd Sadwrn 
diweddaf, cafodd y Parch. William Lewis, ficer 
Ystradyfodwg, ei wneyd yn brif-gantor Eglwys 
Gadeiriol Llandaf, yr hon swydd a waghawyd drwy 
farwolaeth y diweddar Barch. 0. F. B. Wood, gan 
Arglwydd Esgob Llandaf. Trwyddedwyd y Parch. 
A. E. Espin, B.A., i guradiaeth St. Woolos, Cas- 
newydd, sir Fynwy, a'r Parch. WiUiams i guradiaeth 
Iianfihangel Torymynydd. Hefyd, rhoddwyd trwy- 
ddedau darUenwyr Ueygol i Mr. John Thomas Dam- 
pur dros blwyf Newcastle, a Mr. John WiUiam 
Plant dros blwyf Mynyddislwyn. 

Llandaf. 

Cynnaliodd Arglwydd Esgob Llandaf ei urddiad 
yn yr Eglwys Gadeiriol ddydd Sul diweddaf, pryd 
yr urddwyd y boneddigion canlynol : — 

Offeiriaid. — Thomas Hamüton, B.A., ColegEieter, 
Bhydychain. Warwick Whiteley, B.A., Coleg Clare, 
Caergrawnt. 

Diaconiaid. — David Frazer AUen, B.A., Coleg Dewi 
Sant, Llanbedr. George Herbert Griffiths, Coleg 
Duwinyddol Gloucester. Harold Barclay HenneU, 
literate. Bichard Jones, Coleg St. Bees, Cumber- 
land. David Edmund Owen, B.A., Coleg Dewi 
Sant, Llanbedr. Thomas Christopher PhiUips, liter- 
ate. Horace Yalentine Titmuss, literate. 



Mr. Griffiths oedd yr efengylwr, a'r pregethwr 
ydoedd yr is-Ganon Downing, M.A. Yna rhoddodd 
yr esgob drwyddedau i guradiaethau fel y canlyn : — 
David Frazer AUen, Undy. George Herbert Grif- 
fiths, Eisca. Harold Barclay HenneU, Canton, Caer- 
dydd. Richard Jones, Nantyglo. David Edmund 
Owen, Ehymni. Thomas Christopher PhiUips, 
HoU Saint, Caerdydd. Horace Valentine Titmuss, 
Maindee. 

Bangor. 

Ddydd Sadwrn diweddaf cynnaliodd esgob Bangor 
(y Dr. Lloyd) ei urddiad y Drindod yn Eglwys 
Gadeiriol yr esgobaeth, pryd yr urddwyd y bonedd- 
igion canlynol : — 

Diaeoniaid. — D. Herbert Lewis, B.A., Coleg Dewi 
Sant, Uanbedr, trwyddedig i guradiaeth Llanfi- 
hangel, sir Gaernarfon. James Evan WiUiams, 
B.A., Coleg Crist, Caergrawnt, trwyddedig i gurad- 
iaeth Caernarfon. C. Eockford WaU, B.A., Ooleg 
Iesu, Caergrawnt. 

Offeẁiaid.—R. S. Edwards, B.A., Coleg Iesu, 
Ehydychain, curad Caernarfon. R. W. Owen, 
L.D., Coleg Dewi Sant, Ldanbedr, curad Abermaw. 
Lewis Jenkins, B.A., Coleg Dewi Sant, Llanbedr, 
curad Dolwyddelen, sir Gaernarfon. J. Lodwicfc 
Davies, B.A., Rhydychain, curad Porthmadog. T. 
E. Davies, B.A., Coleg Dewi Sant, Llanbedr, curad 
Llangefni. Pregethwyd y bregeth urddiadol gan y 
Parch. G. Fairchüd, M.A., prif-athraw Ooleg Hy- 
flfbrddiadol Caernarfon. 

Tŷ Bdewi. 

CynnaHwyd urddiad cyŵedinol gan Arglwydd 
Esgob Tŷ Ddewi, yn Eglwys blwyfol Abergwüi, 
ddydd Sul. Y rhai canlynol a urddwyd : — 

Diacon. — Evan Davies, L.D., Coleg Dewi Sant, 
Llanbedr, trwyddedig i guradiaeth Beguüdy, sir 
Faesyfed. 

Offeiriaid. — Joshua Davies, B.A., Coleg Dewi 
Sant, Llanbedr, curad LlanUwchaiarn, sir Aberteifì. 
David Davie8, B.A., Coleg Dewi Sant, Llanbedr, 
curad St. Dogmael's, &c, sir Benfro. Evan WiUiam 
Evans, B.A., Hatfìeld HaU, prif-ysgol Durham, 
curad St. Ioan, Clydach, sir Forganwg. John 
Thomas Jones, Coleg Wadham, Ehydychain, a B.A. 
o Gt)leg Dewi Sant, Llanbedr, curad Penarth, sir 
Forganwg, ar ddymuniad Arglwydd Esgob Llandaf. 
Mr. Evan Davies oedd yr efengylwr, a thraddodwyd 
y bregeth gan y prif-athraw Edmondes, o Gk>leg 
Dewi Sant, Llanbedr. 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



228 



ADDYSG ELFENOL BAD. 

Y mae y mesur addawedig "i wneuthur darpar- 
iaeth ychwanegol i gynnorthwyo addysg yn ysgolion 
elfenol Uoegr a Chymru " yn awr ger hron y Senedd 
ac o dan sylw a heirniadaeth y wlad. Gan nad beth 
a all fod ei dynged, y mae ei amcan yn dda a'r ddar- 
pariaeth yn syml. GaUwn sylwi — 

1 . Nad ydyw yn gwneyd dim gwahaniaeth rhwng 
ysgolion y byrddau a'r ysgoUon gwirfoddol. 

2. Nid yw yn ymyryd & Uywodraethiad yr ysgol- 
ion. 

3. Çynnygia ddeg swUt y pen ar gyfer poh plentyn 
yn yr ysgol rhwng yr oedran o hump a phedair ar 
ddeg oed. 

4. T mae yr arian hyn i'w talu yn chwarterol. 

5. Lle bynag y mae taliadau y plant heb fod dros 
ddeg swUt yn y flwyddyn, bydd yr ysgolion yn hoUol 
ddi-dâl i'r rhieni ; ao y mae 85 y cant o hoU ysgolion 
Lloegr a Ohymru â'r taUadau yn ddeg swUt ac isod. 
Am ysgoUon Çymru wyth swUt y pen ar gyfartaledd 
ydyw y taUadau, a dysgwyUr y bydd i'r help ych- 
wanegol weUäu yr ysgoUon. Y mae dan addysg 
yng Nghymru 200,000 o blant. Swm eu taUadau 
yn bresennol ydyw 80,000p. ; darpara mesur y Uy- 
wodraeth 100,000p. at ysgolion Oymru. 

Ymddengys yn debygol mai y prif ymgyrch yn 
erbyn y mesur o Gymru fydd ar y ddarpariaeth i 
roddi yr un cynnorthwy i'r ysgoUon gwladwriaethol 
ag i ysgoUon y byrddau. Y mae Oymru wedi ei 
britho ag ysgolion gwladwriaethol. Darparodd yr 
Eglwys y fendith fawr o addysg elfenol i'r genedl 
Oymreig, ond myn yr enwadau, neu o leiaf y sect- 
yddwyr gwladol a chapelaidd, mai trwy Beelzebub, 
penaeth y cythreuUaid, y bu ac y mae yn bwrw aUan 
y cythraul o anwybodaeth; rhaid, gan hyny, ym- 
drechu dadsefydlu yr Eglwys o'r adeiladau costus a 
gyfododd. Ymdrechir gwneuthur hyn o dan yr enw 
o ddwyn yr ysgoUon dan reolaeth gyhoeddus. Bid 
sìwt, y mae pob ysgol gyhoeddus o dan reolaeth ac 
arolygiaeth gyhoeddus, ac nid ydyw pwyUgorau yr 
ysgoUon gwladwriaethol yn arolygu dim ond y tan- 
ysgrifiadau a gasglant. Y mae natur a sylwedd yr 
addysg oU yn cael ei drefnu gan y Uywodraeth. 
Efco, fe dybiwn, fod gryn lawer ormod o ofnau ymyr- 
aeth rhieni a rheolaeth ysgoUon. Ni bu ein profiad 
personol yn eang, ond y mae yn faith. Oyrhaedda 
dros ddeugain mlynedd, ac ychydig iawn a welsom o 
awydd ymyryd. Yn yr enw o gael rhan yn Uywodr- 
aethiad ysgoHon y mae y swyn i'r Uuaws, ac yn eu 
hanwybodaeth y tybia pobl eeetarol fod yr Eglwys yn 
enniU dysgyblion drwy gael y fraint o addysgu y 



genedl ieuanc. Ni welsom enniU plentyn erioed i'r 
Eglwys drwy yr ysgol ddyddiol, oddi eithr pan 
ddeuai rhai yn pupil teaehers ac athrawon yn yr 
ysgoUon Eglwysig. Am yr addysg grefyddol a 
roddir yn yr ysgoUon gwladwriaethol, yn ei grefyäd- 
oldeb y mae ei werth. Nid yw y plant yn addfed i 
ddeaU athrawiaethau dansoddol, ond deaUant hanes 
yr Arglwydd Iesu, cofiant Ef, a deuant yn aUuog i 
ddefhyddio yr Ysgrythyr Lân a phynciau ymarferol 
crefydd. Nid oes modd rhoddi gormod o bwys ar 
addysg grefyddol yn yr ysgolion dyddiol, ond y mae 
yn dra dichonadwy dadleu gormod yng nghylch y 
duU o'i gyfranu. Y mae cynUun y byrddau addysg 
crefyddol yng Nghymru yn rhagorol ac yn ei sylw- 
edd credwn fod y mwyafrif mawr o'r enwadau oref- 
yddol yn hoUol gydolygu ag ef, fel y gwelir yn 
amlwg yn ymddygiad cyffredinol rhieni yn ei dder- 
byn a chymmeradwyo. Ond er fod y naw o bob deg, 
o'r rhieni yn hoffi yr addysg, gaU y bydd naw o bob 
deg o'r gwleidyddwyr yn ei erbyn. 

OAMWEDDAT7 MBWN LLBOBDD T70HBL. 

Y mae Uysoedd y gyfraith yn ddiweddar wedi 
dynoethi Uawer ar gamweddau a Uygredd mewn Ue- 
oedd uchel. Dadguddiadau gwaradwyddus poenus 
ydynt, ac nid Uai poenus a gofidus i bob Oristìon a 
gwladgarwr na'r gwaethaf o'r dynoethiadau di- 
weddar ydoedd yr aohos o dwyUo mewn hapchwareu 
cardiau (baeearat ease) a fu ger bron Uys y gyfraith y 
mis diweddaf, Ue yr ymddangosodd Tywysog Oymru 
yn un o'r tystion. Nis gwyddom ddim am yr hap- 
chẅareu hwn, ond mai hapohwareu (gambling) noeth 
ydyw, croes i ysbryd cyfraith gwlad, diraddiol i 
foesoldeb, niweidiol i'r cymmeriad, a hoUol anghyd- 
weddol ag ysbryd yr Efengyl. Oawn brofion par- 
häus fod hapohwareu (betting and gambling) yn un o 
feUdithion mwyaf cymdeithas, ac yn arwain i dwyU, 
tlodi, a drygau fil, ac y mae yn ofid enaid i bob 
Orietìon weled Tywysog Oymru ac etifedd coron 
Prydain Fawr, ymherawdwr India, yn ymostwng a 
Uychwino dysgleirdeb y goron hon wrth fwrdd hap- 
ohwareuaeth. Dysgir ni gan Air Duw i edrych ar 
y penooronog fel gweinidog Duw (Rhuf. xiii. 4). 
Pa fodd y mae yn weinidog Duw, onid am ei fod yn 
gynnrychiolydd cyfraith gwlad, i'w rhoddi mewn 
grym a'i hanrhydeddu? (Bhuf. xiü. 1). Y mae 
cyfraith gwlad fel ammodau heddwch â tharian 
nodded a diogelwch personau a meddiannau yn gys- 
segredig yng nghydwybod pob gwir wladgarwr, ac 
y mae y pencoronog yn corffori urddas, mawredd, a 
chyssegredigrwydd hoU ddeüiaid ei deyrnas fel 



Digitized by 



Google 



224 



TE HAUL. 



cyfangorff ; ac y mae yn nod amlwg i lygaid yr oll 
edrych i fyny ato a'i fawrygu, a dysgwylir ei weled 
yn deg, yn ddystain, yn ddysglaer, a ehyssegredig. 
Ni fyn y wlad— corff y genedl — ddim ysgaru rhwng 
moesoldeb ac urddas personol a swydd foesol ac 
urddasol, ac ni wiw i dywysog feddwl dianc barn gon- 
demniol os rhodia yn rhy agos i derfynau camwedd. 
Mawr obeithiwn i'r condemniad llym a roddwyd 
mor gyffiredinol i'r camwedd dan ein sylw fod yn 
attalfa ar wallgofrwydd yr hapchwareu a'r betio 
sydd wedi dyfod yn gymmaint o bla heintus ar y 
wlad, ac y trydd y rhai agos i'r orsedd ac uchel eu 
hurddas eu cefnau ar y bryntwaith cyfareddol. 
Pan agorir cwterydd Uygredd mewn safleoedd uchel, 
fe Ufa yr aflendid o honynt i waered nes cyrhaedd y 
gwaelodion. Tr un modd y mae arferion drwg a 
Uygredig yr uwchradd yn sicr o dynu Uawer o efel- 
ychwyr o'r gymdeithas oddi tanodd a'i Uygru. 



MANION. 



Uawer o gynnüdeb. Pan edliwiwyd hyny iddo, ebai 
ef, "G-well genyf i'm cyfeiUion chwerthin am ben 
îy nghynnildeb nag i'm pobl wylo o herwydd fy 
afradlonedd. ,, 

"0! fy mab," meddai hen wireb Arabaidd, 
" cymmer ofal na fydd i*th eneu dori dy wddf." 

PBNODIAD ME. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Cymdeithas Amddi- 
ffyniad yr Eglwys wedi penodi Mr. W. E. Helm fel 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. Gellir ysgrifenu 
ato yn GranviUe Street, Shrewsbury. 

Bydd yn dda ganddo dderbyn oddi wrth unrhy w 
un a fyddo cystal a'u hanfon iddo : — 

1 . Grwybodaeth am waith a chynnydd yr Eglwys. 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr Eglwys. 

3. Pigion aUan o newyddiaduron. 

4. Ceisiadau am ddarüthiau, cyhoeddiadau, &c. 

5. Tanysgrifladau a chyfraniadau tuag at y Oronfa 
Gymreig. 



Iie y gwelir mwyaf o gariad at Dduw, yno hefyd 
y gwelir y dyngarwch uchaf. — Southey. 

Nid yw y gwlaw caletaf ond yn unig yn gwlychu 
y corff, ond mae gair caled yn briwo'r galon. — Lwer. 

Ofergoeledd yw cred heb reswm, anffyddiaeth yw 
rheswm heb gred. 

Dyn, er mwyn yr hwn y gwnaethpwyd pob peth, 
a wnaethpwyd ei hun yn olaf o bob peth. — Eegób 
Horne. 

Rhyw Roegwr a edliwiai i Anacharsis mai Scyth- 
iad ydoedd. "Gwir," ebai yntau, " mae fy ngwlad 
yn fy nianrhydeddu i, ond yr wyt ti yn dianrhydeddu 
dy wlad." 

T wers fawr a dỳn Müton drwy yr oll o'i Ooll 
Owynfa y w, mai canlyniad anoch eladwy pechod ydy w 
hoU drueni, a gwendid, a phoen yr angyUon coUedig. 
—Thger. 

Anaml, os byth, y mae dyn yn annedwydd am nad 
yw yn gwybod meddyUau dynion ereül ; ond truenus 
yw yr hwn na ŵyr ei feddyliau ei hun. — Marcus 
Antoninus. 

Ni fu tywysog erioed yn caru heddwch yn fwy na 
Harri Vll. o Loegr. Ei hoff air ydoedd hwn : Pan 
ddaeth Crist i'r byd, canwyd tangnefedd ; pan aeth 
Crist o'r byd, gadawyd tangnefedd. 

Llyfrau yw y cymmyn-roddion a edy athrylith i 
ddynoliaeth i'w trosgiwyddo i lawr o genedlaeth i 
genedlaeth. — Addison. 

Tr oedd y Brenin Louis XII. o Ffrainc yn arfer 



oo 



% 

&q 
W 

« 
O 
O 

hÍ 
O 

o- 

i—i 
« 

3 

l-H 

W 
H 

h- 1 






i-s^ a Cl g i-a ZB ^ 



3.J.-4 

a>:2:3 

fl ► > 



=■1 



,oo 



p 






g -ö a m g « 






^2 



. K:S 

gsis 

a<~< 



~ ~ <N 



2 5 



. . . w 

2.2 g ö 



~* *tj <M u3 — i < 



a a 

c *n 



1 t 



Q 

u 



» C 

< -t 



'î 

s 

M 



O 

1 
o 



â 



13 1? 73 

«2 0Q CQ 



CARMARTHEN: 

Prínted and pnblished by W. Spübbell & Son, at their Printing 
Office. sitnate and being at No. 37, King-street, in the Parísh ót 
Saint Peter, in the Connty of the Borongh of Carmarthen, on 
Tuesday, the dOth of Jnne, 1891. 



Digitized by 



Google 



YR H A UL. 

üil ŵjfoi CotrftíTÌtìrin. 

WYNEB HAT7L A LLYGAD < 

'A oaib duw y» UCHAF. 1 



IwHIFYN 80. 



AWST, 1891. 



Otp. vn. 



8T. GREGORY A'R CAETHION SEISONIG. 

Yb oedd Gregory Fawr yn un o'r esgobion mwyaf a 
fu yn Uywodraethu yr Eglwys Orllewinol (sef yr 
Eglwys yng Ngogledd Anrica, a Deheudir a Gor- 
Uewin Ewrop), ae yn eistedd yng nghadair Rhufain 
15 — vii. 



erioed. Ganwyd ef o deulu urddasol a phendefíg- 
aidd yn yr Eidal, ac yr oedd iddo gyfoeth helaeth, a 
dygwyd ef i fyny yn nysgeidiaeth oreu yr oes ac ar 
gyfer gwasanaeth a bywyd gwleidyddol. Ond yr 
oedd ei berthynasau agosaf yn dra chrefyddol ; ae 
er iddo ef ddringo i safle wleidyddol a swydd uchel 



Digitized by 



Google 



226 



TE HATJL. 



yn ieuanc bu ei argyhoeddiadau crefyddol mor gryf- 
iou fel yr ymadawodd â'r oll ac yr ymwadodd â'r 
byd, yn fuan gwedi cyrbaedd llawn oedran, gan 
fabwysiadu bywyd meudwyaidd, a chyssegru ei holl 
eiddo i adeiladu mynaohlogydd ac at gynnal y 
tlodion. 

Fel meudwy treuliodd rai blynyddoedd o ddyddiau 
goreu ei ieuenctyd o dan y ddysgyblaeth lymaf, 
niewn ymprydiau a gweddiau parhäus; ond eto 
teimlai nad oedd bywyd enciliedig a neillduedig y 
meudwy ddim yn cydweddu â'i syniad o ddefnydd- 
ioldeb ymarferol a duwioldeb o'r fath uchaf. Nid 
oedd y fath fywyd yn gorchfygu y byd. Pan yn y 
cyflwr meddwl anesmwyth hwn aeth o'i fynachdy ar 
neges neillduol drwy farchnadfa Rhufain, a thyn- 
wyd ei sylw gan dẁr o blant, genethod a bechgyn, 
yn cael eu gwerthu yn gaethion dan forthwyl yr 
arwerthwr. Dynesodd 8t. Gregory at y twr (gwel y 
darlun), a gofynodd i'r meddiannwr o honynt o ba 
le y daethai y plant prydferth, gwyn eu crwyn, glas 
eu llygaid, a goleu eu Uaeswallt cudynog. Atebwyd 
ef mai o Brydain eu dygwyd. Gofynodd drachefn 
ai Cristionogion oeddynt. Atebwyd ef mai pagan- 
iaid. "Och," ebai yntau, " fod gallu y ty wyllwch 
mewn meddiant o bethau mor brydferth." Gofyn- 
odd drachefn, " Pa beth oedd enw eu cenedl?" 
"Angli" atebai y perchenog. " A!" ebai yntau, 
"y maent mewn gwirionedd yn angylion." "Pa 
beth," ebai drachefn, "ydyw enw eu gwlad?" 
"Deira" (Deifyr), atebai eu gwerthwr. "Rhaid 
eu hachub atebai yntau rhag y llid a fydd (de trd)," 
gan chwareu ar y gair Lladin de irâ, rhag llid. O'r 
amser hwnw allan penderfynodd Gregory Fawr ym- 
drechu dychwelyd y Seison paganaidd at Grist. 
Çychwynodd gyda'r amcan o bregethu ei hun ym 
Mhrydain, ond lluddiwyd ef gan alwadau ereill. 
Pa fodd bynag, yn fuan ar ol esgyn i gadair esgobol 
Rhufain, bu yn foddion i anfon Awstin Fynach yn 
genadwr i Loegr yn y flwyddyn 595, ac ystyrir ef 
yn brif genadwr y Seison. 

Nid ein hamcan yw rhoddi hanes Gregory Fawr 
nac Awstin Fynach, eithr galw sylw ystyriol at y 
darlun, a gofyn y cwestiwn pwy oedd y plant a 
werthid fel ŵyn ym marchnad Bhufain ar ddiwedd y 
chweched ganrif. Gwaith araf ydyw Cristioneiddio 
y byd. Rhyfedd fyddai gan blant siroedd Caerefrog 
a Durham feddwl am gael eu gwerthu. Plant o'r 
ardaloedd hyny oedd y rhai y tynir yr amcan-ddar- 
lun o honynt. Pwy oeddynt? Angliaid, meddir. 
Ond tybia rhai mai Brythoniaid oeddynt mewn 
gwirionedd, o fysg y gweddill Brythoniaid a ddar- 
ostyngasid i gaethiwed gan yr Angliaid o dan Flam- 



ddwyn a'i luoedd. Hwyrach nas gellir byth pender- 
fynu hyn. Yr oedd holl genedloedd Ewrop ar y 
pryd mewn cyflwr rhanedig, terfysglyd, darniog, 
digyfraith, a'r barbariaid gogleddol wedi darostwng 
yr hen genedloedd mwy gwareiddiol dan eu traed, 
a'u llethu i'r llawr. Yr Eglwys oedd yr unig allu 
gwareiddiol mewn bod i ail glymu y cenedloedd yng- 
nghyd, a rhwymo eu llwythau ymladdgar a threisiol 
i fyw yng nghyd wrth gyfraith gwlad a defod gwar- 
eiddiad. 

Bendith annhraethol i'r byd yr amser hwnw oedd 
cael dynion o benderfyniad, llwyr-ymroddiad, a 
galluoedd i ddyoddef a threfnu Gregory Fawr i grynoi 
nerth yr Eglwys yng nghyd, a ffrwyno bâr y cenedl- 
oedd anwaraidd. Mae y dynion a siaradant mor 
isel a gwaradwyddus am waith yr hen oesoedd, 
mewn gwirionedd, yn siarad yn isel am ffordd Rhag- 
luniaeth Duw. Yr oedd y Llaw Ragluniaethol a'r 
cariad dwyfol yn gweithio y pryd hwnw, fel yn awr, 
yn arweiniad St. Gregory i sylwi ar y tẁr plant 
anwyl yn cael eu gwerthu, ac yn nhynerwch ei gariad 
yn darparu anfon yr Efengyl i'w gwlad. Yr ydym 
ni wedi cael ein gwlad mewn cymhariaeth wedi ei 
diwyllio fel gardd Eden, a'n dyledswydd yw diolch 
i'r Gbruchaf am ei ddaioni, parchu ein hynafìaid am 
eu gwaith, a phenderfynu ac ymdrechu trosglwyddo 
pob bendith sydd genym i waered i^n plant a'n dis- 
gynyddion. 



Y DIWEDDAR CARDINAL NEWMAN. 

(Parhâd o dudalen 182). 

Efe yn ddiau a roddodd y cyffroad mwyaf i'r 
diwygiad crefyddol hanner can mlynedd yn 6L 
Ymddangosodd fel diwygiwr y Diwygiad, a naturiol 
oedd iddo dderbyn aml i sen a gwg oddi wrth yr 
awdurdodau Eglwysig. Nis gallai yr awdurdodau 
lai na'i gondemnio a pharhau yn ffyddlawn i'w 
haddysg a'u hargyhoeddiadau Eglwysig. Pwy bynag 
a ymeifl mewn gwaith mor bwysig a diwygio corff o 
bobl, doeth yw iddo gyfrif y draul ac ymbarotoi i 
wrthwynebiad hir a phenderfynol. Nid oedd neb 
yn gwybod yn well am frychau Eglwys Rhufain nag 
Erasmus, ond nid oedd ynddo y defnydd hwnw ag 
sydd yn gwneyd diwygiwr. Credai nad oedd Rhag- 
luniaeth gwedi ei alw at waith mor galed, ac yn hyn 
yr oedd yn gywir. Gallai beri i ni chwerthin am 
ben ffolineb dynion, ond nis gallai ein codi at y 
gwaith o ddarostwng cestyll o annuwioldeb i'r llawr. 
Yr oedd yn Newman ddigon o ddewrder moeaol i 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



227 



draethu ei farn yn ddirgel, ond nid oedd ynddo 
ddigon o ras i ddyoddef yn amyneddgar y cawodydd o 
wawd a dirmyg a ddisgynent arno am draethu ei farn 
a llefaru yr hyn a gredai. Rhaid i ddyn o wreidd- 
ioldeb a gallu meddwl fel oedd ganddo ef dalu y 
dreth o ddrwgdybiaeth yng nghylch ei amcanion. 
Oollodd ei awdurdod ar ei ganlynwyr a'i ddylan- 
wad ar ei gyfeillion o blegid ei olygiadau eithafol, 
neu yn hytrach ei ddull agored o fynegu ei farn. 
Tr oedd ei le fel arweinydd ar ben, ac nid oedd dim 
i'w wneyd ond ceisio lle a gwaith mwy cydnaws â'i 
ysbryd, Ue yn yr hwn yr oedd yr awdurdodau yn 
cyd-ddweyd â'i olygiadau newyddion. GweU ganddo 
awyrgylch digyffro Eglwys Rhufain na brwydro yng 
nghanol ystorm a elfenau gwrthdarawiadol. Efe a 
fethodd ddal yr erlidigaeth, ac a ddiangodd allan o'r 
frwydr, yr hyn sydd yn dangos mai nid canlyniad 
naturiol ei olygiadau yn gymmaint a diffyg gallu i 
ddyoddef gwg a gwawd a barodd iddo fyned allan. 
Tn wir, dywed wrthym yn ei Apologia drosodd a 
throsodd na theimlodd unrhy w gyfnewidiad meddyl- 
iol ac ysbrydol pan aeth trosodd, ond yn unig deimlad 
o dawelwch ar ol ystorm a gorphwysfa ar ol brwydr 
galed, yr hyn sydd yn profi naiU ai ei fod yn Bab- 
ydd o'r dechreuad, neu mai amgylchiadau allanol 
ac nid egwyddorion mewnol a'i cludodd yno. Ond 
tybied a oedd angen iddo gymmeryd y cam hwn er 
mwyn cael tawelwch meddwl? Oni buasai gwedi 
cael yr un orphwysfa pe buasai yn symmud o awyr- 
gylch Rhydychain nid i'r lle dystaw yr aeth, ond i 
Birmingham neu Manchester, a chymmeryd gofal 
plwyf yno i roi Uawn waith iV alluoedd moesol ac 
ysbrydol ? Tma gwelwn gallineb y Babaeth mewn 
gosod dynion yn ei lle priodol. Meddyliodd ei 
gyfeiUion, y rhai a adawodd efe ar ol, mai camsyn- 
iad dybryd oedd danfon Newman i'r oratory yn 
Birmingham. Ond ni feddyliodd ef felly, ac ni 
feddyliodd y Babaeth; ac yn wir, fe brofodd y lle 
yn hynod addas i roi llonyddwch i'w feddwl di- 
orphwys. Ail-adroddiad o hanes Faust ydyw, yr 
hwn gafodd orphwysfa nid mewn ammheuaeth ac 
ymchwiliadau deallol, ond yn y cyflawniad o ddyled- 
swyddau ymarferol er llesâd ei gy d-ddynion. 

Byddai yn ddoeth i ninnau efelychu y Babaeth yn 
hyn, sef i astudio. nid yn unig angenion y werin 
bobl, ond hefyd neillduolion ac angenion yr offeir- 
iaid. Da fuasai anfon G-ore a'i gyfeillion eto i le 
tebyg i gael golwg eang ar angenion y werin, ac i 
gael gorphwysfa mewn gwneyd gwaith ymarferol v 
gyfarfod â'i angenion gwirioneddol ; o blegid nid 
anhawsderau deallol sydd yn cadw dynion oddi wrth 
grefydd, ond anhawsderau moesol ac ysbrydol, ac 



mewn dwyn gwaredigaeth feUy iddynt y mae ein 
gwynfyd a'n Uwyddiant. blegid hyn, Uawen 
ydym wrth weled sefydliadau megys yr Oxford 
Mission to Central Affrica a'r cyffelyb. Da fuasai 
hefyd sefydlu rhagor o genadaethau o'n prif athro- 
f ëydd i'r prif ddinasoedd yn ein gwlad er mwyn 
dwyn yr intellectual lighU yma o dan iau cyfaddas a 
Uesol iddynt. T mae eisieu y bedydd tân o argy- 
hoeddiadau moesol sydd yn tyfu aUan o ymdrechion 
ymarferol dros bechaduriaid ein tir ar y Uanciau 
hyn; ac yna gwelant, fel gwas yr hen brophwyd 
gynt, eu bod yn cael eu hamgylchu gan luoedd yr 
Arglwydd, a bod yr arfau yn loew a Uuosog i ymladd 
brwydrau byddinoedd Israel. Nid eisieu arfau new- 
ydd sydd, ond eisieu grym ffydd i ddefnyddio y rhai 
sydd genym i'r amcan uchaf. Oafodd Newman 
dawelwch meddwl mewn gwaith cenadol a diwyd- 
rwydd dyngarol. Ond nid oedd eisieu iddo fyned 
trosodd i Rufain er mwyn cael hyn yma. A phe 
buasai gwedi ei anfon i le tebyg pan yn aelod o f n 
Heglwys, diflanasai ei ammheuaeth deaUol a/i an- 
hawsderau am yr athrawiaeth. GaUwn feddwl y 
carai pan aeth trosodd i weled Uuaws yn ei ganlyn. 
Ond ym mhen blynyddoedd ar ol hyn, ac gwedi 
gweled nad oedd y gwahaniaeth mor fawr rhwng y 
ddwy Eglwys, dywed ei bod yn ddyledswydd ar y 
Babaeth i adael Uonydd i'n Heglwys, gan ei bod yn 
cyflawnu gwaith mawr dros Grist yn ein gwlad, a'i 
bod yn wrthglawdd yn erbyn cyfeüiornadau mwy 
peryglus a sylfaenol na'r brychau sydd ynddi. 
Mewn geiriau ereiU, dywed mai ein Heglwys ni 
sydd gwedi ei bwriadu gan Ragluniaeth i ddysgu a 
phregethu gwirioneddau crefydd yn y wlad yma, ac 
hyd y bydd iddi newid ei chymmeriad nid oes angen 
öglwys araU yn ein plith i gyflawnu yr un gwaith. 
Ond trueni na buasai gwedi darganfod hyn yn gynt. 
Gresyn na buasai gwedi gweled elfen ddwyfol yn yr 
enw Eglwy8 genedhethol a chyfaddasder neiUduol 
ynddi ar gyfer angenion ein cenedl. Nis geUir dad- 
wneyd gwaith y Diwygiad Protestanaidd yn hyn o 
leiaf. Ehaid cydnabod neillduolion cenedlaethol, ac 
unrhyw eglwys ag sydd am daenu dros wahanol 
wledydd a chenedloedd, rhaid iddi gydnabod amryw- 
iaeth mewn unoliaeth cred. Nid yw yn bosibl i'r 
Babaeth fod yn gathoUg ond mewn enw yn unig, 
gan ei bod yn methu cydnabod deddf amrywiaeth 
ym mywyd cenedloedd. Gelwir ein Heglwys yn un 
genedlaethol am ei bod fel y gwaed yn ein corff yn 
treiddio trwy bob rhan o'n bywyd— cymdeithasol, 
gwladol, a chrefyddol ; ac nid yw hyn yn ei gwneyd 
yn Uai catholig ond yn fwy feUy, gan ei bod yn 
ysbryd by wiol yn Uywodraethu yr hoU gorff. 



Digitized by 



Google 



228 



TB HAUL. 



Y mae gwahaniaeth pwysig rhwng ansawdd | 
meddwl Newman yn ymdrin â'r athrawiaeth fel 
Pabydd a'i ddull pan yn Eglwys Lloegr, er fod yr 
un gallu i ddyfeisio a chyfrwysdra i'w weled yn ei 
holl weithiau. Oyn troi nid yw yn talu yr un gym- 
maint o warogaeth i awdurdod a llais yr Eglwys, 
ond y mae yn gosod ei farn ei hun yn erbyn barn 
yr Eglwys, a cheisia ddarllen i fewn i erthyglau y 
y ffydd y pethau yr oedd am eu credu. T mae am 
ddadblygu athrawiaeth allan o'i feddwl ei hun pan 
yn aelod o honom, ond dysgu a derbyn yr athraw- 
iaeth fel ag y mae y gwna fel Pabydd. Gwelir hyn 
yn amlwg yn ei ymdriniaeth â'r erthyglau. Dywed 
mai amcan yr erthyglau oedd profì unoliaeth y ddwy 
Eglwys ac nid canolfur gwahaniaeth. Yn wir, 
dangosa ddewrder tu hwnt wrth wneyd gosodiad o'r 
fath, ac i brofi y gosodiad y mae ganddo ddyfais 
wrth law. Ond cyn son am y ddyfais, dylaswn 
ddweyd fod ei feddwl dychymmygol yn fwy parod i 
weled tebygolrwydd na gwahaniaeth rhwng gwrth- 
ddrychau. Ni buasai neb arall yn gallu gweled mai 
rhwymyn undeb rhwng y ddwy Eglwys ydyw ein 
herthyglau, ond yn hytrach gwrthglawdd newydd i 
wahanu yn fwy amlwg. Ond i Newman tori i lawr 
y canolfur ydoedd gwaith hyd yn nod yr erthyglau 
hyn. Yn sicr, yr oedd yn syrthio i'r un gwendid a 
llawer o gewri o'i flaen, sef i fod yn hoff o theory 
neu egwyddor ag sydd yn ymgynnyg i'w feddwl, ac 
nid hir y buasai cyn cael pob prawf bosibl i ddal i 
fyny ei theory, gan anghofio y profìon croes ag oedd 
yn amlwg i'w gweled. Diffyg yn codi oddi ar nerth 
ei ddychymmyg ydoedd, yr hon oedd yn fwy chwan- 
nog i weled unoliaeth a thebygrwydd inewn pethau 
hollol groes a gwahanol. Felly yr erthyglau, pa rai 
a ddysgent i ereill fod Eglwys Lloegr yn gwahan- 
iaethu oddi wrth Eglwys Rhufain, a ddysgent iddo 
ef ei bod yn un ac yn gytûn. 

Dyma ei ddull o ddadblygu ei athrawiaeth. Y 
mae ymadrodd yn y 35 Erthygl yn dweyd fod ail 
lyfr yr homiliau yn cynnwys athrawiaeth ddwyfol, 
iachus, ac angenrheidiol i'r amserau. Yna dangosa 
fod yr ail lyfr yma yn dysgu llawer o athrawiaethau 
croes i farn a llais Eglwys Iioegr ar y pryd, ac yn 
unol ag addysg y Babaeth. ganlyniad, ni chyfan- 
soddwyd yr erthyglau i ddiogelu yr athrawiaeth yn 
erbyn cyfeiliornadau yr Eglwys Babaeth, ond yn 
erbyn camarferion a lusgwyd i mewn o dan enw y 
Babaeth. Yn awr, y mae gosod yr homiliau hyn fel 
safon y ffydd yn gamarferiad â'r cyfryw, o blegid 
nid dyna amcan yr homiliau. Mewn gair, pregethau 
ymarferol ar ddyledswyddau Oristionogol ydyw yr 
homiliau hyn, ac nid safon yr athrawiaeth. Neu 



gellir edrych ar yr homiliau fel esboniad anunion- 
gyrchol ar yrerthyglau; ond nis gellir dadblyga 
athrawiaeth ar sail esboniad pa mor dda bynag y 
dichon fod. Nid ydym yn rhwymo ein ffydd wrth 
unrhyw esboniad, hyd yn nod esboniad yr homiliau. 

Er enghraifft, y mae Cardinal Newman gwedi 
ysgrifenu lluaws o weithiau o amrywiol natur. Yn 
eu plith y mae cyfrol o bregethau plwyfol yn ym- 
drin â dyledswyddau ymarferol y Oristion. Creda 
Eglwys Lloegr yn y rhai hyn, ac annoga Uawer o 
offeiriaid ni i'w darllen ac o'n mewn eu mwynhau. 
Ond ysgrifenodd hefyd llawer yng nghylch athraw- 
iaethau amryw a dyeithr, ac nid oes rhaid i ni 
dderbyn ei ddywediadau ar y pynciau hyn, serch 
mwynhau ei bregethau ragorol. Dysgir ni i gyd- 
farnu rhwng pethau ysbrydol. Felly y gwna yr 
Eglwys gyda'r homiliau. Dywed wrthyin am eu 
defnyddio mor belled ag y maent yn unol ag addysg 
bendant yr Ysgrythyr a'r erthyglau; ac os oes 
ynddynt bethau croes i'r safon yma, ein dyledswydd 
yw eu gwrthod. Y mae dadblygu athrawiaeth ar 
sail yr homiliau yn unig yn wendid mawr, o blegid 
nid dysgu athrawiaeth ond pregethu dyledswydd a 
wna y rhai hyn. Nid y w yn iawn chwaith i ddweyd 
fod yr erthyglau yn cadarnhau pob athrawiaeth ag 
y gallai Newman dynu allan o'r homiliau, am eu bod 
yn cadarnhau y cynghorion ymarferol a geir yno. 
Ac yn wir, peth cyfeiliornus ydyw adeiladu athraw- 
iaeth newydd o barthed i amcan yr erthyglau ar un 
frawddeg ammhëus mewn un erthygl o'n cred. Nid 
yn y dull yma y mae dyfod o hyd i eangder addysg 
yr erthyglau. Pe felly, gorphwysai ein cred, ar 
esboniad un (sef Newman), ar yr homiüau, y rhai 
ydynt ond esboniad arall ac henach mewn perthynas i 
ystyr ein herthyglau. 

Os oedd o bwys i wybod beth oedd barn yr awdur- 
dodau Eglwysig yn amser y Diwygiad, yr oedd yr 
un mor bwysig i wybod beth ydoedd barn yr awdur- 
dod Eglwysig yn ei oes ef ; ac efe a ddylasai dder- 
byn llais yr Eglwys oedd yn fy w fel esboniad cywir 
ac awdurdodol o lais Eglwys y Diwygiad. Os oedd 
am fod yn gysson â dadblygu ffydd gatholig, y mae 
dyrchafu awdurdod Eglwysig un oes ar draul daros- 
twng awdurdod Eglwysig oes arall yn dinystrio safon 
barhaol ein ffydd, ac yn gwneyd cred gatholig yn 
ammhosibl. Diammheu fod ei amcan yn glodwiw, 
sef dadblygu cyfundraith gyflawn o dduwinyddiaeth 
a gwneyd yr Eglwys yn gorff byw ac esboniad eglur 
o wirioneddau mawrion y Testament Newydd. Caf- 
odd ei ddenu gan gyfundraith gyflawn o Babaeth, a 
meddyliodd mai mewn ei hefelychu yr oedd yn bosibl 
i ni sylweddoli crefydd y Testament Newydd. Ond 



Digitized by 



Google 



YE HÂÜL. 



229 



undeb dychymmygol ac nid un gwreiddiol a wneir : 
rhwng y ddwy Eglwys cyhyd ag yr erys elfenau 
mor wrthdarawiadol yn y ddwy athrawiaeth. Sylwn 
yn ein nesaf ar ei amddiffyniad o'r Babaeth. 

Cymmer, Llantrisant. Lewis Hughes, M.A. 



GWTR WEOLDEB. 

[Sylwedd Pregeth a draddodwyd oflaen Adran oW Gwir- 
foddohoyr (Srd GUmorgan), yn Egltoye Ooreeinon, 
Mai lOfed, 1891.] 

•' Byddwch wýr, ac ymleddwch."-— 1 Sam. iv. 9. 

Yn y bennod hon cawn hanes am un o'r ysgarmes- 
oedd hyny a gymmerent le yn fynych rhwng yr , 
Hebreaid a'r Phüistiaid yn yr ymdrech am uchaf- 
iaeth wladwriaethol. Tn yr amgylchiad dan sylw, 
gorchfygwyd y blaenaf gyda cholled ddirfawr ym 
mrwydr Ebenezer. Priodolai Israel hyn i absennol- : 
deb arch Duw o'r gwersyU ; ac er mwyn osgoi | 
cyffelyb drychineb mewn ymgyrch ddilynol, pender- j 
fynasant ei dwyn hi gyda hwynt i'r gwersyll, ac i 
felly y bu. Parodd yr olwg ar yr arch gryn bryder i 
i'r Philistiaid, o herwydd, er eu bod yn bobl eilun- 
addolgar, eto credent ei bod yn arwydd allanol a 
gweledig o bresennoldeb y Jehoyah, a'i fod fif yn 
fod i'w ofhi. "Gwae ni," meddent, " pwy a'n 
gwared ni o law y duwiau nerthol hyn ? " Teimlent 
fod eu hiachawdwriaeth yn ymddibynu ar ddewrder 
a ffyddlondeb eu byddin ; felly cyn i'r gad ddyfod 
yng nghyd rhoddwyd y siars yma i'r milwyr — " Ym- 
gryfhëwch, a byddwch wŷr, Philistiaid, rhag i 
chwi wasanaethu yr Hebreaid, fel y gwasanaethasant 
hwy chwi : byddwch wŷr, ac ymleddwch." 

" Byddwch wŷr, ac ymleddwch." Mae y cynghor 
hwn a roddwyd gan y rhyfelwyr paganaidd i'w cyd- 
oeswyr yn y cyfhod pellenig yma wedi cael ei roddi 
mewn sylwedd lawer canwaith wedi hyny yng nghwrs 
yr oesau — gan ddoethion y byd i'w dysgyblion, gan 
rieni ac athrawon i'r ieuainc a'r dibrofiad, gan gad- 
fridogion i'w byddinoedd ar faes y gwaed. Ië, 
rhoddir ef gan ysgrifenydd ysbrydoledig, apostol 
mawr y Cenedloedd, i aelodau Eglwys Oorinth, a 
thrwyddynt i ninnau oll — " Ymwrolwch ac ymgryf- 
hëwch" (1 Cor. xvi. 13) — gyda hyn o wahaniaeth, 
gwahaniaeth pwysig iawn : tra y cyfyngai y Phil- 
istiaid paganaidd, gyda'u ideal isel ac ammherffaith, 
' ystyr a chymhwysiad y cynghor i arddangosiad o 
wrhydri personol a beiddgarwch anianol pan wyneb 
yng ngwyneb â chig a gwaed, helaethai yr apostol yr 
ystyr a'r cymhwysiad, neu, i fod yn fwy cy wir, codai 



hwynt i dir uwch o'r anianol i'r moesol a'r ysbrydol. 
Deuai y geiriau yng ngeneu Paul y Cristion i feddwl 
iawn ymarferiad o'r cynneddfau moesol, â pha rai 
y'n cynnysgaeddwyd gan y Creawdwr, a'r rhai sydd 
yn ein gwahaniaethu ni oddi wrth y greadigaeth is- 
raddol, y rhai hefyd sydd yn gosod y fath urddas ar 
ddyn a'i wneyd yn fod cyfrifol: mae bod yn "ddyn " 
yn yr ystyr G-ristionogol yn meddu ar ddyfnach a 
llawnach meddwl nag oedd yn bresennol ym mynwes 
yr ymladdwyr PhiHstaidd. 

" Byddwch wŷr," ynte, feddylia yn ei ystyr eangaf, 
gwnewch lawn a phriodol ymarferiad o'r galluoedd 
moesol, fel y caffont ymddadblygu i'w Uawn dwf, ac 
fel y byddo urddas gynhenid y natur ddynol yn cael 
ei hardddangos yn ei gogoniant a'i phrydferthwch 
mwyaf. ürddas, meddaf, canys ni ddylem golli 
golwg ar y ffaith bwysig fod urddasolrwydd arbenig 
yn perthyn i ddyn ag sydd yn absennol yn yr anifail 
a ddyfethir, a hyny yn benaf yn rhinwedd ei berth- 
ynas â'r Anfeidrol. Dyn yw yr unig fod ag sydd yn 
dal perthynas ar unwaith â'r tragwyddol a'r amserol, 
â'r ysbrydol a'r materol. Gwir fod yr urddasol- 
rwydd yma yn cael ei anwybyddu, ac hyd yn oed ei 
wadu gan rai ysgrifenwyr. Ni wel y dosbarth hwn 
ddim mewn dyn i'w edmygu a'i fawrhau. Ystyr- 
iant ef yn greadur isel a bawaidd, yn blot ar gread- 
igaeth deg Duw. Er enghraifft, dywedai Voltaire 
mai cymmysgedd yw dyn o eirth ac epaod ; a'r syn- 
iad uchaf a feddai John Huskin unwaith am dano 
oedd, nad yw eto wedi ymryddhau o'r clai o ba un 
y ffurfìwyd ef, a'i fod yn fod gwael a dirmygedig. 
Ond eglur yw fod y syniadau isel ac annheilwng hyn 
o'r natur ddynol yn cyfodi oddi ar adnabyddiaeth 
ranol o honi — adnabyddiaeth o honi yn ei gwedd 
fwyaf isel a darostyngedig, ac ef aUai yn effaith 
hwyl (humour) yr ysgrifenwyr ar y pryd. Mai hyn 
yw'r esboniad mwyaf tebygol sydd amlwg pan 
ystyriwn fod yr un awdurdodau a ddyfynasom, ar 
adegau ereül, pan yn ystyried y natur ddynol yn ei 
sefyUfa mwy dyrchafedig, yn traethu "gogoneddus 
bethau" am dani. Er enghraifffc, dywed Ruskin 
mewn man araU fod ganddo y gred fwyaf yn nohiUty 
y natur ddynol, ac yn mawrfrydigrwydd cynneddfau 
dyn. Ammeuthyn ydyw gwrando beth ddywed 
athronwyr, ag sydd wedi cymmeryd golwg eang 
(comprehen8Ìve) ar y natur ddynol, am dani : " Mae y 
meddwl o fod yn ddyn," sylwai Rothe, yr athronydd 
Germanaidd, "yn annrhaethol ddifrifol, ac yn fodd- 
ion i gynnyrchu teimlad o ofnadwyaeth." Tra y 
barnai Carlyle ein bod " yn cyffwrdd â'r nefoedd pan 
ddodwn ein Uaw ar gorff dynol." 

Ond yng ngoleuni Dadguddiad Dwyfol yn unig y 



Digitized by 



— 



230 



YE HATJL. 



ceir cyflawn olwg ar ddyn; yma y ceir gwir bor- 
treiad o hono. " Pa beth yw dyn ? " gofyna y Salm- 
ydd yn synfyfyrgar, ac etyb y cwestiwn yn y geiriau 
hyny, "Canys gwnaethost ef ychydig yn is na'r angyl- 
ion, ac a'i coronaist â gogoniant ac â harddwch." 
Cafwyd llawn eglurhâd ar yr "harddwch" a'r 
" gogoniant " yma yn ymgnawdoliad Crist. Darfu 
i'r ymgnawdoliad osod urddas arbenig ar ddyn, trwy 
ei ddwyn i berthynas agos â'r tragwyddol Fod- 
Darfu i'r Hwn ac Efe yn ffurf Duw, " ac yn wir 
lun ei Berson Ef," wneyd i'r natur ddynol yr hyn a 
wnaeth i'r gyfraith. " Efe a'i mawrhaodd hi, ac a'i 
gwnaeth yn anrhydeddus." Ystyriaeth o sefyllfa 
uchel dyn trwy uniad ei natur ym Mherson goruchel 
Mab Duw a barodd i'r dysgybl anwyl ddyweyd (1 
Ioan iii. 1), " Gwelwch pa fath gariad a roe6 y Tad 
arnom, fel y'n gelwid yn feibion i fiduw." Mae 
"epaod" ac "eirth" Voltaire yr atheist yn swnio 
yn chwithig yn ymyl " meibion Duw " St. Ioan. 

Gwir y dengys hanes dyn ym mhob oes o'r byd y 
gall syrthio yn ddwfn i bydew diraddiad, a phrofì ei 
hun yn annheilwug o'r berthynas urddasol hon ; ac 
y mae aml i gymmeriad i'w gael am yr hwn, pe 
gofynid yng ngeiriau ein Hiachawdwr, " Eiddo pwy 
yw y ddelw hon a'r argraff?" y byddys yn gorfod 
ateb, " Ar hyn o bryd eiddo'r Diafol." Y mae dyn 
yn greadur cyfansawdd, yn berchen ar ddwy elfen — 
y dda a'r ddrwg, yr elfen ysbrydol a'r anifeilaidd, ac 
y mae ei gymmeriad yn cael ei benderfynu gan 
lywodraethiad y naill ar y Uall. Weithiau Uy wodr- 
aethir ef gan y cynhyrfiadau iselaf, ac wele y can- 
lyniad — disgyn i lawr i iselder yr anifail a ddyfethir; 
bryd araü, symbylir ef gan gynhyrfìadau pur a da, 
ac yna ymddyga fel " gwr " yng ngwir ystyr y gair, 
ac adlewyrcha gymmeriad yr Hwn a'i prynodd. 

Dengys ein profiad a'n sylw ein hunain y gaU dyn 
yng nghynawniad ei ddyledswyddau beunyddiol yn 
y pwU glo, ar fwrdd Uong, neu ar faes y gwaed, 
ddangos y fath wroldeb anianol (physieal courage) fel 
ag i fod yn wrthddrych edmygedd, ac i haeddu can- 
moliaeth ei gydgreaduriaid, ac eto droi yn Uwfrddyn 
hoUol pan yr ymeflir arno gan ei chwantau pechad- 
urus ei hun. Dyna Dafydd ieuanc unwaith yn 
ymwroli i wynebu y cawr Goliath o Gath ar faes y 
frwydr, ac y mae yn ei drechu ef, a dathlwyd yr 
amgylchiad gyda chân a dawns ; a Uefai y gwragedd 
yn Israel y dyddiau hyny, "Saul a laddodd ei fil- 
oedd a Dafydd ei fyrddiwn." Ac eto cawn yr un 
person ar ol hyn, pan y gwynebwyd ef gan gawr 
arall — "y gwr dyeithr" — ei chwantau a'i nwydau 
anifeilaidd, yn troi aUan yn anwrol. Dangosir gwr- 
oldeb yn ei ystyr helaethaf, ynte, pan yr arddangosir 



nid dewrder anianol yn unig ond hefyd y moesol — 
pan y gwrthsafwn bob demtasiwn i ddwyn yr enaid 
yn gaeth i'r un drwg : "0 blegid nid yw ein hym- 
drech ni yn erbyn gwaed a chnawd, ond yn erbyn 
ty wysogaethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn 
bydol-lywiawdwyr tywyUwch y byd hwn, yn erbyn 
drygau ysbrydol yn y nefoUon leoedd," Ephes. vi. 
12. Pa beth yw ein dyledswydd yng ngwyneb 
tueddiadau Uygredig ein natur a'r gelynion a'n 
hamgylchant ? " Byddwch wŷr, ac ymleddwch." 
Ymleddwch â'r pechod sydd barod i'ch amgylchu. 

Fa arferiad bynag o'r eiddom, pa agweddiad 
bynag o eiddo y galon a'r meddwl ag sydd yn 
rhwystr i ni i gynnyddu mewn sancteiddrwydd a 
daioni, ac yn ein gwneyd yn gymmeriadau eiddü- 
aidd ac anaddas i ryfela yn rhyfel y Groes, dylem 
ymladd yn eu herbyn â'n hoU egni a'u gorchfygu. 
"Byddwchwŷr, ac ymleddwch." Amser maith yn 
ol, symbylwyd catrawd o filwyr Ysgotaidd ar fin 
brwydr bwysig i weithrediad gan yr anerchiad hwn 
o eiddo eu cadfridog: "Ha, wỳr, cofiwch Ucheldir- 
wyr y dyddiau gynt ; ymleddwch fel yr ymladdasant 
hwy ; " ac ar y gair rhuthrasant i'r gad, a gorchfyg- 
asant. O'n hamgylch ninnau y mae cwmwl mawr o 
dystion wedi ei osod, seintiau a merthyron, y rhai 
" a wnaethpwyd yn gryfìon mewn rhyfel," " a yras- 
ant fyddinoedd yr estroniaid i güio," " a wnaethant 
gyfiawnder ; " mewn gair, a fuant " wỳr " ac a ym- 
laddasant. "Ffydd y rhai dUynwch" ynte, " gan 
ystyried diwedd eu hymarweddiad hwynt." 

Oorseinon. W. Hbadley. 



GWAITH CENADOL YN EI BERTHYNAS 
A'R EGLWYS. 

(Parhâd o dudalen 21%.) 

3. Eglwys genadol ydoedd y brif Eglwys Foreuol. — 
Yng ngwyneb erlidigaethau ymherawdwyr pagan- 
aidd Ehufain, gelyniaeth ffyrnig yr Iuddewon, yng 
nghyd â gwrthwynebiad penderfynol phUosophydd- 
ion Groeg, Alexandria, a Rhufain, daliodd yr Eglwys 
Foreuol faner y Groes i fyny yn wrol a di-Udio. Bu 
yn ffyddlawn hyd at waed i'w chommissiwn dwyfol 
oddi wrth Grist ei phen trwy ei apostoUon sanet- 
aidd, nes erbyn deehreu y bedwaredd ganrif y gorch- 
fygodd aUuoedd cryfion phüosophyddiaeth, eüun- 
addoliaeth, ac ofergoeledd y byd paganaidd, ac y 
darostyngodd trwy rym ei nerthoedd moesol ac 
ysbrydol ymherodraeth falch, filwrol, ddysgedig, a 
phaganaidd Rhufain, meistres y byd adnabyddus 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



231 



gwareiddiedig unwaith, i dalu gwarogaeth i ac 
yingrymu dan iau lly wodraeth teyrnas yr Emman- 
uel. Gweithiai esgobion a gweinidogion yr Eglwys 
Foreuol eu ffordd i bob cwr o'r ymherodraeth fawr 
Eufeinig ; cymhellid hwy gan gariad Crist i gario y 
" newyddion da o lawenydd mawr " yn hyf a dwfh 
mewn llawn hyder ffydd i balas yr ymherawdwr yn 
ogystal a bwthyn y caethwas. Mor gryf y gweith- 
redai yr ysbryd cenadol ynddynt, nes peri iddynt 
ymawyddu am y fraint a'r anrhydedd o gael marw 
marwolaeth y merthyr wrth ufuddhau y commissiwn 
a phregethu Crist i'r pagan dysgedig ac annysgedig. 
Ac er cymmaint o waed goreu plant y brif Eglwys a 
dywalltwyd pan yn wrol yn cyflawnu ei gwaith 
cenadol wrth gario lamp Efengyl y bywyd i oleuo 
yn nhywyll-leoedd y ddaiar, eto cynnysgaeddwyd yr 
Eglwys â bywyd o'r newydd trwy eu marwolaeth ; 
neu, yn ol brawddeg anfarwol Tertullian, profodd 
gwaed y merthyron yn had sanctaidd yr Eglwys. 
Methodd pob math o erlidigaethau creulawn ac 
ofnadwy â lladd yr ysbryd cenadol yn y brif Eglwys. 
Mae ei holl hanes am y pedair canrif cyntaf o oed 
Orist yn cadarnhau ac egluro gwirionedd y gosodiad 
hwn. Eglwys genadol ei chymmeriad ydoedd y prif 
Bglwys Foreuol, a chredwn y dylai y brif Eglwys yn 
ei chymmeriad e&nadol, fel mewn pethau ereill pwysig, 
fod yn esampl neu batrwn i Eglwys y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg. 

4. Angenion mawrion y byd paganaidd anghristion- 
ogoí — Ym mhob plwyf trwy Loegr a Chymru mae 
yr Eglwys blwyfol i'w chael, oddi mewn muriau yr 
hon yn rheolaidd y gweinyddir y sacramentau, y 
darllenir pur Air Duw, ac y pregethir yr Efengyl ; 
ond nid Prydain yn unig yw maes llafur ac ym- 
drechion daionus Eglwys Crist; na, "tir yr addewid" 
iddi yw "yr hoU fyd." Ond y mae saith cenedl 
Canaan ar ffurf gau grefyddau ac eilunaddoliaeth 
mewn meddiant o'r rhan fwyaf o'r byd hyd heddyw. 
Er eglurhau y gosodiad olaf hwn, crybwyllwn yr 
yehydig ffeithiau enghreifftíol canlynol. 

Mae rhanbarthau eang a phoblog yn China yn 
unig yn mesur mwy o arwynebedd, ac yn rhifo mwy 

boblogaeth na holl Brydain ac eto heb gymmaint 
ag un gweinidog i Oriet ynddynt. Chwe cenadwr a 
anfonwyd allan yn ddiweddar yw yr oll a lafuria ym 
mhlith müiynau trigolion y Soudan Orllewinol. 
Ym Multan, Punjab, un cenadwr alafuria mewn 
rhanbarth (province) a rif o 1,700,000 o boblogaeth. 
Iiefarodd ficer Pwllheli wrth anerch cyfarfod cenadol 
cyhoeddus ym Mhenygroes, ychydig wythnosau yn 

01 (gwel adroddiad y Llan), eiriau gwirionedd a 
sobrwydd pan y dy wedodd, Oddi ar ben mynydd yn 



Affrica gellir edrych am gannoedd o filltiroedd ar 
gan miliwn o bobl yn baganiaid. Yn esgobaethau 
Mackenzie Eiver ac Athabasca, yng ngogledd- 
orllewin America, ni cheir ond deuddeg o genadon i 
lafurio maes a fesura arwynebedd o 1,000,000 o 
sçuare miles. 

Mae India a'i miliynau trigolion wedi bod ym 
meddiant Lloegr " Oristionogol " er ys dros gan 
mlynedd bellach; ac eto, er ymdrechion neillduol, 
nid oes ond un cenadwr neu weinidog i Orist i'w gael 
yn India heddyw ar gyfer pob 480,000 o bobl. Er 
fod yr Efengyl wedi bod yn cael ei phregethu yn ein 
byd er ys dros ddeunaw canrif, dysgir ni yn ol cyfrif 
yr awdurdodau goreu (gwel pregeth y Deon Free- 
mantle, D.D., ar agoriad cyfarfodydd blynyddol y 
C.M.S. y llynedd) fod eto 856,000,000 o bagan- 
iaid, 170,000,000 o Fahometaniaid, ac 8,000,000 
o Iuddewon, yn gwneyd cyfanswm o boblogaeth 
anghristionogol o 1,034,000,000. Ni ychwanegwn 
ychwaneg o ffeithiau y tro hwn. Edryched y dar- 
llenydd ar y darlun ag sydd wedi ei ddodi uwch ben 
yr ysgrif hon, er ei alluogi ym mhellach i sylweddoli 
angenion y byd paganaidd anghristionogol. 

Nis gellir o'r bron fesur a chyfrif angenion y 
byd paganaidd, ac ammhosibl y w dysgrifìo y ty wyll- 
wch moesol, y " fagddu fawr" a orchuddia bres- 
wylwyr trigfanau trawsder y ddaiar. Ni bydd i 
ni geisio gwneyd hyny. Tn unig dywedwn fod 
Ehufeiniaid i. 22 — 32; Ephesiaid ii. 12; Salmau 
lxxiv. 20; Isaiah xliv. 16 — 20, a rhanau ereill 
o'r Ysgrythyrau Sanctaidd yn wirioneddau byw a 
phoenus heddyw. Pa ddyn a ymgyfenwa ar yr 
enw Oristion na chaethiwir ei feddwl â'r syniad o'i 
ddyledswydd tuag at y byd paganaidd wrth ddìfrifol 
ac yetyriol edrych ar gyfiwr barbaraidd paganiaid 
duon Affrica, eilunaddoliaeth China, cannibaliaeth 
Ynysoedd Mòr y De, gau grefyddau poblogaeth 
frodorol India gyda'u harferion ofergoelus llawn 
creulonderau a llofruddiaethau crefyddol ? Ym mha 
le y mae y dyn hwnw i'w gael a fedr edrych yn ddi- 
gyffro a difater yn nrych y darlun enaid-gynhyrfiol 
a roddwyd o flaen darllenwyr yr Sàul yn rhifyn mis 
Mai o frodorion Tierra del Puego gan W. M. E., 
heb gael ei feddiannu â'r ysbryd cenadol, ei galon ei 
thanio ft sel sanctaidd, ei feddyliau eu deffroi gan 
deimladau dyngarol, a bara iddo wneuthur rhywbeth 
er cynnorthwyo Eglwys Crist i anfon allan "genadau 
dros Grist i wareiddio, i " ddwyn i'w pwyll," i godi 
i fyny y trueiniaid o bydewau dyfnion eu Uygredig- 
aeth a'u barbareidd-dra paganaidd ? Dengys yr hyn 
a ysgrifenwyd fod "gallu y tywyllwch " yn fawr, 
ond er cryfed galluoedd y tywyllwch fe'u gorchfygir 



Digitized by 



Google 



232 



TB HAUL. 



yn raddol trwy offeryn- 

oliaeth ddynol a ddefn- 

yddir gan allu yr Holl- 

alluog, yr hwn sydd 

gryfàch na'r cryf arfog. 

I Eglwys Dduw, ym 

mha un y preswylia 

Tsbryd Crist yn was- 

tadol, y mae y gwaith 

o efengyleiddio y byd 

wedi ei ymddiried. A 

phan feddyliom am 

angenion mawrion y 

byd paganaidd, ac wrth 

adgofio gwaith cenadol 

gogoneddus yr hen 

Eglwys Brydeinig yng 

nghanrifoedd cyntaf oes 

Oristionogaeth, pan yr 

anfonodd allan genadau 

apostolaidd i'r Iwerdd- 

on a rhanau helaeth o 

Lo©gr, gan gyflawnu 

gwrhydri ar y maes 

cenadol cyn i St. Augus- 

tine a'i gwmni erioed 

dirio ar lanau Kent, 

cyfyd i'r meddwl y 

cwestiwn a ofyna, A 

ydyw Eglwys y Cymry 

yn gwÌ8go ei hen gym- 

meriad oenadol yn y 

preêmnol? a "ydyw yn 

yr amseroedd diweddaf 

hyn" yn gwneyd yr 

hyn a ddylai ac a allai 

er cario allan gommis- 

siwn Orist? Ofnwn 

nad ydyw pan gofi wn 

fod 500 o blwyfi i'w cael 

trwy y Dywysogaeth na 

thaflant yr un hatling y naill flwyddyn ar ol y llall 

i drysorfa y O.M.8. na'r 8.P.G. Eglwyswyr a 

Ohristionogion clauar, esmwyth, a difater Cymru, 

deffröwch at eich gwaith, rhoddwch help llaw, prof- 

wch eich bod yn wir ddysgyblion Mab Duw trwy 

hunanymwadu â chwi eich hunain, er cynnorthwyo 

Eglwy8 Orist i " bregethu yr Ëfengyl " i baganiaid 

ein byd ag sydd yn marw o newyn a syched ysbrydol. 

Nac ymesgusodwch yn hwy trwy mewn effaith ofyn 

gyda Chain annuwiol, Ai ceidwad fy mrawd ydwyf 

fi ? Gwna oommiasiwn Crist, esampl yr apostolion 



DIAGRAM YN DANG08 POBLOOAETH T BYD. 
Oolyga pob un oW squares bychain hynfiliicn o eneidiau. 



MOHAMMEDAftt JCWt 



I 
874 
oflliynau. 



178 
ofiliynau. 



8 
oflliynau. 



sanctaidd, a'r brif 
Eglwys Foreuol, yng 
nghyd ag angenion 
mawrion y byd pagan- 
aidd, yn ammhosibl i'r 
un Cristion wneyd 
"dinas noddfa" o'r 
wrthddadl hunanol di- 
Orüt y "Gadëwch i ni 
yn gyntaf gyflawnu ein 
dyledswydd at bagan- 
iaid gartref cyn anfon 
allangenadon at bagan- 
iaid rhanau pellenig 
ein byd." Pe na bu- 
asai gwahaniaeth yng 
nghyflwr paganiaid 
"cartref ac oddi car- 
tref," ni buasai genym 
hawl i ymryddhau oddi 
wrth gyfrifoldeb ein 
dyledswydd genadol 
tuag at "bob creadur" 
trwy yr "holl fyd" yng 
ngwyneb commissiwn 
Crist i'w Eglwys. Ond 
gobeithiwn ein bod i 
raddau wedi ysgrifenu 
digon i ddangos y 
gagendor o wahaniaeth 
a y8gara cydrhwng 
cyflwr a breintiau 
pagan "Affrica dy- 
wyllaf " a " Lloegr dy- 
wyllaf." T Parch. 8. 
A. Selwyn, wrth ysgrif- 
enu o Orllewin Affrica 
i Loegr ychydig amser 
yn ol, a ddywed, 
" Never, never speak 
again of the heathen 
at home in the same breath with the heathen as 
they are here." Boreu diwrnod brwydr Trafal- 
gar llefarodd Nelson* y frawddeg fyth-gofiadwy, 
"England expects every màn to do his duty." 
Dywedwn ninnau y dysgwylia Crist i bob un o 
fìlwyr y Groes wneuthur eu dyledswydd yn y 
frwydr â galluoedd yr un drwg yn nhy wyll-leoedd y 
ddaiar trwy wneuthur rhywbeth i gynnorthwyo Eîg- 
lwys Dduw i ufuddhau a chario allan ei chommissiwn 
dwyfol. Credwn y dylai angenion y byd paganaidd 
greu ynom dosturi a chydymdeimlad a esgora ar 



•AIHOUOI 

I 

196 
oflliynau. 



86 
o flliynau. 



I 

186 

oflliynau. 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



233 



weithredoedd da o gariad hunanymwadol o gyn- 
northwy sylweddol tuag at ein brodyr yn rhanau 
pellenig ein byd a wnânt i fyny deulu mawr y 
ddynoliaeth. Dylai calon pob Cristion losgi gan 
awydd i wneuthur rhywbeth i ddwyn y pagan tlawd 
i adnabyddiaeth o Grist. Un diwrnod pan ddaeth 
Crist ei hun i bresennoldeb y dyrfa gymmysg, Efe 
a dosturiodd wrthynt am eu bod fel defaid heb arnynt 
fugail (St. Marc vi. 34). Fe byddai i Gristionog- 
ion "mawr eu breíntiau ,, Prydain gael eu medd- 
iannu ag Ysbryd Crist, buan y byddai iddynt sylw- 
eddoli eu dyledswydd tuag at baganiaid ein byd ag 
sydd yn crwydro, gan gyfeiliorni yn fwy o hyd fel 
defáid heb ganddynt fugail. Wrth daflu cipdrem 
dros gyflwr truenus y byd paganaidd a gau gref- 
yddol, a gweled mor eang jw y meusydd ag sydd 
eisoes yn wynion i'r cynauaf, ac mor anaml y gweith- 
wyr, dywedwn wrth ddarllenwyr yr Haxd yn enw 
Grist ein Meistr, u Am hyny, atolygwch i Arglwydd 
y eynauaf anfon gweithwyr i'w gynauaf." Yn sicr, 
fe ddylai rhoddi ystyriaeth ddifrifol o angenion y byd 
paganaidd anghristionogol gloi geneu pob gwrth- 
ddadl a ddaw i wrthdarawiad â chommissiwn Orist 
i'w Eglwys, gan weithio ynom argyhoeddiad o'n dy- 
ledswyddau cenadol tuag at ein cydgreaduriaid ag 
sydd nid yn wirfoddol yn gwrthod gwrandaw ar lais 
yr Iesu, ond na chawsant y fraint na'r cyfleusdra 
erioed i glywed gair am Grist a'i . Groes, pa rai o 
ganlyniad sydd yn eu dellni yn addoli pren a maen, 
heb Dduw ac heb obaith yn y byd ganddynt. 

5. Profa gwaith eenadol tramor yn ennill ae nid yn 
goUed fr Eglwys. — "Rhywun a wasgar ei dda, ac 
efe a chwanegir iddo ; a rhy wun arall a arbed fwy 
nag a weddai, ac a syrth i dlodi " ( Gwr Doeth). Mae 
gweled a chly wed am waith cenadol yr Eglwys oddi 
cartref yn symbylydd cryf i gymhell yr Eglwys 
gartref i weithgarwch, i ymegnîo fwyfwy yng nghyf- 
lawniad ei dyledswyddau amry wiol tuag at ei phlant. 
Wrth anfon allan fendithion yr Efengyl i'r holl 
fyd, sicrhâ yr Eglwys gartref fendithion yr Efengyl 
yn eu llawnder a'u cyfoeth. Yn wir, oddi ar yr 
egwyddor o hunan-gadwraeth daw gwaith cenadol 
tramor yn angenrhaid ar ran yr Eglwys, o herwydd 
mae yr addewid i'r Eglwys o'r Presennoldeb Dwyfol 
wedi ei gyplysu wrth ufudd-dod i'r gorchymmyn, 
" Ewch i'r holl fyd," &c. Darllener y oommissiwn 
a'r addewid yn 8t. Matt. xxviii. 18 — 20. Os esgeu- 
lusa yr Eglwys Gatholig ufuddhau i'r commissiwn, 
cyll ei hawl yn yr addewid (gwel erthygl arweiniol 
yn y IÀan o ddeutu tair blynedd yn ol). Mae natur 
yn ogystal a Dadguddiad yn sefydlu y gwirionedd 
hwn. Os na chaiff y dwfr naturiol le i redeg, buan 



y try yn llygredig ac afiach. Mae y dwfr a gronir 
yn y Uyn am hir amser yn casglu budreddi, yn 
bwrw allan ddrygsawr, ac yn gwenwyno yr awyr- 
gylch o'i amgylch. Yr Eglwys yw dwfr gronfa 
fawr dwfr y bywyd. I gadw y dwfr hwn yn bur 
ac iach rhaid iddo gael digon o le i redeg. Os bydd 
unrhyw ran o Eglwys Crist yn ei groni, yn ei gadw 
oddi mewn ei chronfëydd ei hun, gan esgeuluso 
gwneuthur sianelau iddo redeg allan i'r holl fyd, ä 
ei hawyrgylch yn aflach, a hithau ei hun yn glaf, 
nychlyd, a Uygredig. Mae Eglwys y ddeunawfed 
ganrif yn esboniad ymarferol ar hyn. Y diwrnod 
y peidia yr Eglwys yn gyfangwbl a bod yn Eglwys 
genadol, daw hadau darfodedigaeth ag elfenau ym- 
ddadfeüiad i'w chyfansoddiad, nes o'r diwedd y 
derfydd am dani yn raddol a dystaw trwy ymddi- 
rywiad ysbrydol. Bu agos i hyn gymmeryd lle yng 
nglŷn ag Eglwys ein gwlad yn y ddeunawfed ganrif, 
ond (yn un o'r pethau pwysicaf) trwy ymadfywiad 
yr ysbryd cenadol ynddi yn nechreu y ganrif bre- 
sennol adennillodd ei hen safle o awdurdod, a daeth 
yn fuan yn allu ysbrydol trwy ein gwlad. Mae cyflwr 
blodeuog, cryf, iachus, llwyddiant anarferol fawr, a 
gwaith gorchestol yr Eglwys Brydeinig agos ym 
mhob rhan o'r byd ar derfyn y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg yn esampl neu enghraifffc nodedig o 
gyflawniad yr addewid am bresennoldeb y Gwaredwr 
gyda'i Eglwys yn cydfyned ag ufudd-dod yr Eglwys 
i'r commissiwn dwyfol i fyned allan i'r holl fyd gan 
bregethu'r Efengyl i bob creadur. Mae bywyd 
dwyfol neu ysbrydol yr Eglwys yn gyssylltedig wrth 
ufudd-dod i gommissiwn Crist. Yng ngwyneb y 
gwirionedd pwysig hwn, pa fodd y gall yr un Crist- 
ion ymesgusodi rhag helpu yr Eglwys i gario allan 
ei gwaith cenadol dros wyneb y byd, ar sail yr un 
wrthddadl hunanol sieryd am " baganiaid cartref " ? 
Yn wir, y rhai a wnânt fwyaf o'r bron yn ddieithr- 
iad dros "baganiaid cartref " yw y rhai a wnânt 
fwyaf dros waith cenadol tramor Eglwys Crist. 
herwydd meithder ein hysgrif y tro hwn, ymattaliwn 
gydag yn unig ddywedyd drachefh wrth sychu ein 
hysgrif bin, fod anufudd-dod ar ran yr Eglwys i'r 
commissiwn dwyfol yn meddwl colli ei hawl yn yr 
addewid ; ac hefyd nad oes gan yr Eglwys Gatholig 
hawl yn ol ei siarter sylfaenol i roddi i fyny ei 
gwaith cenadol tuag at yr hoU fyd hyd nes y gwawria 
y diwrnod pan yr udgana y seithfed angel, " Aeth 
teyrnasoedd y byd yn eiddo ein Harglwydd ni a'i 
Grist ef ac efe a deyrnasa yn oes oesoedd," Dad. 
xi. 15. 

J. H. Manlet. 
Llangian. 



Digitized by 



Google - 



334 



TE HAUL. 



DUWINYDDIAETH : NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL SUL AE YE 
EEENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

GWBB8 XXXI. 

Si. Matt. xii. 11^—22. Barllener St. Marc iii. 6—12; 
St. Luc vi. 11, 12; ac Esaiah xlii. 1—6. Cydfrad- 
wriaeth y Phariseaid aW Serodianiaid yn erbyn yr 
lesu. 

B8BONIAD EGLUBHAOL. 

Adn. 14 : " Yna yr aeth y Phariseaid," &c. Ym- 
gynghorasant gyda'r Herodianiaid yn ei erbyn Ef, 
St. Marc iii. 6. Llanwasid hwy ag " ynfydrwydd " 
(St. Luc vi. 11) ; hyny yw, llidiasant wrth yr Iesu 
am na allent ei orchfygu mewn dadl ar gadwraeth 
y Sabbath. 

" Fel y dyfethent */."— Rhesymeg olaf y drygionus 
ydyw cynddaredd a thrais. Pan gollir y rheswm 
cynhyrfir y nwyd a'r dymmer anifeilaidc}. 

Adn. 15: "A'r Iesu gan wybod a giliodd," &c. 
Rhoddes ei gynghor i'w ddysgyblion (St. Matt. x- 
23) mewn ymarferiad. Pan elo dynion i ymryson 
gydag arfau yr anifail — nwyd a thraië — doeth ydyw 
cilio o'u cymdeithas. Canlynodd y torf ëydd Ef, ac 
iachaodd yntau eu cleifion ; ond Efe — 

Adn. 16: "A orehymmynodd na wnaent ef yn gy- 
hoedd." — Canlyniad gwneuthur ei waith gogoneddus 
yn gyhoeddus oedd ennyn cenfigen a chyfodi erlidig- 
gaeth. Nid ai yr Arglwydd Iesu i ymddadleu â'r 
cenfigenwyr, ac ymdrechai na byddai i'w ddaioni Ef 
gynhyrfu llid y drygionus. 

Adn. 17: " Fel y cyfiawnid," &c. Nid gyda'r 
amcan o gyflawnu prophwydoliaeth Esaias y gwnaeth 
hyn, ond wrth wneuthur hyny yr oedd yn ei chyf- 
lawnu. Daw i'r golwg yma 

ADDFWYNDBB 0BI8T YKG NGWYNBB NWÎD A THAIS Y 
DBYGIONTJS. 

Adn. 18: " Wele fy ngwasanaethwr," &c. Dyma 
gymmeriad gwasanaethwr Duw, mewn gwrthgyfer- 
byniad i'r gwŷr traws a thrahäus oeddynt yn ei erlid. 
Dyma y cymmeriad a wna wir wasanaeth i Dduw. 

"Fy anwylyd, yn yr hwn" &c. : gwel St. Matt. iii. 
I7acxi. 26. 

" Ooêodaf fy ysbryd amo," &c. Ar y cymmeriad 
addfwyn, tyner, uniawn, pur, a thrugarog y disgyna 
Ysbryd Duw, neu dyma ydyw cymmeriad y rhai a 
feddiannant yr Ysbryd. 

" Efe a draetha farn *V Cenedloedd."—" Barn " yn 
y lle cyntaf ydy w y gallu i wahaniaethu rhwng da 
a drwg. Ei ail ystyr ydyw awdurdod i roddi ded- 
fryd. Canlyniad meddiant o'r gallu i wahaniaethu 



rhwng da a drwg ydyw ffurfiad barn, ac o'r ffurfìad 
barn y dadgenir penderfyniad. Nid wrth fam y 
gweithredai erlidwyr Crist ar bwnc cadwraeth y 
Sabbath ac iachâd y cleifion, ond oddi ar nwyd. 

Adn. 19 : " Nid ymryson ao ni lefain" — Dystaw- 
rwydd, llonyddwch, tawelwch, hunahfeddiant, a 
phwyll sydd i amgylchu gorsedd barn. Mewn goleuni 
ac mewn ysbryd rhydd oddi wrth bob math o gyn- 
hyrfiad y mae ffurfio barn gywir. 

Adn. 20 : "Corsen yssig" &c. Mae y gwir Farn- 
ydd yn dyner wrth y gwanaf. Ni chymmer fantais 
ar un gwendid, ond meddyginiaetha y rhai mwyaf 
anobeithiol. 1 . Corsen yssig. Y wraig a ddaliwyd 
mewn pechod (gwel St. Ioan viii. 1 1), ac y dywedodd 
yr Iesu wrthi, "Nid wyf finnau yn dy gondemnio 
chwaith : dos, ac na phecha mwyach." 2. Llin yn 
mygu. Y gwr ieuanc nad "oedd bell o deyrnas 
nefoedd," St. Marc xii. 34. 

" Hyd oni ddygo efe allan farn i fuddugoliaeth" — Y 
gwirionedd goleu, eglur, tawel, siriol, a pharhäus a 
orchfyga yn y diwedd. Bhaid yw gorchfygu dryg- 
ioni trwy ddaioni, neu drais drwy farn. Y rhai 
addfwyn a etifeddant y ddaiar yn y diwedd, St. 
Matt. v. 5. 

SYLWADAU YMABFEBOL. CBIST YN DWYN ALLAN 
FABN. 

1 . Dyn sydd i farnu dyn ; nid oes un bod arall ond 
ei Greawdwr yn gymhwys i'w farnu. Orist Iesu 
ydyw y perffaith ddyn. Efe yw gwasanaethwr 
Duw. . Efe a ŵyr beth sydd mewn dyn. "Nid wrth 
olwg ei lygaid," &c, "y barna efe" (Esaiah xi. 3); 
a rhoddes Duw bob barn i'r Mab, St. Ioan v. 22, 23. 
Bywyd Crist ydyw safon barn, canys Efe yw goleuni 
y byd, ac yng ngoleuni ei Efengyl Ef y bernir pob 
peth. Dyma glorian gau a gwir. Efe a draetha 
farn i'r Cenedloedd oll. Moesoldeb yr Efengyl 
sanctaidd ydyw safon barn a bywyd. 2. Nid yw 
amynedd a thawelwch Crist fel Barnwr ond gwyneb 
ddalen arall o'i dynerwch at y gwan a'r llesg. Efe 
a dosturia wrth bob gwendid ffydd fel "llin yn 
mygu," neu wic y lamp yn mygu pan fyddo yr olew 
bron â darfod. 

CWBSTIYNAU. 

Pwy oedd yn cydfwriadu gyda'r Phariseaid yn 
erbyn yr Iesu ? Beth oedd yn peri iddynt lidio y 
pryd hwnw ? Pa beth y mae St. Luc yn galw dig- 
ofaint Uidiog o'r fath (vi. 11)? Pa beth sydd yn 
naturiol i ddyn wneuthur wrth golli mewn dadl? 
Pabeth a wnaeth Crist pan geisiwyd ei ddyfetha 
Ef ? Pa beth ydyw y cynghor a roddes ar y pwnc 
hwn ? Pa orchymmyn a roddes Efe i'r bobl wrth 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



335 



iachäu y cleifion? Pa ham ei rhoddes? " Fel y 
cyflawnid," pa beth ydyw ystyr y fath eiriau yn St. 
Matthew ? Pwy a ddywedodd, " Wele fy ngwasan- 
aethwr " ? Adroddwch yr adnod allan. Pa le arall 
y gelwir Crist Fy Anwylyd neu Anwyl Fab ? Pa 
fath gymmeriad a roddir iddo? Pa beth ydyw 
ystyron y gair barn ? Pa fath ymddygiad sydd yn 
gweddu i orsedd barn ? Pa beth a feddylir wrth 
" gorsen yssig " ? wrth " lin yn mygu " ? Bywyd 
pwy sydd yn safon barn i ni ? 

GWEE8 XXXII. 

St. Matthew xii. 22—37. Darllener St. Luc xi. U, 
15 : gwel St. Matthew ix. 32. 

ESBONIAD EGLUEHAOL. 

Adn. 22 : " Un eythreuUg, dall a mud." — Dyma 
greadur mewn cyflwr truenus i'r eithaf. Anaml y 
cyfarfyddir â mudan yn gallu clywed. Gwir achos 
mudandod ydyw anallu i glywed. Felly y mae yn 
dra sicr fod y dyn truenus hwn wedi cael ei ymddi- 
fadu gan Satan o4 olwg, ei glyw, a'i leferydd. 
Cauasid prif byrth y synwyr a dorau yr ymadrodd, 
fel na allai ddal cymmundeb â'r byd nac â neb o'i 
fewn. Dyma waith yr ysbryd aflan. 

"Ac efe a'i hiachaodd." — Cawn hanes yn adnodau 
10 — 13 o'r bennod hon am GrÌBt yn adnewyddu 
nerth corfForol dyn; ac yma yn adferu gallu ym- 
adrodd, ac agor pyrth y golwg a'r clyw, gan fwrw 
allan yr ysbryd aflan o'i drawsfeddiant o*r dyn. 
Dyma adnewyddiad corff, rheswm, a barn iddo. 

Adn. 23: "A'r hoìl dorfëydd a synasant," &c. 
Cynnwysa y syndod yma edmygedd a thuedd i fawr- 
ygu Crist, ac felly ychwanega genfìgen y drygionus. 

"Mab Dafydd."—Yr oedd y gair Mab Dafydd o 
eneu y lluaws yn gyfystyr â Messîas. Parai hyn 
fwy o genfìgen. 

DYFAI8 EBOHYLL RHAGFAHN. 

Adn. 24 : " Trwy Beehebub penaeth y cythreuliaid," 
&c. Gan na allai y Phariseaid wadu y ffaith o 
iachâd y cythreulig, hwy a ymdrechent ddrwgliwio 
yr Awdwr. Cydnabyddir dau allu goruwchnaturiol, 
sef gallu Satanaidd a gallu Duw. Felly priodolai y 
Phariseaid allu goruwchnaturiol yr Arglwydd Iesu 
i'r Diafol, gan gyfrif gweithredoedd da i offeryn a 
gallu drwg. 

Adn. 25 : " Yn gwybod eu meddyliau." — Gallai mai 
yn y cynghor y sonir am dano yn adnod 14 y pen- 
derfynodd y bobl ddrwg yma pa peth a ddywedent. 
Gwyddai yr Iesu pa fodd yr amcanent fychanu a 
lladd ei ddylanwad da. 



Adn. 25 : " Pob teyrnas" &c. Ymresymiad i 
ddangos mor groes i'r doethineb a briodolir i Satan 
oedd chwedl anwireddus y Phariseaid ydyw hyn. 
Bod cyfrwys a dichellgar yn rhyfela yn erbyn teyrnas 
Dduw ydy w Satan, ac ni wna penaeth y deyrnas hon 
osod y naill ddeiliad o honi i fwrw y llall o'i fedd- 
iant. Defnyddia y Bardd Milton y syniad yma yn 
glws i ddangos gwrthuni ymrysonau crefyddol a 
gwladol. 

Adn. 27 : " Trwy bwy y mae eich plant chwi yn eu 
bwrw ? " &c. Nid oes ammheuaeth na chymmerai 
dysgyblion y Phariseaid arnynt o leiaf allu bwrw 
allan gythreuliaid, a thybia rhai fod y gallu gan- 
ddynt i raddau. Digon i ymresymiad Crist oedd eu 
bod yn credu yn eu gallu ac yn honi gwneyd. 

" Byddant hwy yn farnwyr arnoch chwi." — Wrth 
j briodoli y gallu oedd gan Grist i fwrw allan gyth- 
I reuliaid i Beehsebub, yr oedd y Phariseaid yn taflu 
I gwaradwydd ar eu " plant " neu ddysgyblion eu 
hunain. Y mae yn anhawdd ffurfio cynllun drwg 
, dichellgar heb berygl iddo droi yn erbyn y dyfeis- 
} wyr. 

| Adn. 28 : " Trwy Ysbryd Duw."—Ttwj yr Ysbryd 
i Glân yr ymgnawdolodd Crist ; yr Ysbryd Glân a*i 
j cyssegrodd i'w weinidogaeth ; trwy yr Ysbryd Glân 
y cyflawnodd ei holl waith ar y ddaiar; trwy yr 
Ysbryd tragwyddol yr offrymodd ei Hun drosom 
ac yr adgyfododd ; a thrwy ei Ysbryd yr erys gyda'i 
Eglwys ac y cyflawna ei waith grasol eto. Ysbryd 
Duw sydd yn parhau i fwrw allan yr ysbryd aflan o 
ddynoliaeth yn barhäus. Dyma yr Ysbryd sydd yn 
agor llygaid y dall, yn digloi y glust fyddar, yn 
dattod clymau y tafod dileferydd, ac yn bwrw allan 
ysbrydion pob aflendid o blant Adda dan weinidog- 
aeth yr Efengyl sanctaidd. Eglwys Crist ydyw yr 
offeryn, Ysbryd Duw y gallu. 

" Yna y daeth teyrnas Dduw atoch" — Dyma daflu 
yr ymresymiad yn ol yn erbyn y cyhuddwyr. Nid 
mewn cydweîthrediad â Beehsebub y gweithredai yr 
Iesu, ond yn erbyn ei deyrnas i*w bwrw i lawr. Nid 
offeryn yn llaw yr ysbryd drwg oedd Crist, ond ei 
orohfygwr. 

0BIST YN OECHFTGWE Y OEYP AEFOG. 

Adn. 29: " Neu pa fodd y dichon," &c. Dyma 
gymhariaeth darawiadol. Cymharir dyn yma i dŷ 
a'i holl gynneddfau a galluoedd i ddodrefn. Yn ei 
greadigaeth yr oedd y tŷ hwn yn deml Dduw, a phob 
cynneddf iddo yn sanctaidd. Ond yn y cwymp 
meddiannodd yr un cadarn ef, Esaiah xlix. 24. 
Daeth Crist i osod i fyny deyrnas Dduw ynddo (St. 
Luc xvii. 21) ; a'i wneuthur yn deml yr Ysbryd Glân, 



Digitized by 



Google 



336 



TE HAÜL. 



(1 Oor. vi. 19, 20) ; a phob aelod yn arfau cyfiawn- 
der, Bhuf. vi. 12 — 14. Drwy nerth ac awdurdod ei 
ymgnawdoliad a'i iawn prynedigol yr oedd yr Ar- 
glwydd Iesu yn gryfach na'r gelyn Diafol ac yn ei 
fwrw allan o ddynion, ac fe wna hyn drwy weinidog- 
aeth ei Eglwys neu yr Efengyl hyd byth. Y mae yr 
Efengyl sanctaidd yn iachäu, ac oddi wrth Dduw y 
mae pob gallu i iachäu, a bwrw allan ddrygioni. 

Adn. 30 : " Yneb nid yw gyda mi" &c. Y mae o 
bwys mawr cymharu y geiriau hyn â St. Marc ix. 
40 a St. Luc ix. 50. Dyma y tair brawddeg: 1. 
" Y neb nid yw gyda mi sydd yn fy erbyn." Rhoddi 
anair i Grist yr oedd y Phariseaid, gan briodoli ei 
weithredoedd da i broffes dwyllodrus a gallu Satan- 
aidd. Y mae pob un a wna hyn yn erbyn Crist a'i 
deyrnas. 2. " Y neb nid yw i'n herbyn, o'n tu ni y 
mae." 3. " Y neb nid yw i'n herbyn, trosom ni y 
mae." Bwrw allan gythreuliaid yn enw Crist, tra 
yn aros ar wahân oddi wrth ei ddysgyblion oedd yn 
ei ganlyn Ef, a wnai y rhai y cyfeirir atynt yn 
yr adnodau olaf. Oydweithredent â'r dysgyblion i 
ogoneddu Crist, er bod ar wahân, tra yr oedd y Phari- 
seaid yn priodoli ei ddwyfol allu i Satan. Gallwn 
sylwi y defnyddia llawer o bobl y ddwy adnod o St. 
Marc a St. Luc i gyfiawnhau Ymneillduaeth, drwy 
ddweyd eu bod hwy, er yn gweithredu ar wahân 
oddi wrth yr Eglwys, yn cydweithredu â hi yn iach- 
awdwriaeth eneidiau a gogoneddiad Mab Duw. Y 
mae y pwnc hwn yn rhy ddwfn i ni ei fesur, ond y 
mae y nesaf yn eglur. Pan elo yr Ymneillduaeth 
yn elyniaeth, ac i briodoli amcanion twyllodrus a 
dybenion drwg i weithredoedd da yr Eglwys, y mae 
yn ei herbyn — yn erbyn Crist. 

CWBSTIYWATJ. 

Pa beth ydyw achos mudandod yn gyffredin? 
Heb law bod yn fudan beth arall oedd anwyldeb 
yr un cythreulig? Am ba wyrth y mynegir yn 
nechreu y bennod? Pa effaith a gafodd iachàd 
y cythreulig ar y torf ëydd ? Pa effaith ar y Phari- 
seaid ? Pa beth a feddyliai yr Iuddewon wrth Fab 
Dafydd ? Pa ddyfais a luniodd y Phariseaid i isel- 
hau a lladd dylanwad gwyrthiau yr Iesu ? Pa fodd 
y daeth Efe i wybod am eu hanwiredd ? Pa beth a 
ddywedodd am eu gwaith drygionus? Beth oedd 
yn feddwl wrth ofyn, " Trwy bwy y mae eich plant 
chwi yn eu bwrw hwynt allan " ? " Byddent hwy yn 
farnwyr," pwy ydyw yr hwy yma? Daeth teyrnas 
Dduw atoch chwi, beth ydyw y deyrnas yma? 
Pa fodd y dangosodd Crist mai nid gwas i'r Diafol 
ond ei orchfygwr oedd ? Pwy a feddylir wrth yr un 
cadarn? Beth wrth y tý? Beth wrth y dodrefii? 



Pa bryd yr aeth dyn yn gaethwas Satan? Trwy 
bwy y gwaredir Ef ? Pa beth ydyw corff dyn i fod? 
Trwy bwy neu ba beth yr oedd Crist yn gwneuthur 
gwyrthiau? 



gwees xxxm. 

St. Matt. xii. 31—88. Darllener hefyd St. Mare iiû 
28—30; St. Lue xii. 10. Cabledd yn erbyn yr 
Ysbryd Oîân. 

ESBONIAD EGLURHAOL. 

Adn. itl : "Am hyny." — Am fod pethau fel y 
dywedwyd yn yr adnodau diweddaf, y canlyniad yw 
fod y Phariseaid yn cablu. Dyma y casgliad an- 
wrthwynebol. 

"Cabledd."— "Cabledd" ydyw priodoli gwaith 
daionus Duw i Satan, neu lefaru yn erbyn Duw a'i 
ordinhadau (Act. vi. 13, 14), neu gymmeryd o ddyn 
arno ei hun briodoleddau Duw, St. Matt. xxvi. 64, 
65. 

" Yn erbyn yr Ysbryd Glân."—Trwy "Ysbryd 
Duw" (adn. 28) yr oedd yr Iesu yn bwrw allan 
gythreuliaid. Yr oedd y Phariseaid yn cablu yn 
erbyn yr Ysbryd Glân wrth briodoli y gwaith da 
hwn i benaeth y cythreuliaid. 

u Ni faddeuir i ddynion." — Yr oedd y cabledd yn 
erbyn yr Ysbryd Glân yn wirfoddol. Dyfais faleisus 
oedd priodoli i Ddiafol waith amlwg yr Ysbryd. 

Adn. 32 : " Yn erbyn Mab y Dyn," &c. Dan 
orchudd llèn ac yn " agwedd cnawd pechadurus," 
ac yng ngwisg tlodi, yr oedd yn hawdd methu canfod 
perffaith ddwyfoldeb Mab Duw. Dywedwyd Uawer 
yn ei erbyn "yn ddiarwybod drwy anghrediniaeth " 
(1 Tim. i. 13), a chaed maddeuant. 

" Ondpwy bynag a ddywedo yn erbyn yr Ysbryd Glân 
nis maddeuir iddo, nae yn y byd hwn, nac yn y byd a 
ddaw." — Nis gall geiriau fod yn fwy difrifol nag yn 
fwy penderfynol na hyn. Pan feddianno rhagfarn, 
cenfigen, a malais holl gynneddfau enaid dyn nes 
cau ei lygaid i bob tystiolaeth eglur, ac nes dy wedyd 
o hono am y da drwg yw (Esaiah v. 20, 21), ac 
ymollwng o hono i "galon ddrwg anghrediniaeth '» 
(Heb. iii. 12), ni chaiff le i edifeirwch, a bydd drws 
trugaredd yn gloedig rhagddo. Trwy gloi dorau 
argyhoeddiad y mae dyn yn cau pyrth maddeuant. 

Adn. 33: " Naill ai gwneweh y pren yn dda." — 
Dyma gymhariaeth glws. Y pren oedd Crist; ei 
ffrwyth oedd ei weithredoedd, neu ei waith yn iachäu 
y cleifion a bwrw allan gythreuliaid. Gwaith da 
neu ffrwyth da ydoedd. Dylasai y Phariseaid felly 
gyfaddef fod Crist a'i waith yn dda. Nid Crist yn 
ddrwg mewn cynghrair â Diafol a'r gwaith yn dda. 



Digitized by 



Google 



TB HATJL. 



337 



Onid oes yma wers ddifrifol i'r bobl luosog a briod- 
olant holl waith da yr Eglwys i amcanion drwg? 
Priodolir ei llafur o blaid addysg, ei hymweled â'r 
cleifìon, ei helusengarwch, a'i gofal am y tlodion oll, 
i amcan drwg. Pan ddelo dynion i'w pwyll, hwy a 
farnant y naill y llall wrth eu ffrwythau. 

GWIB achos cabledd y phariseaid. 

Adn. 34: "0 epil gwiberod," &c. Dyma eiriau 
cryfion yn dynodi nodwedd y bobl ddrwg. Llygredd 
eu calonau oedd yn dallu eu llygaid a drwgliwio pob 
daioni iddynt, St. Iago iii. 2 — 12. 

" helaethrwydd y galon" &c. Gorlifiant calon 
ddrwg llawn cenfìgen a malais oedd y cabledd. 

Adn. 35 : " Y dyn da o drysor da y galon" &c. Y 
mae y dyn da yn cario meddyliau da, a dylifa ym- 
adroddion da allan o'i eneu mor naturiol ag y dyga 
pren da firwythau da. Yr un modd y gwna y drwg. 
Y Ilawnder da neu ddrwg oddi mewn a ddaw allan 
ar bob achlysur. 

Adn. 36 : " Oair eegur." — Gair gwag, diamcan, a 
feddylir. 

" Rhaid rhoddi cyfrif" — Y mae dyn yn gyfrifol am 
ei eiriau gweigion diamcan, didda, a diddrwg, pa 
faint mwy am eiriau cableddus ? 

Adn. 37 : " Canys torth dy eiriau" &c. Gan fod 
geiriau dynion yn cynnwys meddyliau eu calonau, 
ac yn dyfod allan o drysordy llawn y galon wrth y 
rhai hyn eu bernir. Y mae geiriau dynion nid yn 
unig yn dangos eu cymmeriad, ond hefyd yn myned 
i ffurfio rhan o'u cymmeriad yn gystal a dylanwadu 
ar ereill, a rhaid rhoddi cyfrif am danynt. 

"PECHOD ANFADDETJOL." 

Gofynir yn aml pa beth ydy w y pechod anfaddeu- 
ol, ac ofhodd llawer un erioed eu bod yn euog o 
hono. Gellir ateb yn gyffredinol nad yw y neb a 
ofho ei fod yn euog yn gorwedd dano. Y pechod y 
dywedir nad oes maddeuant iddo yma ydyw gwrth- 
nysig gau y llygaid yn erbyn tystiolaeth eglur 
Ysbryd Duw, ac ystyfhig haiarneiddio y gydwybod 
yn erbyn argyhoeddiad y meddwl. Gwyddai y 
Phariseaid mai dichell o'u dyfais hwy eu hunain 
oedd priodoli gweithredoedd da Crist i Satan. Am- 
can drwg oedd ganddynt yn llunio yr anwiredd. 
Tra yr erys dyn yn y cyflwr hwn, nid oes maddeuant 
iddo. 

CWESTIYNATJ. 

Pa beth ydy w cabledd ? Pa sawl math o gabledd 
a enwir yn y Beibl ? Pa fodd yr oedd y Phariseaid 
yn cablu yn erbyn yr Ysbryd Glân? Pa beth a 



feddylir wrth alw yr Iesu yn Fab y Dyn ? Pa fodd 
yr oedd siarad yn erbyn Mab y Dyn yn llai pechod 
na Uefaru yn erbyn gwaith yr Ysbryd Glân ? Pa 
beth oedd yn cau y rhai a gablent yn erbyn gwaith 
yr Ysbryd Glân allan oddi wrth faddeuant ? Beth 
a feddylir wrth y pren yn dda a'i ffrwyth yn dda ? 
y pren yn ddrwg a'i ffrwyth yn ddrwg ? Pa fodd y 
bernir ansawdd prenau ? Pa fodd y bernir dynion ? 
Pa beth y geilw yr Iesu y Phariseaid cableddus? 
Pa beth a feddylir wrth drysor y galon ? Pa beth 
wrth y gair segur? Pa beth oedd y pechod an- 
faddeuol y sonir am dano yma ? 

GWEBS XXXIV. 

St. Matt. xii. 38— 60. DarUener St. Lucxi. 29—32; 
St. Lue xii. 2U—26. 

ESBONIAD EOLUBHAOL. 

Adn. 38: " Yna yr atebodd rhai oW Yegrifenyddion" 
&c. Athrawon duwinyddol y genedl oedd yr Ysgrif- 
enyddion. Atebasant i eiriau diweddaf yr Iesu mai 
trwy Ysbryd Duw y bwriai allan gythreuliaid. 

"Athraw, ni a chwennychem weled arwydd genyt." — 
Yn St. Luc (xi. 16) ychwanegir " arwydd o'r nef." 
Credwn fod yr Ysgrifenyddion yn defnyddio y geir- 
iau mewn math o wawd, gan awgrymu nad oedd 
bwrw allan gythreuliaid ddim yn arwydd digonol mai 
trwy Ysbryd Duw y gwnelid y gwaith. Esgus dros 
eu hanghrediniaeth oedd yr oll, ac y mae yn gwbl 
gydweddol â nodwedd y genedl, 1 Cor. i. 22. 

Adn. 39 : " Cenedlaeth ddrwg a godinebus" &c. 
Ystyr y gair godinebus yma ydyw anffyddlondeb 
i'w chyfammod â Duw: gwel Hosea i. 3. Defhyddir 
y gymhariaeth yn llawn yno. Y mae priodas hefyd 
yn arwyddocäu y " dirgel undeb sydd rhwng Crist 
a'r Eglwys " (Gwasanaeth Priodas ac Ephes. v. 32). 
Yr oedd y genedlaeth hòno o Iuddewon yn anffydd- 
lawn ysbrydol i Dduw, gan lunio anwiredd i lethu 
argyhoeddiad y gwirionedd. 

"Arwydd nis rhoddẁ iddi." — Ni wnaeth yr Ar- 
glwydd Iesu un wyrth erioed i foddloni chwüfrydedd 
dynion. Yr oedd holl wyrthiau yr Arglwydd Iesu 
yn weithredoedd naturiol iddo Ef, a'r oll yn ar- 
ddangosion eglur o'r trysor mawr o gariad dwyfol 
a gallu dwyfol o'i fewn. Ffrwyth naturiol ei ddaioni 
dwyfol oeddynt. 

"Arwydd y Prophwyd Jonas." — Adferiad o ddyfr- 
llyd fedd oedd gwyrth fawr y Prophwyd Jonas. Yr 
oedd y wyrth hon yn ddigonol gan yr Iuddewon i 
gredu yn nwyfoldeb ei genadwri fel prophwyd. 
Cymmer Crist ef yma i gysgodi ei adgyfodiad ei 



Digitized by 



Zoog\e — 



338 



TE HAUL. 



hun. Oai yr Iuddewon hyny weled a chlywed am 
adgyfodiad yr Iesu o'r bedd. Tr oedd y wyrth 
fawr hon megys i ddyfod yng ngyrfa y Gwaredwr 
ar draw8 eu llwybr hwy ; ond a gredent ? gwel St. 
Luc xvi. 31. 

Adn. 40 : " Tridiau a theirnos" — Dull Iuddewig o 
lefaru am amser sydd yma. Nid yw yn meddwl dim 
mwy nag hyd y trydydd dydd. 

" Yng nghalon y ddaiar." — Enwir calon y ddaiar 
yma mewn gwrthgyferbyniad i "fol y morfil" lle y 
buasai Jonas. Yr oedd adgyfodiad o "galon y 
ddaiar" i gorff marw yr Iesu yn gymmaint o 
" arwydd " ag adferiad Jonas o fol y morfil neu 
" bysgodyn mawr," Jonas i. 17. 

Adn. 41 : " Gwýr Ninefeh" &c. Credasant hwy 
genadwri un wedi dianc o safn marwolaeth mewn 
dull gwyrthiol; gwrthododd yr Iuddewon dystiol- 
aeth un wedi adgyfodi o feirw. 

Adn. 42: " Brenines y Deheu" &c, 1 Bren x. 1. 
Pan glywodd brenines Sheba am ddoethineb Solo- 
mon, aeth yr holl ffordd i glywed y doethineb hwnw. 
Mawrhaodd gwŷr Ninefeh allu Duw drwy edifarhau 
wrtli bregeth Jonas, a mawrhaodd brenines y Deheu 
ddoethineb Duw drwy fyned i wrandaw doethineb 
Solomon, ond dirmygai y Phariseaid allu a doeth- 
ineb Duw yng Nghrist Iesu. Y mae yr Efengyl 
sanctaidd yn allu a doethineb Duw yn ei Eglwys 
eto. 

"A gyfyd yn y farn" — Bernir ni oll yn ol ein 
cyfleusderau, ac y mae defnyddiad rhai o gyfieus- 
derau bychain yn condemnio yr oll a esgeulusant 
gyfieusderau mwy. 

DYOHWELIAD YR Y8BRYD AFLAN. 

Adn. 43 : "A phan cl yr ysbryd aflan" &c. Aw- 
grymir y gymhariaeth ddifrifol hon gan iachâd y 
cythreulig y soniwyd ain dano yn rhan flaenorol y 
bennod (adn. 22), a chan yr ymddyddan dilynol. 
Mae y cyssylltiad yn Uawer mwy eglur yn St. Luc 
(xi. 22 — 26). Yr oedd yr Arglwydd Iesu newydd 
fwrw aUan y cythraul o druan ddyn, gan adferu iddo 
ei leferydd a golwg ei lygaid — gwyrth arwyddocaol 
o'i aUu i agor Uygaid y genedl ac adferu iddi lefer- 
ydd uniawn. Ond ni fynent hwy gydnabod yr iaohâd 
yn waith Ysbryd Duw. Ni fynent gredu Crist a 
chydweithredu ag Ef, ond gwahoddent i mewn 
ysbryd anwiredd, malais, Uid, a dygasedd i'w wrth- 
wynebu. Yn Ue casglu gydag Ef, aethant i wasgaru, 
St. Luc xi. 23. 

"Attan o ddyn." — Cymmerir dyn yma i gysgodi 
cenedlaeth. " T genedlaeth ddrwg hon(&àn. 45). Yr 
oedd y diwygiad Phariseaidd, yr hwn a ddechreuasai 



yn dda, wedi bwrw aUan ysbryd aflan eilunaddoUaeth 
o'r genedl Iuddewig er ys rhai oesoedd. 

" Efe a rodia mewn lleoedd sychion" &c. DuU dwy- 
reiniol ydyw hyn o siarad am gynllwyn drigfanau 
yr ysbrydion aflan mewn erchyll fanau amhygyrch. 

Adn. 44: " Mi a ddychwelaf" &c. Mae y gelyn 
Diafol fel Uew rhuadwy yn rhodio o amgylch cenedl 
fel o amgylch personau unigol, gan geisio hudo i 
bechod. 

" Wediy delo, y mae yn ei gaelyn wag, wedi ei ysgubo 
a'i drwsio." — Dyma ddarluniad byw, cywir, taraw- 
iadol o gyflwr crefyddol yr Iuddewon yn nyddiau 
Crist. Yr oedd eu crefydd yn wag o bob ysbrydol- 
rwydd. ManteU deneu o broffes aUanol oedd bron 
yr oll. Ond yr oedd y tý wedi ei ysgubo a thrwsio. 
Yr oedd y deml wedi ei hadeüadu yn ardderchog 
a'i haddurno yn odidog, ond gorweddai difaterwch 
ysbrydol wrth ei drws. 

Adn. 45 : " Y mae efe yn myned" &c, " saith ysbryd 
ereill" &c. Dyma ddychweliad yr ysbryd aflan i 
mewn i'r genedl yn ysbryd cabledd, godineb ysbryd- 
ol ac anianol, rhagfarn, cenfigen, ysbryd erUdig- 
aethus, creulondeb, ac ymryson o bob math, yn 
terfynu yng nghroeshoeliad y Gwaredwr ac yn y 
creulonderau a arweiniasant i ddinystr y genedl. 
Yr hyn oedd wir am y genedl a bery yn wirionedd 
am bob enaid yn unigol. Nid oes un diwygiad ond 
preswyliad Ysbryd Duw yn y galon a geidw aüan 
yr ysbryd aflan. 

EGWYDDOR Y BERTHYNÀ8 Y8BRYDOL. 

St. Lue m. S1—S5; St. Luc viii. 19—21. 

Adn. 46 : " Ei fam a*ifrodyr f " &c. DeaUwn oddi 
wrth St. Marc (iii. 21) fod ei berthynasau yn ol y 
cnawd yn ofni am dano fod ei frwdfrydedd yn ei 
waith sanctaidd yn peryglu ei bwyU. Diau y poenid 
hwy hefyd gan ffug gyfeiUion yn taenu chwedlau am 
dano, gan awgrymu ammhwyUedd, canys nid oedd 
ei frodyr yn credu ynddo ar y dechreu, St. Ioan vii 
5. 

Adn. 48 : " Pwy yw fy mam ? " &c. Pa le bynag 
y sonir yn y Gair Sanotaidd am fam yr Iesu ar ol 
dechreuad ei weinidogaeth gyhoeddus, fel un yn 
ufuddhau ac nid yn Uywodraethu y siaredir am 
dani. 

Adn 49 : " Efe a estynodd ei law at ei ddysgyblion" 
&c. Awgrymodd Crist yma mai y safle o ddysgybl 
oedd yn dangos y berthynas agosaf. 

Adn. 50: " Pwy bynag a wna ewyttya fy Nhad," 
&c. Prawf mawr y berthynas ysbrydol ydyw cyf- 
lawniad o ewyUys Duw. 



Digitized by 



Google 



TH HATJL. 



339 



8YLW. 

Pan ddaeth Iesu Grist i'r byd priodolir iddo y 
geiriau, "Da genyf wneuthur dyewyllys, Dduw." 
Bwyd a diod Crist oedd gwneuthur ewyllys ei Dad. 
Terfyn ei weddi yn yr ardd oedd Dy ewyllys di a 
wneler. Prawf mawr ein perthynas ninnau â Christ 
yw ein bod yn caru gwneuthur ei ewyllys Ef ; a 
dyma ein gweddi fel plant Duw, " Gwneler " neu 
" Bydded dy ewyllys ar y ddaiar megys y mae yn y 
nefoedd." 

CWBSTIYNAU. 

Pwy oedd yr Ysgrifenyddion ? Arwydd o ba le 
oeddynt yn dweyd fod bwrw allan y cythraul ? Pa 
beth a ddywedodd Crist am y genedlaeth hòno? 
Pa arwydd oedd yr unig un a addawai yr Iesu i'r 
Iuddewon ? Pa fodd yr oedd Jonas yn cysgodi yr 
Arglwydd Iesu? Pa arwydd oedd ei arwydd Ef? 
Pa le y bu dridiau ? Pa le y bu yr Iesu ? Beth a 
wnaeth Jonas ar ol ei waredigaeth ? Pa beth a 
wnaeth yr Iesu drwy ei apostolion ar ol adgyfodi ? 
Pa effaith a gafodd pregeth Jonas yn Ninefeh? 
Pwy a ddaeth i wrandaw doethineb Solomon ? Pa 
le y cyfyd gwŷr Ninefeh â brenines Sheba i gon- 
demnio yr Iuddewon ? Pa ysbryd aflan a fwriwyd 
allan gan y diwygiad Phariseaidd o'r genedl Iudd- 
ewig ? Pa beth a wnaethant i'r deml ? Pa ddiffyg 
oedd yn eu crefydd ? ba beth y cyhuddir hwy ? 
Pa ddrygioni a ddangosasant yn eu hymddygiad at 
Grist ? Beth fu eu diwedd ? 



CYNLLUN YN NHREFN NATUR. 

(Cyfieithad o weithiau y diweddar Arehesgob Thomson, 
gan Bodfach.) 

CYFÀDDÀSRWYDD POB HANFOD l'w SEFTLLFA. 

(Parhâd o dudalen 200.) 

Wbdyn deua y cyfnewidiad, sef dylifiad y bywyd 
anifeilaidd ar y ddaiar. A ydoedd hyn hefyd yn 
ganlyniad anocheladwy o nerthoedd anianyddol ? 
Y mae yr holl greadigaeth anifeilaidd yn llawn o 
nodau cynlluniol. Ystyrier rhai o ddyfeisiau trwy y 
rhai yr addaswyd adar y nefoedd i'w bywyd neill- 
duol. Wrth ddysgrifio noson oerllyd iawn dy wed y 

bardd, 

« Y mae y ddylluan er ei phlu yn oer." 

Fe raid i orchudd yr aderyn fod yn foddion iddo 
ehedeg, ac yn ysgafn yn ogystal a chynhes: fe bwysa 
ef allai wns a hanner. Buasai gorchudd yr adar 



yn ddifudd iddynt pe buasai y cawodau, i'r rhai y 
maent yn agored, yn sugno y gwlybaniaeth iddynt, 
nes y buasent yn un cruglwyth trymaidd. Y mae 
ynddynt naws olewwaidd i gadw y gwlybaniaeth 
allan, fel y gwelir pan yr ysgydwa yr hwyaden ei 
hunan wrth ddyfod i'r wyneb ar ol suddo yn yr 
afon. Buasai ffurf drymaidd creaduriaid troediog 
yn analluogi yr aderyn i ehedeg, felly parotowyd 
iddo bibellau o esgyrn teneu, yn cynnwys gwagder 
yn eu canol, a hwnw yn llawn awyr. Rhaid i'w 
esgyll fod yn ysgafh yn ogystal a chryf. Sylwch, y 
mae gan y bluen finion garw, ac ymffurfia yn un 
arwyneb cadarn ac anwahanol wrth fyned wrth 
ehedeg drwy yr awyr, yr hwn a darawa ar ei hym- 
daith. Cyfrana yr awyr sydd yn esgyrn adar, a 
phibellau ereill y corff, y rhai a gynhesir gan wres 
mewnol yn llawer mwy nag mewn dyn, rywbeth at 
eu bywiogrwydd. Y mae eu cyflymder a'u diflinder 
yn ddirfawr. Dywedir fod cyflymder y wennol yn 
bedwar ugain a deg o filltiroedd yr awr. Ar un 
ehedfa hirfaith dros y môr gogleddol daw y môr- 
aderyn o Norway i Ben Flamborough; gorphwysa 
ychydig ar ol y daith, ac wedyn ä i'r wlad heb fod 
nemawr gwaeth ar ol yr anturiaeth. Gallwch gasglu 
oddi wrth big yr aderyn beth ydyw ei arferion a'i 
ymborth. Y mae pig coblyn y coed yn flaenllym 
wedi ei ymylu â'r corn caletaf er mwyn tori rhysgl y 
coed i ddyfod o hyd i bryfaid. Y mae min pig yr 
hwyaden wedi ei amdoi â chorn, ac yn offeryn hwylus 
i ddyhidlo dwfr a chadw y lluniaeth ; hefyd y mae 
pig yr ysneipen yn hir a theimladol er mwyn treiddio 
i'r fawnog laith i chwilota am ei chynnaliaeth. 
Gallwn ddyfynu Uuaws o enghreifffciau tebyg o faes 
torieithog natur. 

Y mae pob meddwl yn ei gyflwr naturiol yn 
wybyddus nad all y cyfryw addasder mewn gweithiau 
dynol ddeilliaw ond oddi wrth fwriad, ac y mae yn 
foddlawn i'w hystyried fel profìon o gynllun mewn 
natur. Rhaid i'r anianydd addysgu golygiad gwa- 
hanol iddo ei hunan. Y mae yr holl bethau yma 
yn ddadblygiadau o dan bwysau amgylchiadau nerth- 
oedd gwreiddiol y greadigaeth. Er enghraifft, y 
mae gan rai adar sy'n byw mewn corsydd gwlybion 
bigau hirion, a rhodda hyny fantais iddynt i dyUu y 
ddaiar am ymborth, a thrwy hyny bydd eu cyfran o 
ymborth yn helaethach, a'u cryfder a'u gwroldeb 
yn Uawer mwy, ac y mae ganddynt fwy o ryddid i 
ddewis cymdeithion. Hefyd, tyfa y pig yn hwy 
erbyn y genedlaeth ddüynol, nes y bydd pig yr ŵyr 
yn hwy nag un y mab, ac fel hyn y gweithreda y 
ddeddf nes ym mhen amser y bydd rhywogaeth 
wahanol, sef ysneipen berffaith. A ydyw y dam- 



Digitized by 



Google 



340 



TH HAÜL. 



canìad gwyddonawl yn well yn yr achos yma na'r 
un poblogaidd ? Nac ydy w, ac nid ydyw yn rhoddi 
cyfrif am y ffeithiau mor dda. Ai nid ein credin- 
iaeth, ac nid tybiaeth, ydyw i Dduw greu adar yr 
awyr gydag offerynau cymhwys i fyw bywyd neill- 
duol am ei fod yn gweled ei fod yn dda, ac yn 
ewyllysio i bob rhan o'r ddaiar amrywiol i fod yn 
olygfa o lawenydd ac ymdrechiad i'w phreswylydd- 
ion priodol ? Y mae addoliad Duw yn gyffredinol, 
ac yn bodoli heb amlygiant o farn neillduol ei fod 
Ef yn Greawdwr ac yn achos cyntaf. Am eich bod 
yn alluog i amgyflred am dano, ac yn foddlawn i'w 
dderbyn fel rheolwr eich cydwybod a'ch ewyllys, fe 
raid ei fod yn bodoli. A ydyw hyn yn honiad rhy 
eithafol? Ystyriwch y cyferbyniad, os nad ydyw 
yn bodoli, aeth swn addoli o bob parth o'r gwled- 
ydd yn ofer, a chyssegrodd dynion da eu bywydau 
yn ofer mewn ufudd-dod i ddeddfau dyledswydd. 
Pe teimlid fod y fath dwyll yn ddichonadwy, arosai 
tywyllwch y gellid ei deimlo ar ein hysbrydoedd, 
llaesai ein dwylaw, a pharlysai ein gliniau gweinion, 
a buasai dystawrwydd caeth ar bob peth moesol yn 
gweddu i ni yn llawer gwell. Ond rhaid i ni weled 
gyda'r llygaid a roddodd Duw i ni ; ac y mae am- 
mheuaeth am ffydd a chydwybod mor aflesol ag 
ammheuaeth am welediad a chyflyrddiad. T mae 
Duw yn bodoli ; sicrhëir hyny gan ffydd gyffredinol 
dynoliaeth, a'r ddeddf uchaf ynom ein hunain. 
A chan ei fod yn bodoli, iddo Ef ac^ nid i neb arall 
y rhaid i ni roddi lle y Creawdwr. Nis gall fod dau 
Dduw. Ni fedraf gyflwyno fy nghydwybod i un fel 
ei harweinydd, ac addoli y llall am ddoethineb y 
greadigaeth. Y mae Duw yn bodoli, ac nid ydyw 
yn bodoli er mwyn rhoddi cyfrif am olion y cynllun- 
iau mewn natur ; ac yr ydym yn honi mai y dyb- 
iaeth hawddaf ydyw yr un benaf. Y mae oHon 
dybenion yr hyn a ddylent fod, sef ffeithiau o 
ddoethineb Duw. " Ti a wnaethost y nefoedd, nef 
y nefoedd, a'u holl luoedd hwynt, y ddaiar a'r 
hyn oll sydd arni, y moroedd a'r hyn oll sydd 
ynddynt ; a Thi sydd yn eu cynnal hwynt oll." 

Pe amlygwn mewn ychwaneg o frawddegau gred- 
iniaeth dyn o addysgiaeth gyflredin ar y pwnc yma, 
dywedwn mai Duw yn unig ydyw achos cyntaf y 
greadigaeth, achosydd ei symmudiad, a rhoddwr ei 
bywyd. Yr oedd y dyben doeth sy'n pelydru arnom 
mewn natur yn meddwl Duw yn y weithred gyntaf 
o'r greadigaeth. Wrth ddywedyd ei fod yn gweith- 
redu yn unol â deddfau, nid ydym yn lleihau dim ar 
ei allu ; yr ydym yn hytrach yn ei fwyhau yn ein 
meddyliau wrth briodoli iddo ddiysgogrwydd yn 
ogystal a doethineb. Nid ydyw deddf yn rhwystr, 



ond dull penodol o weithredu. Nid ydyw dywedyd 
fod arlunydd yn cynnyrchu dim ond gweithiau coeth, 
yn gwireddu ei fod yn rhyddach na chelfyddydwr 
gwaelach; am nad ydyw cynnyrchu gwaith gwael 
yn allu neu fraint, ond methiant. Ac felly, pan 
addefwn fod Duw yn gweithredu trwy ddeddf, gan 
ddysgwyl cael yr un tremlun oddi wrth belydrau yr 
haul a gawswn unwaith wrth edrych trwy ein gwydr 
ym mhob man ac amser lle y llewyrcha yr haul, nid 
ydym felly yn cyfyngu gallu y Celfyddydwr mawr 
os nad ellir dangos fod ansefydlogrwydd yn ragor- 
fraint ac yn ddaioni. Ni sylwn ar y pwnc o wyrth- 
iau mwy na'i fod yn cael ei bresennoli i ni fel rhan 
o un dyben mawreddog er lles dyn, ac i'r Arglwydd 
wrthod pan demtiwyd Ef i gyflawnu y cyfryw er 
mwyn hunanamcaniaeth, neu i beri syndod. Y mae 
drwgdybiaeth eithafol gwyddonwyr wrth gyfeirio at 
dduwinyddiaeth mewn cyssylltiad â chwrs natur yn 
deilliaw oddi wrth amgyffredion cyfeiliornus am 
Dduw. Addefa Mr. WaÛace, yr hwn a dd yfynwyd 
eisoes, fod y Oreawdwr yn gweithredu yn y dechreu 
fel achosydd y deddfau ar y rhai y gweithreda y 
byd, ond ofna addef fod yna ymyraeth parhäus ac 
ail-drefnu manylion. A phriodola y naturiaethydd 
yma i ni ry w amgyffredion o'r Goruchaf nad ydyw 
yn ei honi, ond yn ei wrthod yn gadarn. Os ydoedd 
y deddfau yn ddoetb a da, o ba le y deillia yr angen- 
rheidrwydd am ymyriad ac ad-drefniad? Pwy ydym 
ni i erchi i Dduw siarad unwaith, a'i wahardd i 
siarad ddwy waith ! Deddfau natur ydynt ddeddfau 
Duw, a deddfau Duw ydynt ei fynegiadau am dano 
ei Hunan trwy leferydd natur. Y mae Duw yr un 
ddoe, heddyw, ac yn dragywydd, ac felly y parhâ ei 
ddeddfau. Y maent, os beiddir dywedyd felly heb 
ammharchu, yn orchudd ac yn wisg am ffurf Duw, 
yr hwn sy'n rhy ddysglaer ynddo ei hunan i ni allu 
edrych arno; a chymmerant eu brasluniad oddi wrtho 
Ef, yr hwn sydd o danynt. GeUwch barhau yn 
eich ymchwiliadau mewn llawn ymddiried y safa y 
deddfau yn sicr, nid am fod genych y sicrwydd Ueiaf 
fel dyn o wyddor nad ymyrir byth â'r deddfau hyn f 
ond nid oes genych hawl i ofyn y cyfryw yn unol 
â'ch egwyddorion. Bhaid i chwi syìwi fod y ffeith- 
iau felly ; a byddant yn dragwyddol felly, yr hyn ni 
pherthyn i chwi, o herwydd y mae hyny y tu hwnt i 
broflad. Nid ydy w yn angenrheidiol i'r ddoethineb a 
wnaeth y deddfau i adrefnu ei waith, dilëu, ychwan- 
egu, a gwelläu ei ddeddflyfr. Gwelodd Duw ei fod 
yn dda yn nyddiau y greadigaeth ; ac ni chyfhewidia 
y Uygaid a gymmeradwyai y cyfryw byth, a safa y 
deddfau yn sicr, nes cyfiawnir y dybenion a dros- 
glwyddir trwy yr oesau. Cyflwynai bob teyrnas 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



341 



newydd mewn natur gyfhewidiad yn cyrhaedd i 
chwyldroad, yr hyn nid ystyriai y duwinydd na'r 
naturiaethwr yn ymyriad neu ansefydlogrwydd. 
Pan ddygwyd egwyddor y bywyd planigol, y byd 
mwnawl ydoedd y defhydd y gweithredai y bywyd 
yma arno ; casglai iddo ei hunan yr elfenau iselaf, 
megys carbon, callestr, a nitrogen, gan eu harferyd fel 
moddion ei fywyd organaidd. Cymmerodd y plan- 
igyn anianawd y dosbarth is law iddo, pryd y 
rheolai a defnyddiai y cyfryw ddosbarth. Cymmer- 
odd hyn le pan ddygwyd i fodolaeth y bywyd ani- 
feilaidd. Daeth y blodau prydferth yn ddefnydd ar 
yr hwn y gweithredai y bywyd anifeilaidd, a*r ym- 
borth y cynnaliai ei hunan. Yr un ydoedd pan 
ychwanegwyd dyn, yn yr hwn y gosodwyd rheswm 
yn Ue greddf, a gweithrediad moesol uwch ben 
damwain drwy gyffroad ac archwaethiad. Y mae 
gan bob un o'r teyrnasoedd hyn gan gymmaint yn 
gyffredin a'r hyn sydd is law iddo. 
(ru> barhau.) 



LTiAN OWM AWEN: NEU DDEFFROAD EG- 
LWYSIG HANNER OANRIF YN OL. 

(Parhdd o dudal. 212.) 

PENNOD XIV. 

Ymweliad y Deon Cottwm áV Cwtn. 

Aethai blwyddyn o lafur difiino, o drallod ac o < 
aiomedigaeth yn gymmysg, a pheth mwynhâd a 
gobaith heibio pan ymwelodd y Deon Cottwm â'r 
ysgol ddyddiol yn y Cwm. Y mae enw y deon 
Uafurus, cariadus, dysgedig, a duwiol, synwyrlawn 
a firaeth ei ymadrodd, mor hysbys trwy holl Gymru, 
fel nad oes angen yma ymhelaethu am ei waith na'i 
gymmeriad. Yr ydoedd yr ymweliad hwn yn am- 
serol a boddhaol iawn i Llewelyn Llwyd ac Angharad. 

Gwedi arholi yr ysgol a chyfranogi o'r croesaw 
syml, ond Uednais a gwir foneddigaidd, ym mher- 
sondy adgyweiriedig a chwaethus Cwm Awen, 
dechreuwyd ymddyddan ar bwnc yr ymweliad. 

Ebai y deon, gan gyfeirio ei anerchiad yn foesgar 
at Angharad, " Rhaid i mi longyfarch eich priod ar 
waith yr ysgol ddyddiol. Yr ydych yn adeiladu 
yma ar saü dda, ac yn gwneyd cymmwynas i'r oes a 
ddêl." 

Atebai Angharad, "Y mae yn dda genyf, Mr. 

Deon, glywed genych fod Uafur dinod fy mhriod yn 

cael y fath gymmeradwyaeth gan foneddwr o'ch 

profiad chwi. Yr ydym ni yn y Cwm tawel hwn 

16— vii. 



wedi ein cau mor gyflawn oddi wrth y byd gan 
gylchedd y mynyddoedd, heb genym ond un ffenestr 
gul at y môr, fel y mae yn berygl i ni fyned i gysgu." 

" Maddeuwch i mi, madam, am eich cywiro, ,, 
atebai y deon yn ei dduU parod, "ymae nengloeren 
(skyliyht) f y ffenestr uwch ben y Cwm, bob amser 
yn agored ; ac os nad wyf yn mawr gamgymmeryd, 
bydd Mr. Llwyd a ohwithau yn edrych yn fynych 
drwy hòno, a geUwch benderfynu fod * eu hangylion 
hwy ' — y plant — yn myned â Uawer neges foddhäus 
i fyny drwyddi, ac Un yn edrych i lawr gyda chym- 
meradwyaeth ar eich cariad waith." 

Yr oedd y cyffyrddiad caredig yma â thant 
tyner yn ei theimlad, yn ormod i natur doddiadol 
Angharad. Rhedodd deigryn bychan gloyw fel y 
grisial i*w Uygaid, ond ymdrechodd groni y teimlad, 
a dywedodd, "Yr ydych yn garedig iawn, Mr. 
Deon." 

Gwelodd y deon ar amnaid effaith ei ymadrodd, a 
throes ei gyfeiriad at Llewelyn Llwyd, gan ychwan- 
egu, "Nis gall gwaith daionus fyned ym mlaen yn 
y Cwm peUenig, a thu draw i grib y mynydd uchel, 
na chanfyddir ei effaith. Lle byddo tân bydd yno 
oleuni a mwg, a'r mwg bob amser a ymddengys 
gyntaf, ac a esgyna uchaf. Y mae mwg y gwaith 
da yng Nghwm Awen i*w weled o beU, ac wedi 
dyfod yn nes : cefais olwg ar y goleuni hefyd." 

" Yr wyf yn ofni," meddai Llewelyn Llwyd, "mai 
ychydig iawn yw y gwaith da a eUais i, ac a aUaf, 
ei wneyd yn yr ardal hon. Yr wyf yn teimlo o'r 
dechreu fel un wedi glynu yn y Uaid, ac nid oedd 
genyf y meddwl lleiaf fod fy ychydig lafur yn codi 
yr ysgol ddyddiol yn hysbys i chwi na neb araU tu 
aUan i'r Cwm." 

Atebai y deon, " Oawsoch adeiladu yr ysgoldy heb 
i neb o honom glywed swn morthwyl o'r tu araU i*r 
mynydd, ond pan ddechreuasoch gynneu y tân sanct- 
aidd o gyfranu addysg fuddiol a chrefyddol ar aUor 
eich hunangyssegriad, daeth yr ymyrwr o duedd ein 
dinas, a bwriodd ffagodau irlas a gwlybion ei ragfarn 
a'i genfigen ar y tân, nes peri i*r mwg esgyn uwch 
y mynyddoedd, a dangos eich gwaith daionus i 
bawb." 

14 Y mae," atebai Llewelyn Llwyd, " yn ofìdus 
iawn meddwl na eUir ymdrechu yn dawel i wneyd 
daioni i'r holl blwyf heb greu ymryson. Yr wyf 
yn ofni y bydd cyfodiad yr ysgol hon, a'r rhan ag 
y teimlaf fi hi yn ddyledswydd arnaf ei chymmeryd 
yn addysgiad y genedl ieuanc yn achos o anghydfod, 
os nad ymraniad, yn y plwyf teneu ei boblogaeth 
yma. Y mae hyn yn peri gofid mawr i mi, ac yn 
gwrthbwyso yr hoU ddaioni a aUaf wneyd." 



Digitized by 



Google 



342 



TR HAUL. 



"T mae ein Meistr daionus a doeth wedi rhag- 
ddywedyd," ebai y deon, " mai angenrhaid yw dyfod 
rhwystrau. Nis gall angel ddisgyn i'r dwfr heb ei 
gynhyrfu, ac wrth gynhyrfu y dwfr, fe gynhyrfir y 
llaid. T mae eich gwaith da wedi cynhyrfu dyfr- 
oedd cysglyd Bethesda yma. Caiff rhai feddygin- 
iaeth yn sicr; ond y mae y llaid wedi codi yn y 
cynhwrf. Gwaeloda hwnw yn ol ryw amser. Rhaid 
yw i chwi a minnau weithio tra parhao ein dydd. Os 
aroswch nes gallu cael Uafurio yn dawel, ac adgy- 
weirio muriau Jerusalem mewn heddwch, ni chawn 
y fraint o roddi llaw ar y gwaith. Na, yn hytrach 
na Uwfr segura, daliwn gleddyf y milwr yn un llaw, 
a morthwyl y gweithiwr yn y llall : y mae genym 
warant Tsgrythyrol i hyn. Peidiwn â disgyn oddi 
ar y mur i herio un gwrthwynebwr, a pheidiwn â 
gadael y gwaith da i fyned i ymgynghori ag un 
Sanbalat, ond os ymosodir arnom nis gallwn frad- 
ychu ein hymddiried a throi gwar yn nydd y 
frwydr." 

" Tr ydych chwi, syr," dywedai Llewelyn Llwyd, 
"yn brofiadol iawn ac yn ddoeth hefyd. Beth a 
fuasech chwi yn gynghori i mi wneyd yng ngwyneb 
y rhagfarn a gyfodwyd yma yn erbyn dysgu y 
catecism, a darllen ac esbonio y Testament Newydd 
yn yr ysgol ddyddiol? Tr wyf yn dwyn yr ysgol 
ym mlaen o dan nodded ymddiriedolwyr Madam 
Bevan. Tn siarter yr ymddiriedolwyr dywedir fod 
yr athraw i ddysgu y plant, yn fechgyn a genethod, 
o deuluoedd tlodion i ddarllen, gan beri iddynt 
ddysgu ar gof y Credo, Gweddi yr Arglwydd, y Deg 
Gorchymmyn, a Chatecism yr Eglwys. Nis gallaf fi 
dderbyn y fraint o gael athraw gan ymddiriedolwyr 
Madam Bevan heb gyflawnu fy rhwymedigaethau ; 
ac yr wyf mewn cyfyng-gynghor mawr beth i'w 
wneyd. T mae yma amryw deuluoedd goreu yr 
ardal, cyfeillion personol i mi, Tmneillduwyr o hen 
arferiad, yn cadw a bygwth cadw eu plant o'r ysgol, 
drwy gymhellion estroniaid, os rhaid i'r plant ddysgu 
y catecism." 

"T mae hyny yn beth gofidus," atebai y deon. 
" T maent hwy o gydwybod, yn cael eu camarwain 
gan ragfarn allanolion, yn tueddu i gadw eu plant 
draw. Nid oes genych chwi hawl i orfodi eu plant 
i'r ysgol. Rhaid parchu cydwybod y camarwein- 
iedig. Tr ydych chwithau o gydwybod, yng ngwyneb 
Uythyreneglur ammodaucyfraniad addysg, yn rhwym 
o ddysgu pob plentyn a roddir dan eich gofal yr 
hyn yr ydych yn gredu sydd er eu Ues tymmorol ac 
ysbrydol. Arweinir eich cydwybod chwi gan lyth- 
yren y ddeddf ac ysbryd y ddeddf hefyd, ac y mae 
eich cydwybod chwithau yn haeddu parch. Nis gaU 



neb eich gorfodi i dderbyn plentyn i'r ysgol ar 
delerau croes i'ch cydwybod. Digon i chwi yw cadw 
drws yr ysgol yn agored, cyfranu yr addysg i'r rhai 
a ddeuant yn dawel, a gadael y canlyniad yn Uaw y 
Goruchaf. T mae rhagfarn ym mynwesau dynion 
fel rhwd ar arfau. Rhodder digon o waith iddynt 
a deuant yn loew. Goddefer i gydwybod gyfarfod 
â chydwybod yn ddigon aml ac mewn digon o wàith, 
ac fe loewir Uawer o rwd y rhagfarn. GweU bob 
amser yw treuHo aUan na rhydu." 

" Tr wyf yn dra diolchgar i chwi, syr," ychwan- 
egai Llewelyn Llwyd, " am y cynghorion caredig a 
gwerthfawr a gawsom genych, a gobeithio yn fawr 
y cawn weled eich gwyneb yma eto, pan fyddo mwy 
o lewyrch ar ein gwaith." 

Atebai y deon, " Bûm ar ymweUad â bron yr oU o 
Eglwysydd yr esgobaeth hon yn 1812. Cefais olwg 
salw iawn ar bob rhai o honynt. Bu gweUiant 
mawr yn y trefydd er yr amser hwnw, ac y mae y 
deffroad yn bresennol yn dangos ei hun mewn llawer 
ardal wledig." 

Wedi mwynhau croesaw caredig ond diymhongar 
a didrwst persondy dystaw y Cwm, cyfeiriodd y deon 
i'w bleserwaith o wneuthur daioni yn foreu dranoeth 
i ardal araU. Un oedd y Deon Cottwm yn gaUu 
gwneyd gwaith mawr a defnyddiol mewn hoenus- 
rwydd ysbryd, tymmerau rhywiog, rhadlawn, siriol- 
deb Uon, chwareugar, a duU digyffro, diarddangosiad, 
o ymdrech, fel un ar bleser-deithiau yn treulio gwyl- 
iau. Pa le bynag yr elai, adlewyrchai oleuni siriol- 
deb boddhäus o'i amgylch, a gadawai arogl peraidd, 
adgofion pleserus, a ffraethebion cariadus o'i ol. T 
mae rhai dynion o ddawn ymadrodd parod a ffraeth 
yn hoff o wasgaru drain-bigau Uymion, a'u planu 
ym mynwesau y gwyddfodoUon. Ond am y deon, 
gwasgaru rhosynau peraroglus ffraeth-eiriau car- 
iadus a Christionogol a wnai efe, i swyno clust, 
coethi calon, a boddhau y teimlad. Planodd lawer 
rhosyn wrth ddrws y tlawd ac yng nghyntedd y 
boneddwr, ac jú chafodd ei ymdrechion daionus 
well effaith yn un man nag ym mhersondy coethedig 
a chyfeiUgar Llan Cwm Awen. 

PENNOD XV. 

Ymweliad y Parch. Phylip Jones â Llan Cwm Awen. 

Aethai ychydig o fìsoedd heibio yn Ued dawel yn 
Llan Cwm Awen ar ol ymweliad y Deon Cottwm. 
Dilynai Llewelyn Llwyd ei orchwyl yn ddystaw, 
yn ddiwyd, ac yn amyneddgar. Deuai plant yr 
ardal i ysgol Madam Bevan yn lled gyffredin, ond 
grwgnachai yr TmneiUduwyr mwyaf eithafol iddynt 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



343 



fyned i'r Eglwys ar y Sul. Ymdrechai Llewelyn 
Ûwyd gyfarfod hyd yn nod â rhagfara ei blwyfol- 
ion mor bell ag y gallai. Gwyddai yn dda fod 
tramgwyddo rhagfarn yn clwyfo teimlad yn llawer 
mwy nag hyd yn nod tramgwyddo egwyddor syl- 
faenedig ar y gwirionedd. Pan dramgwyddir gwr 
mewn meddiant o'r gwirionedd, gellir gwneyd ym- 
ddiheurad a chymmodi yn fuan. Ond pan dram- 
gwyddir rhagfarn, nis gellir cymmodi ar dir gonest a 
theg. Mae y clwyf tybiol yn llawer mwy briwedig 
na'r clwyf gwirioneddol. Felly, gochelai Llewelyn 
Llwyd hyd y gallai ymddadleu â rhagfarn rhag 
briwio ei meddiannwyr. Parai hyn i lawer o'r 
cymmeriadau mwyaf haerllug dybio nad oedd ganddo 
olygiadau eglur a phenderfynol iawn ar faterion Eg- 
Iwysig pur. Haerent mai ennill ei swydd a'i cadwai 
yn yr Eglwys, a chymmerent fantais ar ei dynerwch 
i roddi mwy o flinder iddo. Gwrthwynelent ei 
waith yn fwy penderfynol, ond eto yn fwy dirgel. 
Yr oedd ei natur dda o'r fath fel na fynent ei dram- 
gwyddo trwy ei wrthwynebu yn ei wyneb. 

Ÿm myBg ei brif ddirgel wrthwynebwyr yr oedd 
y ve*try clerk, Mr. Hugh Cadwaladr. Un o'r cym- 
meriadau y cyfarfyddid â hwy yn dra mynych yn yr 
ardaloedd gwledig oedd Mr. H. Cadwaladr. Yr 
oedd yn ddyn o alluoedd diammheuol; gwr call, 
synwyrol, cofus, a thra gwybodus mewn materion 
plwyfol. Yr ydoedd hefyd yn llygadgraff hynod, 
yn Uawn treiddgarwch i adwaen dynion a chymmer- 
iadau ; a rhaid ychwanegu, yn gyfrwys, ystrywgar, 
a dichellgar. Nid oedd yn agos gymmaint ei dalent 
naturiol a'i wybodaeth lyfrol a Didymus o'r Cwm, 
ond gallai droi bob gronyn o'i wybodaeth i'w hunan- 
fantais. Tra yr oedd Didymus o'r Cwm yn gaethwas 
i'w dalentau, yr oedd Mr. H. Cadwaladr yn gwneyd 
caethweision o'i holl aUuoedd. Bhoddai hwy oU ar 
waith. Yn rhinwedd ei aUuoedd a'i daerineb, a 
pheth haerUugrwydd, ymwthiasai i lenwi pob swydd 
yn y plwyf yn amser henaint y diweddar reithor, 
Mr. Edwards. IAanwai y swydd o gofladur y festri, 
postfeistr, cofìadur y trethi, a grocer a äraper y pen- 
tref ; a chyda hyny, neu ef allai yn rhinwedd hyny, 
aethai yn flaenor capel y Cwm. Efe oedd oracl 
ewyddogol a chyhoeddus y Cwm. 

Nid oedd ond Didymus y bardd yn unig na thalai 
warogaeth ddiwrthddadl i'r doethawr hwn. Ond gan 
fod Didymus yn dlawd a'r doethawr yn Ued arianog, 
nid oedd ymddangosiad pensyth y Mordegai garw ac 
amddifad o foesgarwch ambeU dro yn peri nemawr 
o boen iddo. Nid balchder bydol oedd pechod 
mwyaf Mr. H. Cadwaladr, eithr yn hytrach balchder 
ysbrydol — awydd am fod yn fwyaf yn y cylch cref- 



yddol, a throi y cylch crefyddol yn fanteisiol i 
ychwanegu enw ac elw bydol. 

Teimlai Mr. H. Cadwaladr fod y "person newydd " 
yn enniU safle ysbrydol yn araf yn y plwyf. Gan 
fod y rhan fwyaf o'r plwyfoUon yn arfer siopydda 
yn ei fasnachdy, a galw am eu Uythyrau yno, yr 
oedd mewn mantais fawr i ddeaU eu teimladau. Cai 
brawf amlwg yn fynych fod ymweliadau Llewelyn 
Uwyd â'r cleiflon yn neiUduol, a charedigrwydd 
cymmwynasgar a Uednais Angharad i bawb dan 
afiechyd a thraUod, yn araf feirioU rhagfarn yn 
erbyn addysg ysbrydol yr offeiriad Eglwysig, ac yn 
cynhesu teimlad yr ardalwyr at eu cymmwynaswyr. 
Ar y dechreu canmolai y doethawr y gwaith, a mawr 
gymheUai ei gydgapelwyr i fwy o ddiwydrwydd yn 
eu hymweUadau eu hunain â'r cleiflon. Ymwelai 
yn Uawer mwy mynych ei hun. Gwasgai yn y seiat 
ar i hoU aelodau y capel ofalu yn neülduol am eu 
cleiflon eu hunain. Dywedai fod yn warth iddynt 
esgeuluso y fath ddyledswydd, a gadael i'r "per- 
son " eu disodU o'r claf-ystafeUoedd. 

Gan fod dylanwad Llewelyn Llwyd yn cynnyddu 
gyda'r plant hefyd, sefydlodd Mr. H. Cadwaladr 
ysgol nos yn y capel, ac ychwanegwyd "cyfarfod 
egwyddori " at gynnuUiadau ereiU yn yr un Ue. 

Tra yr eUd ym mlaen yn y duU yma o'r tu aUan 
i'r Eglwys, elai Llewelyn Uwyd oddi amgylch i 
barotoi at adgyweirio Eglwys y plwyf. Gwaith 
mawr ydoedd ar y pryd. Nid oedd cyfranu at 
adeUadau Eglwysig yn beth oyflredin o gwbl. Ym- 
ddibynasai yr Eglwys ar lythyrau cymmeradwyol y 
Pen Coronog ; ac heb y rhai hyny, nid oedd Uwybr 
i boced y gwŷr mawr, ac nid oedd gan Llewelyn 
Llwyd nemawr o wŷr bychain i appelio atynt. Pa 
fodd bynag, er fod gwleidyddiaeth sectol wedi am- 
ddifadu yr Eglwys o'r brief breninol, gaUasai Llew- 
elyn Llwyd appeUo yn gryf ac yn groew yn enw ei 
Arglwydd Crist at fawr a bychan am gymhorth i 
adgyweirio muriau S'íon. Yr oedd cyssyUtiadau 
Uuosog Angharad â theuluoedd Ued gyfoethog, er 
nad yn arianog, yn y Dy wysogaeth yn fantais fawr 
i gasglu ym mheU ac agos. 

Pan oedd y pwnc o adgyweirio yr Eglwys ar gael 
ei roddi o flaen y festri blwyfol, daeth y Parch. 
PhyUp Jones i bregethu i'r capel. Yr oedd y gwr 
hwn yn un o ddynion ieuainc mwyaf talentog y 
Gogledd. Mab oedd i fasnachwr. Cawsai addysg dda 
gan beUed ag yr elai, o dan athrawon YmneiUduol. 
Yr oedd yn Gymreigwr medrus, ac ymadroddwr 
hynod o swynol a pherswadiol. Gan mai y Meth- 
odistiaid Calfinaidd oedd y corff mwyaf parchus, 
Uuosog, a dylanwadol yn yr ardal y magesid y gwr 



Digitized by 



Google — 



344 



YB HAUL. 



ieuanc, yn eu mysg hwy y bwriodd ei goelbren 
gweinidogaethol, a chafodd yn eu mysg, a thrwy 
beirianwaith {organi%atiorì) eu cymmundeb, le man- 
teisiol i wneyd ei hun, ei alluoedd, a'i gyssylltiadau 
masnachol yn hysbys trwy y Gogledd. 

Gellid dweyd felly fod cydgyfarfyddiad y Parch. 
Phylip Jones a Mr. H. Cadwaladr yng Nghwm Awen j 
yn amserol a dymunol gan y naill a'r llall. Gallent ! 
gydymdeimlo â'u güydd a myned i mewn i gynllun- 1 
iau eu gilydd. Yr oedd y ddau yn Ymneillduwyr o 
ddygiad i fyny, a gwnaent bwnc o gydwybod o 
beidio â chwilio dim i egwyddorion yr Eglwys, nac 
edrych dim ar unrhyw ran o'i thegwch, ond ei choll- 
farnu ar sail traddodiad, a'i phardduo am y gallai 
fod ar ffordd eu llwyddiant. Yr oedd niweióüo yr 
Eglwys yn gymmaint o fater cydwybod ganddynt 1 
ag ydoedd llesäu Methodistiaeth. Yr oedd pob ] 
cymmysgedd cymhelliad o ragfarn, hunan, pen- \ 
boethni, ac ennilliad poblogrwydd yn eu cymhell i'r 
un cyfeiriad. 

Ar ol ymddyddan personol, un o'r pethau cyntaf 
a ddaeth dan sylw y Parch. Phylip Jones oedd yr | 
ysgol newydd yn y Owm a gwaith yr offeiriad 
newydd. 

Ebai y Parch. Phylip Jones, " Y mae Mr. Lloyd, 
eich person newydd, yn ystod ei ddwy neu dair 
blynedd yn eich mysg, wedi gwneyd gwaith mawr." 

" Ydyw," atebai Mr. H. Cadwaladr, "dyn Uafurus 
a diwyd ydyw." 

Gofynai yntau, " A ydyw yr Eglwys yn ennill tir 
o dan ei ofal ? " 

Ebai y llall, " Nis gallaf ddweyd yn iawn. Nid 
ydyw wedi ennill neb o'r capel eto ; ond y mae Mr. 
a Mrs. Owen, y Plas, yn myned i'r Eglwys yn 
wastad, ac eto heb dori eu cyssylltiad â ni. Yr wyf 
yn gwybod fod Mrs. Owen ambell dro yn cymmuno 
yn yr Eglwys, ond y mae yn dal i ddyfod i'r seiat 
atom ni, ac i'w Chymmun hefyd. Y mae Mrs. Owen 
a Mrs. Lloyd yn gyfeillesau mawrion, a byddant yn 
aros gyda'u gilydd yn y Cymmun. Y mae Miss 
Edwards hefyd, merch yr hen berson, gyda'i mam, 
yn aros yn y Plas, ac y mae gan hòno ddylanwad ar 
Mrs. Owen. Felly, bydd arnom ofh ei cholli hi yn 
fwy na neb. Mae y ferch, Gwenafwy fach, hefyd 
yn hoff iawn o fyned i'r Eglwys. Gan mai yn y 
Plas yr ydych chwi i aros dros y Sul, chwi a gewch 
gyfleusdra i gynghori Mrs. Owen ef allai rhag ofh 
i ni ei choUi." 

" Nis gwn yn iawn," atebai Mr. Jones, " pa fodd 
y gallaf wneyd hyny rhag ofn gwneuthur drwg." 

Atebai Mr. Cadwaladr, " Y mae yma festri i fod 
. yr wythnos nesaf, i gymmeryd dan ystyriaeth gais y 



person am ryddid i adgyweirio yr Eglwys. Y mae 
yn amcanu ei hail doi, gosod ffenestri newyddion, a 
gwneyd yr eisteddleoedd a'r llawr oll yn newydd. 
Amcana hefyd i'r holl seti fod o'r un maint, defhydd, 
a gwaith ; ac ewyllysia gael y ddesc a'r pwlpud i'r 
gangheU, neu i ymyl y ganghell, yn Ue yr ochr aUan 
i Lofft y Grog. Y mae yma rai yn Ued anfoddlawn i 
goUi eu seti teuluaidd, ond nid wyf yn meddwl y 
bydd i neb siarad yn erbyn y person yn y festri. 
Nid oes dim ond mainc yno yn perthyn i'r tý yma, 
neu cawsai beth trafferth i'w symmud." 

" Pwy," gofynai Mrs. Jones, " biau y prif seti yn 
yr Eglwys ? " 

" Perthyn i'r Plas," ebai Mr. Cadwaladr, " y mae 
y sêt fawr o flaen y pwlpud, ac y mae Mrs. Owen 
wedi rhoddi clustogau cochion newyddion ynddi. 
Y mae hòno yn set bedair conglog fawr, o dderw da, 
gwaith yr hen Vychan gynt. Y mae yno sêt yr 
ochr araU go debyg, yn perthyn i deulu y Rhiw 
gynt, ond teulu y person newydd sydd yno. Y mae 
yno ddwy o seti mawrion ereül ag enw Vychan 
arnynt, ond yn perthyn î Gerddinen Fawr a'r Hen- 
blas. Y mae enw Vychan hefyd ar lawer iawn o'r 
meinciau croesion, wedi i'r hen Vychan, amser maith 
yn ol, eu rhoddi i fyny yn yr Eglwys ar ol priodi 
aeres y Plas." 

" Wel," meddai y Parch. PhyUp Jones, "y mae 
yn dra rhyfedd genyf fi eich bod yn y Cwm yma yn 
myned i adael i estron fel y person dynu yr hen 
Eglwys i lawr, a'i hadeüadu fel y myn ei hun ar 
gynllun Eglwys Babaidd, gan beUed ag y gaUaf fi 
ddeaU. Chwi piau eich Eglwys, a beth a wyddoch 
chwi na chafodd yr hen Vychan ac ereiU, wrth ei 
hadgyweirio yr amser a nodasoch, fraint (JaeuUy) i 
osod i fyny y seti a'r meinciau hefyd. O'm rhan fy 
hun, pe buaswn i yn ffermwr yma, buaswn yn ei 
hystyried yn gymmaint sarhâd i'r person ddwyn fỳ 
sêt oddi arnaf ag a fuasai iddo fyned â'm fferm. Os 
byddwch chwi yn gaU ac unfryd, gaUwch roi Uawer 
clo o flaen olwyn eich offeiriad newydd, ymyrgar, ac 
ef aUai y gellir tori y cyssyUtiad rhwng Mrs. Owen 
â'r newydd-ddyfodiaid hyn. leiaf, mi a wnaf fy 
ngoreu." 

Ar hyn aeth y ddau ymaith at y Plas, ac ni flinwn 
y darUenydd â'u hymgom ar y ffordd. 
{Vw barhau.) 



Trwy ddarUen yr ydym yn cymdeithasu â'r marw, 
trwy ymddyddan â'r byw, a thrwy feddwl â ni ein 
hunain. 

Cyfeüiorni a ddengys y dynol, ond maddeu y dwyfol. 



Digitized by 



Google 



TK HAUL. 



345 



SIAN FACH AMDDIFAD. 

Gan eich bod mor garedig a gadael i mi adrodd 
mân hanesion am drallodion, profedigaethau, poen 
a gofid, camwri a thrais, ffoUneb a chamgymmer- 
iadau, yng nghyd â rhinweddau a mwyniant, difyr- 
wch a llawenydd fy nghydryw ar lwybrau isel, ond 
aml eu teithwyr bywyd, cymmeraf fy hyfder i 
helaethu ychydig ar faes fy adroddiadau. Wrth 
wneuthur hyn dymunwn i'ch darllenwyr oll ddeall 
mai hanesion gwirioneddol sydd genyf ac nid ffug- 
chwedlau. 

Nid oeddwn yn adwaen Sian Each Amddifad fy 
hun, ond yr wyf yn cofio ei chynhebrwng yn dda, o 
herwydd yr oedd yn pasio godreu ein caeau ni, ac 
yr oeddwn innau gydag un o'r morwynion yn eneth 
ddeg oed yn edrych arno, a dyna y tro cyntaf i mi 
weled hearse erioed. Adwaenai mam Sian Fach 
Amddifad yn dda, ac adwaenai ei mam hi hefyd, a 
chlywais ei hanes lawer gwaith, ac yr wyf yn gwy- 
bod i'r fodfedd pa le y mae ei bedd, er nad oes na 
llythyren na chareg arno. Y mae yng nghongl 
uchaf mynwent Llanddinod rhwng y goeden ywen 
fwyaf a'r wal, ar ben ei hun, ac nid nes i'r ficer 
diweddar lanhau y fynwent yr oedd y twr o geryg, 
esgyrn, a rwbel o bob math arno, yn waeth na bedd 
ci. Ond pa sut y daeth Sian Fach Amddifad i feddu 
yr enw yma a chael ei chladdu yn y gongl ddirgel, 
ddiystyrllyd ? Y mae ei hanes yn faith ac yn 
boenus, ond rhaid i mi ei dori yn fyr. 

Unig blentyn cychwr yn byw yn y Borth, pentref 
bychan tua thair milltir o fy nghartref i ac ar làn 
y môr oedd Sian Fach Amddifad. Ganwyd hi 
bedwar ugain mlynedd yn ol yng nghanol y rhyfel 
ofnadwy rhwng Lloegr a Ffrainc. Amser blinderus 
dros ben oedd hwnw. Yr oedd yr holl wlad yn 
griddfan dan galedi, a phob dyn mewn oed yn gorfod 
gwasanaethu fel milwr neu forwr, un ai yn y Gwir- 
foddolwyr, y Militia, neu longau. Cychwr yn cario 
dros y borth, ac yn arfer pysgota penwaig ar adegau, 
oedd William Jones, tad Sian Fach. Yr oedd wedi 
priodi er ys tua deng mis pan gyhoeddodd Unol 
Daleithiau America y rhyfel wallgof rhyngddynt a 
Lloegr, gan feddwl taro y deyrnas hon i lawr â 
dyrnod neu ei Uwgu. Stopiwyd pob masnach â'r 
America, ac anfonodd yr Americaniaid longau rhyfel 
cyflym i ddinystrio llongau masnachol ac attal i'r 
trigolion gael ymborth. Daeth un o honynt a 
elwid y Saucy Jack i mewn i Siannel Sior a Môr 
Iwerddon, a dechreuodd ddinystrio y Uongau bych- 
ain oedd yn hwyUo o forlanau Cymru i'r Iwerddon. 
Byddai yn hwyHo dan fanerau Lloegr, ac arferai ei 



chadben newid ei phaent ar ol pob difrod, fel yr 
ymddangosai un diwrnod yn wen, yna yn ddu neu 
lwyd, yn debyg i wahanol Uwiau Uongau Prydain, 
ac feUy diangodd dros gryn amser o afael Uongau 
mawr Lloegr. Gan fod yr alwad am longwyr mor 
fawr, arferai y press gang â myned drwy y pen- 
trefydd ar làn y moroedd, a Uadrata ymaith bob 
Uongwr a allent, a'u cymmeryd i'r Uongau rhyfel 
na wyddai neb yn aml am fisoedd a. blynyddoedd 
beth a ddaethai o honynt. 

Un noswaith yr oedd WiUiam Jones yn Ued hwyr 
yn dychwelyd o osod rhwydi i lawr, yn dra bUnedig, 
pan ddaeth pedwar o'r press gang ar ei warthaf. 
DaUasant ef yn ddiseremoni, ac er gwaethaf ei hoU 
ymbiiiadau am gael golwg ar ei wraig ieuanc, a 
rhoddi gwybodaeth iddi pa beth a ddaethai o hono, 
aethant ag ef ymaith i'r Uong rhyfel, y Royal Prinee, 
oedd yn gorwedd yn y morgilfach (bay), yn gwyUo 
am y Saucy Jack. Gyda'r glasddydd hwyUodd hon 
ymaith am Gaergybi. Yno yr oedd orders yn ei haros 
i fyned i Ogledd America, a throsglwyddwyd ef i'r 
frigate Shannon, dan ofal Cadben Broke. 

Mawr oedd pryder Mary Wüliams drwy y nos 
hòno am ei phriod WiUiam Jones. Gan na aUai 
gysgu aeth yn oriau byrion y plygain at y porthladd 
bychan, Ue y gorweddai y cychod pysgota. Er ei 
bod yn Ued dywyU teimlodd o'i hamgylch, a Uwyr 
foddlonodd ei hun fod cwch ei phriod yno yn ddiogel, 
yn barod i'w wthio i'r dwfr. Wedi esgyn i fyny i 
ben gallt y môr taflodd ei golwg dros y forgüfach 
(bay), a gwelai dri goieuni — un coch, un glas, ac un 
gwyn, fel tair seren yn y peUder, a gwyddai mai 
goleuni y Royal Prince oeddynt. Yna cyfeiriodd ei 
thraed trwy dy wyUwch ac oerni fferUyd y nos tua 
thyddyn bychan tua thri chwarter mültir o'r porth- 
ladd, ond ar fìn y dwfr, Ue yr oedd dau gychwr, 
partneriaid ei gwr, yn byw. Nis gallai ar bob cam 
bron beidio â throi ac edrych ar oleuni y Royal 
Prince, a theimlai fraw yn rhedeg drwyddi bob 
edrychiad. Cyrhaeddodd y tŷ ar ganiad y ceüiog, 
a churodd wrth y drws. Gan dybio fod WiUiam 
Jones yn galw am ei brodyr i fyned aUan, cododd 
Elizabeth Evans eu chwaer, a galwodd drwy y 
ffeneatr ei bod yn effro ; ond erbyn agor o honi y 
drws, Mary WiUiams oedd yno yn ymofyn am ei 
gwr. Amlygodd y brodyr iddi eu bod hwy wedi 
ymadael â'u gilydd yng ngwaelod y Borth ; ac wedi 
sylwi fod long boat y man-of-war yn gorwedd ychydig 
aUan â dau longwr ynddo, eu bod wedi gochel 
myned drwy y pentref a chymmeryd eu Uwybr adref 
dros aUt y môr, ac i WiUiain Jones fyned ffordd araU, 
gan osgoi tai y Borth goreu y gallai. Ofnent y press 



Digitized by 



Google 



346 



YE HAUL. 



gang t aq yn neillduol gan fod y long boat yn ymyl y 
porthladd. 

NÌ8 gaUai Mary WiUiams orphwys, er iV chym- 
mydoges garedig wneuthur a allai i'w chysuro. Yr 
oedd goleuni y llong ryfel erbyn hyn yn pylu o flaen 
goleuni y dydd, a gwelid yr hwyliau yn ymledu, a 
phan droes y brodyr eu gwynebau tua'r Borth, aeth 
eu chwaer i ddanfon Mary Williams yr un ffordd 
tua'i chartref unig. Cyn croesi o honynt y cae olaf 
rhyngddi a'r tý, gwelent yn eglur fod y Royal Prinee 
yn hwylio ymaith, a theimlodd Mary Williams ryw 
symmudiad dyeithr dan ei gwregys, collodd ei hym- 
wybodolrwydd, ac yn ei gwely y deffröes yn sal a 
dyryslyd ei meddwl. Sal a fu drwy y dydd, sal 
drwy y nos ddilynol, ac ar wawr yr ail ddydd gan- 
wyd Sian Fach Amddifad yn faban seithmis, a chyn 
ei bod yn bum niwrnod oed yr oedd ei mam yn ei 
harch. 

Gadawyd y baban seithmis gwan i ofal nain 
dlawd, ond galon dyner, a chymmydogion caredig. 
Galwyd allan deimladau goreu y galon ddynol dan 
yr amgylchiadau torgalonus, ond yr oedd yr amser 
yn galed a'r Borth yn bentref pysgota Üawd. Y 
ffermwr mawr yn unig a allai fyw yn llawen tra yn 
gwerthu ei haidd am ddau swllt y phiol, a'r blawd 
ceirch yn dri phwys am swllt, tra nad oedd cyflog 
labrwr ond pedwar swllt yn yr wythnos a'i fwyd. 
Llawer o fara haidd a fwytawyd y flwyddyn hòno o 
flawd drwy ei eisin heb ei roddi drwy beiUiwr o gwbl. 

Ym mysg pobl garedig y Borth yr oedd offeiriad 
y plwyf. Fel llawer hen offeiriad a gamgymmerodd 
faes ei ddefnyddioldeb, yr oedd "Hughes," Llan- 
ddunawd, ail fab y Squire Hughes o'r Cilfechydd. 
Ni bu caredicach na duwiolach dyn mewn Eglwys 
erioed ; ond yr oedd yn ddiniwed fel colomen a di- 
brofìad fel oen, a siaradai Gymraeg fel plentyn. Yr 
oedd yn ysgolhaig a hynafiaethydd gwych, ac yn 
ustus heddwch da, ond braidd y deallai Gymraeg y 
Llyfr Gweddi a'r Homiliau, er y gwnai ddefnydd 
mynych o'r naill a'r llall. Pa fodd bynag, yr oedd 
ei Bersondy yn elusendy, a gwelwyd am Hughes 
lawer cot ddigotwm tra y rhoddai ei waddol Eg- 
lwysig bychan bob ceiniog i ddilladu y tlawd. Efe 
oedd un o'r rhai cyntaf i ofalu am Sian Fach Am- 
ddifad ; ac efe, ar ol darllen y Gwasanaeth Claddu, 
a dywalltodd y deigryn olaf ar fedd ei mam. 

Ysgrifenodd at Cadben Herbert, meistr y Eoyal 
Prince, i Halifax, America, i holi am William Jones 
y cychwr ; a phan oedd Sian Fach yn chwe mis oed, 
cafodd lythyr yn dweyd fod William Jones wedi ei 
drosglwyddo fel àble seaman ar fwrdd y Shannon. 
Pan oedd Sian Fach yn naw mis oed daeth y newydd 



i Loegr fod y Cadben James Broke o'r Shannon wedi 
curo a chymmeryd y frigate nodedig Chessapeake, a 
myned â hi yn fuddugoliaethus fel pri%e i Hali£àx. 
Dri mis ar ol hyny daeth llythyr wedi ei gyfarwyddo 
at Mary Williams, y Borth, o'r hospital yn Halifax, 
ond nid oedd Mary Williams i'w dderbyn. Aed ag 
ef i " Hughes y person," a darllenodd yntau ef i 
Catherine Williams, nain Sian Fach. Yr oedd Wil- 
liam Jones yn gwella yn dda o'i glwyfau yn yr hos- 
pital, ac yn dysgwyl cael dychwelyd i Gymru cyn 
pen hir. Hefyd awdurdodid Mary Williams i dder- 
byn ychydig dâl misol o'r Morlys, ond nid oedd 
Mary Williams i'w dderbyn. 

Pan oedd Sian Fach yn dair mlwydd oed, daeth 
morwr i'r Borth wedi colli bysedd ei law chwith ac 
â chraith fawr ar draws rhan uchaf ei dalcen, a 
chusanodd Sian Fach, a gadawodd ddeigryn ar ei 
grudd. WiUiam Jones oedd hwn. Pan edrychodd 
Hughes y person ar ei law aswy ddarniog a'i dalcen 
creithiog, cofiodd iddo weled enw " Syr James Broke 
o'r Shannon " yn y Oazette t a gwelai WiUiam Jones 
anafus dlawd o'r Shannon ger ei fron ; y ddau yn wir 
yn ddewrion, ond y naill yn ffodus a'r llaU yn an- 
ffodus. Gwaith y Cadben Broke oedd rheoli, a 
gwnaeth hyny yn orchestol ar fwrdd ei long ; gwaith 
WiUiam Jones oedd rhwymo y Shannon yn dỳn wrth 
ochr y Chessapealce tra y byddai y marines ac ereül yn 
ei byrddio. Wrth iddo wneuthur hyny ceisiodd un 
o'r Americaniaid yn gyntaf dori ei law oedd yn 
gafael yn eu Uong, ac yna dori ei ben, ond tynodd 
\ WiUiam Jones ef â'i law ddeheu dros y bultoarhs i'r 
| môr, a gorphenodd ei waith cyn teimlo coUi ei fys- 
, edd ac archolli ei ben. 

| Amser caled oedd un mü wyth cant ac un ar 
, bymtheg. Dychwelai ein müwyr a'n morwyr adref, 
I ar ol yr heddwch eyffredinol, yn dlodion a digartref 
i wlad dlawd, yn cael ei beiohio â threthi trymion ar 
! ol costau ugain mlynedd o ryfel. Bu dda gan Wil- 
I Uam Jones ail ymgymmeryd â'i waith fel cychwr, er 
gyda Uaw anafus. 

Mawr oedd ei ofal a'i dynerwch am Sian Fach. Yn 
ei fynwes ef y cysgai bob nos, ac efe a'i porthai bob 
nos, ac efe a'i porthai bob amser pan yn y tŷ. 
Byddai hithau yn wastad yn ei ddysgwyl adref 
tua'r feisdon yn yr haf, ac nid oedd dim a'i boddiai 
yn fwy nag eistedd ar ei ysgwydd wrth fyned adref. 
Pan oedd yn chwech oed bu farw ei nain, ond gofalai 
ei thad am dani gyda gofal mam, a byddai Hughes 
y person a Mrs. Hughes yn parhäus ymweled â hwy 
a darparu rhy wbeth er ei chysur. Aeth dwy flynedd 
heibio, ac un boreu tymmestlog daeth y si drwy y 
Borth fod cwch WiUiam Jones a'r brodyr o Dy'n y 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



347 



Borth wedi colli. Tr oedd galar mawr yn y pentref 
bychan ar ol pump o ddynion, ac yr oedd Sian Fach 
yn llwyr amddifad. 

(rw barhau.) 



Y GLOYN BYW. 



Gallwn fentro dweyd nad oes nemawr neb yng 
Nghymru heb weled y creadur prydferth yma. Mor 
enfawr ydyw'r gwahaniaeth rhwng y gwybedyn 
bychan fydd yn ein poeni yn ystod yr haf a'r glöyn 
byw yn ei wisg amryliw ardderchog, ac eto y maent 
yn gefhdyr agos i'w gilydd. Os oes gan y glòyn 
byw ryw fath o gof am yr amser a aeth heibio, gall 
roddi hanes rhyfeddol o'r cyfnewidiadau byd a aeth 
dros ei ben. Y mae wedi myned trwy ddwy ystâd 
hollol wahanol o fywyd cyn cael ei gynnysgaeddu â'r 
adenydd mawr hardd yna sydd ganddo yn awr. Yn 
gyntaf, yr oedd yn llindysyn yn ymlusgo hyd ddail y 
gwahanol lysiau a choed; wedyn wedi ei wasgu 
mewn rhwymau a phlygiadau yn y ffurf a elwir 
eilir {chryèalü) ; yn olaf, yn ehedeg yn yr awyr yn 
ei ffurf bresennol. Gadëwch i ni olrhain hanes un 
o honynt er mwyn deall y cyfhewidiadau hyn yn 
well. 

Yn nechreu mis Mai y Uynedd yr oedd nain hon 
yn eilir rhwym, a chyn pen y mis yr oedd yn löyn 
byw asgellog. Yr oedd ei wyau wedi eu dodi yn 
ofalus ar yr ochr isaf i ry w ddeilen ag yr oedd wedi 
ei dewis yn ofalus, heb ofyn caniatad y garddwr. 
Mawr oedd ei gynddaredd pan mewn ychydig ddydd- 
iau y canfyddodd fod ei wyrdd-lysiau wedi ei llifio 
yn dyllau i gyd gan dylwyth o lindys newynog. 
Nid oedd modd yn y byd i'w difodi. Ni fuasai holl 
fagnelau Napoleon yn gallu lladd y cwbl. Treng- 
odd llawer o honynt o herwydd fod yr adar yn hoffi. 
y fath flasusfwyd yn fawr. Modd bynag, diangodd 
un am ei fod yn ddigon cyfrwys i aros o olwg yr adar. 
Wedi ffurfìo eilir y mae yn sicrhau y gwaith megys 
cryd i wal heulog gyda rhwymyn sidanaidd. Allan 
o hwn tuag Awst daeth glöyn byw, mam yr un y 
mae'r darllenydd yn astudio. O'i wyau hi daeth 
tylwyth eto o lindys, y rhai a newidiwyd yn eilirau 
tua mis Medi diweddaf. Yn awr, sylwch ar y 
canlyniad. Ni ddaeth yr un glöyn byw allan o'r 
rhai hyn fel arferol. Buont feirw o newyn, canys 
nid oes yn y gauaf ddim bwyd iddynt i'w gael. 
Felly, yr oedd yr ail gyfres o'r eilir yma wedi ei 
penodi i gadw y trychfilod ammharod yma yn glyd 
trwy ystormydd y gauaf yn eu rhwymau. Ym Mai 
eleni rhoddodd pob cryd bychan ei phlentyn dysglaer 



i i fyny i chwareu yn nwyfus gyda'r awelon perarogl- 
aidd. Fel mewn cylch blwyddyn y mae'r glöyn byw 
yn myned trwy gyfres ddyblyg o'r eyfnewidiadau 
mwyaf rhyfeddol. 

Y mae gofyniad yn codi yn y fan yma yn naturiol. 
Pa fodd y mae'r glöyn byw yn gwybod ar ba ddail i 
ddodi ei wyau er mwyn caelbwyd priodoli'r lindys? 
Canys nid ydy w hi yn gallu byw ar yr un bwyd a'r 
rhai olaf, ac felly nis gall hi wybod am y bwyd y 
mae ei theulu o lindys yn eisieu ei gael. Dyma un 
arall o'r gofyniadau anatebadwy yr ydym yn arfer 
eu dystewi â'r ateb, " 0, greddf ydyw." A ydym 
ni ry wfaint yn ddoethach ar ol cael yr atebiad yna ? 

\ Waeth i ni gyfaddef ar unwaith na wyddom ni ddim 
i pa ham y mae yn dewis y naill ddeilen ac yn gwrthod 
yUaU. 

Y mae gan bob glöyn byw feUy bedwar cyfnod ar 
ei fywyd: y mae yn wy, yn Hndys, yn eüir, ac wedyn 

i yn lòyn byw. Peth dyddorol dros ben ydyw chwilio 
! rhai o'r eilyron yma. GeUwch weled weithiau 
frwy y gorchudd teneu gorff, adenydd, a choesau y 
creadur wedi eu pacio yn rhyfeddol yn y cloer. Mae 
y cyrn, neu, a rhoddi enw mwy priodol, y teimlyddion, 
wedi eu gosod yn uniawn gyda'r coesau. Mae y 
tafod hir, fel mae'n rhyfeddaf, wedi ei osod yn syth 
rhwng y coesau, ac mae yr adenydd yn gwneyd 
sypyn bychan yn hoUol ar wahân. A welsoch chwi 
erioed glòyn byw yn dyfod aUan o'r eüir ? Os na 
welsoch, cymmerwch y cyfle cyntaf i sylwi arno. 

Y mae'r cryd yn ymagor, y rhwymau wedi eu dattod, 
a'r creadur yn sefyU yn druenus dros ben. Nid oes 
mam na thad yn agos i'w dderbyn i'r byd. Y mae 
ei adenydd yn bethau egwan dros ben, a'i goesau fel 
pe buasai cryd cymmalau ynddynt. Beth pe na fyddai 
ei adenydd yn agor yn iawn, a phe byddai plygiad 
yn y rhan bwysig o'i wisg ? Ni fyddai i un glöyn 
byw araU gymdeithasu ag ef. Ond ym mhen rhyw 
awr y mae pob peth yn iawn, ac y mae yn hwylio 
ymaith gan lawenychu yn hoU brydferthion bywyd. 

Yn awr am fÿnyd gadëwch i ni sylwi ar adenydd 
ein cyfaül. Peidiwch â chyffwrdd â hwynt, mae 
rhugUad y bys meddalaf fel fih arw ar yr adenydd 
amryHw yna. Yr ydym i gyd yn gwybod fel y mae 
y " plu " yn cael eu rhwbio ymaith gan y cyflyrddiad 
mwyaf esmwyth. Ond beth ydyw y pethau yr ydym 
ni yn alw " plu " ? Mewn gwirionedd crach ydynt, 
wedi eu gosod fel Uechi ar dô, neu y crach ar gefn 
pysgodyn. Rhaid cael chwyddwydr er mwyn eu 
gweled ; mae y Uygad dynol yn rhy wan i'w gweled. 

Y mae tua 100,000 o honynt ar bob modfedd ysgwâr 
o adenydd y glöyn byw. 

Gadëwch i ni droi at ben y creadur. Y mae dau 



Digitized by 



Google 



348 



YE HAUL. 



gorn neu deimlydd yn tynu ein sylw. Wrth ffurf y 
pethau hyn gellir yn hawdd gweled gwahaniaeth 
rhwng y glöyn byw a'i gefnder y gwyfyn. Y mae 
lwmp ar ben cyrn y glöyn by w, a phen corn y gwyfyn 
yn "fain. Pa beth ydyw gwaith y cyrn yma ? Yr 
wyf am ofyn cymmwynas oddi ar law y darllenydd : 
a fyddwch chwi mor gymmwynasgar a gofyn i'r 
naturiaethwr mwyaf enwog o'ch cydnabod ? os rydd 
efe ateb penderfynol ar y mater, anfonwch ataf íi 
gyda'i brofion. Y mae yn ddrwg genyf ddywedyd 
fod y cyrn yma yn achosi y penbleth mwyaf i natur- 
iaethwyr. Ni allant ddyfalu pa un ai gweled, 
teimlo, clywed, neu ynte arogli mae y glöyn byw efo 
nhwy. Cyfaddefiad go ryfedd i ddynion sydd wedi 
pwyso y ddaiar a phrofi y mwnau (minerah) sydd 
yn yr haul. Y mae rhai yn meddwl eu bod yn 
ffurfio rhyw fath o chweched cynneddf iddo, ond 
amcan ydyw hyn. Edrychwn yn nesaf ar ei lygaid. 

Y mae bron pawb yn gwybod erbyn y flwyddyn 
1891 fod llygaid bob trychfilyn yn cael eu ffurfio o 
filoedd o lygaid bychain. Y mae yn llygad y glöyn 
byw tua 17,000 Uygedyn, ac felly y mae y creadur 
wedi ei gynnysgaeddu â thua 34,000 o lygaid. Y 
mae pob llygedyn yn berffaith ynddo ei hun, yn 
chwe-ochrog o ran ffurf, ac felly y mae yr holl 
gasgliad fel dil mêl wedi eu pacio yn daclus ac 
uniawn y naill wrth y Uall. 

Gadëwch i ni yn awr gyda'i ganiatâd edrych i 
mewn i'w geg. Y mae yn ymborthi ar fwyd mor 
buredig fel y mae dannedd a gên gref yn beth di- 
werth iddo. Beth feUy sydd ganddo yn ei geg ? Fe 
wel y darUenydd bibell hir, yn debyg i dduryn 
cawrfil, a sylwa ei fod wedi ei blygu i fyny fel tnain 
spring oriawr aUan o'r ffordd, pan na fydd y glöyn 
byw yn ei ddefnyddio i sugno mêl aUan o flodau yr 
haf. Fe wel hefyd wrth graffu ddernyn rhyfedd o 
beirianwaith anifeüaidd. Y mae'r tafod yma yn 
gynnwysedig o dair pibeU sugnol wedi eu diogelu 
mewn gwain ddesthis. Nid ydy w y cwbl ddim ffyrf- 
ach na blewyn, a thrwy hwn y rhaid i hoU ymborth 
y glöyn by w fyned. Weithiau bydd y bibeU yn cael 
ei thagu gan y sug tew o'r blodau, canys er na fydd 
byth yn dyoddef y ddannodd, y mae yn ddarostyng- 
edig i anffodion ereül. Pan y bydd y bibeU yma 
wedi tagu, bydd y glöyn by w yn ei hagor ac yn ei 
glanhau aUan. Onid ydy w hyn yn ddarpariad pryd- 
ferth, yn gaUuogi y glòyn byw i fod yn feddyg iddo 
ei hun yn y fath amgylchiad difrifol? "A ydyw 
Duw yn gofalu am yr ychain?" sydd yn ofyniad 
mewn hen lyfr. Y mae hefyd yn eglur ei fod yn 
gofalu am ofynion y glöyn byw. Nid oes genyf ond 
ychydig o HneUau i ddywedyd fod gîau a chyfun- 



drefn treulbair y glöyn byw wedi eu chwilio yn 
ddyfal gan naturiaethwyr, a buasai yn gofyn cyirol 
gyfan o'r Haul er mwyn eu dysgrifio yn Uawn. 
GaUwch yn hawdd feddwl fod y giau (nerves) sydd 
yn gyssyUtedig â Uygad amry wiog rhyfeddol y glöyn 
byw yn ffurfio cyfundrefn orchestol. Pan yn son 
am ymenydd y glöyn byw, yr ydym yn hytrach yn 
meddwl am yr hoU bentwr gîeulyd, ac nid un offeryn 
fel sydd gan anifeüiaid mwy. GaUwn yn wir alw 
ymenydd trychfil yn Uawer. GaUwn hefyd ddweyd 
yr un peth am y galon, yr hwn sydd yn cael ei chyf- 
ansoddi o lawer o lestri cylchrediad y gwaed. Y 
mae yn anadlu trwy naw o dyUau ar bob ochr, 
deunaw i gyd. FeUy chwi a welwch mor gyfoethog 
ydyw ei gyfansoddiad — 34,000 o lygaid, amrywiol 
ymenyddion a chalonau, a 18 ffroen, heb law, yn ol 
rhai pobl, chwech o gynneddfau yn Ue pump. Y 
mae tua 3000 mathau o honynt yn y byd, a gellir 
cael 70 gwahanol deuluoedd ym Mhrydain. 

Mae beirdd, philosophyddion, a duwinyddion wedi 
defnyddio y glöyn by w er egluro eu gwersi. Yr oedd 
y Groegiaid yn gweled ynddo ddarlun o'r enaid dynol 
yn ei berffeithrwydd. Yr ydyin i gyd yn gwybod 
fod Cristionogion yn gweled yn adgyfodiad frurf mor 
ddysglaer o'i fedd eilirol ddarlun o'r adgyfodiad 
mawr. FeUy, gaU hyd yn oed löyn byw wedi ei 
dori ar gareg fedd sibrwd cyfrol o feddyliau cyf- 
oethog ac ardderchog am yr Hwn a ddywedodd, 
44 Myfi yw'r adgyfodiad a'r bywyd." 

11 Onyl ocs mewn lindysyn — a'i fer oes 
Wrth farw yn ei blisgyn, 
A chodi mor wych wedyn, 
Egluihâd goleu ar hyn ? " 

Cahdfryn (Awdl yr AdyijfiHÌiad). 



Ynys yr Arch. 



Ab Obrnyw. 



EHESYMAU DEOS DDADGYSSYLLTIAD 
YNG NGHYMEU. 

[ Ymddangosodil yr erthygl ganlynol yn y "Gcninen " mis GorphtnafJ) 

Gan fod Dadgyssylltiad ar hyn o bryd yn bwuo y 
dydd yn ein plith, nid ammhriodol i Eglwyewr fwrw 
bras olwg yn ein cylchgrawn cenedlaethol ar rai o'r 
prif resymau a ddygir ym mlaen ger bron y Seieon 
dros ddadgyssylltu yr Eglwys yng Nghymru. Yng 
Nghymru dadleuir yn fynych dros Ddadgyssylltíad 
neillduol ar dir cyflEredinol. Ond yn y Senedd ac 
ym mysg y Seison cenfydd dadgyssylltwyr fod yn 
rhaid cael rhesymau neillduol dros ddadgyssyÜtu yr 
Eglwys yng Nghymru ar wahân i'r Eglwys yn 
Lloegr. Amlwg yw na wnaiff rhesymau cyfíredinol 



Digitized by 



Google 



TB HATJL. 



349 



yn unig dros DdadgyssyUtiad yni mhob man mo'r 
tro. Dengys araeth Mr. Gladstone yn y Senedd, fis 
Chwefror diweddaf, linellau yr ymresymiad ar hyd 
pa rai yn unig y gellir dysgwyl sicrhau mwyafrif 
yn Lloegr dros Ddadgyssylltiad yng Nghymru. 
Delir y fantol ar y cwestiwn gan Eglwyswyr Bhydd- 
frydol yn Lloegr. Ni wneir ond pelläu Eglwyswyr 
Rhyddfrydol oddi wrth Ddadgyssylltiad wrth ledaenu 
haeriadau diraddiol, dibrawf, am gymmeriad Eg- 
lwyswyr Cymru. 

Yn Nhŷ y Çyffredin y ddau brif reswm a ddygid 
ym mlaen oedd fod Cymru yn unllais dros Ddadgys- 
sylltiad, a bod y Cymry yn genedl o Ynineillduwyr. 
Ceisiaf ddangos nad oes sail i'r naill haeriad na'r 
llall. Yn lle bod Cymru yn unllais dros Ddadgys- 
sylltiad, nis gellir profi fod mwy o fwyafrif na thri 
ym mhen dau yng Nghymru o'i du. Yn lle bod y 
Cymry yn genedl o Ymneillduwyr, nis gellir profi 
fod mwy na hanner poblogaeth Cymry yu perthyn 
mewn modd yn y byd i enwadau Ymneillduol. 
Dadleuid gan bleidwyr Dadgyssylltiad yn y Senedd } 
fis Chwefror diweddaf, fod etholiadau 1885 ac 1886 
yn profi fod Cymru yn ymarferol yn unllais dros 
Ddadgyssylltiad. Nid wyf yn barod i addef mai 
ar Ddadgyssylltiad yn unig y penderfynwyd y ddwy 
etholiad ddiweddaf yng Nghymru. Ond er mwyn 
ymresymiad, cyfarfyddaf y dadgyssylltwyr ar eu tir 
eu hunain ; a chan fod etholiad 1885 yn fwy ffafriol 
iddynt nag etholiad 1886, edrychaf pa mor bell 
yr oedd Cymru yn unllais dros Ddadgyssylltiad yn 
1885. Yn 1885 bu ymdrechfa raewn 30 allan o 34 
o etholaethau yng Nghymru, a chynnwys Mynwy. 
Etholwyd 30 o aelodau Ehyddfrydol a 4 o aelodau 
Ceidwadol. Ond, os ydys am farnu yn gywir lais y 
wlad ar bwnc mewn etholiad, rhaid cyfrif nid yn 
unig nifer aelodau Seneddol ond hefyd nifer y pleid- 
leiswyr ar bob ochr. Yn 1885 pleidleisiodd yng 
Nghymru o ddeutu 120,000 dros Ddadgyssylltiad — 
pe dyna faen prawf yr etholiad — ac o ddeutu 80,000 
yn ei erbyn. Hyny yw, am bob tri a bleidleisiodd 
drosto, pleidleisiodd dau yn ei erbyn. Nis gall neb 
ddywedyd fpd mwyafrif o dri ym mhen dau yn 
ddigon o reswm dros haeru fod Cymru agos yn un- 
llais dros Ddadgyssylltiad. Dylid cofio hefyd fod 
Cymru yn ystod hanner olaf y ganrif bresennol 
wedi cyfnewid ei barn ar bwnc lled gyffelyb i Ddad- 
gyssylltiad. Cydolygai Ymneillduwyr Oymru un- 
waith â'r diweddar Mr. Henry Richard, A.S., na 
ddylid derbyn arian o'r Uywodraeth at addysg, ond 
y dylid cynnal addysg yn hollol ar yr egwyddor wir- 
foddol. Ond erbyn hyn y mae y rhod wedi troi 
gymmaint yn ein plith, fel nad oes genedl yn y byd 



yn fwy unfryd a chadarn na ni yn ei chred yn nyled- 
swydd y Llywodraeth i dalu yn hael at gynnal 
addysg elfenol, ganolraddol, a cholegol. Gwanhëir 
nerth y ddadl oddi wrth y mwyafrif o dri ym mhen 
dau yng Nghymru dros Ddadgyssylltiad yn 1885 
gan y ffaith fod y Cyinry wedi dangos, yng nglŷn â 
chynnatiaeth addysg gan y Llywodraeth, eu bod yn 
bobl ddeallus, ddiragfarn, agored i newid eu barn 
yn raddol, os canfyddant resymau digonol dros newid. 
Nis gwn a ydyw dadgyssylltwyr Cymru wedi ystyr- 
ied yn ddigonol pa mor bell yr arweinir hwynt os 
rhoddant lawer o bwys yn eu cais am Ddadgyssyllt- 
iad ar y mwyafrif o dri ym mhen dau drosto yng 
Nghymru yn 1885. Os yw mwyafrif yng Nghymru 
i benderfynu cyssylltiad yr Eglwys â'r wladwriaeth 
un ffordd, byddai, yn ol athrawiaeth mwyafrif lleol, 
gystal hawl gan fwyafrif lleol cyffelyb mewn gwlad 
arall i'w benderfynu, os mynant, ffordd arall. Ni 
synwn nad oera athrawiaeth mwyafrif lleol sel rhai 
o ddadgyssylltwyr Lloegr, gan nad oes obaith yn y 
golwg am fwyafrif Ueol dros DdadgyssyUtiad yn 
Lloegrhebgymhorth aelodau o Ysgotland, Iwerddon, 
a Chymru yn y Senedd. Ond try athrawiaeth y 
mwyafrif aUan yn Uawer mwy chwithig yn yr 
Iwerddon. Y mae y mwyafrif mawr yno yn Bab- 
yddion; a dangoswyd yn ddiweddar eu bod ym mh.eU 
o dan ddylanwad esgobion ac offeiriaid Pabaidd. 
Ni fu erioed, ac nid oes yn awr, gan y Pabyddion 
ddim gwrthwynebiad i gymmeryd gwaddoUadau nac 
i weled eu Heglwys yn Eglwys Sefydledig mewn 
gwlad. A yw dadgyssyUtwyr Cymru yn foddlawn 
cario athrawiaeth mwyafrif Ueol aUan i'w chanlyn- 
iadau naturiol yn yr Iwerddon, a chydsynio i sefydlu 
a gwaddoli yr Eglwys Babaidd yno, os gofynir am 
hyny gan fwyafrif o'r Gwyddelod? Ofer dyweyd 
na ofynant hwyrach byth am hyn. Byddant yn bur 
wahanol i hanes eu Heglwys os na ofynant am hyn 
pan ddêl cyfie. Ond nid pa un a ofynant am hyn 
ai peidio yw y cwestiwn ; ond a yw athrawiaeth 
mwyafrif Ueol dadgyssyUtwyr Cymru yn cynnwys 
egwyddor yn ol yr hon y byddai raid caniatäu i'r 
Pabyddion eu cais pan ofynant. Os dywedir y 
byddai caniatäu hyn yn groes i gred y blaid Rydd- 
frydol mewn Dadgyssylltiad, atebaf felly nad yw y 
ddadl dros ryddid i fwyafrif Ueol ond dadl iddynt 
gael rhyddid unochrog, rhyddid yn unig i foddio 
dadgyssyUtwyr, rhyddid i fwyafrif Ueol wneyd fel y 
mynont yng Nghymru, ond nid fel y mynont yn yr 
Iwerddon. Nid ydyw rhoddi rhyddid i A foddio B, 
a gwrthod iddo ryddid i groesi B, yn deüwng o'r 
enw rhyddid. Os oes grym yn y ddadl dros ryddid 
i fwyafrif Ueol, cynnwys o angenrheidrwydd ryddid 



Digitized by 



Google 



350 



YE HAUL. 



i'r Pabyddion gael eu ffordd eu hun yn yr Iwerddon. 
Nid rhyfedd i'r British Weekly — organ graff Ym- 
neillduwyr Lloegr — gwyno fod Mr. Gladstone ac 
ereill yn y Senedd, ns Chwefror, yn sangu ar dir 
peryglus ac ammhëus wrth roddi cymmaint o bwys 
ar y mwyafrif a bleidleisiodd dros Dadgyssylltiad 
yng Nghymru yn 1885. 

Hysbyswyd Mr. Oladstone gan ryw rai fod y 
Oymry yn genedl o Ymneillduwyr. Ni ddengys 
ystadegau Ymneillduol fod mwy na hanner poblog- 
aeth Oymru yn Ymneillduwyr o gwbl. Bydd nifer 
YmneÛlduwyr Cymru yn fater o bwys mawr yn y 
ddadl o naen y Seison ; a da fyddai ceisio dyfod mor 
agos i'r gwir ar y pwnc ag y gellir. Ni wyddys yn 
sicr, hyd nes y cyhoeddir canlyniad y cofgyfrif di- 
weddar, nifer presennol trigolion Cymru. Ond ni 
chamgymmerir llawer os cyfrifir cynnydd y boblog- 
aeth mewn rhai siroedd, a'i Ueihâd mewn ereill, 
rhwng 1881 ac 1891, yn ol cyfartaledd y cynnydd a'r 
lleihâdym mhob sir rhwng 1871 ac 1881. Yn ol 
Mr. Dillwyn, A.S., o ddeutu 30,000 yw nifer y Pab- 
yddion yng Nghymru, ac o ddeutu 26,000 yw nifer 
y rhai a berthynent i íân enwadau Protestanaidd 
yng Nghymru. Nid yw y ddau ddosbarth hyn 
* gyda'u gilydd ond rhwng 3 a 4 y cant o boblogaeth 
Cymru. Cynnrychiolir Ymneillduaeth gan bedwar 
enwad — yr Annibynwyr, y Methodistiaid, y Bedydd- 
wyr, a'r Wesleyaid. Çyhoedda y pedwar enwad 
ystadegau o'u haelodau. Yn ol yr ystadegau hyn 
nid yw eu haelodau oll gyda'u gilydd yng Nghymru 
ond 21 y cant o'r boblogaeth. Oymmeraf yn gania- 
taol nad yw y nifer a roddir yn yr ystadegau lawer 
llai nag y dylent fod. Çyhoeddir ystadegau swydd- 
ogol o wrandawyr y Methodistiaid ; a chyhoeddwyd 
eleni gan Dr. John Thomas, Lerpwl, yng nghyf. 
V. o'i waith llafurus a dyddorol ar Hanes Eglwyti 
Annibynol Cytnru, ystadegau gwrandawyr yr Anni- 
bynwyr yng Nghymru. Eglura Dr. J. Thomas, yn 
nhudal. 487, ystyr y term " gwrandawyr." Dywed, 
"Mae gradd o anhawsder hefyd gyda gwrandawyr 
afreolaidd. Yr ydym yn tybied fod gan gynnull- 
eidfa hawl deg i gyfrif y rhai hyn fel eu heiddo. 
Os daw cystudd neu angeu i'r teulu, at weinidog, 
neu rywrai o'r eglwys hòno, yr anfonant. Ond y 
mae ym mhob lle poblog nid ychydig o wibiaid a 
chrwydriaid y rhai nas gall neb eu hawlio. Ehag 
ychwanegu colofn arall, rhoddasom y plant yn ' 
nheuluoedd yr eglwys a'r gynnulleidfa gyda'r , 
gwrandawyr. Yn sicr, y maent hwy i dd'od i'r I 
cyfrif. Wrth gymmeryd cyfrifiad gwlad, rhifir 
pawb, o'r baban a anwyd y boreu hwnw hyd yr 
henaf yn fy w ; ac heb gyfrif y plant yn y teuluoedd ] 



nad ydynt wedi eu derbyn yn gyflawn aelodau, nia 
gellir cael allan y nifer o'r poblogaeth sydd yn 
perthyn i bob enwad." Y mae yn fantais derbyn 
hysbysrwydd mor eglur gan wr o awdurdod Dr. J. 
Thomas, fod pawb a alwant am weinidog, neu ryw- 
rai o eglwys neillduol, i'w cyfrif yn wrandawyr — 
serch eu bod yn wrandawyr " afreolaidd " — yn yr 
©glwys hòno, ac y cynnwysir ym mhlith gwrandawyr 
blant o dan bum mlwydd oed. Yr ydym yn deall 
yn awr beth a olygir wrth " wrandawyr" gan Dr. 
J. Thomas. Goddefer i mi, er mwyn eglurdeb, arfer 
y gair "ymlynwyr" i ddynodi gwrandawyr ac 
aelodau gyda'u gilydd. Yn ol ystadegau Dr. J. 
Thomas, os lluosogir nifer aelodau yr Annibynwyr 
2.2 waith, ceir yn bur agos nifer eu hymlynwyr neu 
holl nerth yr enwad. Mae y cyfartaledd rhwng 
ymlynwyr ac aelodau ym mysg y Methodistiaid agos 
yr un faint yn hollol ag ym mhlith yr Annibynwyr. 
Tuedda ychydig at fod yn Uai. Gan hyny, credaf 
ei fod yn deg lluosogi nifer aelodau y Bedyddwyr 
a'r Wesleyaid 2.2 waith yr un modd er cael cyfiìf o 
nifer ymlynwyr y ddau enwad hyn. Yn ol hyn 
gwelir mai 46 y cant o boblogaeth Cymru yw cyfan- 
swm ymlynwyr y pedwar enwad yng Nghymru. 
Ychwaneger at hyn rhwng 8 neu 4 y cant, yn ol 
amcangyftíf Mr. Dülwyn am y Pabyddion a'r mân 
enwadau, a chanfyddir fod hanner poblogaeth Cymra 
na pherthynant o gwbl i enwadau Ymneillduol. Tra 
y tystia ystadegau Ymneülduol fod hanner poblog- 
aeth Cymru tu allan yn hollol i gylch Ymneillduaeth, 
oferedd haeru bod y Cymry yn genedl o Ymneüldu- 
wyr. Yng ngwyneb yr ystadegau nis gellir gwadu 
y ffaith bwysig fod hanner poblogaeth Çymru naill 
ai yn Eglwyswyr neu yn faes agored i'r Eglwys 
weithio yn eu plith, gan nad oes a wnelent ag un 
enwad Ymneillduol. Anhawdd perswadio y Sais ym- 
arferol i dlodi a gwanhau yr Eglwys yng Nghymru, 
tra na phroffesa yr enwadau Ymneülduol, yn ol eu 
hystadegau, fod wedi cyrhaedd ond prin hanner y 
boblogaeth, ac yr addefìr, heb law hyny, fod eu 
gafael yn Uac ar y dosbarth o YmneiUduwyr mewn 
enw a eilw Dr. J. Thomas yn " wrandawyr afreol- 
aidd." Ni ddymunwn o gwbl fychanu dim ar glod 
YmneiUduwyr Cymru am eu gwaith. Ownaethant 
waith mawr. Ond ni wnaiff les i neb feddwl fod 
cylch eu gwaith yn eangach nag ydyw mewn gwir- 
ionedd, neu haeru, yn groes i'r ystadegau Ymneül- 
duol, fod y Oymry yn genedl o YmneiUduwyr. Beth 
am hanner y boblogaeth sydd tu aUan i gylch Ym- 
neülduaeth? Er mwyn bychanu nifer Eglwyswyr 
Cymru, haera dadgyssyUtwyr fod y rhan fwyaf o 
honynt mor berffaith baganaidd fel na wahoddant 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



351 



weinidog nac aelod o'r Eglwys, na neb arall, i'w tai 
pan ddêl eystudd neu angeu i'r teulu. Yn ol Dr. 
J. Thomas — ac ni thybia neb ei fod ef yn rhy ffafr- 
iol i'r Eglwys — dylid cyfrif yn wrandawyr Eglwysig 
bawb a anfonant am Eglwyswyr i'w tai pan ddêl 
cystudd neu angeu i'r teulu. Y ffordd oreu i ddyfod 
i wybod nifer Eglwyswyr Cymru fyddai cydsynio i'r 
Llywodraeth ofyn i hanner trigolion Oymru na 
pherthynant i Ymneillduaeth pa beth ydyw eu safle 
grefyddol. Y mae ganddynt hawl, fel pawb arall, 
i broffesu y grefydd a fynant. Gwell gan y dad- 
gyssylltwyr benderfynu crefydd hanner eu cydwlad- 
wyr drostynt na goddef iddynt ddysgrifio eu hunain, 
yng nghofgyfrif swyddogol y Llywodraeth, fel y 
mynont. Dannodir yn fynych i Eglwyswyr eu diffyg 
sel dros anrhydedd eu cenedl, ac eto ni phetrusa eu 
dannodwyr alw y drydedd ran o'u cydgenedl yn 
baganiaid perffaith. Er enghraifft, gwelodd Dr. J. 
Thomas yn dda yn ddiweddar hysbysu esgob Llandaf 
nad yw yr Eglwys yng Nghymru can gryfed a'r 
Bedyddwyr — er y dylasai wybod ei fod, trwy hyny, 
yn gyfrifol am gondemnio mwy na'r drydedd ran o 
drigolion Cymru fel gwibiaid a chrwydriaid a pher- 
ffaith baganiaid. Cerydda Dr. J. Thomas yr Eglwys 
am esgeuluso cyhoeddi ystadegau. Y mae gan Eg- 
lwyswyr hawl i ateb mai trwy gofgyfrif swyddogol 
gan y Llywodraeth yn unig y gellir cael ystadegaeth 
grefyddol gywir, ac mai digon ar hyn o bryd o 
waith i ddadgyssylltwyr ydyw myfyrio uwch ben y 
ffaith, a ddangosir yn amlwg gan yr ystadegau Ym- 
neillduol, nad yw Ymneillduwyr Cymru ond hanner 
y boblogaeth. Dengys yr ystadegau na ddosbarthir 
nerth Ymneillduaeth yn gyfartal rhwng siroedd 
Çymru. Y mae Ymneillduaeth yn wanaf, mewn 
cymhariaeth i'r boblogaeth, yn saith sir y dwyrain 
lle y mae dwy ran o dair o boblogaeth Cymru. Yn 
nwyrain Cymru — sef siroedd Dinbych, Fflint, Mal- 
dwyn, Maesyfed, Brycheiniog, Morganwg, a Mynwy 
— nid yw aelodau y pedwar enwad yng nghyd — yn 
ol yr ystadegau — ond 17 y cant o'r boblogaeth. Ar 
y llaw arall, hawlia ystadegau y pedwar enwad 31 y 
cant o aelodau yng ngorllewin Cymru, sef chwe sir 
Mon, Arfon, Meirion, Oeredigion, Myrddin, a Phen- 
fro, lle na cheir ond y drydedd ran o boblogaeth 
Cymru. Os rhoddir pwys ar nifer Ymneillduwyr 
Cymru fel rheswm dros Ddadgyssylltiad, nis gwiw 
son ar y tir hwn am ddadgyssylltu yr Eglwys yn 
saith sir y dwyrain, gan fod nifer yr Ymneillduwyr 
yn y siroedd hyn, yn ol eu hystadegau eu hunain, 
ym mhell iawn is law hanner y boblogaeth. 

Cyn penderfynu cefnogi dadgyssylltu yr Eglwys 
yng Nghymru, gofyna y Sais ymarferol pa fodd y mae 



yr Eglwys yng Nghymru yn gweithio yn awr o'i 
chymharu â'r Eglwys yn Lloegr. Hysbysa y Parch. 
Aaron Davies, Pontlottyn, etholwyr Uoegr fod Eg- 
lwyswyr Cymru yn waeth o lawer na'r cyffredin o 
ddynolryw ac yn sorod pob dim — eu bod yn anwlad- 
garol, yn wleidyddol, yn gwerylgar, yn ormesol, yn 
greulawn, yn ddichellgar, ac yn llygredig. Dyna 
sylwedd barn Mr. Dayies am Eglwyswyr Cymru fel 
corff crefyddol. O'r tu arall, tystiolaethai Mr. Glad- 
stone yn y Senedd, fis Chwefror, fod yr Eglwys 
Sefydledig yng Nghymru yn ddiddadl yn Eglwys 
gynnyddol, weithgar, fy w ; a theimlai yn hyderus ei 
bod yn ymddyrchafu o uchder i uchder. Canmolai 
yni a hunanaberth a phurdeb amcanion Eglwyswyr 
Cymru, yn glerigwyr a lleygwyr, yn awr ac er ys 
llawer o flynyddoedd yn ol. Dywedai ei fod yn dyst 
personol o gynnydd a diwygiad arbenig yr Eglwys 
yng Nghymru yr hanner canrif diweddaf. Nis 
gellir cael dwy dystiolaeth fwy croes i'w gilydd na 
thystiolaeth y Parch. Aaron Davies a Mr. Glad- 
stone yng nghylch cyflwr presennol yr Eglwys yng 
Nghymru a chymmeriad Eglwyswyr. Ni raid am- 
mheu pa un o'r ddau wr hyn — y naill a'r llall yn 
enwog yn ei gylch ac yn ei ddull ei hun — a gredir 
gan y Seison. Y mae nid yn unig farn Mr. Glad- 
stone yn erbyn Mr. Davies, ond hefyd nifer o ffeith- 
iau ag y deall Eglwyswyr Lloegr eu hystyr yn dda. 
Yn Nyddlyfr yr Eglwys am 1890 dangosir i Eglwys- 
wyr Cymru gyfranu at adeihidu Eglwysi ac amcanion 
cyffelyb fwy ddwy waith, yn ol cyfartaledd poblog- 
aeth y ddwy wlad, a mwy dair gwaith yn ol cyfar- 
taledd eu cyfoeth nag Eglwyswyr Lloegr. Dyblwyd 
nifer clerigwyr yr Eglwys yng Nghymru mewn 
hanner can mlynedd. Oynnyddodd y nifer a gon- 
ffirmiwyd yng Nghymru yn ystod y pedair blynedd 
diweddaf, o'u cymharu â'r pedair blynedd blaenorol, 
13 y cant, ar gyfer cynnydd o 6 y cant yn Lloegr. 
Saif tair esgobaeth Gymreig ar ben y rhestr o flaen 
holl esgobaethau Lloegr mewn cynnydd yn nifer y 
rhai a gonffirmir, yn ol yr adroddiad swyddogol a 
gyhoeddwyd eleni. Wrth nifer y rhai a gonffirmir 
yr arfera Eglwyswyr yn benaf gymharu gwaith a 
chynnydd gwahanol esgobaethau. Os cymherir nifer 
y rhai a gonffirmir yn yr Eglwys â nifer y rhai a 
dderbynir yn aelodau ym mysg Ymneillduwyr, 
gwelir i 32,873 gael eu confiirmio yn yr Eglwys ar 
gyfer 20,925 a dderbyniwyd i aelodaeth gyda'r 
Methodistiaid yng Nghymru yn ystod y tair blynedd 
olaf y cyhoeddwyd ystadegau, sef o 1887 i 1889. 
Gan mai y Methodistiaid a ystyrid yr enwad Ym- 
neillduol cryfaf yng Nghymru hyd gyhoeddiad 
ystadegau Dr. J. Thomas, dengys y ffugyrau hyn 



Digitized by 



Google — 



352 



ÍR HAUL. 



fod yr Eglwys y corff crefyddol mwyaf cynnyddol y 
blynyddoedd diweddaf yng Nghymru. Mae y cyn- 
nydd yn nifer y rhai a gonffirmir yn fwy arwyddocaol 
pan gofir yr arferir llawer iawn mwy o ofal a manyl- 
deb yng nghylch conffirmasiwn yn awr na chynt. 
GeUid nodi lluaws o ffeithiau yn dangos cynnydd 
cyflym yr Eglwys ym mhob un o esgobaethau Cymru. 
Pe byddai Eglwyswyr mor isel a gwrthun eu cym- 
meriad ag y myn y Parch. Aaron Davies, buasai y 
cynnydd hwn yn ammhosibl, os nad yw y Cymry yn' 
hollol ddiofal yng nghylch cymmeriad crefyddwyr. 
Rhaid cael rhesymau neillduol o gadarn i berswadio 
Eglwyswyr Lloegr i roddi i fyny i drugaredd dad- 
gyssylltwyr bedair esgobaeth ag y gwyddant eu bod 
yn sefyU, yn ol tystiolaeth ffeithiau diymwad, yn 
uchel o ran gwaith a chynnydd ym mysg esgob- 
aethau Lloegr. Bydd yn rhaid i ddadgyssylltwyr 
gasglu digon o nerth i ddadgyssylltu yr Eglwys yn 
Lloegr cyn y gallant ddadgyssylltu yr Eglwys 
yng Nghymru. Y mae adfywiad yr Eglwys yng 
Nghymru wedi sicrhau wrth ei chefn holl nerth yr 
Eglwys yn Lloegr. Awgrymodd Mr. Gladstone nad 
gwaith hawdd fyddai dadgyssylltu yr Eglwys yng 
Nghymru. Nododd amryw anhawsderau; ond y 
ddau brif anhawsder ydyw gwendid y rhesymau 
neillduol a arferir dros Ddadgyssylltiad yng Nghym- 
ru, a ffyddlondeb penderfynol Eglwyswyr Lloegr i'w 
brodyr Cymreig am y credant eu bod yn gweithio 
yn ffyddlawn a llwyddiannus. 

Ymddengys i mi fod dadgyssylltwyr yn gosod y 
drol o fiaen y ceffyl wrth geisio dadwaddoli yr Eg- 
lwys yng Nghymru tra y byddo deddfau tir a threth- 
iant fel y maent. Y mae yn eu mysg amryw o 
ysgolheigion cyfarwydd â politioal economy. Gwa- 
hoddaf rai o honynt i ddangos pa fodd y gellir 
dadwaddoli yr Eglwys yng Nghymru ar hyn o bryd 
heb i gorff y gwaddol fyned i'r tirfeddiannwyr. 
Adroddir i Mr. Thomas Ellis, A.S., ddyweyd ym 
Mangor eleni yr ennillid 300,000p. o ddegwm yn 
flynyddol at ddybenion cenedlaethol pe dadwaddolid 
yr Eglwys yng Nghymru. Ond i Mr. EUis astudio 
y Llyfr Glas ar ddegwm Cymru, gwel nad yw cyfran 
yr Eglwys o hono ond 166,296p., yn Ue 300,000p., 
yn y flwyddyn, ac nad yw gwerth cyfran yr Eglwys 
o hono eleni ond 126,363p. Nis gwn pa les a ddys- 
gwylir trwy addaw i'r bobl gymmaint ddwy waith o 
ddegwm ag a fedd yr Eglwys. Os na wastreffid y 
degwm ar oferedd hoUol na wnelai les i neb, defn- 
yddid ef, ar ol dadwaddoliad, at ryw amcanion y 
byddai raid talu am danynt hebddo o'r trethi Ueol 
(rates). Hyny yw, defnyddid y degwm naül ai i 
ostwng y trethi Ueol neu i rwystro iddynt godi rhag- 



Uaw. Nid Uawer yng Nghymru, ef aUai, sydd yn 
deaU ar ysgwydd pwy yn y pen draw y gorphwys y 
trethi Ueol. Nid oes awdurdod uwch ar drethi na 
Mr. Gladstone. Dangosodd yn eglur yn y Senedd 
eleni mai y tirfeddiannwyr yn y pen draw sydd yn 
talu trethi Ueol ar dir amaethyddol. Hyny y w, os 
gostyngir y trethi Ueol, codir y rhent ; ac os codir y 
trethi Ueol, gostyngir y rhent. Nid oedd gan Mr. 
Goschen air i'w ddyweyd yn ei erbyn, er mai i feirn- 
iadu trefniant cyUidol y Lly wodraeth yr arferai Mr. 
Gladstone y ffaith. Y mae yn ffaith adnabyddus i 
bawb cyfarwydd ag elfenau political economy. Os 
defnyddir y degwm i ysgafnhau y trethi Ueol neu 
rwystro iddynt godi, y tirfeddiannwyr yn unig, ac 
nid amaethwyr na'r genedl, a dderbyniai yr hoU les 
arianol oddi wrth ddadwaddoUad yr Eglwys. Gwa- 
ddolid y tirfeddiannwyr yn Ue yr Eglwys. Hawdd 
siarad am droi yr arian at ddybenion cenedlaethol. 
Haws siarad yn hwyliog ar lwyfan na llunio cynUun 
ymarferol i ochel canlyniadau anocheladwy deddfau 
masnach yng nglỳn â rhent tir. Byddai yn dda 
genyf weled un o arweinwyr dadgyssyUtwyr Cymru 
yn ceisio cnoi y gneuen hon, a dangos pa fodd y mae 
yn bosibl cyflawnu yr addewidion hael a wnânt yng 
nghylch rhoi y degwm i'r genedl heb wneuthur 
chwyldroad yn gyntaf yn neddfau tir a phenu 
rhent fferm trwy gyfraith, neu ynte aü-drefnu treth- 
iant Ueol ac ymherodrol. Bhodàant y drol o flaen y 
ceflyl. 

Nid yw galw yr Eglwys yng Nghymru yn " Eg- 
lwys e8tronol ,, yn rheswm y rhaid ei ateb ar ol 
araeth Mr. Gladstone fis Chwefror. Gwnaeth Mr. 
Gladstone fwy o les i'r Eglwys trwy y rhan gyntaf 
o'i araeth ef aUai nag a roddodd o gymhorth i'r 
dadgyssyUtwyr trwy fawr ddylanwad ei gefoogaeth 
yn y diwedd. Dywedai ei bod yn Uawn mor gywir 
son am Eglwys Cymru yn Lloegr ag am Eglwys 
Lloegr yng Nghymru. Olrheiniodd hanes yr Eg- 
lwys yng Nghymru yn ol i'r chweched ganrif, pan 
ddysgodd Eglwys y Cymry y grefydd Gristionogol i 
Sacsoniaid y Gogledd, a dangosodd fod yr Eglwys 
yng Nghymru yr un yn ddidor a difwlch o'r dyddiau 
hyny hyd heddyw. Sylwodd i'r Eglwys un adeg 
achub yr iaith Gymraeg rhag dinystr, ac i'r genedl 
Gymreig o dan ei haddysg sefyU ar hyd y canrifoedd 
yn enwog ym mysg cenedloedd am ei chrefydd a'i 
moesau. Wrth wrando ar Mr. Gladstone, synwn 
fod Cymry iV cael a ymhyfrydant mewn pardduo 
eu hynafìaid ar gam fel paganiaid digrefydd ao 
anfoesol er mwyn cael cyfle i roi sen i'r Eglwys. Y 
mae yn llawn bryd claddu y sothach anwybodus a 
rhagfarnUyd fod Eglwys y Cymry yn " estrones " ar 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



353 



ol mil a hanner o flynyddoedd o hanes yng Nghymru. 
Ni ddylai yr Eglwys wrthod breintiau ysbrydol i 
ddyn am na fedr Gymraeg. Os gweinyddu i Seison 
yng Nghymru sydd yn gwneyd yr Eglwys yn estron- 
ol, beth am yr achosion Seisonig y clywir cymmaint 
yn eu eylch ym mhlith Ymneillduwyr? Ymddengys 
pob enwad ar ei eithaf i fyned yn "estronol" gynted 
ag y gellir, yn ol yr ystyr newydd i'r gair. 

Gresyn nad allwn, o bob ochr, gario ym mlaen y 
ddadl yng nghylch Dadgyssylltiad heb ddirmygu a 
difrîo ein gilydd. Nis gelür dysgwyl i'r naill ochr 
na'r llall fradychu eu hegwyddorion ; ond dylem 
ymdrechu cofìo fod mater llawer mwy pwysig na 
safle yr Eglwys neu ddegwm yn troi i raddau mawr 
ar yr ysbryd y dadleuir yng nghylch Dadgyssylltiad, 
sef dyfodol crefydd Cymru. Darostyngir y ddadl i 
lawr at fanylion ystadegau ac arian, o angenrheid- 
rwydd, pan ofynir am Ddadgyssylltiad yng Nghymru 
ar wahân. Gwanhëir nerth egwyddorion cyffredinol 
y dadgyssylltwyr wrth eu cyfyngu i Gymru. Ar 
resymau neillduol cyfyngedig i Gymru, ac nid ar 
egwyddorion cyflredinol, y rhoddir pwys wrth ofyn 
am Ddadgyssylltiad yr Eglwys yng Nghymru ar 
wahân i'r Eglwys yn Uoegr. Yn yr ysgrif hon ni 
chyffyrddais, am hyny, ond â'r rhesymau neillduol 
hyn. Ef aìlai y dêl cyfle eto cyn hir i drafod ochr 
grefyddol a chyffredinol y cwestiwn yn ei berthynas 
â natur Eglwys, cyfiawnder, ac effaith gwaddoliadau 
ar grefydd. Cytuna pob Eglwyswr ac Ymneüldüwr 
difrifol mai lles crefydd ysbrydol yw y pwnc mawr i 
gadw golwg sefydlog arno yn ystod y ddadl ar 
Ddadgyssylltiad. Gwaith diflas, ar y goreu, a 
pheryglus i grefydd y w dadleu. Angenrhaid a osod- 
wyd arnom ar hyn o bryd, gan wrthdarawiad argy- 
hoeddiadau, i ddadleu. Nis gŵyr neb pa hyd y 
pery y ddadl, na pha fodd ychwaith y terfyna. Ond 
tynid colyn chwerwedd y ddadl pe cytunai holl gref- 
yddwyr Cymru, o herwydd fod yn rhaid dadleu i 
geÎ8Ìo meithrin gyda mwy o egni a difrifwch nag 
erioed ysbryd cyfìawnder, amynedd, a chariad. Ni 
fyddai colü yn yr ysbryd hwn yn golled anadfer- 
adwy ; ni fyddai, ar y llaw arall, ennill mewn drwg 
ysbryd yn lles.i neb. Y mae ysbryd y ddadl o fwy 
o bwys i ni ar y ddwy ochr na'r modd y terfyna. 

Y Beondy, Llanelwy. J. Owen. 



Gall y galon fod yn glwyfus heb i'r Uygad fod yn 
wlyb. 

Trwy ddiffygion ereill y mae dynion doeth yn 
gwella yr eiddynt eu hunain. 



Y WASG. 

Y " Oeninen " am Gorphenaf, 1891. 

Dyma y Oeninen eto ger ein bron mor iraidd ag 
erioed, ac yn llawn amrywiaeth. Y mae rywbeth 
yn debyg i fwrdd cyhoeddus y gwesttai mawrion 
gwedi ei hulio â phob math o flasusfwyd. Tueddir 
ni yn aml i synu pa fodd y mae y golygydd llafurus 
yn gallu tynu "careiau mor hirion" o gefnau cyn- 
nifer o lenorion goreu y genedl. Ceir yn y rhifyn 
presennol y fath enwau a'r eiddo Tra Pharchedig 
Ddeon Llanelwy, Dr. Emrys-Jones, Mr. T. Evan 
Jacob, M.A., Parch. D. Eichards, M.A., Parch. 
Owen Davie8, Mr W. Lewis Jones, B.A., Mr. J. 
YoungEvans, M.A., Llew Llwyfo, Dr. Llugwy Owen, 
Parch. J. Morgan Jones, Parch. D. Owen Jones ; ac 
enwau y fath feirdd a Chlwydfardd, Gwalchmai, 
Hwfa Mon, Dyfed, Penfro, Erfyl, Alafon, Dewi 
Glan Teifì, Gwilym Berw, Meiriadog," &c. 

Ym mysg yr ysgrifau gellir nodi Rhesymau dros 
Ddadgyssylltiad yng Nghymru, gan Dra Pharchedig 
Ddeon Llanelwy, fel un a dỳn sylw neillduol ac a 
ddeil feirniadaeth. Rhaid i ni basio heibio ysgrifau 
rhagorol ar lawer pwnc dyddorol at ysgrif neillduol 
o amserol ar " Anghydffurfìaeth a'r Dyfodol yng 
Nghymru, ,, gan Mr. W. Lewis Jones, B.A., Ooleg 
y Gogledd. Oddi ar safle Ymneillduol yr ysgrifena 
Mr. W. L. Jones, ond ysgrifena yn deg, yn fonedd- 
igaidd, yn feirniadol, a chynnwysfawr. Cyffyrdda 
â llawer gwirionedd ag y mae yn werth i Ymneill- 
duwyr ac Eglwyswyr dalu sylw neillduol iddynt. Y 
mae yn annichonadwy i un dyn fod yn ysgrifenydd 
nac adolygydd llwyr ddiduedd, felly nis gallwn 
ninnau gydweled ag awdwr yr ysgrif hon am yr 
angenrheidrwydd o " barhâd Ymneillduaeth " oddi 
ar " egwyddorion gwleidyddol a chrefyddol." Ar yr 
un pryd, cyfaddef wn fod yn rhaid dysgu y gwirion- 
eddau neu egwyddorion arbenig, a gymmerwyd i fyny 
mewn modd neillduol gan wahanol enwadau yn yr 
Eglwys, a chredwn fod hyny yn cael ei wneyd ac yn 
dyfod yn fwy amlwg bob dydd, fel y mae yr Eglwys 
yn dyfod yn fwy gwerinaidd a chenedlaethol. Er 
fod ysgrif Mr. W. L. Jones yn ymgymmeryd â phrofì 
yr angenrheidrwydd am barhâd Ymneillduaeth, y 
mae yn gweithio yn uniongyrchol at undeb — undeb 
mewn amrywiaeth a rhyddid mewn rhwymau. Dar- 
parir rhifyn arbenig o'r Oeninen, sef rhifyn canol 
Awst, yn cynnwys cynnyrchion gwobrwyedig y prif 
eisteddfodau. Gwelir enwau prif feirdd Cymru ym 
mysg yr awdwyr. 



Digitized by 



Google 



354 



TE HAUL. 



Y " Traethodydd " am Gorphenaf 1891. Cyfrol 
XLVIL 

Hen gydnabod i ni ydyw y Traethodydd, a bu yn 
sefyll ar ben ei hun lawer gwaith a thros lawer 
blwyddyn fel prif gyfnodolyn llenyddol y genedl, a 
da genym weled ei fod yn dal i fyny ei nodwedd 
goethedig. Cynnwysa y rhifyn presennol Gerdd 
Goffa i'r diweddar Ddoctor Edwards, gan Glan 
Oollen. Teimlem fod rhai darnau o hon yn lled 
rigymol, ond y mae darnau ereill yn dda iawn. 
"Athrawon yr Ysgol Sabbathol," gan yr Hybarch 
Archddiaoon Howell, B.D., F.E.S. Dywedai gwalch 
direidus wrthym fod ymddangosiad yr ysgrif hon 
yn y Traethodydd yn edrych fel "diffyg ar yr 
haul." Gan nad ydym yn seryddwr nis gallwn 
olrhain y "diffyg," ond y mae yr ysgrif yn dda, 
fel pob rhan o gynnyrchion Llawdden, ac yn deil- 
wng o'r Traethodydd. " Patagonia," gan William 
Roberts, ac " Abergele," &c, gan y Parch. Francis 
Jones: dwy ysgrif ddarllenadwy a dyddorol dros 
ben. " Dosbarthiadau Cymmysg mewn Ysgolion 
Canolraddol," gan Miss E. Carpenter, a " Gwaith 
yr Ysbryd a phrif AUuoedd yr Enaid," gan y Parch. 
Robert Vaughan Griffith, dwy ysgrif lafurfawr a 
sylweddol. Cynnwysa y Traethodydd ddeg o ysgrifau 
da heb law "Nodiadau Llenyddol," ac y mae y 
rhifyn yn wir dda ac o nodwedd genedlaethol, fel y 
profa enwau awdwyr fel yr Hybarch Archddiacon 
Howell, Mis8 E. Carpenter, y Parch. H. Cernyw 
Wüliams, a'r Parch. E. Cynffig Dayies, M.A., &c, 
wrth yr ysgrifau. 



" Ceinion y Cwm, sef Cyfansoddiadau Barddonol," 1 gan 
Carneddog. 

Nid ydym yn cofio mwynhau darllen unrhyw 
ganeuon yn fwy na rhan fawr iawn o'r cyfansodd- 
iadau diymhongar yn y gyfrol fechan hon. Gallwn 
eu galw yn ganiadau moesol, gwladgarol, a chref- 
yddol, a'r oll yn ddifyrus. Bhed drwyddynt oll ryw 
swyn cartrefol, Cymreig, hynafiaethol, ac Eglwysig. 
Y maent yn llawn o anian a llawn cenedlgarwch ; 
aroglant arogl peraidd y grug ar greigau Eryri ac 
eneiniad amseroedd a fu. Dengys y pennillion oll 
fod yr awdwr mewn cydymdeimlad Uwyr â'i des- 
tynau. Y mae "Gelert, Ci Llywelyn" (lled-gyf- 
ieithad); " Dros y Mynydd ; " Teulu Cwm Dyli;" 
"Cathl y Gweithiwr;" "Y Llanerch lle gorwedd 
fy Nhad ; " " Bedd y Milwr ; " " Hen Ywen Werdd 



1 Tremadog : argraffwyd gan I. R. Jones, swyddfa'r Madog. 



yLlan;" "Hen Glychau'r Llan" (" Those Eoening 
Bells") ; " Dafydd Gareg Wen ; " " Hen Hymnau 
y Cymry ; " " Cathl y Crythor Du," a rhifedi mawr 
o ganeuon ereill, heb son am englynion a marw- 
nadau, yn dda iawn. Cynnwysa y gyfrol swllt 128 
tudalen a thua 120 o ddarnau barddonol, ac nìd 
oes genym ammheuaeth na wertha yn rhwydd Ue 
bynag y cöîr chwaeth at ganiadau gwir Gymreig 
mewn iaith goethedig. 



" Marwnad y Pareh. Thomas Jerman Jones, cenadwr ar 
Fryniau Khasia," x gan y Parch. J. E. JDavies, 3f.A. 7 
Llundain . ( Cyfansoddiad gwobrwyedig. ) 

Hanes-gerdd neu fy wgraffìad manwl ar fesur cerdd 
ydyw y farwnad hon, ac y mae o ansawdd cyffredin 
marwnadau yr oes. Y mae Undeb Ysgol Sul y 
Methodistiaid yn deilwng o bob canmoliaeth am osod 
cerdd goffa i'w cenadwr ffyddlawn yn destyn cystadl- 
euaeth. Wrth fawrhau ac edmygu eu dynion llafurus 
a gwasanaethwyr ffyddlawn, gwnânt les i achos da 
eu cenadaeth. Bu y Parch. T. Jerman Jonea yn 
genadwr rhagorol, a gwna y farwnad hon gyflawn 
gyfiawnder ag ef heb orliwiad, a dilys genym y 
bydd yn bleser gan gannoedd ei darllen. 

[Drwg genym orfod gohirio amryw adolygiadau hyd y 
rhifyn nesaf.] 



NEWYDDION. 

MABWOLABTH W. H. GLADSTONE, YSW. 

Arddangosir cydymdeimlad cyôredinol drwy y 
deyrnas â Mr. Gladstone ar farwolaeth ei fab henaf, 
yswain tawel, diymhongar, a charedig Penarlag. 
Yn ychwanegol at ei safle wleidyddol anrhydeddus 
ag sydd yn ei osod yn nod amlwg i'r byd, y mae yn 
perthyn i Mr. Gladstone gynnifer o rinweddau 
moesol, crefyddol, cymdeithasol, a theuluaidd, fel ag 
y teimlir agosrwydd ato, yng nghyd â chydymdeimlad 
ag ef yn holl amgylchiadau bywyd. Bu bob amser 
yn ddedwydd yn ei deulu, a'i deulu yn ddedwydd 
ynddo yntau. Nid oes neb a greda ynddo ac a'i 
edmyga yn fwy na'i wraig a'i blant, ac y mae colli 
cyntafanedig o'r fath deulu cysurus yn agor bwlch a 
chreu archoll ofidus iawn. Mae y diweddar W. H. 
Gladstone yn deilwng o'r coffâd cynhesaf, a chyd- 
ymdeimla pawb a'i hadnebydd â'i weddw alarus a'i 
theulu. 

1 Newport, Mon.: argraffwyd a chyhoeddwyd gan W. Jones,i 
Commercial Street. 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



355 



DYB0HAFIADAT7 EGLWY8IG. 



Fieer netcydd Croeêoêtoallt. 

Y mae yn wybyddus bellach er ys petb amser mai 
y Parch. Cecil Hook, fìcer Eglwys yr Holl Saint, 
Leeds, a mab i'r diweddar enwog Deon Hook, ydyw 
ficer newydd CroesoswaUt. Y mae y Parch. Cecil 
Hook wedi gwasanaethu er ys pymtheg mlynedd fel 
ficer Eglwys yr Holl Saint, yr hon a adeiladwyd yn 
Leeds yn Eglwys gofîadwriaethol am y diweddar 
Ddeon Hook. Pan glywodd plwyfolion Mr. Cecil 
Hook ei fod ar ymgymmeryd â fìceriaeth Croesos- 
wallt, cyflwynwyd iddo ddeiseb yn cynnwys 2000 o 
enwau drwy y wardeniaid, lle y dywedir : — 

" Tra yx ydym yn cyflawn gydnabod pwysigrwydd y dyled- 
swyddau y gelwir amoch i ymgymmeryd â hwy ac yn hysbys 
o'r dylanwad a ddygwyd i wasgu arnoch, nid yn unig gan eich 
esgob eich hun, ond hefyd gan esgobion Wakefield, Caer, a 
Llanelwy, nis gallwn lai na meddwl y gwasanaethid yn llawn 
cystal i lesiant goreu yr EglwyB fel cyfangorflE drwy eich 
arosiad yn ein mysg ni, i ddwyn ym mlaen y gwaith mawr 
ag a f u bellach yn eich llaw er ys pymtheg mlynedd, a'r hwn, 
dan fendith ddwyfol, a fu eieoes mor gynnyrchiol o ddaioni." 

Àtebodd y ficer y ddeiseb hon, a dywedodd ei fod 
yn teimlo yr alwad i roddi ei wasanaeth i'r Eglwys 
yng Nghymru mor rymus ac eglur, fel, ar ol derbyn 
annogaeth oddi wrth bedwar o esgobion ac urddas- 
olion Eglwysig ereill, y penderfynodd dderbyn gofal 
fìceriaeth Croesoswallt. Gofidiai yn fawr dori ei 
gyssylltiadau gweinidogaethol â chynnifer o blwyf- 
olion mor garedig ar ol gwasanaeth mor hir a llawn 
o gydymdeimlad, cydgord, a chydweithrediad. Yr 
ydym yn deall fod y Parch. Cecil Hook yn gwneuthur 
aberth arianol yn gystal ag ymgymmeryd â chyfrif- 
oldeb mwy wrth fyned i GroesoswaUt. — O'r Guardian- 

ABCHDDIACON MEIBIONYDD. 

Deallwn mai y Parch. Thomas Williams, M.A., 
canon trigiannol yn Eglwys Gadeiriol Bangor, ac 
athraw duwinyddol yr hostel Eglwysig yn y lle, 
sydd wedi ei benodi yn archddiacon Meirionydd. 
Mae y Parch. Ganon Thomas Williams yn ysgolhaig 
o Goleg Magdalen, Rhydychain, wedi graddio yn yr 
ail ddosbarth yn Moderation, ac ail mewn duwinydd- 
iaeth ysgolheigiol. Bu yn gwasanaethu fel curad 
yn Llandudno, ail athraw yng Ngholeg Stratford-on- 
Avon gwedi hyny o 1876 i 1878, fìcer Llanidloes o 
1878 i 1885, ac o'r pryd hyny hyd yn awr yn ganon 
trigiannol yn Eglwys Gadeiriol Bangor. Credwn y 
bydd penodiad y Canon Thomas Williams yn gym- 
meradwy yng ngolwg offeiriaid hen archddiaconiaeth 
enwog Meirionydd, lle gynt y blodeuodd cymmaint 



o ddysg, ac yr ymddadblygodd cymmaint o dalentau 
dysglaer ym mhob cylch ag sydd anrhydeddus i'r 
genedl a'r Eglwys mewn cywyddau doniol, rha- 
mantau ardderchog fel y Bardd Ctceg, ac yn benaf 
oll Salmau Cân godidog Edmwnt Prys. Mae y 
Canon Thomas Williams yn foneddwr llednais, 
ysgolhaig chwaethus, ac yn weithiwr trefnus diflino! 
a diymhongar ag na " thra arglwyddiaetha 
amser ar " etifeddiaeth Duw." 



un 



OANON TEIGIAJÍNOL BANOOB. 

Clywsom mai y canon trigiannol sydd i olynu y 
Parchedig Thomas Wüliams yn Eglwys Gadeiriol 
Bangor ydyw y Parch. D. Walter Thomas, M.A., 
canon mygedol o'r Eglwys hòno a ficer St. Anne's,' 
Bethesda. Y mae enw y Canon D. Walter Thomas 
yn rhy hysbys drwy Gymry benbaladr, fel Uenor, 
awdwr, ysgrifenwr cyhoeddus, ac offeiriad Uafurus, i 
alw am air o hanes ei yrfa. 

DEONIAETH UOHAF LLANDAF. 

Adran Ogleddol. 

ÇynnaUwyd cyfarfod chwarterol y ddeoniaeth 
uchod ym Mhontypridd ar y 14ydd cyfisol, dan 
lywyddiaeth y Prifgantor Lewis, D.Ot., Ystrady- 
fodwg, Gweinyddwyd y Cymmun Bendigaid yn 
Eglwys St. Catherine ; darUenwyd rhan o'r Testa- 
ment Groeg, sef 1 Timothëus v. 17—25 ; darUenwyd 
papyr gan y Parch. H. R. Roberts, St. Pfagan, 
Aberdar, testyn yr hwn ydoedd, " Priodas gweinid- 
ogion." Etholwyd yr offeiriaid canlynol yn gyn- 
nrychiolwyr dros y ddeoniaeth yn y' gynnadledd 
esgobaethol:—Parchedigion Richard David, Tre- 
harris ; Ll. Ll. Davies, Llanwono ; D. Evans, Pen- 
darran; H. R. Johnson, Aberdar; D. Jones, Troedy- 
rhiw; S. R. Jones, Glantaf; D. Lewis, Merthyr; 
B. Lloyd, Mountain Ash; J. Rees, Ferndale; J. 
Rees, Ton; R. E. Rowlands, Pontypridd; H. J. 
WiUiams, Pontypridd ; Ll. M. WüUams, Dowlais; 
T. H. WüUams, Ystrad Rhondda; W. Coleman 
Wüüams, Aberdar. Y boneddigion canlynol yn 
gynnrychiolwyr Ueygol:— y Meistri T. H. Bailey, 
Pentrebach; J. J. Carr, Penrhiwceibr; E. J. 000^^68,' 
Tonypandy; P. R. CressweU, Dowlais; R. R. S. 
Frost, Merthyr; W. Glass, Treherbert; H. L. 
Grorer ; Pontypridd ; J. R. Hosbons, Pentre ; L. G. 
Lennox, Ynysangharad ; W. Lintern, Dowlais ; T. 
Lloyd, Aberdar ; F. Mathews, Mardy ; M. Morgan, 
Mountain Ash ; W. R. Protheroe, Aberdar; W. 
Rees, ParUament Lock, Merthyr ; W. Thomae, Gad- 
lys, Aberdar. 



Digitized by 



Google 



356 



YE HAUL. 



DEON LLANELWY A'R AEL0D-ANRHYDEDDU8 DROS 
FEIRIONYDD. 

Mewn gair wrth fyned heibio megys wrth son am 
waddol yr Eglwys yn y Geninen am Gorphenaf, 
dywed deon Llauelwy, " Adroddir i Mr. Thomas 
(Edward) Ellis, A.S., ddweyd ym Mangor eleni yr 
ennillid 300,000p. o ddegwm yn flynyddol at ddy- 
benion cenedlaethol pe dadwaddolid yr Eglwys yng 
Nghymru. Ond i Mr. Ellis astudio y Llyfr Glas ar 
ddegwm Cymru, fe wel nad yw cyfran yr Eglwys o 
hono ond 166,296p., yn lle 300,000p., yn y flwyddyn, 
ac nad y w gwerth cyfran yr Eglwys o hono eleni ond 
126,363p." Gresyn fod boneddwyr a ymgymmerant 
â threfnu deddfau y wlad a gwneuthur cyfiawnder 
rhwng gwr a gwr mor esgeulus o'r gwirionedd. Go- 
fynwn yn sobr, a ydy w ddim yn weddus i wleidyddwr 
fod yn ddigon gonest i chwilio am y gwirionedd ac 
yn ddigon hunanymwadol i'w ddweyd ? Gorliwiad, 
drwgliwiad, a gormodiaith yn cynnwys anwiredd a 
glywir yn wastad o'r llwyfan gwleidyddol. 



ANADL. 

Anadl wan, ei doleni— -yw'm cadwen, 
Yn fyw'ni cedwir drwyddi ; 
A'i ddyrnod ryw ddydd arni, 
Tyr angeu fwlch — trengaf fi. 

Gtoilym Eryri. 

PENODIAD ME. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Cymdeithas Amddi- 
ffyniad yr Eglwys wedi penodi Mr. W. E. Helm fel 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. Gellir ysgrifenu 
ato yn Granville Street, Shrewsbury. 

Bydd yn dda ganddo dderbyn oddi wrth unrhy w 
un a fyddo cystai a'u hanfon iddo : — 

1 . Gwybodaeth am waith a chynnydd yr Eglwys. 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr Eglwys. 

3. Pigion allan newyddiaduron. 

4. Ceisiadau am ddarlithiau, cyhoeddiadau, &c. 

5. Tanysgrifiadau a chyfraniadau tuag at y Grronfa 
Gymreig. 





1-H 
O* 

00 
1— ( 

O 



p 
< 

ffl 
H 

-3 

> 








GEMAU Y BEIEDD. 

UDGORN YR ADGYFODIAD. 

Corwynt fanllef yn cario 
Ymaith yr haul â grym ei thro — 
Chwythu allan ei ganwyll, 


i 

«6 

a 
•3 

fri 

3 

3 
0« 

O 

ot 
3 

.2 

*3 
CO 


3 3 3 
.- a> 

► * a 

3 a - w 01 w « 
: 5 ö °* • • — * 'ú :s i? 

. Ê . X • • M . X 5 H . > 

S * £ * S °° * S * . H P ._• - 




Duëu hon a 7 i hanadl wyll ; 
Ehoi'r huan ar geulan goch 
I ddwl losgi'n ddu lasgoch ; 
" Geilw'n ol y goleu wnaeth, 
Myfyria haul am farwolaeth. 

Cynfaen. 

LLYFR DA. 


1 Bren. xii. 
Rhuf. ü. 17 
1 Bren. xviii. 
Rhuf v«i. 18 

1 Bren. xxii. hyd 41 ' 
Rhuf. xiii. 

2 Bren. v. 

1 Cor. iv. hyd 18 

Gen. xxviii. 10—18 

1 Cor. iv. 18 a v. 

2 Bren ix. 

1 Cor. x. a xi. 1 


3 
3 

6 
ẅ 

< 

a 
<tì 
00 

O 


bydd llon hinon ddydd ha* — neu wybren 
Yn obrudd y gaua', 
Y cyfaill goreu cofia 
A lleufer dyn yw llyfr da. 

Ieuan Brydydd Hir. 


10 Sul gwedi'r 
Drindod 

1 1 Sul gwedi'r 
Drindod 

12* Sul gwedi'r 
Drindod 

13 Sul gwedi'r 
Drindod 

St. Bartholomëus. 
Ap. a Mer.« 

14 Sul gwedi'r 
Drindod 


%m 
• 


"HEB DDUW, HEB DDIM." 

Er bod yn berlog a gemog yma, 


•O 

*3 


2Sul 

9 Su 

16Sul 

23Sul 

24 Llun 
SOSul 




Er meddu cysur a'r modd a'i ceisia, 






Draw llawnder golud a'r llonder gilia 






CARMARTHEN: 





I 



ŵydd yr adyn di-Dduw a rodia : 
'Heb Dduw, heb ddim" gwyneba — farn lidiog 
Yn enaid halog y diwrnod ola'. — Elfyn. 



Printed and published by W. SpüEreu, & Som. at their Printîng 
Uffice. situate and being at No. 37, Ríng-street, in the Parîsh of 
Saint Peter, in the Connty of the Borough of Carmarthen, on 
Friday, the 31st of Jnly, 1891. 



Digitized by 



Google 



Y R H A U L. 

M ŵ|frM <íatrft|rìtìtin. 

"yng ngwyneb hatjl a llygad goleuni." 
"a gaie dttw yn ttohaf. ,, 



Rhifyh / 81. 



MEDI, 1891. 



Cyp. vn. 



/ 



EGLWYS MENGNANAPURAM, TINNEYELLY, INDIA. 



NODIADAU CENADOL. 

Ye ydym yn anrhegu y darllenydd â darlun o Eg- 
lwys ardderchog Mengnanapuram, Tinnevelly, India, 
yr hon a adeiladwyd yn y flwyddyn 1847 gan y 
cenadwr llwyddiannus a*n cydwlaäior rhagorol, y 
17— vii. 



Parch. J. Thomas, genedigol o sir Gaerfyrddin. 
Aeth Mr. Thomas i'r maes cenadol dan nawdd y 
Gymdeithas Genadol Eglwysig yn y flwyddyn 1837, 
ac a fu farw yn yr India yn y flwyddyn 1870. Saif 
yr Eglwys hon fel cofgolofn o lwyddiant anarferol y 
cenadwr Cymreig, a chynnwysa 2000 o eisteddleoedd. 



Digitized by 



Google 



258 



TH HAUL. 



Ám ragor o'i hanes gweler y Cyfaill Eglwysig am ! 
Gorphenaf. | 

Yn ystod y mis diweddaf bu y Parch. M. Roberts, • 
ysgrifenydd y Gymdeithas Genadol Eglwysig, ar ] 
ymweliad ag amryw o brif Eglwysi y Deheudir, | 
megys Caerfyrddin, Ystrad Dyfodwg, &c., a chafodd 
dderbyniad tra chroesawus. Dywedir nad ydyw j 
Oaerfyrddin yn dref gyfoethog, ond anfonodd y ! 
flwyddyn ddiweddaf o ddeutu 70p. i'r C.M.S. Mae ; 
clod raawr yn ddyledus i Mr. W. J. Williams, Cam- 
bray House, am ei lafur di-ildio o blaid y gymdeithas. ! 

Yn Ystrad dywedodd Mr. Lewis, y ficer, ar y boreu 
Sul dan sylw, ei fod ef yn hyderu na wnai yr Eg- | 
lwys Gymraeg yno fod yn foddlawn ar lai na 3p. y í 
Sul hwnw. Dealler mai cynnulleidfa o lowyr i gyd j 
yw. Erbyn diwedd y cyfarfodydd caed mai 4p. 7s. 
ydoedd y casgliad — yr oll gan un gynnulleidfa. Da 
iawn y glöwr. j 

Dywedodd Mr. Hugh Mason, A.S., y Dadgys- 1 
sylltwr (Liberationist) f fod yr Eglwys y blynyddau | 
hyn yn batrwn o ran ei gwirfoddoliaeth i'r holl i 
enwadau Ymneillduol. Gwariodd yr Eglwys er y j 
flwyddyn 1870 ar addysg yn unig y swm aruthr- | 
ol fawr o 16,725,775p. o bunnau— casgl agos i 
700,000p. bob blwyddyn i gario ym mlaen a chyn- \ 
nal ei hysgolion elfenol gwirfoddol. Cyfrana bob 
blwyddyn i drysorf è'ydd ei gwahanol gymdeithasau 
cenadol dros 600,000p. Casglodd yr Eglwys yn 
Iiundain o'r flwyddyn 1873 i 1890 420,505p. tuag 
at yr Hospital Sunday Fund, tra na chyfranodd Ym- 
neillduwyr ond prin 130,000p. Yn ystod yr ychydig 
flynyddau diweddaf casglodd yr Eglwys tuag at 
Helaethiad yr Esgobaethau Cartrefol 458,909p. 
GeUid Uenwi rhifyn cyfan o'r Haul â ffugyrau o'r 
fath yma a ddangosa y gwaith mawr a gyflawna yr 
Eglwys yn gartrefol a thraraor. Ond nid da lle geUir 
gwell. Eleni y w blwyddyn jubili y Colonial Bishoprics 
Fund. Ar yr 19ydd o Fehefin cynnaliwyd cyfarfod 
dylanwadol a brwdfrydig yn St. James's Hall, Llun- 
dain, i ddathlu jubili y gymdeithas. Un o'r prif 
8Ìaradwyr ydoedd William Ewart Gladstone, A.S. 
Gwedi sylwi yn fanwl ar rif mawr yr esgobaethau a 
waddolwyd a sefydlwyd yn y trefedigaethau Pryd- 
einig trwy offerynoliaeth y gymdeithas, llefarodd y 
cyn-brifweinidog eiriau o rybudd ac o gynghor yng 
nglŷn â diffyg rhoddiad cynnorthwy sylweddol gan 
yr Eglwys gartref i'r gwaith cenadol tramor. Mewn 
cyfeiriad at hyn darllenwn mewn erthygl arweiniol 
alluog yn y Chureh Titnes am Mehefin 26fed : 

Nid ydoedd y geiriau o rybudd oddi wrth Mr. Gladstone yn 
ddiystyr nac heb reswm digonol drontynt, cyn belled ag y mae 
a wnelont â rhai Bglwysi. Dywedwyd wrthym ar awdunìod 



dda fod un ran o dair o blwyfi yn nhalaeth Canterbury na 
chyfranant yr un geiniog fyth tuag at genadaethau tramor. 
Clerigwyr y plwyfi hyny sydd gyfrifol am y ffaith warad- 
wyddns hon, a hwynt-hwy yw goruchwylwyr goreu cym- 
deithas ysbail a Uadrad eid lo yr Eglwys ... I'r math yma 
o ddynion dylai y dadganiad urddasol a wnaed yn St. James's 
Hall wasanaethu fel rhybudd difrifol i ymadael i roddi eu lle 
i ereill. Tr offeiriaid a ymddygent tuag y cenadaethau car- 
trefol a thramor fel ncgligible quantitiet, yr offeiriaid diog hyn 
nad ymdrechent fyth ddysgu y ddyledswydd gyssegredig o 
drosglwyddo i ereill y gwirionedd a ymddiriedwyd i f w gofal 
i'w gyfranu i'r ddynoliaeth oll, yw y pwyaau marw (jdead 
weights) wrth odrau yr Eglwys. 

Mae appêl wedi myned allan oddi wrth y O.M.S. 
am fil o genadon newyddion yn ychwaneg i fyned allan 
ar fyrder i dywyll-leoedd y ddaiar. Deallwn fod y 
cenadon a'r arian i'w cynnal (o symiau o fìloedd o 
bunnau i lawr hyd y sylltau a'r ceiniogau) yn dylifo 
i mewn. Diammheu y sylweddolir y gobaith eur- 
aidd a ddadganodd yr archesgob yng nghyfarfodydd 
Mai y gymdeithas. Cawn sylwi yn fanylach ar yr 
appêl neillduol bwysig hon ar ran paganiaid ein 
byd yn y rhifyn nesaf o'r Raul. 

Casglodd yr Eglwys trwy ei gwahanol gymdeith- 
asau cenadol mewn un fiwyddyn (1888-89) tuag at 
waith y genadaeth dramor y swin ardderchog o 
646,000p., tra na chasglodd yr holl enwadau Ym- 
neillduol yn Lloegr a Chymru ond 392,272p. ; y 
Presbyteriaid Ysgotaidd a Gwyddelig, 183,219p. ; a'r 
Pabyddion, 8755p. Mewn geiriau ereill, casglodd 
yr Eglwys fwy o 62,000p. na'r holl enwadau Yra- 
neülduol gyda'u güydd trwy y deyrnas. Dengya 
reports gwahanol gymdeithasau cenadol tramor yr 
Eglwys fod eu derbyniadau wedi chwyddo yn fawr 
yn ystod y " flwyddyn genadol ddiweddaf." Cyfan- 
swm casgliadau y Gymdeithas Genadol Eglwysig 
(C.M.S.) y Uynedd ydoedd 223,626p.— cynnydd o 
bymtheg mU o bunnau ar y flwyddyn flaenorol. 
Tystia adroddiadau y cymdeithasau cenadol Eg- 
lwysig ereiU i gynnydd mawr o filoedd lawer o 
bunnau yn eu derbyniadau. Yn ychwanegol at y 
C.M.S. ni chyfeiriwn y waith hon at yr un o honynt 
mewn modd arbenig oddi gerth yn unig y Gym- 
deithas er Lledaenu yr Efengyl mewn Gwledydd 
Tramor (S.P.G.) o berthynas i gynnydd derbyniadau 
arianol, yr hon y darUenwn yn y Gyfaill am EbriU — 
"Dywedir fod derbyniadau y S.P.G. yn agos i 
ddeugain mil o bunnau yn fwy eleni nag oeddynt y 
Uynedd." 

Wrth anerch cyfarfod dylanwadol yn Exeter Haü, 
Mehofin, 2 1891, cyfarfod maẅr o " welcome home" 
i'r Esgob Tucker, dywedai yr esgob mewn cyfeiriad 
at y meddyliau a ddeffrowyd ynddo wrth ytnddangos- 
iad cyntaf Yictoria Nyanza i'w lygaid, " Ar yr 17fed 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



259 



o Dachwedd gwelais gyntaf Victoria Nyanza. Tm- 
ddangosai dyfroedd y llyn raawr megys yn ferwedig 
gan dân eiriasboeth o dan belydrau tanbaid yr haul 
Affricanaidd. Golygfa ydoedd nas gellir byth ei 
hanghofìo : ymestynai o'r dwyrain i'r gorllewin cyn 
belled ag y gallai y llygad ganfod megys tarian 
ddysglaer o arian perffaith. Fel y safwn yn edrych, 
meddyliwn yn ddifrifol am fy rhagflaenoriaid. 
Cynhyrfid fy nheimladau wrth gofìo am y merthyr 
gwrol, y llewaidd-galon Esgob Hannington; yr 
addfwyn a'r gostyngedig Parker. Yno y gorwedd- 
ent un wrth ochr Mackay, a'r llall yn isel yn ei fedd 
yn y dwyrain. Ac ar unwaith gyda grym anorch- 
fyçol rhedai trwy fy meddwl y syniad a ofynai, a 
gaf fi y fraint o groesi y gwyneb mawr acw o ddwfr 
i orphen y gwaith yr hiraethent hwy gymmaint am 
ei gyflawnu ? Yna, pan yn y dwys-fyfyrdod hwn, 
daeth y Uinell hon o emyn anfarwol Newman hyd 
ataf i'm cysuro — 

; Keep Thou my feet ; I do not ask to aee 
Thc distant scene, one stcp enongh for me.' " 

Ychydig amser yn ol dychwelodd yr esgob i Loegr, 
ac mewu cyfeiriad at ei ddychweliad adref buan, 
dywedodd yng nghwrs ei anerchiad enaid-gynhyrfiol, 
41 Dywedir wrthyf fod rhyw feirniaid yn gofyn pa 
ham y dychwelais adref. Gallaswn bledio, 'rwy'n 
tybied, llafur a phoen corfforol, ae yn neillduol strain 
neu ddirdyniad meddwl yng nghalon Affrica dywyll 
am y deuddeg mis diweddaf — llafur corff a meddwl 
o'r fath ag y gweddì'af na chaiff fy meirniaid fyned 
trwyddo byth. Ond nid wyf am bledio hyn fel 
rheswm dros fy nyfodiad yn ol i Loegr. Diolch i 
Dduw, ni raid i mi bledio hyn ! Yr wyf wedi d'od 
i'ch plith ac yn ymddangos ger eich bron i bledio 
dros y rhai hyny na allant bledio drostynt eu hunain. 
Dychwelais i Loegr am ychydig amser i bledio dros 
y miliynau eneidiau yn nwyrain Affrica ag sydd wedi 
eu hymddiried i'm gofal, a pha rai sydd yn byw heb 
Dduw ac heb obaith yn y byd. Nid wyf wedi dyfod 
i bledio fel y gallaswn gyda phob gweddeidd-dra 
am fil o genadon ychwanegol ; îe, ni ofynaf am gant, 
dim ond deugain y waith hon, ac yr wyf yn rhoddi 
fy ngair i'r gwŷr hyny a ofynant pa ham y deuais i 
Loegr. Os y rhoddant hwy i mi heno ddim ond 
deugain o genadon newydd, bydd i mi fyned adref i 
Mombasa y fory." Pa fodd yr atebwyd appêl yr 
EsgobTucker? Mae chwech o'r "deugain" wedi 
hwylio allan yn barod. Ychydig ddyddiau yn ol 
neillduwyd pump o genadon profedig i chwyddo a 
nerthu staff yr esgob yn nwyreinbarth Affrica. 
Mewn atebiad uniongyrchol i appêl yr esgob cyn- 
nygiodd deg ar hugain o wŷr nerthol a dysgedig eu 



gwasanaeth ar unwaith : credir y bydd i'r mwyafrif 
o'r deg ar hugain hyn eu cael yn gymhwys i'w 
hanfon allan i fod yn dystion i Grist yn Affrica dan 
nawdd y C.M.8. 

Yr oedd Rhagfyr 28fed, Ionawr 19ydd, ac Ionawr 
20fed yn ddiwrnodau mawr yn Uganda. Ar y cyntaf 
o'r dyddiau hyn pregethodd yr Esgob Tucker i gyn- 
nulleidfa o dros fil o G-ristionogion yn Baganda 
mewn Eglwys fawr a adeiladwyd gan yr Affricaniaid 
brodorol Oristionogol hyn eu hunain ; ar yr ail ddi- 
wrnod cynnaliodd Wasanaeth Ordeiniad a Ohon- 
ffirmasiwn; ar y trydydd neillduodd chwech o 
ddychweledigion i fod yn efengylwyr lleygol awdur- 
dodedig. Mae hanes planiad a llwyddiant yr Ef- 
engyl yn Uganda yn enghraifft darawiadol o wirion- 
edd brawddeg anfarwol Tertullian — gwaed y merth- 
yron yw had yr Eglwys. 

Y mis diweddaf cyrhaeddodd ein gwlad y newydd 
galarus am farwolaeth yr Esgob Prench, yr hwn, 

! gwedi deugain mlynedd o wasanaeth cenadol yn 
India, a aeth i Muscat, porthladd yn Arabia, yng 
ngeneu y Persian Gulf, gyda'r bwriad o lafurio yn 
galed am weddill ei oes ym mhlith y dosbarth dysg- 

ì edig o'r Mahometaniaid. Yn y flwyddyn 1887 ym- 

• ddiswyddodd o esgobaeth Lahore, fol y gallai dra- 
faelu dros ranau helaeth o Asia Orllewinol i bregethu 
Crist i'r Mahometaniaid. Siaradai ac ysgrifenai ỳn 
rhwydd mewn saith o wahanol ieithoedd. Bu farw 
o'r sun-strohe. Hyderwn pan gawn hamdden roddi 
ger bron darllenwyr yr JBaul ychydig o hanes bywyd 
rhyfeddol y dysgedig, yr hunanaberthol, a'r llafurus 
Esgob French. 

Derbyniodd y C.M.S. bedwar ugain o genadon 

' tramor newydd i'w gwasanaeth y flwyddyn ddi- 
weddaf yn unig. Gweddîwn drostynt, a thaflwn 

' ein hatling i drysorfa y gymdeithas fel ag y byddo 
genym ni oll ran yn eu hanfoniad allan i gario yr 
Efengyl i'r pagan a'r gau grefyddwr. 

Llangian. J. H. Manley. 



DUWINYDDIAETH: NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL SUL AR YR 
EFENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

OWERS XXXV. 

St. Matt. xiii. 1—9. O.C. 28. Darllener St. Marc 
vi. 1 — 9 ; St. Lue viii. 4 — 8. Dammeg yr hauwr. 

Cynnwy8A y benod hon saith dammeg. Llefarodd 
'yr Arglwydd Iesu y pedair cyntaf wrth y dyrfa 



Digitized by 



Google 



260 



YB HAUL. 



gymmysg, a'r tair olaf wrth ei ddysgyblion o'r 
neilldu. Nid oes o fewn i holl gylch llenyddiaeth 
addysg wedi ei gyflëu mewn dull mor ddeniadol, 
goleu, syml, cyflawn, ac urddasol a dammegion yr 
Arglwydd Iesu. Y mae eu hamrywiaeth godidog, 
eu llawnder meddwl, a'u heglurder goleu â swyn 
deniadol uwch law dim a welir mewn un man arall. 
Y maent yr enghraifft uchaf, enghraifffc ddwyfol o 
ddysgu drwy gymhariaethau ac arwyddluniau. Dar- 
luniau dwyfol ydynt o bethau nefol. 

E8BONIAD EGLTJBHAOL. 

Adn. 1 : " Y dydd hwnw."—Y dydd y daethai ei 
fam a'i frodyr i'w geisio gan dybied ei fod allan o'i 
bwyll, St. Marc iii. 21, 30, 31. 

" JSisteddodd ar lan y môr." — Aeth megys i orphwys 
dros ennyd yn neillduedd tawel swynol glan y môr, 
y lle mwyaf dymunol ar hin deg i ymadnewyddu o 
ludded meddwl a chorff. 

Adn. 2 : "A thorfëydd lawer," &c. Ychydig o or- 
phwysdra a allai gael. Dylifai y lluaws o'i ol, tyr- 
ent o'i amgylch, a gwasgent arno. 

" Fel yr aeth efe ?r llong."—Aeth i'r llong am fod 
y dyrfa yn gwasgu o'i amgylch. Llong ydoedd ag 
yr arferai fyned iddi. 

"Ac yr eisteddodd; a'r holl dyrfa a safodd ar y lan." 
— Dyma y darlun tarawiadol yn gyflawn. Mewn 
cilfach fechan ym mhen dwyreiniol Môr G-alilea 
safai y cwch yn rhwym ychydig o latheni oddi wrth 
y lan. Mewn hanner cylch o'i flaen ac ar bob ochr 
iddo eisteddai neu safai y dorf ar fân geryg y feisdon, 
fel ar oriel yn ymddyrchafu res uwch rhes tua'r lan 
uchaf. 

Adn. 3 : "Ac efe a lefarodd" &c, " trwy ddammeg- 
ion" — Mae y dull hwn yn un hynod o gyflëus i osod 
allan wirionedd croes i chwaeth y gwrandawyr, fel 
y gwna Nathan gyda Dafydd, 2 Sam. xii. 1 — 6. 
Amcan a nod y dammegion hyn ydyw gosod allan 
ddechreuad, cynnydd, a natur teyrnas gras neu 
Eglwys Crist ar y ddaiar, gydag ambell gipdrem o 
honi yn y nefoedd. 

" Wele yr hauwr." — Tybia rhai fod yr Arglwydd 
Iesu yn galw sylw ar y pryd at ry w hauwr yn hau 
ar un o'r meusydd llechweddog uwch ben y llyn. 
(Gwel Esboniad yr Esgob Howe.) Yr hauwr yma 
ydyw Crist ei Hun. 

Adn. 4: " Pethasyrthioddar finy ffordd." — Ehedai 
llwybr drwy y maes, yr hwn a galedid gan draed 
fforddolion, y rhai yn barhäus dramwyent heibio. 

Adn. 5 : " Creigleoedd." — Tir teneu oedd yma heb 
ond ychydig bridd ar wyneb y graig galed, Jer. 
xxxiii. 29. 



Adn. 6 : " Wedi codi haul," &c. Yn union ar ol y 
gwlaw tarddai yr yd allan yn egin drwy y pridd 
teneu, ond buan ei sychid gan y gwres. 

Adn. 7 : " Ym mysg y drain." — Ceid ambell ran 
o'r maes heb ei lanhau oddi wrth wreiddiau y drain, 
a thyfai y rhai hyny yn gryfach na'r gwenith gan ^i 
fygu. 

Adn. 8: " Tir da." " Ddygasant ffrwyth."—YT 
oeddynt yn parhau i ddwyn flrwyth (cfè&w). 

" Peth ar ei ganfed, peth ar ei driugeinfed, apheih ar 
ei ddegfed ar hugain." 

EGLUBHAD Y DDAMMEG. 

Pwynt mawr y ddammeg hon ydyw fod ffrwyth- 
londeb yr had yn ymddibynu ar ansawdd a chyflwr 
y tir. Felly y mae effeithioldeb Gair Duw yn ym- 
ddibynu ar gyflwr a thueddfryd y galon yn ei dder- 
byn a'i drysori. 

Adn. 19 : " Yrhai ar fin y ffordd" — Gwrandawyr 
difater, llawn meddyliau gwibiog ydynt, ag nad yw 
y Gair yn gwneyd dim argraff arnynt. 

Adn. 20 : " Yn ebrwydd drwy lawenydd yn ei dder- 
byn." — Gwrandawyr arwynebol, ansefydlog, hawdd 
dylanwadu arnynt gan bob peth o'u hamgylch. 

Adn. 21 : " Nid oe% ganddynt wreiddyn." — Nid oes 
iddynt nerth moesol ac argyhoeddiad mewnol fod y 
gwirionedd o Dduw ac i barhau yn dragwyddol. 

Adn. 22 : " Drain " ydyw u gofal y byd, n " melus- 

wedd ^60^0^," " twyll golud." Wedi i'r gwirionedd 

1 gael derbyniad i'r galon, y mae y pethau a berthyn 

i'r byd hwn yn cydymgeisio ag ef am ein meddyliau. 

; Cymharer jrr hyn a ddywed yr Arglwydd Iesu yn 

! St. Luc xvii. 26 — 30. 

Adn. 23: " Tir da." " Y galon dda hawddgar," 
&c. Yn gwrandaw, yn deall, yn dwyn ffrwyth drwy 
amynedd. 

PA HAM Y LLEFARAI Y» ABOLWYDD IE8U MEWN 
DAMMEGION. 

Adn .10: "A daeth y dysgyblion ato" &c. G wnaeth- 
ant hyn y mae yn debyg ar ol gwasanaeth y dydd. 
Ni ddyry St. Matthew ei gofnodion i lawr mewn 
olyniad hanesiol, ond yn eu perthynas addysgol â'r 
naill y llall. 

! Adn. 11 : "Am roddi i chwi wybod dirgelion" &c. 
| Nid oedd y dorf gymmysg yn barod i dderbyn 
I gwybodaeth o ddirgelion teyrnas nefoedd. Gwran- 
| dawyr min y ffordd oeddynt. Yr oedd hen lwybrau 
rhagfarn oesoedd wedi caledu dan eu traed. 

" Dirgelion." — Yr ymgnawdoliad, sef dwyfoldeb yr 

Iesu. Mawr yw dirgelwch duwioldeb, 1 Tim. iii. 16. 

Adn. 12 : " blegid pwy bynag sydd ganddo" &c. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



261 



Çymharer St. Matt. xxv. 29. Dyma ddeddf dra- 
gwyddol pob gwir wybodaeth. Y neb a gais ac a 
werthfawroga y gwirionedd sydd yn ei gael. 

Adn. 13: " Tn gweled nid yäynt yn gweled" — Y 
fath oedd rhagfarn y Fhariseaid fel na allent weled. 
Yr oedd eu dallineb yn wirfoddol, am fod eu hewyllys 
yn groes i'r gwirionedd. 

Adn. 14 : Defhyddir ymadroddion Esaias (pen. vi. 
9) bedair gwaith yn y Testament Newydd. Priod- 
olir caledu y galon yn Esaias i'r prophwyd : "Brasâ 
galon y bobl hyn " (vi. 10) ; yn yr Efengyl yn ol St. 
Ioan priodolir hyn i Dduw : "Efe a galedodd eu 
calon " (St. Ioan xii. 40) ; ac yn Actau yr Apostolion 
priodolir y caledu i'r bobl eu hunain, Act. xxviii. 26. 

Adn. 15 : Ac yma dywedir, " Hwy a gauasant eu 
ttygaid." Y gwirionedd pwysig a galarus yw fod y 
dynion a hir ymgaledant dan y gwirionedd yn colli 
pob syniad o'r gwirionedd. 

Adn. 16: " Dedwydd yw eich Uygaid chwi" &c. 
Yr oedd y dysgyblion yn caru y gwirionedd, ac felly 
yn alluog i'w dderbyn. 

Adn. 17 : Nid oedd manteision y prophwydi ond 
bychain mewn cymhariaeth i fanteision y dysgyblion, 
ac y mae ein manteision ni yn fwy na'r oll. 



GWEB8 XXXVI. 

St. Matt. ziii. 2b—$0 a 36—43. 

Adn. 24 : " Teyrnas w/aŵta."— Eglwys Crist yn ei 
chyflwr ammherffaith ar y ddaiar a feddylir ym 
mlaenaf yma. Lly wodraethir hi gan ddeddfau nefol. 
Yr Ail J)dyn t yr Arglwydd o'r nef, ydyw ei brenin, 1 
Cor. xv. 47. Dinasyddion y nefoedd ydyw y saint, 
Phiüp. iii. 20. 

" Dyn a hauodd" — " Yr hwn sydd yn hau yr had 
yw Mab y Dyn," adn. 37. 

" Eifaes."— " A'r maes yw y byd," adn. 38. 

" Tr hadda" — " Hwynt-hwy yw plant y deyrnas." 
Yn eglurhâd dammeg yr hauwr gan St. Luc (viii. 
11) dywedir, "Yr had yw Gair Duw." Dyma yr 
hyn oedd " had " yn nammeg yr hauwr wedi dyfod 
yn " blant y deyrnas " yn y ddammeg hon. Y mae 
y Gair wedi ymgnawdoli mewn personau : gwel 1 
St. Pedr i. 23. 

Adn. 25 : " Tra yr oedd y dynion yn cysgu" — Y 
mae yn deilwng o'n sylw nad ydyw yr Arglwydd 
Iesu wrth eglurhau y ddammeg yn rhoddi dim ystyr 
i'r geiriau hyn. Nid ydyw yn gosod y bai ar y 
dynion. Ni ellir cadw gwyliadwriaeth mor fanwl 
byth fel ag i rwystro i'r gelyn ddyn hau ei efrau, St. 
Matt. xviii. 7. 



" Daeth ei elyn ef." — Gelyn Mab y Dyn oedd hwn. 
" A'r gelyn yr hwn a'u hauodd yw'r Diafol," adn. 
39. 

" Efrau." — Math o wenith bastardaidd oedd hwn. 
Y mae yn dra anhawdd gwahaniaethu rhwng y 
bastardd wenith neu efrau yma tra yn egin a'r gwir 
wenith. Dyma sydd yn rhoddi pwynt i'r ddammeg. 

"A aeth ymaith." — Gwaith cuddiedig oddi wrth 
lygad dyn oedd hau yr efrau, a ehuddiedig oedd eu 
twf. Dyma eto bwynt pwysig yn y ddammeg. 
Peth cuddiedig iawn ac araf ei ddadblygiad ydyw 
dechreuad a chynnydd cyfeiliornad neu lygredd yn 
yr Eglwys. Mewn gwirionedd, y mae yr hyn a 
ymddengys yn dda yn y dechreu yn troi yn ddrwg 
mewn amser. 

Adn. 26 : "Ac weii *V egin dyfu a dwyn ffrwyth" 
— Wrth eu ffrwythau yr adnabyddir cymmeriadau a 
chyfeiliornadau, St. Matt. vii. 20. 

" Tmddangosodd yr efrau" — " Yr efrau yw plant y 
drwg," adn. 38. Y mae plant y drwg ar y dechreu 
yn ymrithio fel engyl goleuni, ond dynoetha amser 
bob peth. 

Adn. 27 : "A gweision gwr y tŷ." — Gedy yr Ar- 
glwydd Iesu i'r geiriau hyn esbonio eu hunain. 
Dysgyblion ac athrawon crefydd Orist ydyw y 
gweision. 

Adn. 28 : "A fyni di, gan hyny 9 i nifyned a'u casglu 
hwy." — Dadguddir yma yr awydd dwfh sydd yn y 
galon ddynol am gadw i fyny burdeb moes ac union- 
deb cred yn yr Eglwys. Llenwir mynwesau dynion 
heb fod eu hunain yn bur a difrychau ag awydd 
gweled pob aelod arall o'r Eglwys yn bur. Y mae 
awydd ym mhawb i ddysgyblu ac addysgu. 

Adn. 29: " Na fynaf" &c, "rhag diwreiddio y 
gwenith." — Y mae gwreiddiau y drwg a'r da mor 
gyd-blethedig, a'r terfynau rhwng uniongrededd a 
chyfeiliornad mor aneglur, fel y mae yn anhawdd 
symmud y naill heb niweidio y llall. Mae y rhag- 
rithiwr mor debyg i un o blant y deyrnas fel ag y 
mae perygl camgymmeryd y naill am y llall. 

Gellir rhoddi dau ystyr i'r diwreiddio yma. Un 
ystyr yw bwrw allan o'r Eglwys. Caniatëir y ddys- 
gyblaeth hon yn yr Eglwys, St. Matt. xviii. 17 ; 1 
Oor. v. 5. Ystyr arall y diwreiddio ydyw dysgybl- 
aeth y tân a'r ffagodau, sef rhoddi cyfeiliornwyr i 
farwolaeth. Dyma fu gwaith bron bob cangen o 
I Eglwys Crist ar ryw gyfhod neu gilydd. Diwreidd- 
| iwyd gwenith goreu yr Eglwys yn y modd yma. 

Adn. 30 : " Gadëwch i*r ddau gyd-dyfu." — Amser 
ydyw y dysgyblydd mawr. 

"Amser y cynauaf" — " Y cynauaf yw diwedd y 
byd," adn. 39. Y medehoyr yw yr angylion, adn. 



Digitized by 



Google 



262 



YR HÀTJL. 



39. Mae y gweddill o'r eglurhâd yn rhy eglur i 
ofyn am esboniad. 

SYLWADATJ YMABFEBOL A OHASGLIADATJ. 

1. Yr had ydyw y prif beth yn nammeg yr efrau. 
Yr oedd yr had da wedi cynnyrchu plant y deyrnas, 
neu bregethiad Crist wedi ennill dysgyblion. Ceir 
yn y deuddeg apostol enghraifft o'r gwenith a'r 
efrau. Yr oedd un o'r deuddeg yn blentyn Diafol. 
Pan addfedodd aeth Satan iddo, St. Ioan xiii. 27. 
Satan a hauodd hadau cybydd-dod, anonestrwydd, a 
thwyll yn ei galon gyntaf , a ffrwyth y rhai hyn oedd 
bradychu Mab Duw. 2. Yr ail wirionedd mawr yn 
y ddammeg yw, mai cymmysg fydd cyflwr Eglwys 
Crist ar y ddaiar byth. Dyma y gwirionedd a 
ddysgir yn nammeg y rhwyd a fwriwyd i'r môr, 
dammeg y swper mawr, dammeg y puanoedd, dam- 
meg y talentau, a dammeg y deng morwyn. 3. Y 
wers fawr arall y w yr angenrheidrwydd am amynedd 
wrth ddysgyblu a'r pwysigrwydd o beidio diwreiddio, 
sef dinystrio y gwenith. 4. Duw ydyw y barnwr 
mawr. Efe a ddwg bob gwerthred i farn. 5. Cyf- 
lwr gogoneddus yr Eglwys orfoleddus, sef y rhai 
oyfiawn, adn. 43. 6. Gallwn sylwi fod "teyrnas y 
Tad," yn adn. 43, yn arwyddocäu y nefoedd: cy- 
mharer Philip. iii. 21 a 1 Cor. xv. 24. 

0WB8TIYNATT. 

Beth a olygir wrth deyrnas nefoedd yn y ddammeg 
hon? Gan ba ddeddfau y llywodraethir hi? Pwy 
yw ei phen ? Pwy y w yr hauwr ? Pa beth y w y 
maes? Pwy yw yr had da? Pwy a hauodd yr 
efrau ? Gelyn pwy y w y Diafol ? Beth y w efrau yn 
naturiol ? Beth a olygir wrth efrau yma ? Pa fodd 
yr oedd yr efrau yn tyfu yn y dechreu ? Pa bryd y 
daethant i'r golwg? Pa fodd y mae adwaen dyn- 
ion ? Beth a fynai y gweision wneuthur ? Beth a 
atebodd eu Harglwydd ? Pa ham y gwaharddodd 
gasglu yr eírau ? Pa beth a olygir wrth ddiwreiddio 
y gwenith ? Pa bryd y bydd Duw yn chwynu y 
drwg o blith y da? Pwy fydd yn gwneuthur? I 
ba le y bwrir y rhai drwg ? Ar ba beth y rhoddir y 
pwys mwyaf yn y ddammeg hon ? 

GWBB8 xxxvu. 

St. Matt. xiii, 31, 32; St. Marc iv. 30—32; SL Luc 
xiii. 18, 19. O.C. 28. Dammeg yr had mwstard. 

E8BONIAD BOLUBHAOL. 

Nid ymddengys i'r Arglwydd Iesu lefaru yr oll 
o'r dammegion hyn ar yr un adeg, fel y gallwn 
gasglu oddi wrth yr Efengyl yn ol St. Luc (xiii. 



6 — ÌO ; 11 — 17 a'r 18), ond gosodir hwy i lawr yma 
mewn cyd-ddilyniad perthynas. (1) Dengys dam- 
meg yr hauwr blaniad yr Eglwys ac ansawdd y tir 
megys lle y gwreiddia ; (2) dengys dammeg yr efrau 
ansawdd yr had a chyflwr cymmysglyd yr Eglwys ; 
(3) dengys y ddammeg hon gynnydd ac undeb yr 
Eglwys yn tardda o'r un hedyn ; a (4) dengys dam- 
meg y surdoes ddylanwad dystaw mewnol yr Efengyl 
ar gyflwr moesol ac ysbrydol dynion a chymdeithas. 

Adn. 31 : " Had mwstard." — Dywedir i ni fod y 
pren mwstard yn y gwledydd poethion yn un o'r 
prenau mwyaf a dyfant o hedyn. " Gronyn o had 
mw8tard: ,, cymharer y dywediad am y " gronyn 
gwenith," St. Ioan xii. 24. Y mae yn eglur mai 
Orist yw y " gronyn o had mwstard." 

" Hauodd yn ei faes." — Dywed St. Luc, " Hauodd 
yn ei ardd." Dywed St. Marc, "Pan hauer yn y 
ddaiar." Gallai i'r Arglwydd Iesu lefaru y ddam- 
meg fwy nag unwaith ; ond y mae yn amlwg fod 
Uygaid St. Matthew yn fwy ar eangder maes tyfiant 
y pren. " Y maes yw y byd " (adn. 38), a Uygaid y 
ddau efengylydd arall ar Grist fel yr hedyn yn cael 
ei gladdu yn y " ddaiar," yn y bedd, "yn yr ardd." 

Y gronyn yn syrthio i'r ddaiar sydd yma. 
Adn. 32 : " Leiaf oV hadau," St. Matt. ii. 6. 

" Myned yn bren." — Hen gyffelybiaeth i ddangos 
aUan yr Eglwys ydyw pren, Salm. lxxx. 8 ; Ezeciel 
xvii. 22—24. 

"Adar y nefyn dyfod ac yn nythu" &c. I ddangos 
maintioli mawr y pren mewn cymhariaeth â'i dde- 
chreuad bychan y dygir y geiriau hyn i mewn. Nid 
yn unig yr oedd yr had i ffrwytho, cynnyddu, a 
rhoddi maeth a rhinwedd i'r rhai a ymborthent arno, 
ond yr oedd i roddi cysgod, diogelwch, nawdd, a 
gorphwysdra i'r creaduriaid mwyaf digartref. Y 
mae Eglwys Crist 

4< Yn gysgod rhag y 'stormydd, 
Yn lloches rhag y gwres." 

Y mae yn annichonadwy traethu maint y bendithion 
tymmorol a ddug i drueiniaid digartref daiar yn ei 
helusendai, yspyttai o bob math, a'i darpariaethau 
elusengar a chymmwynasgar. 

DAMMEO Y 8UEDOE8. 

St. Matt. xiii. 33; St. Luc xiii. 20, 21. 

Adn. 33: Defhyddir y gair surdoes bron bob 
amser yn Testament Newydd i ddangos mewnol 
weithrediad drygioni megys rhagrith (St. Luc. xii. 
1 : gwel hefyd Gal. v. 9 ; 1 Cor. v. 6, 7) ; eto ym 
mhob man cymmerir y surdoes i egluro dylanwad 
dystaw, cuddiedig, a graddol. Gesyd y ddammeg 



Digitized by 



Google 



YB ELAUL. 



268 



hon o'n blaen ddarlun teg (1) o gynnydd dystaw 
egwyddorion Cristionogol drwy ddosbarth isaf cym- 
deithas i ddechreu; (2) o ymledaeniad dirgel a 
dystaw y brawdoliaethau crefyddol yn nechreuad 
CrÌBtionogaeth ; (3) o'r adnewyddiad meddwl a 
buchedd a ddygir oddi amgylch gan ras Duw ym 
mhob calon grediniol ; (4) ac o effaith barhäus yr 
Efengyl ar fywyd mewnol cymdeithas. Nid anfudd- 
iol cymharu y ddammeg hon â " dammeg yr had 
yn tyfu yn ddiarwybod," St. Marc iv. 26—29. 
Gk>sodir allan ddylanwad dystaw a dirgel ond effeith- 
iol yr Efengyl yn y ddwy. 

Cawn yn y ddwy ddammeg uchod ddarlun byw o 
gynnydd Eglwys Crist fel cymdeithas weledig oddi 
allan yn darparu ar gyfer diogelwch a dedwyddwch 
dynoliaeth, gan daflu ei chysgod dros ei chrwydr- 
iaid a'u hanwesu yn ei mynwes ; ac 'r dylanwad 
a chwyldroad mewnol ag y mae wedi ei ddwyn i 
fywyd moesol cymdeithas, fel ag y mae anffyddwyr 
yr oes hon wedi mabwysiadu moesoldeb yr Efengyl. 

CWESTIYNATJ. 

Pa beth y gelwir y ddammeg olaf ? Pa agwedd 
neu nod ar Eglwys Crist y mae yn ddangos? Pa 
beth a ddywedir am yr had mwstard ? Ym mha le 
y dy wed St. Luc iddo gael ei hau ? Beth a ddy wed 
8t. Marc ? Beth a ddy wed St. Luc ? Pwy a fedd- 
ylir wrth y gronyn o had mwstard ? Beth a ddy- 
wedir am y pren ? Pa greaduriaid a gânt gysgod 
yno ? Pa bethau yn yr Eglwys sydd yn ateb i hyn ? ; 
Pa beth y gelwir y ddammeg nesaf ? Dangos pa 
beth fel rheol a wna y gair surdoes yn y Testament ì 
Newydd ? Pa beth y w ei swydd yn y ddammeg } 
hon ? Pa sut gynnydd sydd iddo ? Ar ba ran o'r \ 
Eglwys y gweithreda, ai oddi mewn ai oddi allan ? 
Çymharwch y ddwy ddammeg a fu dan sylw yma. 



gwebs xxxviii. 

St. Matt. xiii. U.—If6. Darlhner Philip. iii. 7, 8; 
JSsai h. 1 ; Dad. iii. 18. Dammegion y trysor cudd- 
iedig a'r perlau teg. 

Sylwer mai wrth y dysgyblion o'r neilldu y Uefar- 
wyd y dammegion canlynol : St. Matthew yn unig 
sydd wedi cofnodi y ddwy ddammeg dan sylw yn 
awr. 

Adn. 44 : " Trysor wedi ei guddio."~ Mewn amser- 
oedd terfysglyd cawn hanes dynion yn arfer cuddio 
trysorau o arian ac aur a Uestri gwerthfawr yn y 
ddaiar, Jer. xli. 8 ; Job iii. 21 ; Diareb. ii. 4. 

" Yn y maes."— Beth a olygir wrth y maes ? Crist 



yw y trysor ym maes yr Efengyl, medd rhai ; by wyd 
tragwyddol ym maes yr enaid yn bresennol, medd 
ereiU : ond nyni a gymmerwn i mewn y ddau. Y 
trysor yw iachawdwriaeth dragwyddol drwy Grist. 
Daw hyn â dyn i deimlo fod ei enaid yn fwy o werth 
na'r byd, ac i ofyn y cwestiwn, " Pa lesâd," &c, St. 
Marc viii. 36. 

" Wedi i ddyn ei gaffael."— Awgrymir yma i'r dyn 
| ei ddarganfod yn ddamweiniol, fel St. Paul ar y 
[ ffordd i Damascus (Act. ix. 5), a cheidwad y carchar 
! yn Phüippi, Act. xvi. 27—34. 

! "A'u cuddiodd."—m chyfiawnhëir gwaith y can- 
j fyddwr yn cuddio y trysor. Defnyddir y gymhar- 
iaeth i ddangos mawr awydd y canfyddwr na choUai 
>ef. 

" Owerthu yr oll," &c. Öwnaeth yr hyn na aUodd 

!y gwr cyfoethog ieuanc, St. Luc xviii. 24, 25. 

Rhoddes St. Paul addysg y ddammeg mewn grym 

drwy droi ei gefn ar bob peth fel yr ennülai Örist ; 

troes St. Matthew yntau ei gefn ar y dollfa a St. 

i Barnabas ar ei diroedd. 

1 "Ac yn prynu y maes hu>nu>."— Prisiodd y trysor 
I uwch law pob peth daiarol a maes Eglwys Crist 
| oedd ei hyfrydwch niwy. Dyma oedd maes ei ardd- 
wriaeth ysbrydol. 

I Ergyd y ddammeg hon ydyw gwerthfawrogrwydd 
yr iachawdwriaeth sydd yng Nghrist, yr hwn a 
ddaeth i'r golwg hyd yn nod i ddysgybUon Crist 
megys yn ddamweiniol. Cawsant hwy yn y Messîas 
fwy nag oediynt yn ddysgwyl. Dysgwylient am 
fab Dafydd, cawsant Fab Duw ; dysgwylient frenin 
daiarol, cawsant un nefol ; dysgwyUent am orsedd- 
fainc ar y ddaiar, cawsant orseddfeinciau yn y nef- 
oedd ; dysgwylient am fawredd daiarol, a chawsant 
ogoniant dragwyddol. Dyma drysor annysgwyUad- 
wy i fìloedd ym maes yr Eglwys Iuddewig. 

DAMMEG Y PEBL GWEBTHFAWÄ. 

Adn. 45 : " Marchnatäwr."— Cyfèirir yma at wr 
yn myned oddi amgylch i geisio nwyddau neülduol. 
Yr oedd yn nyddiau Crist ddynion o ddifrif yn ceisio 
cael gafael ar Dduw. Sonia St. Paul am y fath bobl 
yn Athens yn addoli y duw na adwaenid, Act. xvii. 
22—31. Hen ymholiad ydyw, " Pwy a ddengys i 
ni ddaioni?" a "pha beth yw y gwir brydferth a 
daionus (summum bonum) ? " Tng Nghrist fe gaifF 
yr enaid yr oU a ddymuna. 

Ergyd fawr y ddammeg hon i'w gwahaniaethu 
oddi wrth y UaU ydy w fod y rhai sydd yn ceisio yn 
cael. Bu Uawer o ddysgwyl ac o geisio am y Mess'ías 
a chafwyd ef. FeUy y bu gyda Simeon ; feUy y bu 
gyda Thimothëus. Oymmer dygwyddiadau cyffelyb 



Digitized by 



Google 



264 



YB HATJL. 



le eto. Daw rhai i afael â'r iachawdwriaeth bron 
heb geisio ac ereill wedi Uafur mawr. 

DAMMEG T BHWYD A FWRIWYD i'r MÔB. 

Barllener St. Luc v. 4 — 7 a St. Ioan xxi. 6 — 8. 

Adn. 47 : " Mwyd." — Ehwyd hir fawr i'w llusgo 
tua'r lan a olygir {o-ayrjin^). Deil hon bob math o 
bysg a fyddant yn nofìo yn y lle. 

Adn. 48 : " Dynasant t'V lan" — Orynöir holl hanes 
yr Eglwys yma i un darlun o un dynfa rhwyd am 
helfa o bysgod. Tynir megys rwyd yr Efengyl i'r 
lan yn niwedd y byd pan na " bydd amser mwyach." 

Mae y ddammeg hon o'r un addysg a nodwedd yn 
ei diwedd a dammeg yr efrau. Teifl oleuni ar gyflwr 
cymmysgedig yr Eglwys yma a detholiad mawr 
dydd y farn. 

CWBSTIYNATJ. 

Wrth bwy y llefarwyd y dammegion hyn? Pa 
sawl un o'r efengylwyr sydd yn eu cofnodi? Pa 
beth a arferid ei wneyd â thrysorau gwerthfawr 
mewn amseroedd enbyd? Beth a olygir wrth y 
inaes? Pwy yw y trysor? Pa fodd yr awgrymir 
i'r dyn ei gael ? Beth a wnaeth er mwyn ei gael ? 
Pwy a ymddygodd fel hyn ? Ehoddwch dair esampl 
o ŷ r Testament Newydd. Pa beth yw nod fawr y 
ddammeg ? Pa fodd y mae yn gwahaniaethu oddi 
wrth ddammeg y perl. Pwy y w y perl ? Pa fodd 
y cafodd y marchnatäwr ef ? Pa beth a ddysgir i ni 
yn nammeg y rhwyd ? Pa beth a olygir wrth rwyd? 
Pa fath bysgod a ddeil ? Pa bryd y tynir hi i'r lan? 
Pa beth a wneir â'r pysgod ? Pa ddammeg sydd 
yn debyg iddi, gan ddysgu yr un gwirionedd ? 



CTNLLUN TN NHREFN NATUR. 

(Cyfiêithad o weithiau y diweddar Arehesgob Thomson, 
gan Bodfaeh.) 

PBOFA HYW FODOLAETH DUW. 

(Parhâd o dudal 2^1.) 

T hae yr anifail mewn amryw ystyr yn blanigyn, o 
herwydd ni wyddys ym mha ddosbarth i osod y 
creaduriaid gronynawl. T mae dyn yn anifail mewn 
llawer ystyr, ac ef allai fod ei dueddiadau anifeil- 
aidd yn chwareu rhan helaethach yn hanes y byd a'i 
hunanddadblygiad nag yr ydym yn foddloni gan- 
iatäu. Ond dyga pob ysgogiad uwch rywbeth 
newydd. Dywedai Hegel "fod anifail yn wyrth 



i'r byd Uysieuog." T mae pob cam yn chwyldroad 
mewn ryw olygiad; a pharotòdd y sefyllfa isaf ei 
hunan i'r uwchaf, gan bropjiwydo a siarad felly am 
ei dyfodiad, ac eisteddodd yr uwchaf yn esmwyth ar 
yr orsedd a drefnwyd iddi, fel nad ydyw yn rhyfeddu 
ei chael yno. Gelwch chwi ef yn ddadblygiad ond 
galwn ni ef yn weithred greadigol. Tr ydym yn 
meddwl fod Duw yn bodoli, ac os ydyw yn gweith- 
redu yn rhywle, fe raid ei fod yn hyn, sef creadig- 
aeth pethau. G-ellwch chwi a ninnau weithio yn 
unol ar un cyfrif â rheolau efrydiaeth. Mae y 
ffeithiau yr un, ond y mae yr esboniad o'r hyn sydd 
y tu ol iddynt yn wahanol. Ac nid ydyw yn angen- 
rheidiol gwadu fod yr egwyddor y siarada Mr. 
Wallace am dani fel yn oruchaf yn y byd yn meddu 
ei gwirionedd a'i dyben i egluro ffeithiau y greadig- 
aeth. Ni chododd erioed bentwr llonydd o fewn yr 
organiaeth lysieuol, na phlanigyn *yn anifail. Ni 
ddyrchafodd erioed epa yn ddyn. Ni ddygwyd ffeith- 
iau eto i brofì y fath gamrau, ac os ydyw ein rhes. 
ymeg i'w gwelläu mewn unrhyw beth trwy oleuni 
arferiaeth, y mae yn hyn — fod ffeithiau i gael eu 
cofnodi a'u trefnu, ac nid trwy ymhoni. Addefwn i 
ammodau hinsoddawl ac ymdrechion am fywyd 
dymmeru rhywogaethau, gweithio allan amryw- 
iaethau newyddion, yr hyn sy'n brawf arall ef 
allai fod y gair yn ysgol addas ac yn dir dysgybl- 
aeth i'r creaduriaid a osodwyd ynddo er diwylliant. 
Nid ydyw deddf yn dduw, ni lywodraethodd erioed 
yn unbenaethol, ac ni fu erioed ond rhyw un reol o 
blith llawer yn neddflyfr dwyfol y byd. 

Arfera rhai naturiaethwyr siarad am Dduw fel 
yr " Anadnabyddu8. ,, Dy wed Mr. Martineau yn 
rhy wle fod hyny yn wrthddywediad ; honwn wrth ei 
arferyd ein bod yn gwybod gan gymmaint, fel nas 
gall Ef fod yn wybyddus. Af lawer ym mhellach. 
T mae yn honi bodolaeth Duw, ac ar yr un anadl yn 
ein gwahanu am byth oddi wrtho. Addefa duwin- 
yddion yn rhwydd nad ellir adnabod Duw yn ei 
hanfod gan greaduriaid fel nyni. "Wele, dyma 
ranau ei ôyrdd ef ; ond mor fychan ydyw y peth yr 
ydym ni yn ei gly wed am dano ef ! ond pwy a ddeall 
daranau ei gadernid ef?" Siarada ysgrifenydd 
ysbrydoledig yr un iaith a'r anysbrydoledig. T mae 
i ni, y rhai ydym ddynion, siarad am bethau dwyfol 
yn debyg i rai anwybodus yn traethu am beror- 
iaeth, neu fel gwŷr gwledig yn siarad am gyfrwys- 
dra. Ond a gawn ni eistedd i lawr mewn anobaith, 
a pheidio edrych fry at Dduw yn rhagor ? Buasem 
felly yn anffyddlawn i'n tueddiadau goraf, ac ni 
fuasem yn arferyd ein holl alluoedd i eangu ein 
gwybodaeth. Tr wyf yn caniatäu nad ydy w myfÿr- 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



265 



dod ar Dduw mewn natur yn unig yn ddigonol. Y 
mae fel y golofn dân gynt yn oleu a thywyll yr un 
amser; yn oleuni i ymchwiKo llyfr natur, ond 
yn dywyllwch i'n calonau sy'n gauedig gan ein 
pechodau a'n gofidiau. Ni wnaeth gwyddonwyr, 
ymddengys i mi, erioed gyfiawnder â'r ffeithiau 
pwysicaf yn natur dyn. Nid yn unig medra efrydu 
natur, ond medra gweithredu ynddi ac arni. Mae y 
gallu yma yn sicrhau ei ryddid. Serch ei fod yn 
feddiannol o'r fraint a'i gosoda ychydig yn is na'r 
angylion, y mae yn eglur y gall ei defnyddio un- 
rhyw ffordd. Gall ddilyn ei ynfydrwydd, ei ddy- 
muniadau drygionus, gosod ei gyfraith ei hunan, a 
bod yn dduw iddo ei hunan; neu gall droi at yr 
Hwn y deilliodd o hono, ac aberthu i Dduw ufudd- 
dod ei ewyllys a'i gariad. Nid ydyw Duw yn " An- 
wybyddol" mwy i'r hwn a gyflawnodd y weithred 
fawr yma. Yng nghyfranogiad masnachaeth y ddwy 
ewyllys, y ddau ysbryd, y terfynol a'r annherfynol, 
cyfoda y terfynol fwy na mwy, a chanfydda ragor 
o'r Hwn a amlygodd ei Hunan i ni yng nghreadig- 
aeth y byd o'i haelfrydol gariad yn ei wneuthuriad o 
fod rhydd i lywodraethu yn yr un byd, wedi ei goroni 
* gogoniant ac anrhydedd, yn ei roddiad o gyfraith 
dyledswydd iddo lywodraethu ei hunan, hefyd ym 
mhlaniad gobeithion ynddo ac awyddfryd nad ellir 
eu digoni ond yn nhragwyddoldeb. 

Y mae dyn yn ostyngedig ac isel. Hefyd y mae 
wedi ei gydieuo gan bob organ ac edefyn â rhyw 
greadur cyfatebol yn y byd anifeilaidd. Rhagora 
amynt yn amrywiaeth ei anhwylderau ac angerdd- 
olrwydd ei boenau. Y mae yn gyfran o gyfundrefn 
y dywed gwyddonwyr ei bod yn prysuro tua'r nos a 
marwolaeth, am fod ysgogiad natur yn tueddu yn 
eglur at orphwysfa gyffredinol. Y mae ynddo yr 
hyn sydd yn ei uno â sefyllfa arall. Y mae bod yn 
alluog i amgyffred Duw a meddu ewyllys a gallu o'i 
fewn yn ei wneyd yn un â Duw, gan ei sicrhau yn 
erbyn marwolaeth a thywyllwch. Nid ydyw ond 
ffug ddysgeidiaeth, am yr hyn y dyoddefwn eto, i 
wrthod edrych ar y ddaiar yn ei chyssylltiad â Duw, 
a'i gau Ef allan yn annaturiol o'r cylch Ue y mae y 
deall yn ei ganfod yn wastadol, a hyny yn ddigyn- 
northwy. Bydd Duw yn sicr o'n canfod. Y mae 
rhyw anfoddineb neillduol yn fynych yn y rhai sydd 
am ei fwrw ymaith o'u cylch o feddwl. Collant eu 
tawelwch athronyddol pan lefarant am bethau cref- 
yddol. Nid ydyw y rhai hyn ond argoelion o ym- 
drechion ac ymrysonau darfodedig enaid a allasai 
wybod mwy am Dduw pe buasai heb wrthod hyny. 
Canfyddir adlewyrchiad Duw yn y byd yng ngwy- 
bodaeth dyn, ei gydwybod, a'i ewyllys. Ym- 



ddangoswn fel yn dywedyd, "I ba le yr awn o'i 
bresennoldeb ? " Ond gwell ydyw bod yn alluog i 
ddywedyd, " Pwy sy genym yn y nefoedd ac ar y 
ddaiarondTydi?" 



8IAN FACH AMDDIFAD. 

(Parhâdodudalen2Jí7.) 

Yr oedd Jane Jones yn Sian fach amddifad mewn 

gwirionedd ar ol claddedigaeth ei thad, er ei bod yn 

rhy ieuanc i sylweddoli yr oll o'i cholled ar unwaith, 

| gan nad oedd ond wyth oed. Y cyntaf i feddwl am 

| golled Sian Fach oedd " Mr. Hughes y ficer." Pan 

ddechreuodd ymholi beth oedd i' w wneyd â hi, fe ganfu 

I nad oedd yno nemawr ddim ar ei chyfer. Ychydig 

i o hen ddodrefn ei fam oedd gan William Jones yn 

■ yn ei dŷ, a'r rhai hyny yn hen a diwerth. Yr oedd 

I ei gwch a'i rwydau wedi cael eu llwyr ddinystrio yn 

y dymmestl a fuasai yn angeuol iddo ef a'i bartner- 

iaid. 

Canlyniad yr ymgynghori a f u i overêeers y plwyf, 
yn ol arferiad yr amser, osod Sian Fach Amddifad i'w 
chadw mewn ffermdy cysurus yn agos i'r pentref, a 
threfnodd y person fod iddi gael myned i ysgol 
Madam Bevan am flwyddyn. Ysgol Madam Bevan 
y gelwid yr ysgol rad a gedwid mewn ysgoldy 
bychah yn y Borth, er mai " Mr. Hughes y ficer " 
mewn gwirionedd oedd yn talu cyflog bychan yr 
athraw er ys llawer iawn o flynyddoedd, gan fod 
rhai o deulu yr hen Madam Bevan wedi taflu yr 
eiddo i'r Chancery. 

Hen wr wedi bod yn anffodus i golli ei goes yn 
bur ieuanc oedd Grinith Jones, yr athraw, ac wedi 
Uwyrymroddi at gasglu gwybodaeth grefyddol a 
rhifyddol. Yr oedd " Mr. Hughes y ficer" yn 
feidronydd neu rifyddwr ardderchog, a rhoddasai 
lawer iawn o gynnorthwy i Griflìth Jones ddyfod yn 
athraw da mewn navigation. Byddai gan Griffith 
Jones yn y gauaf dri neu bedwar ao ar adegau 
hanner dwsin o forwyr yn dysgu namgation yn ei 
ysgol, heb law mân blantos y pentref, a rhwng pob 
peth ennülai fywoliaeth lled gysurus. 

Teimlai Sian Fach Amddifad yn falch o gael bod 
yn yr ysgol. Cadwai Griflìth Jones, a nifer o wŷr o 
gyffelyb ysbryd ag ef, Ysgol Sul yno hefyd am naw 
o'r gloch neu hanner awr wedi naw, ac yna elent i'r 
gwasanaeth am un ar ddeg i'r Eglwys. Deuhreuodd 
Sian fyned i'r Ysgol Sul yn bur ieuanc. Un gwas- 
anaeth am un ar ddeg a gedwid yn yr Eglwys, a 
gosper heb ddim pregeth am dri o'r gloch ; ond pre- 



Digitized by 



Google 



266 



YB HAÜL. 



gethid neu gedwid cyfarfod gweddì yn yr ysgoldy 
bychan bob nos Sul, ac arferai Griffith Jones bre- 
gethu yno neu fyned i fân gapelydd amgylchynol i 
bregethu yn feunyddiol. Dyma fel y dechreuodd 
Sian ei gyrfa grefyddol. Yr oedd dan addysg lled 
dda Sul, gwyl, a gwaith, hyd onid oedd yn ddeg 
oed, pryd y collodd ei hysgol ddyddiol ; ond parhäi 
i fyned i'r Ysgol Sul ac i'r Eglwys, ac i'r seiat a 
gedwid yn yr ysgoldy, bob wythnos tra y bu y 
14 Ficer Hughes " a Öriffith Jones, yr ysgolfeistr, yn 
fyw. Yr oedd y ddau yn wir dduwiolion a gwir 
Israeliaid, yn y rhai nid oedd gysgod o rith na 
thwyll. Bu y ddau feirw yn agos i'w gilydd cyn 
bod Sian yn llawn deunaw mlwydd oed. Oud yr 
oedd hi erbyn hyn wedi tyfu i fyny yn ferch ieuanc 
gref, iach, hardd ei golwg, a medrus ei gwaith, ac 
aeth yn Ued fuan ar ol cyrhaedd deunaw oed yn 
forwyn weini i O-efn Cilen, fferm yn godro deunaw o 
fuchod, tua thri chwarter milltir o'r Borth. Yr 
oedd yn Ue iach difyrus, bywiog, gan fod yno amryw 
wasanaethyddion dan ofal gwraig weddw lygadog, 
weithgar, ond Ued fydol, ac unig fab ddeng mlwydd 
yn hŷn na Sian. 

Yr oedd teulu Oefn Oüen yn bobl gefnog yu y byd, 
a balch o'u safle gymdeithasol fel prif amaethwyr 
yr ardal ; ac er nad oedd cyflog morwyn weini y 
pryd hwnw ond bychan, eto yr oedd yn ddigon i 
Sian ymwisgo yn drwsiadus, ac ymddangos mor 
drefnus ag unrhyw ferch fferm yn y gymmydogaeth. 
Yr oedd hefyd o ran ei dysg a moesgarwch ar y 
blaen i'r rhan fwyaf o'r merched yn ei hardal. 
Oenethig brydweddol, groenwen, ysgafh-droed, siriol 
ei gwynebpryd, a Uuniaidd o gorff ydoedd, ond Ued 
encüiedig a gwylaidd. Un ydoedd anhawdd i wr 
ieuanc fel WiULam Llwyd, Cefn Oilen, beidio â'i 
dystaw a dirgel hoffi ac ymserchu ynddi. A dyna 
fu ei ffawd cyn pen Uawer o fìsoedd. 

Daeth heb yn wybod iddo ei hun i hoffi bod mor 
agos ati ag y gaUai heb dynu sylw ei fam, a thynu 
sylw Sian hefyd, ond ymladdodd yn hir yn erbyn ei 
serchiadau neu nwyd. Nid hir y bu Sian, modd 
bynag,heb deimlo ynanghysurus wrth ganfod cysgod 
WiUiam Llwyd yn myned ar draws ei Uwybr bron 
ym mhob man, yn neülduol yn absennoldeb ei meis- 
tres. Ystyriai Sian WiUiam Llwyd, nid fel ei 
chyfoed a chydradd, ond fel ei meistr, ac edrychai i 
fyny ato gydag ofhus barch. FeUy bob tro yr 
ymdrechai efe ddUëu y peUder rhyngddynt, ac y 
dechreuai unrhyw ymddyddan cyfrinachol neu 
chwarëus, yswiUai hithai, gwridai, ac enciliai o'i 
gyrhaedd. Nid oedd hyn ond ychwanegu swyn y 
ferch a serch a nwyd y gwr ieuano, yr hwn a gadwai 



fath o wyUadwriaeth o beU arni. Daeth sefyUfa 
Sian yn debyg i dynged yr ewig o flaen yr heUwr — 
mwyaf a ddiangai hi, mwyaf oedd awydd yr heUwr 
i'w dal. 

Yr oedd WiUiam Llwyd yn bobpeth bron ag a 
fuasai merch ieuanc o gymmeriad a thueddiadau 
Sian yn ei hoffi. Yr oedd yn wr Uuniaidd, corfforol, 
glandeg, o rodiad urddasol, a bywyd glân buchedd- 
ol, ac yn aelod dichlynaidd o'r capel yn y Borth, Ue 
yr oedd Sian beUach yn aelod ffyddlawn. Yr unig 
fai a fuasai ambeU i ferch ieuanc yn ganfod ynddo 
oedd ei ariangarwch. Yr oedd hyn yn nod mor 
amlwg yn ei gymmeriad fel ag i fod yn destyn 
siarad ym mysg y cymmydogion. Yr oedd hefyd 
yn eilun Uygad a chalon ei fam. Mewn gwirionedd, 
ynfydai y fam yn ei meddwl uchel o hono, a'i gofal 
am dano ef a'i gysuron ym mhob dim. Nid oedd 
wedi ar/er ei groesi, nac yn wir gael achos i'w groesi 
mewn nemawr ddim. Ar yr un pryd, ni feddyUodd 
erioed i'r mab ei chroesi hithau, a pheidio ymostwng 
ar unwaith i'w chynghorion. Gwnelsai hi ei meddwl 
i fyny fod ei mab ry w amser neu güydd, ar ol iddi 
hi gyrhaedd henaint teg a bod yn anaUuog i edrych 
ar ol Cefn Cilen, ymbriodi i deulu da, arianog, ond 
ni feddyUodd iddo ymserchu yn neb cyn iddi hi lwyr 
adfeiUo. Fel hyn Uuniasai iddi ei hun ac yntau 
Iwybr bywyd celfyddydol, ac ef aUai digon doeth, 
ond y mae natur yn aml yn drech na chelfyddyd, yn 
enwedig os ä celfyddyd yn rhy beU yn ei darpar- 
iaethau. 

Yn ei hawydd mawr am bethau byd a chysuron 
tybiedig a diogelwch ei mab, cadwai Mrs. Uwyd ef 
gymmaint a aUai adref o amgylch y tŷ, a'r fferm 
a'r capel. Ni oddefai iddo fynychu cwmníon di- 
fyrus meibion a merched ieuainc o'i gyfoed a safle 
os gailai mewn un modd ei gadw gartref, ac yr oedd 
ei duedd gynnU gy byddlyd yntau yn ffafriol i'w 
hamcanion. FeUy ychydig o ferched ieuainc o'i 
safle ef ei hun ao o swyn a thegwch glân Sian a 
ddaethai ar draws ei lwybr. Daeth i'w charu mor 
wirioneddol ag y gaUai ei ariangarwch a'i hunan- 
gariad oddef iddo. Mewn gwirionedd, yr oedd 
math o gyfaredd yn ei ymlyniad wrthi. Edrychai i 
lawr arni, tosturiai wrth ei chyflwr isel, hoffai hi, a 
theimlai ei hun yn ddedwydd yn ei chwmhi, Ue y 
dirgel dybiai, ar seiUau ei uwchaflaeth, fod ganddo 
hawl i fod. Daeth i ymtothio i'w chwmni a mynu ei 
chwmni adref yn yr hwyr o'r capel, er mai am 
bethau crefyddol yr ymddyddenid. 

Nid oedd yn bosibl i Jane Jones, fel y gelwid Sian 
Fach Amddifad beUach, beidio â dirgel hoffi Wil- 
liam Llwyd, ac wedi dechreu hoffi nid hir y bu cyn 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



267 



Uwyr hoffi, llwyr ymserchu, a chyflawn edmygu. 
Eto cadwai ei gwyleidd-dra hi ef draw ; a chym- 
maint oedd ei ofal yntau i guddio llygaid ei fam, fel 
na thalai un sylw iddi yn y tŷ. Mewn gwirionedd, 
ar ol iddo ddeall fod calon Sian yn gyflawn eiddo 
iddo ef ymddangosai yn llawer Ilai awyddus am ei 
chwmni; ond daeth i wneyd addewidion priodi — 
priodi ar ol marw ei fam, neu briodi heb yn wybod 
i'w fam. Daeth yn gyfyng ar Sian yma. Nis 
gwyddai beth i'w ateb, ac nid oedd ganddi un 
berthynas i ymgynghori â hi ond hen ferch o 
wnîad-wraig yn y Borth. Dynes ddibrofiad oedd 
hon, ac ni allai ond gwrandaw ar Sian a dweyd ei 
bod yn lwcus dros ben. 

DaUwyd Sian, druan, gan ei serch. Daeth i 
gredu yn Uwyr yn William Llwyd a'i addewidion ; a 
gwaeth fyth, i gredu ei athrawiaeth ar bwnc priodas 
— -dysgeidiaeth ofnadwy ag sydd wedi dwyn trueni i 
fìloedd o deuluoedd. Dyma y ddysgeidiaeth felltig- 
edig a ddygodd William Llwyd i ddallu Sian Fach 
Amddifad. Gwasgodd ei llaw ugeiniau o weithiau, 
gan ddywedyd yn y geiriau mwyaf cyssegredig ei 
bod yng ngolwg y nefoedd ac ym mhob ystyr foesol 
a chrefyddol yn wraig iddo, a pherswadiai hi nad 
oedd " gwasanaeth y Llan " yn ddim byd ond fFurf 
i fyned drwyddo. "Priodas calonau cywir ffydd- 
lawn," ebai lawer gwaith, " ydyw y wir briodas." 
Arswydai Sian wrth wrando eto credai*yn ei ffyddlon- 
deb, ac ofnai ei ddigio ; a chan eu bod yn aros o dan 
yr un to, nid rhyfedd iddi ar awr anwyliadwrus 
oddef iddo ei hysbeilio o'i morwyndod. Dechreuodd 
dywyllu arni ar unwaith. Collodd ei holl nerth \ 
moesol, coUodd ei sirioldeb, ac ofnai ei bod wedi ' 
coUi parch a hoffder WiUiam Llwyd. Pwy a. aU j 
ddirnad dyfhder trueni teimlad merch ieuanc wyl- I 
aidd, ymserchiadol, wedi cael ei hysbeüio o swynion l 
ei morwyndod heb dderbyn urddas a chartref gwraig. | 
"Wyf wraig heb fod yn briod" oedd galarnad 
calon Sian, a dyma y pryd yr ail deimlodd ei hun 
yn ddwbl amddifad. Nid oedd mwy ond tegan yn 
llaw WiUiam Llwyd, a thegan wedi ei dryUio — tegan | 
yn coUi ei harddwch. Brawychai WiUiam Llwyd | 
wrth ei chyfarfòd a sylwi ar ei gwynebpryd gwelw. | 
Yr oedd yn amlwg nad oedd yn eilun iddo mwy. i 
Fel plentyn wedi dryUio ei degan, ymdrechai ei ' 
thaflu oddi wrtho, heb ymddangos yn gwneuthur i 
hyny. Oadwai hi draw ag addewidion gau. I 

Nid hir y bu gwedd a chyflwr Sian Fach Amddifad 
heb dynu sylw Mrs. Llwyd, ei meistres, a chan ei ' 
bod yn bur agos i ben tymmor mynegwyd iddi na j 
aUai wasanaethu hanner blwyddyn arall yng Nghefn , 
Oilen. GaUodd WiUiam Llwyd ei pherswadio ag | 



addewidion a'i dychrynu â bygythion mor beU nes 
gadael o honi Gefn Cilen heb amlygu i'w meistres 
pwy a'i denasai o Iwybrau rhinwedd. Pan gyhudd- 
wyd hi o'i chyflwr ni wnaeth ond gwyro pen a thy- 
waUt dagrau. Aeth ymaith i aros ac ymguddio 
gyda'r wniad-wraig dlawd yn y Borth, unig geid- 
wad ychydig o'i chyfrinach. Ymdrechai y druan 
hon ei chysuro, ond nis mynai hi un cysur. 

Daeth ei hachos i'w drafod yn seiat y capel, a 
mynegodd Mrs. Llwyd, Cefn Cilen, yr oll a ofnai 
am gyflwr Sian a'i hanner cyffes — cyffes y tewi o 
dan y cyhuddiad. Rhoddwyd yr achos i bleidlais 
yr aelodau, a chyfododd WiUiam Llwyd ei law o 
blaid ei diarddel o'r capel yn ei habsennoldeb, a'i 
diarddel a gafodd. Cly wodd y wnì'ad-wraig am hyn 
oU, ac ni aUodd gadw y newydd o glustiau Sian. 
Aeth i lewyg, ond perswadiodd y wniad-wraig hi mai 
dyfais i guddio Uygaid ei fam oedd gwaith WiUiam 
Llwyd yn ymuno i'w diarddel. 

Am fis ar ol ymadael o'i Ue anaml yr elai Sian 
Fach Amddifad allan o dŷ y wnîad-wraig, a pha 
bryd bynag y galwai cymmydog yno ymguddiai yn 
ei hystafeU wely. Elai allan ar noson seiat y capel 
yn achlysurol, a gwelodd cymmydoges hi yn dy- 
chwelyd at y Borth o gyfeiriad Cefn Cüen dros allt y 
môr un hwyr. Dywedodd hithau wrth y wnîad- 
wraig fod WiUiam Llwyd wedi cynnyg deg punt 
iddi os ai yn ddystaw i dref Pant HeU hyd nes yr elai 
y ddryghin drosodd. Ymdrechodd y wn'íad-wraig 
ei pherswadio i fyned. Wythnos ar ol hyny aeth 
Sian Fach Amddifad aUan yn Ued hwyr gan edrych 
yn hynod o draUodus, ac ni ddychwelodd. Yr oedd 
y wnîad-wraig beUach yn draUodus, a dechreuodd 
ymhoU am dani. Aeth y si drwy y Borth, ond nid 
oedd y wnîad-wraig yn anobeithiol am dani, o 
herwydd credai yn ddirgel ei bod wedi derbyu y deg 
punt a myned ymaith yn ddystaw yn y nos, a bu rai 
dyddiau yn dysgwyl gair oddi wrthi yng nghylch ei 
diUad. Ond ni ddaeth un gair oddi wrthi. 

Un boreu ym mhen tua naw neu ddeng niwrnod 
gwedi noswaith ystormus, cafwyd corff merch ar y 
traeth yn agos i Abercroesau, yng ngodrau y plwyf 
nesaf, tua phum mültir o'r Borth. Gwelwyd yn 
fuan corff pwy ydoedd, o herwydd yr oedd dwy 
lythyren J. J. wedi eu marcio mewn gwnì'adwaith 
glân ar ei diUad isaf. Bu cynhwrf mawr dros 
ennyd. Galwyd am feddyg a chynnaUwyd treng- 
hoUad. Amlygodd hwnw ei chyflwr, a mynegodd 
mai wedi boddi mewn Uewyg yr oedd, a barnai oddi 
wrth archoU lled fawr ar ochr ei phen ei bod wedi 
syrtho i'r môr dros graig, a syrthio i'r dwfr, gan 
nad oedd ol codwm mawr iawn arni. Aed i chwilio 



Digitized by 



Google 



268 



YB HAÜL. 



gallt y môr, a chafodd bachgen ieuanc o gychwr ol 
gwaed ac ychydig o wallt ar y graig o ddeutu hanner 
y ffordd rhwng y Borth a Chefh Cilen, a thybiodd 
fod yno ol llithro ar dop yr aüt, ac ol tywyrch yn 
ymdreiglo i waered. Yr oedd y llwybr i Gefn Cilen 
lawer o latheni o'r fan hon, ac yr oedd math o reil- 
iau yn amgylchu y dibyn hwnw, fel nad oedd modd i 
neb yn ddiarwybod syrthio drosodd. 

Dechreuodd y si ymledu mai William Llwyd oedd 
achosydd cyflwr Sian Fach Amddifad, a galwodd y" 
trengholydd am dano. Aeth yntau ger bron gyda 
thwrnai galluog i'w amddiffyn ; ac ni oddefai hwnw 
i neb ofyn cwestiwn yng nghylch ei chyflwr, ond pa 
fodd y daethai i'w hangeu. Gwedi holi ym mhell ac 
agos ni chaed neb i dystio ei fod wedi ei gweled y 
nos yr aeth o dŷ y wnîad-wraig. Nid oedd neb wedi 
ei gweled yn agos i Gefn Cilen ; ac yr oedd William 
Iiwyd yn Ued wael y noson hòno a thranoeth, ac 
wedi myned i'w wely am wyth o'r gloch y nos, ac ni 
chododd hyd naw dranoeth, ac edrychai yn wael yn 
y trengholiad. Eheithfarn y Uys hwnw oedd, "Caf- 
wyd hi wedi boddi drwy syrthio dros allt y môr," a 
sisialai y lluaws mai wedi cyflawnu hunanladdiad 
yr oedd. 

Yr oedd offeiriad Llanddinod yn hen wr duwiol, 
da, tyner ei gydwybod, heb fod yn gryf iawn ei farn. 
Dyn oíhuB oedd, ac un a ofnai farn a chondemniad y 
Uuaws, a thrallodwyd ef yn ddirfawr pan dderbyn- 
iodd drwydded y trengholydd i gladdu Sian Fach 
Amddifad. Eheithfarn agored oedd dedfryd Uys y 
trengholydd. Nid oedd ynddi un awgrymiad am 
hunanladdiad ; ond eto y si a'r son peU ac agos — 
rheithfarn y Uuaws parod i ddadgan barn heb brawf 
— oedd "hunanladdiad. ,, A gwyUai Uawer cref- 
yddwr culfarn, hunangyfiawn, a ddarUenid y Gwas- 
anaeth Claddu uwch ei bedd. Aeth ainryw o'r 
plwyfolion i edrych na agorid bedd iddi yn agos i'w 
claddfa hwy, a dewisodd y clochydd gongl neiUdu- 
edig iddi, fel Uuest gwahanglwyfus ar ben ei hun. 
DarUenwyd rhan o'r gwasanaeth gydag ofhau a 
thosturi gan yr hen offeiriad methiannus uwch ei 
phen, a brysiwyd i anghofio Sian Fach Amddifad. 

Aethai heibio ddeuddeng mlynedd, a bwriasai 
clochydd annhrefnus Llanddinod lawer Uonaid berfa 
o geryg ac esgyrn-ddryUiau yn y gongl ar fedd Sian 
Faoh Amddifad, pan ymwelodd clefyd heintus y 
typhus fever â'r ardaloedd o gylch y Borth. Ym 
mysg ereiU tarawyd WiUiam Llwyd, Cefn Cüen, i 
lawr. Yr oedd WiUiam Uwyd beUach yn wr priod 
a dau o blant iddo, ac yr oedd ei fam yn hen a gor- 
weiddiog. 

CoUai WiUiam Llwyd arno ei hun dan y dwymyn, 



a Uefai yn wastad, " Sian Fach. Dos ymaith, Sian. 
Paid ag edrych mor dorcalonus. Aiff y ddryghin 
drosodd, Sian." Pryd araU edrychai yn ddychryn- 
edig a Uefai, "Dos ymaith, Sian Fach. Paid ag 
ofni. Paid â dychrynu." " Ni wnaf fi ddim niwed 
i ti." " Sian, nid oeddyt ti ddim ond fel pluen yn 
fy mreichiau pan deflais di dros y clogwyn du i'r 
môr." " Sian Fach Amddifad, yr wyt yn weU dy 
le na mi. Nid oeddwn erioed wedi meddwl am dy 
daflu i'r môr nes i waU yr ysbryd drwg ddyfod drosof 
ar unwaith. Teflais di dros y dibyn â chusan ar 
dy foch lwyd di," &c. " Gwaith Satan oedd y cwbl 
oU, a dyma fo yrŵan yn dyfod i fy mhoeni." " A ! 
ni fedrai i ddim marw ; ni feiddiai ddim marw heb 
ddweyd — heb dynu y gwaradwydd oddi ar dy fedd," 
&c. 

Pan yn agos iawn i angeu galwodd am ei fam, 
ond yr oedd hòno yn rhy lesg i godi. Yna perodd 
i'w wraig fyned aUan o'i ystafeU wely, a dywedodd 
wrth flaenor y capel oedd yn yr ystafeU, " Ewch â'r 
neges hon i fy mam. Myfi a daflodd Jane Jones i'r 
môr. Aethym aUan drwy y ffenestr yna ddeg o'r 
gloch â deg punt yn fy mhoced i'w chyfarfod yn ol 
addewid i Gae y Clogwyn Du, gan feddwl rhoddi yr 
arian iddi i fyned i dref Pant Heli. Ond wedi 
myned i'r Ue, a'r môr yn rhuo yn ymyl, a*r Uanw 
yn uchel dros droed y graig, daeth rhyw gymheUiad 
drosof o rywle, ac ymaflais ynddi fel i'w chusanu, 
a chyn i mi na hithau sylweddoli beth oeddwn yn ei 
wneyd, teflais hi yn goflaid dros reiliau y Clogwyn 
Du: ni roddes ond un waedd wrth ddisgyn dros 
ymyl y dorlan, ond y mae y waedd hòno byth yn fy 
nghlustiau — * ! meistr ydoedd.* " EdrychodcL yn 
synedig am fynyd, a Uefodd, " Sian Fach: " sudd- 
odd ar ei obenydd, ac ni anadlodd mwy. 

Claddwyd WiUiam Llwyd a'i fam yr un diwraod. 
Cyn pen ychydig yr oedd teulu newydd yn Cefn 
Cilen, a'r wraig a dau blentyn torcalonus wedi 
croesi'r Werydd i America gyda brawd i ymdrechu 
anghofio am a f u nas gaUent hwy oddi wrtho, ond 
y goddefent o'i herwydd. 

Maboabbt Huohbs. 



YE IESU YN EI FEDD. 

Ehifwyd dyddiau y Bhyfedd — i ffwrdd aeth 
Y Ffordd a'r Gwirionedd ; 
Ehoi Bywyd bywyd mewn bedd 
Ar y myr i ymorwedd. 

G. H. HUMPHBEY. 



Digitized by 



Google 



TB HATJL. 



269 



LLAN CWM AWEN : NEU DDEFFROAD EG- 
LWTSIG HANNER CANRIF YN OL. 

(Parhád o dudalm 21$). 

PBNNOD XVI. 

Y Pareh. Phylip Jones yn y Plas. 

A» Sul gweinyddiad y Parch. Phylip Jones yng 
nghapel y Cwm, yr oedd yr Eglwys eto yn wag iawn 
mewn cymhariaeth, ond nid mor wag ag y buasai ar 
ymweliad John Elias gynt. Yr oedd Didymus o'r 
Cwm yn ei le yn gadarn, a daethai Gwenafwy gyda 
Miss Phylip o'r Plas, sef Miss Phylip merch y 
diweddar reithor, i'r eglwys heb fyned i'r capel. 
Ymddangosai Didymus o'r Owm yn anesmwyth yn 
nechreu y gwasanaeth, fel un yn dysgwyl i rywbeth 
anarferol gymmeryd lle. Aethai bron yr oll o'r 
«gwasanaeth drosodd cyn dyfod o neb o'r capel i'r 
Eglwys, fel yr arferid dyfod. A phan ddaethant, 
ychydig iawn oedd eu nifer. Ymddengys i'r Parch. 
Phylip Jones bregethu yn hir iawn ac yn hynod o 
effeithiol. Byddai yn ddrwg genym awgrymu ddar- 
fod i'r parchedig foneddwr gadw y gynnulleidfa yn 
hir yn y capel gyda'r amcan o'u hattal rhag myned 
i'r Eglwys ; ond y mae yn wir y gwnaethai ymdrech 
anghyffredin i wrthweithio pob dylanwad Eglwysig 
a allai fod yn dechreu lefeinio yr ardal, a thybiai 
wrth wneyd hyny ei fod yn gwneyd gwasanaeth da 
i ddynion a chymmeradwy ger bron y Goruchaf. 

Daeth Mr. Owen, y Plas, i'r Eglwys; ond fel 
boneddiges yn dewis dangos parch priodol i'r ym- 
welydd yn ei thŷ, aethai Mrs. Owen gyda'r pre- 
gethwr adref. Edrychai Didymus o'r Cwnrrywfodd 
yn fuddugoliaethus ar y gynnulleidfa deneu yn yr 
jESglwys. Bron na allesid deongli ei deimlad yn 
rhywbeth tebyg i hyn : " Dyma ni yn bresennol yn 
ychydig wenith pur. Y mae yr hanner rhagrithwyr 
— y bobl ddau-wynebog — y cloffwyr rhwng dau 
feddwl— wedi myned ymafth oU." Yr oedd yn amlwg 
ddigon fod y bardd mewn tymmer tra gwahanol i 
ysbryd addoli, ac yn meddwl llawer mwy pa fodd y 
buddugoliaethai ar yr hyn a alwai " llywod-drefn 
hannerog " yr offeiriad. Yr oedd Didymus o'r Cwm 
yn caru yr offeiriad o galon, ac yn barod i ymladd 
drosto hyd at waed ; ond nid oedd yn barod i oddef 
erlidigaeth na sarhâd gydag ef, llawer llai drosto. 
Nid oödd yn credu mewn dyoddef amyneddgar a 
gorchfygu drygioni trwy ddaioni. Dyn y dant am 
ddant ydoedd, a hiraethai am ryddid i ranu y lluaws 
rhwng Eglwys a chapel. 

Arosodd y Parch. Phylip Jones yng Nghwm Awen 



dros yr holl Sul, yr hyn oedd beth tra anghyffredin, 
a holodd Ysgol Sul y capel yn ofalus, a rhoddes 
lawer o gynghorion i'r bobl ieuainc i fod yn flydd- 
lawn a dal at ddysgu y Beibl, a'r Beibl yn mig. 
Ychydig iawn o sylw a wnaeth hyd yn nod o'r 
JHyforddwr, a chondemniodd bob math o " gredoau 
dynol " fel pethau Uwyr beryglus ac annheilwng o'r 
oes. Yr oedd yr awyrgylch yn y capel yn brudd- 
.glwyfus ac anesmwyth. Teimlid fod pethau yn 
arwain tuag argyfwng, ac fod cyfeiriadau yr ymwel- 
ydd yn anneledig tuag at yr Eglwys. Ofhai y rhan 
fwyaf o lawer o'r bobl wledig ddwyn dim anghyd- 
fod i fewn. Ond yr oedd yr adar dyfrol — yr adar 
dryghin, y gioylanod cymdeithasol — yn fwy cynhyrfus 
a thrystiog nag arferol, ac yr oedd Mr. H. Cad- 
waladr yn fwy dürifol a thaer na chyffredin. 

Wrth fyned allan o'r fynwent ar ol y gosper, 
methodd Didymus o'r Cwm a pheidio dweyd wrth 
Uewelyn Llwyd, " Gobeithio y bydd sarhâd y dydd 
hwn yn ddigon i beri i chwi beidio dysgwyl mwy am 
gadw cyssylltiad â'r capel. Gwelsoch beth ydyw eu 
gwaelod. Capel yn gyntaf, Eglwys fel peth i fyned 
iddi neu beidio, yn ol y cyfleusdra." 

Atebai Llewelyn Llwyd, " Wel, Thomas, y mae 
tuedd ym mhawb i fyned ar ol y newydd. Fe ddaw 
y bobl yn ol eto." 

"Na ddeuant," ebai Didymus, "os gall Phylip 
Jones a Hugh Cadwaladr eu rhwystro. Ond cewch 
weled, syr, cewch weled ; a gweled yw gwybod." 

Ar ol gwasanaeth y dydd hwnw, yr oedd y Parch. 
Phylip Jones yn eistedd gyda Mr. a Mrs. Owen yn 
eu parlwr cefh ar ol swpera, a dechreuodd y pre- 
gethwr dyner gyfeirio at waith yr offeiriad newydd, 
yr ysgol, ac Eglwys y plwyf. Gan gyfeirio at Eg- 
lwys y plwyf, dywedai, " Deallaf fod yr offeiriad 
newydd yn amcanu adgyweirio neu ailadeiladu yr 
Eglwys yn lled fuan." 

"Ydyw," atebai Mrs. Owen. "Bu jmia gyda 
Mr. Owen yn gofyn ei ewyllys da, yn neillduol at 
gario y coed a'r Uechi ati hi. Ac yr wyf yn meddwl 
fod Mr. Owen wedi addaw help." 

"Do," atebai Mr. Owen. "Y mae Mr. Lloyd 
am ddechreu yn gynnar yn yr haf, ac y mae notice 
am festri y Pasc, yr hon sydd i gymmeryd Ue yr 
wythnos nesaf — fod eisieu caniatâd i aü-drefnu y 
seti." 

" Yr wyf yn deaU," atebai y Parch. Phylip Jones, 
" fod bron yr oll o'r seti yn perthyn i ŷ r ffermydd oddi 
amgylch, ac feUy yn gymmaint eiddo y meistr tir 
a'r ffermwyr ag ydy w y ffermydd eu hunain ; ac a 
ydy w yr offeiriad yn meddwl cael caniatâd i symmud 
yr oU, a gwneyd yr Eglwys yn Eglwys iddo ei hun, 



Digitized by 



Google 



270 



YR HAT7L. 



fel na bydd gan neb hawl i'w hen eisteddle? Y 
mae.enw Syr R. Vychan ar y rhan fwyaf o'r seti, 
onid oes ? " ychwanegai. 

Teimlai Mr. a Mrs. Owen eu hunain mewn math o 
benbleth pan glywsant hyn. Nid oeddynt erioed 
wedi meddwl am un anhawsder ar ffordd yr adgy- 
weirio, abuasai i'r syniad am hawliau eiddo yn y 
seti eu llwyr ddyrysu. 

Gwelodd y parchedig foneddwr ei fantais, a daeth 
yn nes i'w bwnc personol trwy ofyn, " Onid oes yn 
y Llan sêt yn perthyn fr Plas ac enw y Plas arni ? " 

"Oes," meddai Mrs. Owen, "y mae yno sêt a 
elwir sét y Plas â'r enw Vychan arni. Yno y 
byddwn yn myned bob amser, ac y mae genym 
glustogau a glin ystolion ynddi. Y mae yn ddigon 
mawr i'r teulu oU." 

" Wel, ,, ychwanegai yr ymwelydd pwyllog ac ym- 
resymiadol, " a fyddai yn ddoeth — ie, maddeuwch i 
mi am osod y peth mor eglur o'ch blaen — yn berffaith 
deg a diogel i chwi ollwng eich gafael o sêt y Plas, 
a gadael i'r offeiriad wneyd yn ol ei ewyllys â'r lle ? 
Sêt y Plas ydyw. Sêt yn myned gyda'r fferm a'r 
Plas. Yn Lloegr y mae llawer o bobl yn barod i 
roi mwy o ardreth am dý neu fferm a sêt i'w chan- 
lyn. A bydd y meistriaid tir yn dal eu gafael yn 
dỳn yn y seti. Tybied fod Syr Tt. Vychan yn gwybocf 
am amcanion yr offeiriad." 

" Y mae yn gwybod am yr amcan o adgyweirio 
yr Eglwys," atebai Mr. Owen, "o herwydd y mae ei 
enw ef yn gyntaf ar ol enw Mr. Lloyd ar restr y 
tanysgrifwyr." 

" Byddai yn dda iawn i chwi gael gwybod pa un 
a ydy w efe yn gwybod fod yr offeiriad yn amcanu 
dilëu hawliau y ffermwyr i'w seti," dywedai y pre- 
gethwr, gan ychwanegu, "Nid oes arnaf eisieu 
ymyryd o gwbl ym raater y plwyf. Ac o'm rhan i, 
nis gwn pa beth yw yr amcan o wastraffu arian ar 
yr hen adeilad segur a gwag. Y mae llawer mwy 
o angen ychwanegu at y capel. Y mae yn dechreu 
edrych yn hen, ac yr oedd yn boenus o dỳn a thrym- 
Uyd yn yr oedfa heno. Yr wyf yn sicr pe cymmerid 
ailadeiladu y capel mewn Uaw, y gwnaech eich goreu 
drosto." 

"Gwnaem yn sicr," atebai Mr. Owen gyda'i 
garedigrwydd diofal ; " ond ar adegau yn unig pan 
ddelo pregethwr enwog fel y chwi, Mr. Jones, yma 
y bydd y capel yn orlawn. Bydd yn ddigon gwag 
ar amserau ereiU yn fynych." 

Gwenodd y Parch. PhyUp Jones, gan dderbyn y 
foesgar ganmoHaeth, a chan dybio iddo fyned yn 
ddigon peU, troes at ymgom mwy difyrus. 

Wedi chwalu o'r teulu bawb tua eu gorphwysfan, 



a chael o Mrs. Owen ei hun yn ei hystafeU wely, ebai 
wrth ei phriod, " Nid wyf o gwbl yn hoffi yr hyn a 
ddywedwyd gan Mr. PhyUp Jones. Y mae ei eiriau 
yng nghylch y seti wedi peri poen mawr i mi. Yr 
wyf yn sicr nad ydyw Mr. Lloyd ddim yn ceisio 
gwneyd dim aUan o'i le. Y mae yn ddyn rhy dda i 
hyny ; ac eto, y mae rhywbeth yn rhesymol iawn yn 
y peth a ddywedodd y pregethwr am hawl pawb i'w 
seti." 

Ymadawodd y Parch. PhyUp Jones o Lan Cwm 
Awen y dydd Llun canlynol wedi creu drwgdybiaeth, 
cynUunio moddion anghydfod, a hau hádau drain 
ymryson ym mysg y bobl syml a thawel. Parasai 
bryder i'w groesawyr goreu a mwyaf caredig, a 
thaflasai rwystrau ar ffordd Uesiant cyffredin ac 
adfy wiad crefyddol yn yr ardal. Mor annhebyg oedd 
canlyniad ei ymweUad ef i'r eiddo John EUas ar un 
Uaw a'r Deon Cottwm ar y UaU ! Dyma dduU y 
byd ; a thybiai y tri eu bod yn gwneyd daioni. Y 
gwahaniaeth mawr rhyngddynt oedd yr edrychai y 
ddau ymwelydd cyntaf ar yr oU, a'r olaf ar ran ; y 
rhai blaenaf ar achos Duw, a'r olaf ar achos dyn ; 
yr oedd y rhai blaenaf o dueddiad parod i wneyd 
aberth er mwyn lles y cyhoedd, a'r olaf yn barod i 
aberthu pobpeth ar aUor hunan. 



PBNNOD XVII. 

YFestri. 

Braidd y gaUodd Mrs. Owen, y Plas, eistedd i 
lawr ar ol canu yn iach i'r Parchedig PhyUp Jones 
cyn parotoi o honi i ymweled ag Angharad yn y 
Persondy. Nid oedd deg o'r gloch yn awr yn fore 
iawn yno. . Byddai Angharad yn gyffredin mewn 
trwsiad parod i wynebu pob ymwelydd erbyn hyny, 
a byddai y brif ystafeU bob amser yn drefnus. Ond 
nid ymwelydd ffurfiol y drawing-room oedd Mrs. 
Owen. Y nurtery glyd a chynhes, yn gwynebu haul 
y dê, oedd ystafeU eu cyfrin-gynghor, a rholyn o 
fachgen bochdew, gwridog, aurgudynog, Uawn 
chwareuaeth, ac uchel ei drwst a'i ddwndwr, fyddai 
unig wrandawydd eu hymddyddanion. Yr oedd 
Mrs. Owen yn y gyfrin ystafeU cyn un ar ddeg, a'r 
cerub-fachgen trystiog yn dechreu ar ei gampwaith 
o ymestyn o freichiau y naiU foneddiges i'r Uall, 
ond edrychai yr ymwelyddes fore yn welw ac anghy- 
ffyrddus. 

"0, Mrs. Owen," torai Angharad aUan, "y mae 
rhywbeth aUan o'i le yn y Plas. A oes acw rywun 
yn sâl ? Yr ydych yn edrych yn Uwyd a chyffröus." 

" Nac oes dim o'i le," atebai Mrs. Owen, " ond y 



Digitized by 



Google 



TE HAÜL. 



271 



mae arnaf eisieu cael gair â ohwi neu Mr. Lloyd yng 
nghylch adgyweirio yr Eglwys, a hyny cyn y festri." 
Atebai y Uall, " Y mae yn ddrwg genyf fod Mr. 
Lloyd wedi myned er yn fore i ymweled â chyfaill 
iddo sydd yn birr wael, ac ni ddaw yn ol hyd ddydd 
Mercher. Bethsydd?" 

"Wel," atebai hithau, "ymae y Parch. Phylip 
Jones wedi peri pryder mawr i Mr. Owen a minnau, 
trwy ddweyd mai eiddo y ffermwyr ac ereill o'r 
plwyfolion ydyw yr holl seti yn yr Eglwys, ac nad yw 
yn gyfreithlawn na chyfiawn eu cyfnewid. Ofha y 
bydd Syr B. Vychan yn gwrthwynebu ac yn beio os 
rhoddwn i fyny sêt y Plas. A oes rhywbeth yn hyn, 
Mrs. Lloyd?" 

Atebai Angharad, " Y mae yn anhawdd iawn i mi 
ateb boneddwr fel Mr. Jones. Pe buasai Mr. Lloyd 
gartref, gallasai ddweyd ar unwaith. Y mae ystyr 
yn yr hwn y gellir dweyd mai eiddo y ffermwyr ydyw 
y seti sydd ag enwau eu ffermydd arnynt. Dengys 
yr enwau fath o feddiant ynddynt, ond clywais gan- 
waith drachefh mai eiddo y plwyfolion oedd yr holl 
eisteddleoedd, ac fod gan bob un o breswylwyr y 
plwyf hawl eisteddle, gan belled ag y caniatäi lle. 
Ond ychydig yn wir, Mrs. Owen, wyf fi yn wybod 
am hawliau cyfraith. Os cyfraith, cyfraith cariad, 
onid e, Mrs. Owen, ydyw y goreu beth i ni ? " 

" Ië," atebai Mrs. Owen, "yr oeddwn i yn dweyd 
wrth Mr. Owen neithwyr nad oedd Mr. Lloyd am 
gynnyg gwneyd dim anghyfiawn nac annheg â neb 
wrth adgyweirio yr Eglwys. Y mae Mr. Lloyd yn 
ddyn rhy dda i feddwl drwg." 

" Yr ydych yn siarad yn garedig iawn am Mr. 
Lloyd," meddai Angharad, " ac oni bai fy mod yn 
wraig iddo ac yn gwybod ei galon, buaswn yn 
dweyd eich bod yn rhy ffafriol iddo. Ond yr wyf 
fînnau yn sicr na wna Mr. Lloyd gam â'r lleiaf o'i 
blwyfolion, ac na oddefa i neb arall wneyd cam â 
hwy. Gwn yn dda, Mrs. Owen, am Mr. Owen a 
chwithau nad oes arnoch chwi eisieu esmwythdra, 
clydwch, a neillduedd uwchafiaethol y sêt fawr i'ch 
gwahanu oddi wrth addolwyr is eu manteision daiarol 
yng ngwasanaeth cyssegr y Goruchaf. fiuoch lawer 
gwaith yn dweyd wrthyf fod yn boen genych edrych 
ar yr ychydig hen bobl yn blinedig eistedd ar y 
meinciau culion, heb un cymhorth i'r cefn a grym- 
wyd gan feichiau trymion llafur a phwys henaint i 
orphwys arno." 

" Dyna, Mrs. Lloyd," atebai gwraig y Plas, "fydd 
fy nheimlad i bob amser. Tra y sicrhëir i ni wisg- 
oedd cynhes, caf sêt gynhes at hyny yn yr Eglwys, 
a bydd yr hen bobl annwydog yng ngwynt y drws 
heb gysgod astyllen, ac heb le i roddi pwys eu cefn. 



A chan belled ag y mae a wnelom ni, caiff sêt y 
Plas fod fel pob sêt arall, er mwyn i'r hen bobl gael 
lle gwell. Ond os gwrthwyneba Syr Robert, nis 
gallwn ddim oddi wrtho." 

" Nid wyf yn meddwl y blina Syr Eobert ei hun 
o gwbl yn y mater," atebai Angharad ; " y mae Mr. 
Lloyd eisoes wedi sicrhau ei gefnogaeth i'r gwaith ; 
a phe angen, nid wyf ym meddwl fod gan Syr 
Robert ddim mwy o awdurdod yn yr Eglwys nag 
sydd gan y penteulu tlotaf yn y plwyf. Eiddo 
Duw yw yr Eglwys. Tý Dduw ydyw. Porth y nef. 
Yr wyf yn credu mai digon y w i ni ranu daiar Duw, 
a chau i fyny wrychoedd— canol-furiau gwahan- 
iaethol — rhwng y meddiannau a ellir eu prynu ag 
arian ac aur, a gadael Eglwys Dduw yn gorlan rydd 
fel darlun bach o'r nef — fel, pan ddelo'r tlawd i 
mewn i benlinio, y gall ddweyd, ' Dyma yr eiddof 
fy hun — dyma gysgod o'r rhan sydd i mi o etifedd- 
iaeth y saint yn y goleuni.' Derbynia y cyfoethog 
ddigon o fanteision o eiddo marchnadol byd ; rhodder 
i'r tlawd yr un fantais ag yntau yn yr hyn a bwrcas- 
odd Crist â'i briod waed. Beth, Mrs. Owen, a 
debygech chwi o'm barn ? " 

"Dyna fy nheimlad innau," ebai Mrs. Owen. 
" Yr wyf wedi cael mawr esmwythder i fy meddwl 
ar ol dweyd wrthych. Y mae Mr. Lloyd mor fonedd- 
igaidd fel na sonia am hyn, ac ef allai y bydd yn 
help iddo i osgoi anhawsderau." 

Oyn i hanner yr ymddyddan uchod fyned drosodd, 
buasai raid galw y nurse i gymmeryd ymaith ber- 
chenog y pen-cudynog chwarëus, gan faint ei drwst 
yn ymarfer ei beiriannau llafar babanaidd. 

Troes Angharad a Mrs. Owen i ymgom am bethau 
nes i gylch eu gwybodaeth na deddfwriaeth Eg- 
lwysig, ar ol boddloni eu hunain ar sail ffydd yn 
naioni a doethineb Llewelyn Llwyd fod pob peth yn 
ei le. 

Cyn hir daeth dydd y festri fawr. Oly wid trwst 
daiargrynfäu pellenig yn awgrymu dirgryniadau 
dynesol er ys rhai dyddiau. Ond swn ydoedd fel 
trwst y môr yn grwgnach rhwng ryw greigiau pell, 
neu'r dòn aflonydd yn curo ei drygnaws ben ar anial 
feisdon draw cyn gweled cuwch y 'storm. Ni wyddid 
o ba le y deuai'r bygythion grwgnachlyd, na pha 
beth oedd natur y cwynion a'r cwynfan. 

Daeth Llewelyn Llwyd â'i gais ym mlaen ar ol 
Uenwi yr ystafell a chael pob peth i drefn. 

Wrth y bwrdd eisteddai cofiadur y festri, Mr. 
Hugh Cadwaladr. Draw ychydig bellder eisteddai 
Didymus o'r Cwm, â'i lygaid eryraidd yn dysgleirio 
— neu a defnyddio cymhariaeth lai barddonol, ond 
ef allai fwy cy wir — mewn man gyferbyn ar astyllen 



Digitized by 



Google 



272 



TE HATJL. 



hen fainc ddigefh cwrcydai y bardd, fel cath ddu 
mewn congl, â'i lygaid fel dwy ganwyll frwmstan yn 
cynneu a bygythiol dremu yng nghyfeiriad y cof- 
iadur. Gyda'r eithriadau a nodwyd, nid oedd dim 
yn galw sylw neillduol yn y cymmysg gynnulliad 
lluosog. 

Darllenodd Llewelyn Llwyd ei geisiadau — 1 . Fod 
rhyddid i adgyweirio muriau a thô Eglwys Fair 
Fagdalen yng Nghwm Awen, sir Àrianrod. 2. Fod 
i'r ffenestri gael eu hadgyweirio yn ddyladwy a'u 
hail-wydro. 3. Fod y platiau eirch {eoffin plates) a 
grogid ar furiau yr Eglwys i gael eu tynu i lawr, a'u 
dychwelyd i deuluoedd y neb y perthynent iddynt. 

4. Fod yr holl eisteddleoedd i gael eu hail-drefhu, 
a'r oll o honynt i gael eu gwneyd o'r un defhyddiau^ 
yr un ffurf a maintioli, ac i fod oll yn rhyddion. 

5. Fod y ddarllenfa a'r pwlpud i gael eu symmud 
i'r safle a nodwyd ar y plan. 

Derbyniwyd y ddau benderfyniad cyntaf, a chym- 
meradwywyd hwy yn lled ddiwrthwynebiad ac heb 
lawer iawn o siarad. Gwrthwynebwyd y trydydd 
yn gyndyn a thra gwresog. 

Anghofiai Mr. H. Oadwaladr ei ddyledswydd fel 
cofìadur, a dadleuai yn deimladwy dros beidio brifo 
teimladau y byw wrth ymyryd â'r meirw a'u hanwyl 
gofion. 

Pan ymddangosai y ddadl yn dra annhebyg i 
ddyfod i derfyn boddhaol, dechreuodd Didymus o'r 
Owm ymunioni o'i ddyblygion yn y gongl, ac wedi 
tynu ei hun i ystum bwa, ag un llaw yn estynedig 
fel saeth tua'r gadair, a'r llygaid gwyrddlas yn 
pellebru tân at y cofiadur, ebychai'r bardd — " Mr. 
Oadeirydd, un gofyniad, os gwelwch yn dda. Onid 
oes genych chwi a'r wardeniaid ; ie, chwi, heb 
toarden, pe bai raid, hawl i symmud pob aflan-beth 
allan o gyssegr yr Eglwys? Os oes yma wr yn 
meddu braint i grogi llechau coffadwriaethol ar fur- 
iau Eglwys y plwyf, dangosed ei ysgrif. Os heb 
fraint na chaniatâd festri a llys Eglwysig y daethant 
yma, rhoddwch i mi y gair a mi a'u cludaf allan oll 
gan herio plwyf i'm Uuddias." 

Wedi yr ymdrech fer hon, eisteddodd y bardd — 
plygodd ei freichiau yng nghyd — gwyrodd ei gefn 
ar fur yr Eglwys, a saethodd fellt rhudd-gochion a 
gwyrddion allan at y dorf. Edrychai pawb yn syn 
ar eu gilydd. 

Yn araf atebodd Llewelyn Llwyd mewn tawelwch 
meistrolgar o'r gadair, " Mr. Thomas Evans, yr wyf 
yn ateb eich gofyniad gyda gradd o betrusder. Ni 
thybiais fod angen ymgynghori â chyfreithiwr wrth 
osod i lawr yr hyn a ddarllenais, o herwydd nid ar 
dir cyfraith orfodol ond ar seiliau teimlad da ac 



ymgynghoriad caredig a Ues y plwyf yr oeddwn yn 
dymuno gweithredu, ond eto o fewn terfynau cyfraith 
uniawn. Y mae yn dra thebyg y gaUai y warden- 
iaid a minnau symmud ymaith y cofiechau hyn fel eu 
gelwch hwy, ond byddai hyny yn dramgwydd. Y 
mae gan y byw afael tyner iawn yng nghof eu 
perthynasau ymadawedig, ac ni buasent yn gosod eu 
henwau yma oni bai eu bod yn gwerthfawrogi y 
cyfleusdra. Rhaid i'r teuluoedd wneyd peth aberth 
teimlad i'w symmud. Aberth amserol a fydd yn wir, 
a chânt weled yn fuan mai aberth dymunol er hardd- 
wch a sirioldeb Eglwys Dduw ydy w. Bydd y muriau 
glân yn wobr iddynt, a gobeithiwn y ceir pen ar y 
ddadl yn fuan a boddhaol." 

Ar eisteddiad Llewelyn Llwyd, cynnygiodd Mr. 
Owen fod y cais i gael cymmeradwyaeth : eiliwyd 
gan' y warden ; ac ar ddodiad y pwnc ger bron y 
festri, dangosodd o ddeutu hanner y gwyddfodolion 
eu cydwelediad trwy godiad Uaw. 

Pan welodd Llewelyn Llwyd nad oedd yr oU yn 
dangos eu cymmeradwyaeth, gofynodd a oedd gwrth- 
wynebiad neu weUiant, ond ni chyfodwyd Uaw o 
wrthwynebiad. í 

Aed at bwnc y seti. Bu dadleu maith, brwd, a 
phoenus. Gofynid cwestiynau diddarfod yng nghylch 
hawUau eisteddleoedd. Fel cymmedrolwr a math o 
gyfryngwr rhwng y pleidiau, cynnygiai y cofiadur 
ar fod i bob teulu gael sêt newydd yn y Ue y bodolai 
eisteddle y cyfryw, ac fod yr enwau i gael eu dodi 
fel o'r blaen ar y seti. Ymdrechwyd dangos y cai 
pob un ei eisteddle heb ei aflonyddu o'i hen fangre, 
ac yr ychwanegid Uawer iawn o eisteddleoedd ereül 
at wasanaeth y plwyfoUon. 

Ofer, pa fodd bynag, oedd yr ymdrech i nesu at 
benderfyniad. 

Ofnai Llewelyn Llwyd bob mynyd i'r tân dori aUan 
o ddystawrwydd anesmwyth Didymus o'r Cwm. O'r 
diwedd, methodd y bardd â ffrwyno ei dafod ym 
mheUach. Ebai, "Barchedig Gadeirydd, foneddig- 
ion, gwaith y Parchedig Phylip Jones a Mr. H. 
Oadwaladr, y cofiadur, ydyw y gwrthwynebiad hwn 
oU. Nid oedd son am dano cyn y Sul diweddaf. 
Daeth y boneddwr o sir Seiriol yma i bregethu car- 
iad, a lefeiniodd y plwyf â chasineb. Yr wyf yn 
herio y cofiadur y mynyd hwn i'm gwrthddywedyd. 
Y mae yn gwenu yn eich gwyneb fel oen, ac yn 
barod i frathu eich sawdl fel sarff. Sathrwch y 
wiber. Os oes cas-beth ar wyneb daiar, rhagrithiwr 
sebonUyd, sych-dduwiol, Uechwrus, yn gwenu yn y 
gwyneb a cholynu o'r tu cefn, ydyw hwnw. A dyna 
yw y cofiadur sydd yn swyno'r plwyf â'i hudoUaeth." 

Yr oedd dwylaw Llewelyn Llwyd i fyny er ys 



Digitized by 



Google 



TE HÀUL. 



273 



amser yn tawel geisio gan y bardd dewi neu leddfu 
ei ymadroddion, ac edrychai y rhan fwyaf o'r gwydd- 
fodolion yn gyffröus ac ofnus. Yr oedd y bobl yn 
rhy syml i wneuthur trwst a boddi Uais y llefarwr, a 
theimlai mwy na'r hanner fod llawer îawn o wirion- 
edd yn Uiwio geiriau celyd a geirwon y bardd. 

Am y cofiadur, troisai i bob Uiw a nyddai dan y 
fflangell ofnadwy, ond Uwyddodd i ddweyd nad oedd 
athrod y bardd o'r Cwm yn anair i neb, ac y byddai 
iddo ef alw arno mewn Uys uwch na festri Cwm 
Áwen i roddi cyfrif o'i anwireddau am y Parchedig 
Phylip Jones ac yntau. 

Yn araf Uinarodd gerwindeb yr ystorm, a rhyẁ- 
fodd bu i'r dymmestl buro ac ysgafhhau yr awyr- 
gylch foesol yn y festri. Aeth Uuaws mawr o 
gymdeithion a chefnogwyr deddf-rwystrol y cofiadnr 
adref yn friwedig, a derbyniodd çeisiadau yr offeir- 
iaid y gymmeradwyaeth angenrheidiol, megys rhwng 
bodd ac anfodd. 

Bu, pa fodd bynag, i'r ymdrech gostio yn 
ddrud i'r offeiriad tawel. Gwaith caled iawn yw 
gweithio ei ffordd ym mlaen trwy wrthwynebiad 
cyndyn anwybodaeth wedi ei gragenu â rhagfarn, ac 
yn oael ei amddifryn gan alluoedd cynhenid cryfion 
a balchder anhyblyg hunanoldeb. Ehaid oedd i 
Llewelyn Llwyd arfer pwyll ac amynedd mawr i 
gadw nwyd i lawr. 

Yr oedd Mr. Owen, y Plas. yn ddyn rhy dawel, 
rhy lawn o natur dda, a hoff o ddiddigrwydd er 
mwyn cadw cymmydogaeth dda, i ymfìino er mwyn 
meistroli pwnc a sefyll dros blaid. Yr oedd Didy- 
mus o'r Cwm o'r tu arall yn gymmeriad rhy bigog, 
gerwin, ac annoeth yn ei gynlluniau i fod o nemawr 
gymhorth i neb. Tywalltai gynnwysiad ei holl 
feddwl, yr hyn a wyddai ac a ddychymraygai, i 
ganol y dorf yn gymmysg â'u gilydd yn y duU 
mwyaf personol. 

Teimlai yr offeiriad Uuddedig ei holl gyfansodd- j 
iaji gewynol yn ymoUwng wrth ymlusgo adref o'r 
festri y noson hòno. 

{Tw barhau.) 



Y TWECH DAIAR. 

Y mae hwn yn anifaU bach adnabyddus i'r rhan 
fwyaf o drigolion ein gwlad, ac y mae ganddo'r 
cymmeriad o fod yn beiriannydd gaUuog, yn yr hyn 
y mae yn hunanddysgydd ac yn meddu ar dueddiad 
naturiol i'r gwaith ; ac eto, y mae mor wylaidd fel 
ag i wneyd ei weithiau ardderchocaf yn guddiedig 
o'r golwg. Nid yw byth yn meddu arian, ac eto y 
18^-vii. 



mae yn gwisgo cot brydferth, am ba un ni raid iddo 
ddim diolch i'r un teiliwr yn y wlad. Er ei fod yn 
greadur bychan, y mae yn fwytäwr mawr, gan fod 
ei waith caled yn rhoddi archwaeth dda iddo, ac y 
mae yn gaUu cael ciniaw da iawn ar bob tymmor o ŷ r 
flwyddyn. Y mae dirwestwyr yn edrych arno yn 
barchus, er nad oes yr un o'i blant yn aelod o'r Band 
of Hòpe, ac na ddarfu iddo erioed wisgo y " riban 
glas." Y mae ei hoffder o yfed dwfrbron yn nwyd 
ynddo, ond hwyrach na ddylem gyfrif hyn ym mhlith 
ei ragoriaethau. Nid ydy w yn ymyraeth â phync- 
iau gwladol, ac eto y mae gwladweinwyr wedi 
gwneyd defnydd o hono, ac unwaith bu yn foddion 
anfwriadol i ddyfetha holi gy nUwynion rhyfelwr a 
gwladweinydd enwog. Y mae rhai dynion yn ei 
fawr gasäu ef a'i deulu, ac eto nid ydyw yn dal Uid 
â hwynt, nac eisieu dim ond heddwch ganddynt. 

Y mao rhai yn ei gyhuddo o feddu tymmer nwyd- 
wyUt ac ysbryd ymladdgar, ond y mae hyd yu oed 
y bobl hyn yn addef ei fod yn wr da a thad ymrodd- 
gar. 

Gadëwch i ni yn awr ystyried gweithredoedd ac 
arferion y twrch daiar. A f u i chwi erioed weled un 
o gastellydd yr anifail yma ? Os na bu, nid ydych yn 
gwybod Uawer am aUu y creadur. Y mae ei am- 
dditfynfa yn debyg iawn i rai o'r hen gaerau Rhuf- 
einig sydd i'w gwelod yng Nghymru, lle mae yna 
amddiffynfa ganolog yn cael ei haragylchu gan ddau 
neu dri o gylchau o briddglawdd. Q-ellir galw y 
lle nesaf i mewn yn ei gastell yn dŵr canolog y 
oastell : o amgylch hwn y mae y rhodfa gylchog 
cyntaf wedi ei dyllu trwy'r ddaiar gan y peiriannydd 
bywiog. Mae y tý canolog yn cael ei gy ssylltu â'r 
rhodfa gyntaf yma gan dair ffyrdd yn myned o'r 
naUl i'r UaU. gwmpas y cylch cyntaf y mae un 
arall â phedwar neu buinp o ffyrdd yn eu cyssyUtu. 
O'r ail gylch yma y raae saith neu wyth o geuffyrdd 
yu cyrhaedd ym mhell o dan y ddaiar, gan daflu yn 
agored dir hela eang i'r Nimrod tanddaiarol. Mae 
y darilenydd yn gweled fod pob un o'r ffyrdd yina 
yn gyssyUtedig â'r tŷ canolog, ac yn ffurfìo un gyf- 
undrefn o beirianwaith anifeilaidd. Mae un ffordd 
fawr yn rhedeg yn syth o'r casteU i gwr peUaf y tir 
hela, ac yn hon bydd y tyrchwr profiadol yn gosod 
ei fagl. Nid oes prin le yn y rhan fwyaf o'r tyUau 
hyn i'r twrch fyned trwodd, ac eto y mae ei gyíiym- 
der wrth garlamu trwyddynt yn syndod i'w weled. 

Y mae profion wedi ei wneyd ar hyn gan foneddwr 
Ffrengig o'r enw Le Court, yr hwn a ymroddodd am 
lawer o flynyddau i astudio arferion y twrch daiar. 
Byddai yn arfer ei ddychrynu tra yn bwyta, trwy 
anfon swn udgorn i fewn iV ystafeU giniaw. Wrth 



Digitized by 



Google 



274 



TB HAUL. 



gwrs, byddai y creadur dychrynedig yn ei chychwyn ' 
hi nerth ei draed am ei gasteU, ac y mae y rhai oedd ; 
yn edrych ar y profìon yn dywedyd fod ei gyflymder I 
yn gymmaint a thuth ceffyl. Ym mha fodd y gellid ] 
darganfod hyn pan oedd yr anifail yn guddiedig ? 
Darfu i Le Court a'i gynnorthwywyr wthio darnau 
o wellt i'r rhodfa hir rhwng y lle yr oedd yn bwyta 
a'i drigfod. Ar ben bob gwelltyn yr oedd Uuraan 
fechan o bapyr ; a phan oedd yr anifail yn carlamu 
tua'i gafltell, yr oedd yn cyffwrdd â'r gwelt, ac yn 
ysgwyd y Uuman oedd am ei ben. 

Fe gyfaddefa y darUenydd yn awr fod y twrch 
daìar yn beiriannydd gaUuog, ond hwyrach fod 
arno eisieu gwybod beUach ym mha le y mae ei 
arfau. Y mae bob amser yn myned o gwmpas â 
chaìb a rhaw a pheiriant tyUu gydag ef, wedi ou 
gwneyd mor gywrain fel na aU peiriannydd mwyaf 
enwog y byd wneyd eu gweU. Y mae yr arfau yma 
i gyd yn un darn, a gaU y darllenydd eu gweled bob 
tro y mae yn gafael mewn twrch daiar. Edrychwch 
ar ei draed blaen, mor debyg i ddwylaw ydynt, 
gwelwch fel y maent wedi troi i'r ochr, fel pan y 
cloddier y pridd y mae yn cael ei daflu i'r tu ol oddi 
ar y ffordd. Daliwch sylw yn nesaf ar y wisg ra- 
gorol sydd ganddo wrth ei waith. Wrth fod y rhod- 
f ëydd mor gul, buasai ei symmudiadau yn cael eu 
rhwystro pe buasai'r pridd yn glynu wrth ei flew. 
Ond ni lyna pridd byth wrth gôt sydd mor feddal a 
Uyfn a'r melfed goreu, gyda gwyneb mor ryfeddol 
sydd yn taflu ymaith y pridd mwyaf ymlynol. Y 
mae'r blew wedi ei osod yn y croen fel na waeth pa 
ffordd y rhwbir ef : gorwedda yn wastâd heb boeni 
dim ar y creadur. Er fod ei flew mor esmwyth y 
mae ei groen yn wydn anarferol, o herwydd buasai 
croen teneu yn cael ei anafu yn wastadol trwy rwbio 
yn erbyn y ddaiar arw. Yr ydych yn gweled oddi 
wrth hyn mor gymhwys ydyw at ei waith o beirian- 
nydd tanddaiarol. 

Y mae yr anifail yma yn fwytawr mawr. Ym mha 
fwyd y mae yn cael y mwynhâd mwyaf ? Y pryf-gen- 
wair sydd yn ffurfio y ciniaw mwyaf danteithiol i'r 
brawd newynog. Ond nid ydyw yn hofli ei fwyta 
heb ei flingo yn gyntaf, ac y mae yn gwneyd hyn 
yn y modd mwyaf destlus. Ni fydd y rhai sydd yn 
gwybod am adeiladaeth y pryf-genwair yn synu wrth 
hyn. Ni fuasai neb yn dymuno bwyta beef steak â 
120 darn o fadruddyn (gristle) ynddo. Y mae gan y 
pryf-genwair y nifer yna o fodrwyon madruddog yn 
ei gorff, ac y mae y twrch daiar yn ei le wrth eu gwa- 
hanu hwynt oddi wrth y croen. Wrth gwrs, y mae 
yn galed ar y pryf-genwair, ond wedyn y mae yn 

dda iawn i'r twrch daiar. 

* 



Yr ydwyf wedi ei alw yn ddirwestwr, o herwydd 
mewn cyssyUtiad ag yfed dwfr gaUwn ei iawn alw 
yn "enaid Bychedig. , ' Mor barhäus ydyw ei ddy- 
muniad i yfed, fel y mae yn gwneuthur cyfres o 
bydewau er casglu a dal dwfr, os na fydd yna ffrwd 
neu lyn yn agos. 

Mae y twrch daiar yn meddu ar dymmer nwyd- 
wyUt, ac yn arfer ymladd brwydrau celyd gyda'i 
frodyr o'r un rhyw Y mae hyn yn dygwydd yn 
enwedig pan fydd un wedi cloddio ar draws twU un 
araU. Y mae'r ddau beiriannydd ymladdgar yn 
cyfarfod ; nid oes Ue i fyned heibio ; hwyrach na 
throa yr un yn ol, ond mae urddas y natur dyrchol yn 
gwahardd hyny : nid oes dim i'w wneyd ond ym- 
osod y naiU ar y UaU. Nid chwareu fydd hyn i'r 
un o'r rhyfelwyr, canys y mae y twrch daiar yn 
brathu fel bull-dog, fel y gallwch deimlo ond rhoddi 
eich bys yn ei geg. 

Y mae gan y twrch daiar y cymmeriad o fod yn 
wr cariadus ; yn wir, mae y rhan fwyaf o'i frwydrau 
yn cael eu hymladd mewn amddiffyniad i'w wraig a'i 
blant. Yn aml bydd yn weU ganddo farw na gadael 
ei wraig. Mae yr olaf weithiau yn cael ei dal mewn 
magl; bydd yn weli gan ei gwr gael ei ladd gyda hi 
na'i gadael. Oni buasai hyn yn destyn pregeth 
ragorol i'w phregethu i rai " pobl " ? 

Y mae rhai gwladwriaethwyr wedi defnyddio y 
twrch daiar yn eu brwydrau pleidiol. Pa sut felly ? 
Yn sicr, ni fuasai ei enw yn gwneyd arwyddair da i 
blaid ; nis gollid byth ei ddefnyddio er daUu llygaid 
yr etholwyr, ac nid ydyw yn ddigon gwerthfawr 
i wneyd Uwgr-wobr. A fydd y darllenydd mor 
garedig a dychymmygu ei fod yn ciniawa gydag 
amryw o foneddwyr o blaid Iago II. yn nyddiau y 
Frenines Anne ? Beth ydyw'r Uwnc-destyn sydd yn 
codi y brwdfrydedd mwyaf ? Y mae pob un yn ei 
yfed ; y mae pob gwydryn yn cael ei waghau wrth 
y geiriau, " I'r boneddwr bach yn y siaced felfed." 
Beth aU fod ystyr hyn ? Y mae un o'r cyfeiUion yn 
rhoddi yr eglurhâd fod ' ' y boneddwr bach mewn 
melfed " yn dal perthynas â'r twrch daiar a gyfod- 
odd y tocyn yn erbyn pa un y syrthiodd ceffyl Gwil- 
ym III., gan dori asgwrn ei wddf, ac feUy achosi 
marwolaeth y brenin hwnw. Yr oedd pleidwyr gor- 
foleddus Iago yn mynegu eu Uawenydd annhraethol 
wrth yfed " iechyd da " i'r twrch daiar anymwybod- 
ol. Beth pe buasai y creadur neillduol a gyfododd 
y tocyn yna yn adnabyddus? Yn wir, buasai yn 
cael gwledda ar y pryfaid-genwair tewaf oddì ar 
lestri arian ar hyd ei oes. 

Yn awr, rhaid i ni droi at bethau mwy agos atom, 
gan ofyn, a ydyw y twrch daiar ddim yn gwneuthur 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



275 



Uawer iawn o ddrygau ? Tn wir, y mae yr amaeth- 
wyr yn dwyn cýhuddiadau trymion yn ei erbyn ; ond 
gallwn eu cyfyngu i ddau, sef bwyta neu ddyfetha 
gwraidd y cnydau ac anharddu y meusydd gyda'i 
dyrau lluosog. Buasai yr olaf yn ddaioni mawr pe 
buasai yr amaethwr yn en chwalu, ac felly yn cael 
côt o wrtaith da i'w feusydd. Mae y darllenydd yn 
gweled mor ychydig o ddrwg y mae yn wir wneyd. 
Er hyn, y mae rhyfel ddileuol yn myned ym mlaen 
yn ei erbyn er ys talm. Yn yr ymdrech hon y tyrch- 
wyr yw y cadbeniaid, maglau ydyw yr arfau sydd 
yn cael eu defnyddio, ac nid oes ond tyrchod talentog 
iawn yn gallu dianc. Y mae wedi ymladd brwydr 
galed am ei einioes, neu ni buasai yr un o honynt yn 
íÿw erbyn hyn. Y mae yn benderfynol i ddal ati, 
ac nid ydyw wedi rhoddi yr un arwydd o ddaros- 
tyngiad, na chwaith o ymfudiaeth. Nis gallwn beidio 
ag anrhydeddu y fath ddewrder, gan ewyllysio iddo 
y llwyddiant y mae yn haeddu. 

Ynya yr Areh. Ab Cernyw. 



PEYD ARWEINIAI JOHN Y OANÜ. 

'Rwy'n hoffi myned i dỳ Dduw, 

Ond nid myn'd yno i fwngial ; 
Darfyddodd yr hen ddull oedd gynt 

foli yn yr ardal : 
Serch fod y pethau yn fwy coeth, 

Mae'r galon fach yn glynu 
Yn yr hen Eglwys anwyl, pryd 

Arweiniai John y canu. 

'Rwy'n hofii clywed yn y Ue 

Yr organ fawr yn seinio, 
Fe yra hon fy ngwaed yn oer — 

Rhydd yn fy mynwes gyífro ; 
Ond rywfodd, y mae'n methu'n lân 

A tharo'r tant i nenu, 
Fel yr hen amser gynt, y pryd 

Arweiniai John y canu. 

Pan y dechreuai'r gwladaidd gôr 

Rhyw fwynaidd dôn yn hwylus, 
E fyddent yno oll mewn hwyl— 

Y moli fyddai'n felus : 
'Boedd pawb yn derbyn bendith gu 

A mwynder nes eu synu 
Yn y gwasanaeth dwyfol, pryd 

Arweiniai John y canu. 



0, fel y canent y pryd hyn 

Rai o'r hen donau swynol ; 
Pob llais yn beraidd yn ei gylch 

Heb nodyn yn ddiffygiol : 
Meddyliwn wrth eu clywed fod 

Glân engyl nef yn synu 
Pan ganent am y gwaed, y pryd 

Arweiniai John y canu. 

Ni chanai yr hen bobl dda 

Am arian yn eu helynt, 
Ond canent beunydd gyda hwyl 

Am fod y canu yn^iynt : 
Serch fod y mwyn offeiriad doeth 

A'r bregeth yn ein denu, 
I'r gorlan deuai dynion, pryd 

Arweiniai John y canu. 

Henei Myllin. 



YE EGLWYS. 

(Talfyriad cyfieithedig o anerchiad a draddodwyd mewn 
cyfarfod o ddeoniaeth Kidwelly y yn Eglwys Llangen- 
deirne, Gor. 7fed, 1891 , gan y Pareh E. A. Davies, 
ficer Llangennech.) 

Tardda y gair eglwys o'r hen air Cymreig ghoys 1 — 
glân, pur, sanctaidd. Yn y Oroeg defnyddir dau 
air gwahanol yn gosod allan y drychfeddwl o eglwya, 
sef — 

1. Kuriakon, lle cyssogredig i addoli Duw, neu 
dý yr Arglwydd. 

2. Eecleeia, cynnulliad o Grístionogion proffesedig 
wedi eu galw yng nghyd i addoli. 

3. Yn ystyr gyffredin y gair golyga eglwys gyfun- 
deb eang o Gristionogion, yn ddarostyngedig i ryw 
uh ffurf o lywodraeth eglwysig, yn dal yr un gred, 
ac yn addoli yn ol yr un cynllun, megys yr Eglwys 
Iuddewig, yr Eglwys Rufeinig, Eglwys Groeg, neu 
Eglwys Loegr. 

4. Ond mae y Testament Newydd yn defnyddio y 
gair ecclesia neu egìwys i ddynodi rhyw un gangen 
leol o'r cyfundeb a nodir uchod, megys yr Eglwys 
yn Ephesus, Eglwys Antiochia, Eglwysi y Galat- 
iaid. 

5. Ceir yr Apostol Paul yn cyflwyno hefyd yr un 
anrhydedd i ryw ddarn llai eto o'r cyfundeb, pan 



1 [Nid ystyriwn cin hunain yn rhoddi sel awtlurdod yr Ilatd 
ar darddiad y gair cglwys o glwys. Gwell gcnym ei ystyried 
fel Cymreigiad o'r gair Groeg €KK\rj<rLa, Lladin eccleeta, 
Ffrancaeg eglùe. — Gol.] 



Digitized by 



Google 



276 



TE HATJL. 



yn anfon cyfarchiad at yr eglwys yn nhŷ Nymphas, ' 
neu at yr eglwys yn nhŷ Priscilla ac Aquila. i 

Rhaid addef fod y teitl hwn mewn rhyw ystyr yn 
anwyl iawn gan rai o honom o'n mebyd — yr eglwys ( 
yn y tŷ, neu yr eglwys yn y teulu ; ac ! na ddeuai 
pob aelwyd Gristionogol drwy ein gwlad i deilyngu 
y teitl cyssegredig hwn fel mangre " yr allor deulu- 
aidd." 

6. Ond yn yr ystyr helaethaf mae yr eglwye yn 
golygu holl gyfangorff gwir Gristionogion y byd, 
y cydgrynoad o holl gangenau unigol y wir Win- , 
wydden, wedi eu himpio i mewn yn yr ordinhâd o 
Fedydd, a'u dwyn i undeb bywiol â Christ, ac o 
ganlyniad i undeb hefyd â'u gilydd trwy gyd-gym- I 
deithas yr Ysbryd. ' 

Y corff cyfansawdd hwn ym mhob oes a gwlad a 
olygir wrth 

Tr Eglwye Lân Gatholig. 

Y mae hdn mewn rhan yn weledig ac mewn rhan 
yn anweledig ; y naill yn awr ar y ddaiar, a'r llall ' 
y tu hwnt i'r llen yn yr orphwysfa dragwyddol. i 
Gwyddom am y rhan fawr sydd eisoes wedi blaenu j 
ei bod yn bur, yn sanctaidd, ac yn ddedwydd, mewn | 
bythol fwynhâd o gyflawnder bywyd y wir Win- j 
wydden. Nid oes yno gymmysgedd o ddrwg a da ; I 
nid oes 3010 ychwaith son am ymraniadau, ond 

11 Pawb o'r brodyr yno'n un, 
Heb neb yn tynu'n grocs." 

! mor wahanol yma, gyramaint o gymmysgedd, a 
chymmaint o ysbryd croesbleidiau ac ymraniadau. , 

EGLWYSI YN GYFFBEDINOL. 

Dichon y gall fod eghoysi a elwir felly ym mhlith 
dynion nad oes iddynt ran na chyfran fel cangenau 
o'r wir Winwydden. Na ato Duw i ni ddadgan 
barn angharedig, ond nis gallwn dybio am foment 
fod hawl gan neb i ddefnyddio yr enw eglwys — teitl 
mor gyssegredig a dwyfol — i osod allan unrhyw 
sefydHad o ddynol darddiad. 

Yn ol erthygl 19ydd: — " Eglwys weledig Crist 
yw cynnulleidfa y ffyddloniaid, yn yr hon y pregethir j 
pur Air Duw, ac y gweinyddir y sacramentau yn ol I 
orhinâd Crist ym mhob peth a'r sydd angenrheid- I 
iol i'r unrhyw." Yma awgrymir yn eglur na ddylai 
unrhy w gynnulleidfa hyd yn oed offyddloniaid ymhoni 
yn yr enw neu y teitl o eglwye oddi eithr fod yr 
anhebgorion yn sylfaenedig ar ordinhâd Crist — oddi 
eithr fod y gyfryw eglwys yn ffrwyth awdurdod y 
commissiwn aposfcolaidd, wedi ei gludo i lawr ar hyd 
yr oesoedd yn yr un linell euraidd a didor o ffyn- 



nonell awdurdod Crist ei hun. Ond er hyn, nid oes 
ammheuaeth genym nad yw Duw wedi ac yn gor- 
uwchlywyddu ffaeleddau dynion, gan fendithio am- 
rywiol ymdrechion o duedd grefyddol, er daioni i'r 
byd. 

EIN HEGLWY8 GENEDLAETHOL. 

Y fath ragorfraint yw bod yn perthyn i gangen 
ddiammheuol o'r wir Winwydden, yr hon a saif yn 
ddibetrus yn y llinell uniongyrchol o'r olyniaeth 
apostolaidd, ag sydd yn ei holl anhebgorion yn unol 
ag ordinhâd Crist ei hun. Ond eto, na fydded i ni 
ar gyfrif hyn ystyried ein Heglwys yn berffaith, o 
blegid megys ag y cyfeiliornodd eglwysi ereill a 
fuont unwaith yn gangenau bywiol o'r wir Win- 
wydden, felly dichon fod ein Heglwys ni yn ddar- 
ostyngedig i ammherffeithrwydd a ffaeleddau, hyd 
yn oed yn yr oes hon, heb son am y gorphenol. A 
gawn ni, ynte, yn weinidogion ac aelodau, wneyd 
ein goreu yn ein hamrywiol gylchoedd i ddwyn ein 
gwir Eglwys i fyny i safon uwch o berffeithrwydd? 
Fel y dywedodd rhywun: "Byddai mor afresymol i 
alw trigolion unrhyw dalaeth yn fyddin filwrol am 
eu bod yn clywed seiniau corn y gad y ag a fyddai 
galw y sawl sydd yn gwrando Efengyl Crist yn 
eglwys." Gwneir y fyddin i fyny o lilwyr rheolaidd, 
wedi ymrestru o dan awdurdod y llywodraeth ; a 
gwneir y wir Eglwys i fyny o Gristionogion rheol- 
aidd, wedi ufuddhau i alwad y Blaenor mawr yn 
unol â thelerau y commimwn apostolaidd, wedi eu 
gwneyd yn blant i Dduw yn sacrament y Bedydd, 
gan ymegnîo yng ngwasanaeth Crist, a dwyn ffrwyth 
cyfatebol i fywyd y wir Winwydden. 

OAMDYBIADAU i'w GOCHEL. 

Dylid ymochel rhag camdybiadau a allent arwain 
i ysbryd cul a rhagfarnllyd : — 

1 . Ni ddylid ystyried unrhy w adran neillduol o'n 
Heglwys, a elwir genym ni yn uchel neu isel Eglwysig, 
fel yr unig wir gangen o Eglwys Crist. 

2. Nid oes genym awdurdod ychwaith i ystyried 
cyfangorff Eglwys Loegr fel yr unig wir Eglwys yn 
y byd. Er y dichon ei bod felly mewn cymhariaeth 
i rai cyfundebau crefyddol nad ydynt yn apostolaidd 
eu cyfansoddiad ; eto, ai ni ddichon fod geiriau 
Crist yn wir heddyw, yn yr olwg ar y byd mawr 
Cristionogol, " Eithr defaid ereill sydd genyf y rhai 
nid ŷnt o'r gorlan hon." Yn ein gweddîau, gan 
hyny, dros " yr Eglwys Lân Gatholig," ni a ddylem 
gymmeryd i mewn bawb Gristionogion ydynt yn 
cofleidio anhebgorion ordinhâd Crist. 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



277 



3. À yw yn bosibl fod angen weithiau i adgofio 
yr offeiriaid mai nid hwynt-hwy yw yr Eglwys ar 
wahân oddi wrth y bobl. Yn wir, dynia y gorchym- 
myn apostolaidd iddynt : " Porthwch braidd Duw, 
nid trwy gymhell, eithr yn ewyllysgar; nid er mwyn 
budr-elw, eithr o barodrwydd meddwl ; nid fel rhai 
yn tra arglwyddiaethu ar etifeddiaeth Duw, ond gan 
fod yn esamplau i'r praidd." Gwelir ambell offeir- 
iad yn dechreu ei yrfa weinidogaethol mewn plwyf 
newydd : ef allai ei fod yn coleddu golygiadau 
gwahanol i'w ragflaenor mewn perthynas i ddefod- 
aeth uchel neu isel Eglwysig, a dyga i mewn i'r 
gwasanaeth, yn gystal a'r trefniadau plwyfol, y 
fath gyfnewidiadau disymmwth, pa rai, er yn 
ddiniwed ynddynt eu hunain, a ymddangosant i'r 
hen blwyfolion yn hollol ddiangenrhaid, os nid yn 
beryglus, nes mewn canlyniad syrthia y cynnull- 
eidfaoedd ymaith, a llawer o'r aelodau gweiniaid 
ar grwydr — rhai i gorlanau dyeithr ac ereill yn 
siomedig i faes y byd — cyll yr achos da, a fu un- 
waith mor flodeuog, lawer o'i nerth am flynyddoedd ; 
tra yr ymddengys yr oífeiriad ei hun yn gwbl-fodd- 
haol, gan awgrymu ei fod yn gwneyd gwasanaeth 
i Dduw drwy buro yr Eglwya; tra ym marn pawb 
ereill, yr enw mwyaf priodol i effaith y cynllun hwn 
fyddai Eglwys wag yn hytrach nag Eglwys bur. 
Goddefer, ynte, air y cynghor : wrth ddwyn i niewn 
gyfhewidiadau o'r fath a nodwyd i unrhyw blwyf, 
•' caffed amynedd ei pherffaith waith," a "bydded 
eich arafwch, frodyr, yn hysbys i bob dyn," gan 
gofìo mai nid y gweinidogion yw yr Eglwys. 

Y LLEYGWYB. 

Mae yn anfantais yn ein cyfundeb Eglwysig nad 
oes genym ddarpariaeth ddigonol o gylchoedd i 
ddenu sylw ac ennyn ael ac ysbryd gwaith yn ein 
lleygwyr. Onid ellid cadw hyn, ynte, yn fwy 
mewn golwg ar bob achlysur a chyda phob sym- 
mudiad ? 

1 . Bydd y eór canu wrth reswm yn un cylch rha- 
gorol ac attyniadol o wasanaeth i nifer luosog o'n 
hieuenctyd ym mhob plwyf. 

2. Bydd yr Ysgol Sul hithau yn faes nodedig o 
lafur lleygyddol; yn wir, mae yn anhawdd meddwl y 
dichon i unrhyw eglwys fod yn flodeuog iawn heb 
gynnorthwy y fammaeth dda hon. Ond nis gaUaf 
lai na sylwi y dylai yr Ysgol Sul Eglwysig feddu 
nodwedd gwbl wahaniaethol oddi wrth Ysgol Sul yr 
enwadau sectyddol. Ofnwyf, ar hyn o bryd, nad 
oes nemawr o wahaniaeth nodweddiadol rhyngddynt. 
Yn y naill yn gystal a'r llall, fel rheol, ceir yr hen gyn- 
llun mewn arferiad o ddarllen rhyw bennod o Air 



Duw yn y dosbarth hwn, a rhyw bennod arall yn y 
dosbarth acw. Yna, wedi i bob darllenydd gael 
adnod neu ddwy yn ei gylchdro, deuir at y cwestiyno 
a'r esbonio fel y'i gelwir. Yn fynych bydd y cwes- 
tiynau a'r atebion yn ddigrif o ammherthynasol, a 
bydd yr esbonio yn gyffredin yn arwain i ddadleuon 
brwd ar bynciau pell a dyrys. Onid oes gormod o hyn 
yma yn nodweddu hyd yn oed Ysgolion Eglwysig yr 
oes oleu hon, a hyny yn aml heb nemawr gyfeiriad 
at addysg o natur Eglwysyddol? Ië, o ran cym- 
maint o addysg a gyfrenir yn egwyddojfèn hanfodol 
ein Heglwys mewn llawer Ysgol SuT Eglwysig, 
byddai braidd gystal i'n hieuenctyd fynyŵhu ysgol- 
ion y capeli Ymneillduol. Yn wir, ni ddylai hyn 
fod felly. Dylai yr Ysgol Sul Eglwysig ym mhob 
plwyf fod yn feithrinfa i egwyddorion gwahanfodol 
yr Eglwys ei hun, pa rai a ddylid eu dwyn i sylw y 
dosbarth oddi wrth pob cyfran o Air Duw, dan 
arweiniad athrawon profìadol a fyddont eu hunain 
yn gadarn yn y ffydd Eglwysig. Gyda yr amcan 
anhebgorol hwn mewn golwg, oni fyddai yn gynllun 
doeth. i fabwysiadu yr un gyfran o Air Duw ym 
mhob dosbarth trwy yr ysgol ? ac yna i sefydlu cyfar- 
fod athrawon unwaith yr wythnos i ymwneyd â'r 
bennod appwyntiedig, dan arolygiaeth yr offeiriad, 
yr hyn a fyddai yn rhagbarotoad adeiladol ac- yn 
hyfforddiad gwerthfawr dros ben i athrawon ieuainc 
a dibrofìad ar gyfer gwaith y Sabbath dilynol. 

Ond heb law y côr a'r Yegol Sul, gallem awgrymu 
maes arall o lafur lleygol. Lle byoag y deuir o 
hyd i leygwyr ewyllysgar a chymhwys, yn neillduol 
mewn trefi a chymmydogaethau poblog, credwyf y 
byddai eu gwasanaeth o les annhraethol fel — 

3. Is-ymwelwyr plwyfol dan arolygiadyr offeiriaid. 
Beth pe penodid, ynte, un neu ddau ymwelydd 
lleygol ym mhob dosran o'r plwyf i edrych ar ol yr 
esgeulmwyr, i ymofyn i amgylchiadau cyfyng neu 
afiechyd mewn teuluoedd, yn gystal ag i nodi y 
mynych symmudiadau teuluaidd a gymmerant le o 
wythnos i wythnos, gan hysbysu yn brydlawn i'r 
offeiriad unrhyw achos a fyddo yn galw am ei 
sylw uniongyrchol. Gyda y fath gynllun a hwn, 
gellid ysgnfnhau nid ychydig o faich y dyled- 
swyddau plwyfol ag sydd yn fynych yn pwyso yn 
drwm ar ysgwyddau unigol Uawer offeiriad, yr hwn 
nis gall, ar y goreu, ddyfod i fyny ag amry wiol ofy nion 
plwyf mawr a phoblog wrtho ei hun. Ehoddai y 
fath gynllun iddo hefyd yr hyn sydd arno ei fawr 
eisieu, sef ychwaneg o amser yn ei fyfyrgell, er ei 
alluogi hyd y mae ynddo, i wneyd cyflawniadau yr • 
Eglwys ei hun yn fwy o attyniad ac adeiladaeth i 
bobl ei ofal. 



Digitized by 



Google 



278 



YB HAUL. 



YB EGLWY8 YNG NGHYMRTT. 

Nid oes ond ychydig a wadant y ffaith mewn 
perthynas i Ymneillduaeth, er ei fod bellach yn allu 
cryf yng Nghymru, eto nad yw ond peth o gych- 
wyniad cymharol ddiweddar. Ehaid addef hefyd 
fod ei darddiad a'i gynnydd i'w priodoli yn benaf i 
ddiffygion blaenorol yr Eglwys. Amlwg yw, ynte, 
mai dyledswydd bresennol yr Eglwys, yr hon sydd 
bellach, da genym feddwl, wedi deffro o'i chysgad- 
rwydd, ydyw ymegnio i ddadwneyd effeithiau ei 
diffygion cyntefig. 

DYLANWAD Y PWLPUD. 

Addefìr yn gyffredin mai y brif elfen gynhyrfiol 
yng nghychwyniad Anghydffurfiaeth Cymru ydoedd 
dylanwad yr areithfa. Os yw yr Eglwys, ynte, i 
lwyddo fel ag i wneyd Ymneillduaeth yn beth di- 
angenrhaid yng Nghymru unwaith eto, credwyf y 
dylai ei phregethu gael mwy o sylw, ac y dylai mwy o ' 
bwys gael ei roddi ar gymhwysderau pregethwrol ar 
gyfer ei gweinidogaeth. Os addefir mai y dylanwad 
yma, yr hwn a fu unwaith yn ysgwyd Cymru benbal- 
adr, a fu yn brif foddion i ddenu y werin allan o hen 
Eglwys y tadau, onid yw yn rhesymol meddwl y gwnai 
yr un gallu eto, o dan fendith Duw, gynnorthwyo i ; 
ennill y werin yn ol ? Nid wyf am awgrymu am 
foment fod diffyg gallu pregethwrol yn ein Heglwys, i 
ond credwyf fod rhy fach o gydnabyddiaeth yn cael 
ei dalu i'w ddylanwad ar galonau y Cymry. Nac 
anghofìer fod pregethu fel ordinhâd ddwyfol wodi bod i 
ym mhob oes yn brif elfen yn achubiaeth y byd ac 
adeiladaeth ysbrydol Eglwys Dduw. 

GWBLUANT Y GWA8ANAETH DWYF0L. 

Wrth alw sylw neillduol at y pregethu, rhaid cofio j 
mai nid hyn yw yr unig angenrhaid. Yn wir, | 
gosodwn lawn gymmaint o bwys ar y dymunoldeb j 
o gael mwy o adfywiad yng ngwasanaeth y cyssegr — 
mwy o fywyd a gwres ac attyniad yn yr addoliad 
cyhoeddus. Lle bynag y mae hyn hefyd yn cael ei ' 
deimlo, ni raid ofni am lwyddiant yr hen Eglwys ' 
apostolaidd o'i chymharu â'r amrywiol gyfundebau 
ereill yn ein gwlad. 

Er y gall ei gweinidogion a'i haelodau fod yn 
llawn diffygion a ffaeleddau, y mae Duw eto yn ei < 
chanol, " a phyrth uffern nis gorchfygant hi." Er ' 
fod ei gelynion dro ar ol tro wedi cyhoeddi dydd ei . 
marwolaeth — dro ar ol tro gosodwyd y sel a gorch- 
ymmynwyd y gwylwyr i sefyll uwch ei bedd tyb- 
iedig ; ond, er hyny, dro ar ol tro hi a ddaeth aUan , 



yn fuddugoliaethus yng ngallu yr Adgyfodiad a'r 
Bywyd. 

Byddai ei marwolaeth, pe byth y gallai farw, 
yn ddim llai nag effaith ymadawiad Ysbryd pres- 
wyliedig Crist o'i chynteddoedd, wedi ei dristäu 
gan anffyddlondeb ei phlant ei Hun. 



EHAI ADGOFION AM BEESONAU A 
PHETHAU. 

Y mae swn hen gloch y Llan yn un o'r pethau henaf 
o waith celfydd ym mhob plwyf braidd, am ba un y 
mae yn glymedig deimladau ac adgofion o'r llawen- 
ychaf yn ogystal a'r pruddaf. Y mae cnuliadau 
cloch fawr Eglwys Gadeiriol St. Deiniol ym Mangor 
wedi gwasanaethu am genedlaethau lawer ar ach- 
lysuron llawen a phruddglwyfus. Er bod llawer 
blwyddyn wedi myned heibio er pan arferem ni 
ufuddhau i'w galwadau i fyned i addoli yng ngnyn- 
teddau y tý, o ba un y mae " y gloch fawr " yn rhan 
anhebgor ; eto, yr ydoedd ei swn y dydd o'r blaen, 
pan yn cerdded i lawr Heol Fawr, Bangor, mor 
adnabyddus a chynnefin i'n clywedigaeth a phe 
buasem erioed heb fod o'i gly wedigaeth ; ac ym- 
ddangosai pob ffenestr, os nad pob careg, o'r hen 
Eglwys mor adnabyddus i ni, fel pe buasem wedi 
bod yn eu rhoi yn eu lle â'n dwylaw ein hunain. 

Cyrhaeddasom y ddinas pan oedd y gloch yn canu 
o flaen y Weddi Brydnawnol am 3 o'r gloch. Aethom 
i mewn i'r gwasanaeth. Darllenwyd y llithiau gan 
y Deon Lewis a'r Canon Williams. Eisteddasom yn 
agos i'r arch yn y nave y lle yr oedd yr organ loft yn 
gwahanu y transepU a'r còr oddi wrth y nave cyn yr 
adgyweiriad yn 1868, pryd yr oedd yr Eglwys Gad- 
eiriol wedi ei rhanu yn ddwy. 

Ehedodd llawer o adgofìon am bersonau a phethau 
trwy ein meddwl — personau a welsom, glywsom, ac 
adnabyddem yn ac mewn cyssylltiad â'r Eglwys 
Gadeiriol hon. Clywsom o dro i dro rai o brif 
ddynion Eglwys Lloegr yn pregethu yn Eglwys 
Gadeiriol Bangor. Yr ydym yn cofio y diweddar 
Archesgob Trench (Dublin), awdwr enwog y llyfrau 
ar wyrthiau yr Arglwydd Iesu Grist, yn pregethu 
yno pan ydoedd yn ddeon Westminster. Dyn 
mawr ydoedd, o bryd lled ddu ac aeliau mawrion. 
Prègethwr lled drwm ydoedd o ran dull ; nid oedd 
ganddo ddim o'r nodweddion sy'n tueddu i wneyd 
pregethwr poblogaidd. Clywsom hefyd y diweddar 
Archesgob Tait, pan ydoedd yn esgob Llundain, ya 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



279 



pregethu yn yr Eglwys Gadeiriol. Ei brif nodwedd ef I enw fel y cyfryw yn annileadwy ar dudalenau hanes- 
fel pregethwr ydoedd difrifoldeb neillduol. Yr ydym I iaeth Eglwysig ein gwlad. 

yn cofìo ei destyn yn dda — " What shall a man give Cofus genyf fod niewn cyfarfod cymdeithas Eg- 
in exchange for his soul?" Clywsom ef rai blyn- j lwysig unwaith, yn yr hwn y darllenwyd papyr 
yddau ar ol hyny yn pregethu ar achlysur y Gyngres | dyddorol ar John Keble. Yr oedd yn arferiad 301 y 
Eglwysig yn Abertawe. Yr oedd amser wedi gadael ' cyfarfodydd hyn i holl aelodau y gymdeithas draethu 
ol ei fys arno mewn mwy nag un ffordd. Clywsom | eu barn ar gynnwysiad y papyrau a ddarllenid. 
hefyd y diweddar Archesgob Thomson, pan yn j Cyfododd un hen frawd ffraethbért í fyny, a chan 
esgob Gloucester, yn anerch cyfarfod cyhoeddus ym I dynu ei law yn chwarëus drwy ei wallt dywedodd, 
Mangor ar ran yr S.P.C.K. Yr ydoedd yr Esgob " Yr wyf heno rywbeth yn debyg i arddwr Arglwydd 
Wilberforce yno hefyd ar y pryd. Clywsom ef fwy ( Palmerston pan y bu farw Dug Wellington. Un 
nag unwaith yn pregethu yn Eglwys Gadeiriol | boreu aeth Arglwydd Palmerston i'r ardd gyda 
Bangor, ac yr ydoedd i bregethu yno yn 1872 ar 
achlysur ailagoriad yr Eglwys ar ol yr adgyweiriad. 
Ond yr ydoedd wedi marw cyn bod yn alluog i 
gyâawnu ei addewid ! Ni raid i hyawdledd yr fisgob 
Wilberforce wrth llythyrau canmoliaeth gan neb 
rhy w ddyn. Byddai ei gyhoeddiad yn sicr o fod yn 
attynfa i gynnuüeidfa fawr o bob cyfeiriad. 

Cymmerwyd lle y diweddar Esgob Wilberforce ar 
achlysur yr ailagoriad, dydd Mawrth, Awst 2, 1873, 
gan yr Esgob Walsham Howe. Wrth gyfeirio at yr 
Esgob Wilberforce, dywedodd yr Esgob Howe, "Oh! 
yes, we doubt it not. We are sure that he who was 
to have worshipped with us this day — this day so 
full of strangely chequered feelings — is even now as 
' free among the dead ; ' he exults in the glorious 
energies of the spiritual life, a worshipper in that 



ì'r 

gwyneb trist a Uythyr yn ei law. Pan y nesaodd at 
y garddwr dywedodd, ' Newydd drwg heddy w, John, 
y mae Dug WeUington wedi marw.' ' Duc WeUing- 
ton! Dug WeUington! , sibrydai'r garddwr mewn 
syn-myfyrdod, 'Dug WeUington! Pwy oedd ef? 
Nid wyf yn cofio i mi erioed gly wed son am dano 
o'r blaen.' * FeUy fìnnau,' ebai'r brawd, ' ni chly wais 
erioed am enw John Keble o'r blaen/ " Nis gwn a 
all fod rhai o Eglwyswyr Cymru heb erioed gym- 
maint a chlywed son am Isaac WiUiams ai peidio. 
Pa un bynag am hyny, hyderaf na bydd ychydig 
sylwadau ar fywyd a gwaith y Cymro enwog hwn 
yn annerbyniol.gan ddarUenwyr Yr Haul. 

Mae'n debyg mai ei esboniad defosiynol ar y 
pedair efengyl, mewn nuni 1 cyfrol, y w y gwaith mwyaf 
adnabyddus o eiddo Isaac WiUiams. A siarad yn 



worship which no earthborn mist can diin of its . bersonol, dyma un o 7 r Uyfrau cyntaf a brynwyd 



splendour, no human infìrmity rob of its ecstatic 
bliss. ,, 

Ar yr achlysur o ailagoriad Eglwys Gadeiriol 
'Bangor y gwelsom ac y clywsomgyntaf y diweddar 
Esgob Hughes o Lanelwy. Pregethodd yn Gymraeg 
yn yr hwyr i gynnuUeidfa anferth yn yr Eglwys 
Gadeiriol — ac yn dra effeithiol hefyd — ar y geiriau, 
" 8el dy dý di a'm hysodd i." Yr ydoedd yr esgob 
yn 60 mlwydd oed y pryd hwnw, ond yr ydoedd yn 
edrych yn Uawer mwy ieuanc na hyny : cadwodd ei 
oed yn hynod dda hyd y diwedd. 
(rw barhau.) 



ISAAC WILLIAM8 A'R SYMMUDIAD UCHEL- 
EGLWYSIG YN RHYDYCHAIN. 

Un o feibion Cymru ydoedd Isaac WiUiams. Maes 
ei lafur am amser ydoedd Rhydychain.- Blodeuodd 
ar adeg ag yr oedd symmudiad ar droed ag sydd 
wedi gadael argraff barhaol ar Eglwys Lloegr. Efe 
oedd un o brif weithwyr y symmudiad, ac erys ei 



genyf wedi derbyn urddau sanctaidd, ac nid oes 
1 unrhyw waith yn y Uyfrgell ag y byddai yn fwy 
anhawdd genyf ymadael ag ef. Y mae cydnabydd- 
iaeth feistrolgar yr awdwr â*r holl Feibl yn dyfod 
i'r golwg ar bob tudalen o*r gwaith. Mae'r awdwr 
yn feistr trylwyr ar yr hen dadau Eglwysig. Ceir 
yn aml baragraph ag y teimlir y dyHd ei argraffu 
mewn Uythyrenau aur ; ac y mae yr oU o'r gwaith 
yn felus, duwiolfrydig, ac awgrymiadol. 

Yr wyf yn ddyledus i un o nithoedd Isaac Wü- 

liams am rai manylion am ei ddyddiau boreuol. 

' Ganwyd ef ym mis Rhagfyr, 1802, yn Cwmcynfelin, 

' ger Uaw Aberystwyth. ran gwaedoUaeth, Cymro 

j glân gloew ydoedd ar ddwy ochr. Ei fam ydoedd 

i ferch i Matthew Davies, CwmcynfeUn. Hi oedd yr 

\ aeres a ddaeth yn berchen eiddo Ued fawr. Ei dad 

ydoedd Isaac Lloyd WiUiams, bar-gyfreithiwr, mab 

i'r Parch. Isaac WiUiams, ficer Llanbadarn Fawr, 

Llanrhystud, &c. Gwelir feUy i wrthddrych yr 

; ysgrif hon gael ei enwi ar enw ei daid, yr hwn oedd 

offeiriad Cymreig. Yr oedd galwedigaeth ei dad fel 



Y mae argraffiad o'r un gwaith mewn wyth gyfrol. 



Digitized by 



Google 



280 



TB HAUL. 



bar-gyfreithiwr yn ei orfodi i dreulio y rhan fwyaf [ 
o'i amser yn Llundain. herwydd hyn ni ddysg- ( 
odd Isaac Williams Gymraeg. Ond er nas gwyddai í 
yr iaith, coleddai serch cryf at wlad ei enedigaeth. ■ 
Treuliai ei wyliau bob amser yng Nghymru, a chyn- 
nwysa ei farddoniaeth Seisoneg amryw o gyfeiriadau 
cynhes ati. Addysgwyd ef yn ysgol fawr Harrow, ' 
lle yf adwaenid ef fel chwareuwr pêl a chlwpa ', 
campus, ac yr oedd yn un o'r un ar ddeg. Yn ystod j 
ei holl arosiad yn yr ysgol, cymmerai y pleser mwyaf I 
mewn cyfansoddi barddoniaeth Ladinaidd. Mewn j 
llaw ysgrif a adawodd i'w blant, dywed yr arferai j 
aros yn effro yn ei wely i wau llinellau Lladinaidd. 



arloeswyr ffordd boreuaf yr adfywiad Eglwysig yn 
ein gwlad. 

Cynnwysa llyfr rhagorol y diweddar Ddeon Church, 
" The Oxford Mwement, 1833—1845," a gyhoeddwyd 
ddechreu y flwyddyn hou, luaws o gyfeiriadau dydd- 
orol at Isaac Williams, ac i'r gwaith hwn yr wyf 
ddyledus am y rhan fwyaf o'r ffeithiau a ddaw o 
dan sylw yn y gweddill o'r erthygl hon. 

Gwelsom eisoes i Isaac Williams fyned o Harrow 
i liydychain. Yn 1823, pan yn 21 mlwydd oed, 
derbyniodd wahoddiad i fyned i'r wlad i astudio gyda 
John Keble yn ystod misoedd yr haf ; a chydag ef 
fel cydefrydwyr yr oedd Eichard Hui'rell Froude a 



Wedi codi yn y boreu ysgrifenai hwy i lawr gyda ! Robert Wilberforce, dau enw pur adnabyddus mewn 



chyflymdra a barai nid ychydig o syndod i'w gyd- I 
ysgolheigion. Dy wed ym mhellach ei fod mor arferol ! 
o feddwl yn Lladin y pryd hwnw, fel pan y rhoddid I 
iddo bapyr Seisoneg i'w ysgrifenu y byddai yn rhaid 
iddo gyfieithu ei feddyliau i'r Lladin. 

Wedi gorphen yn Harrow aeth i Rydychain, lle 
yr ennillodd ysgoloriaeth yng Ngholog y Drindod. . 
Yn ddiweddarach graddiodd yn B.A. ac M.A., a 
gwnaethpwyd ef yn gymmrodor o'i goleg. 

Y man y deuai Isaac Williams i gyffyrddiad â'r 
Eglwys yng Nghymru ydoedd plwyf Llangorwen, ' 
ger llaw Aberystwyth, yn sir Aberteifi. Dywed un | 
a'i hadwaenai yn dda ei fod yn dra awyddus i hy- í 
rwyddo lles ysbrydol yr Eglwys yn y Dywysogaeth, 
a diau y buasai iddo gymmeryd ei le ym mhlith 
beirdd Cymru pe yn hyddysg yn yr iaith. Agorwyd 
a chyssegrwyd Eglwys Llangorwen yn y flwyddyn , 
1841. Y ficer cyntaf oedd y Parch. Lewis Gilbert- 
son. Faint o ddaioni a wnaeth efe yn Llangorwen 
ac Elerch, da y gŵyr trigolion y plwyfydd hyn. Un 
o brif gynnorthwy wyr yr Eglwys yn Llangorwen y 
pryd hwnw ydoedd Matthew Davies- Williams, brawd 
henaf Isaac Williams. O'r dydd yr agorwyd yr 
Eglwys yn 1841, parhaodd gweddíau dyddiol ynddi 
am 20 mlynedd, hyd farwolaeth y lleygwr crefyddol 
hwn. Dywedir mai Eglwys Llanbedr Moelfre oedd 
yr unig un yn esgobaeth Tŷ Ddewi cyn hyn ag y lwyddiant nodedig yn y brifysgol y pryd hwn yn 
ceid gweddíau dyddiol ynddi. Nid oeddynt wedi eu | demtasiwn iddo i fod dipyn yn uchelgeisiol. Caf- 
dechreu eto, meddir, hyd yn oed yn yr Eglwys , odd feddyginiaeth ragorol yn erbyn y perygl hwn 
Gadeiriol. Hefyd, cedwid yn felus yr holl wyliau yn esampl ostyngedig a hunanymwadol Keble. 
Eglwysig yn Llangorwen ; a chan fod Isaac Wil- Dywed ei frawd yng nghyfraith, Syr George Prevost, 
liams a'i frawd yn perthyn i'r hen blaid deyrngarol, bod y llawysgrif a adawodd ar ei ol yn dangos ei 



llenyddiaeth Eglwysig Seisoneg. Y mae Isaac Wil- 
liam8 yn y llawysgrif a grybwyllwyd o'r blaen, 
wrth son am yr adeg hon, yn cofnodi dywediad 
tarawiadol o eiddo Keble. Sylwyd, ebai efe, fod 
Keble un diwrnod yn anesmwyth, fel pe bai rhyw- 
beth ar ei feddwl. Ym mhen amser trodd at un o'r 
tri ofrydydd a dywedodd, " Froude, dywedasoch 
wrthyf bod ' The Serious CalV o waith Law yn llyfr 
cauipus ; yinddangosai hyn i mi fel pe y dywedasoeh 
y bydd dydd y farn yn olygfa bert." Gadawodd y 
geiriau argraff ddofu ar feddwl Froude dros ei hoÜ 

068. 

Arferai Isaac Williams osod pwysigrwydd neill- 
duol ar yr wythnosau hyn a dreuliodd yng nghym- 
deithas Keble. Yr oedd offeiriad Cymreig wedi 
gwneyd Isaac Williams yn adnabyddus i Keble o'r 
blaen ; ond nid yw yn ymddangos i Keble wneuthur 
nemawr sylw o hono hyd nes yr ennillodd Isaac 
Williams y wobr am y farddoniaeth Ladinaidd a ■ 
elwir An Geologica. Ar ol hyn aeth y ddau yn 
gyfeillgar. A siarad yu ddynol, yn ddamweiniol yn 
unig y gofynodd Keble i Williams dreulio yr wyth- 
nosau dan sylw gydag ef ; ond arferai yr olaf ystyr- 
ied bob amser bod llaw Duw yn eglur iawn yn y 
cwbl. Creodd dylanwad dystaw y gostyngedig a'r 
duwiol Keble effaith neillduol arno. Gallai fod ei 



yr oeddynt yn hoff iawn o'r hen ddywediad, " Yr , 
Eglwys a'r brenin," ag ydoedd mor anwyl gan , 
Eglwyswyr yn nyddiau 01iver Cromwell. Arferai y 
ddau bob blwyddyn gadw dydd llofruddiad Siarl I. 



fod er pan yn fachgen o dan ddylanwad teimladau 
crefyddol cryfion ; ac felly nid ydym i feddwl, fel y 
gellid tybied oddi wrth lyfr y Deon Church, bod 
Isaac William8 hyd yn hyn yn wr ieuanc digrefydd. 



Gwelir fel hyn fod Isaac Williams a'i deulu drwy ; Dygwyd ef i fyny yn ofn Duw o'i fabandod, a dysg- 
eu cyseylltiad ag Eglwys Llangorwen ym mhlith . wyd iddo wirioneddau yr Efengyl fel y gosodir hwy 



Digitized by 



Google 



TE HÀUL. 



281 



allan yn y Beibl a'r Llyfr Gweddi Gyffredin. Dy wed 
yn y Uawysgrif dan sylw mai pan yr aeth gyntaf i'r 
ysgol, ac y daeth i gyffyrddiad â bechgyn ereill, y 
deallodd ef gyntaf beth a olygir yn y Beibl a'r 
Catecism wrth alw y byd yn " ddrwg." Ychwanega 
hefyd fod myfyrdodan ar fyrdra amser, gwagedd 
pethau y byd, ac angeu wedi gwneyd argraffiadau 
dyfnion ar ei feddwl pan eto yn ieuanc. Dengys y 
pethau hyn ei fod ef fel Timothëus, yn gwybod y 
Beibl er yn fachgen. 

Bu Isaac Williams hefyd am dymmor yn gyfaill 
inynwesol i John Henry Newman. Dywedir bod 
Newman ' ' yn ei garu â chariad uwch law perthynas 
gyffredin." Bu Isaac Williams yn gurad o dano 
am amser yn Eglwys St. Mair, Bhydychain. 

Drwy ei gyssylltiad â Keble a Newman yr oedd 
Isaac Williams yng nghanôl y symmudiad uchel- 
Eglwysig yn y brifysgol. Cymmerodd le blaenllaw 
yn nygiad allan y " Traethodau i*r Anlseroedd. ,, 
Efe oedd y prif weithredydd yn nygiad allan y 
" Pregethau Syml" yn 1839. Clywsai gan Keble, 
ebai efe, un o ddywediadau y Barnwr Coleridge : " Os 
ewyllysiwch ledaenu eich golygiadau, dylech adael i 
ereill gael eich pregethau ; byddai i'r offeiriaid felly 
wneuthur defnydd o*ch pregethau, a mabwysiadu 
eich golygiadau." Tystiolaetha Isaac Williams mai 
dyma fu canlyniad cyhoeddi y " Pregethau Syml." 

Ei waith ef oedd traethawd, rhif 80, ar y ddy- 
ledswydd o gadw yn ol wrth gyfranu addysg gref- 
yddol. Amcan yr awdwr ydoedd condemnio y dull 
isel a dibarch a thrwsgl o arfer y geiriau mwyaf 
cyssegredig ag ydoedd yn rhy gyffredin, a phrotestio 
yn erbyn yr arferiad o lusgo i mewn ddirgelwch 
iawn y Groes ar achlysuron ammhriodol, ac felly 
" daflu gemau o flaen y moch." Y mae'r traethawd 
wedi ei ysgrifenu mewn ysbryd duwiolfrydig a lled- 
nais. Gresyn na buasai'r ysbryd sydd yn rhedeg 
drwyddo i'w weled yn amlycach ym Myddin yr Iach- 
awdwriaeth a'r rhai a'i hefelychant. Nid diangen- 
rhaid i lawer un yn ein dyddiau ni yw ei rybudd 
difrifol mai " effaith arfer enw Bendigaid Ysbryd 
Duw yn ddifeddwl ac yn ddibarch yw dilëu y teimlad 
o sylweddolrwydd, ac amddifadu y meddwl o barch- 
edig ofn." Da y dywed hefyd, " Gall teimlad 
priodol cryf gael esmwythâd mewn siarad yn unig, 
yr hyn, oni bai hyny, a geisid mewn gweithredu.• , 
Creodd y traethawd hwn ystorm fawr o ddigofaint 
ar y pryd, ac ymosodwyd arno yn ffyrnig fel yn cyn- 
nwys pob gwenwyn pabaidd ag y tybid bod cefn- 
ogwyr y symmudiad uchel-Eglwysig yn bwriadu ei 
ledaenu. 

Heb law hyny, oni bai am y traethawd hwn, diau 



y buasai i Isaac Williams gael ei ddewis yn broffes- 
wr barddoniaeth ym Mhrifysgol Ehydychain. Yn 
1841, ymddiswyddodd Keble y proffeswr blaenorol. 
Anrhydedd fawr yw eistedd yng nghadair farddol 
yr eisteddfod, ond uwch fyth yw y bri o eistedd yng 
nghadair farddol Prifysgol Bhydychain. Pan wag- 
hawyd y gadair hon gan John Keble, teimlid nad 
oedd neb mor deilwng i'w llenwi aglsaac WiUiams. 
Arno ef y gorphwysai llygaid yr holl brifysgol. Fel 
ag yr oedd Keble wedi ysgrifenu " The Chrütian 
Year" felly yr oedd Isaac Williams wedi ysgrifenu 
" The Baptìetery;" ac nid oedd neb a ddarUenodd 
yr olaf, gan nad beth oedd ei olygiadau crefyddol, a 
allai aminheu am foment nad oedd ei awdwr yn 
fardd o'r iawn ryw, ac yn un a wyddai beth oedd 
barddoniaeth. Ei gydymgeisydd oedd Mr. Garbett, 
yr hwn ar ol hyn a ddaeth yn archddiacon ; ond nid 
oedd neb yn gwybod iddo ef erioed ysgrifenu UineU 
o farddoniaeth, ac nid oedd mewn un modd wedi 
dangos ei fod ym meddu un cymhwysder i'r swydd. 
Pa fodd bynag, dygwyd golygiadau crefyddol y ddau 
ymgeisydd i mewn i'r ymrysonfa. Yn anffodus 
anfonodd Dr. Pusey gylchlythyr aUan, yn yr hwn y 
rhoddai bwys ar y ffaith bod Isaac WiUiams yn un 
ag oedd yn sicr o lenwi y swydd " er Ues a daioni i 
athrawiaethau crefydd." Yr oedd bwriad Dr. Pusey 
yn garedig a da, ond buan y gwelwyd fod y cylch- 
lythyr yn gamgymmeriad dybryd. DrwgUwiwyd 
golygiadau crefyddol Isaac WiUiams, gwnaed yr ym- 
geisiaeth yn achlysur profi nerth rhwng yr uchel a J r 
isel Eglwyswyr, ac anghofìwyd cymhwysder i lenwi 
cadair farddol. Y canlyniad fu i Mr. Garbett gael 
ei ethol. Yr oedd gwrthod cadair yr eisteddfod i 
Dewi Wyn o Eifìon, awdwr Awdl Elusengarwch, yn 
gam a deimlir yng Nghymru hyd heddyw. Ond yr 
oedd gwrthod y gadair farddol ym Mhrifysgol Rhyd- 
ychain i Isaac WiUiams yn gam Uawer iawn gwaeth. 
Siarada y Deon Church yn uchel iawn am Isaac 
Williams fel Cristion, duwinydd, bardd, ac ysgol- 
haig. Dysgybl i Isaac WiUiams oedd y dysgedig 
Arthur Haddan, enw yr hwn a drosglwyddir i'r 
oesau dyfodol gydag enw'r Esgob Stubbs fel un o 
haneswyr Eglwysig mwyaf dysgedig yr oes. Dys- 
grifiVr Deon Church Isaac Wüliams fel "gwr o 
fy wyd syml a sanctaidd ; un â'i enaid a'i galon wedi 
eu trwytho yn hen dduwinyddiaeth yr Eglwys foreuol 
anwahanedig ; un am y rheswm hwn na themtiwyd 
mo hono erioed gan egwyddorion ac arferion newydd 
Eglwys Bhufain. ,, Gosodir ef aUan fel li enghraifft 
arddangosiadol ,, o*r uchel-Eglwyswyr hyny yn y 
symmudiad na fynent feddwl am ymddarostwng i'r 
babaeth am fynyd awr. 



Digitized by 



Google 



282 



YB HAUL. 



Naturiol, gan hyny, ydoedd i ddifíyg cydwelediad 
godi rhwng Isaac Williams a John Henry Newman. 
Dangosodd Newman dueddiadau pabyddol nas gallai 
"Williams eu goddef. Y canlyniad fu i Williams 
ymadael â Rhydychain ac ymsefydlu yn Stínch- 
combe, lle y trigai y pryd hwnw, a'r lle y trig yn 
awr ei frawd yng nghyfraith, yr Hybarch Arch- 
ddiacon Syr George Prevost. Ym'a yn 1842 ym- 
briododd â Caroline Chanperowne, o Darlington 
HaU, ac yma y treuliodd y gweddill o'i oes yn parotoi 
y llyfrau defosiynol a werthfawrogir mor fawr lle 
bynag y darllenir yr iaith Seisoneg. Dyoddefodd 
yn dost oddi wrth ddiffyg anadl am lawer o flynydd- 
au, a bu farw yn 1865. 

Da y gallwn fel Cymry fod yn falch i'r fath 
ddyn ag Isaac Williams hanu o'n cenedl. Y mae 
ei enw yn anrhydedd i'r Eglwys yng Nghymru. 
^ery ffrwyth ei ddysgeidiaeth addfed a dylanwad 
ei ysbryd nefolaidd yn drysorau ammhrisiadwy a 
werthfawrogir gan filoedd o Gristionogion duwiol- 
frydig drwy y byd. 

Canondy, Llandaf Griffith Robebts. 



Y WASG. 



" Cyfystyron y Gymraeg : sef Casgliad Buddugol yn 
Msteddfod Genedlaethol Gwrecsam. 1888 " l gan 
Griffith Jones {Glan Menaì). 

Ni byddem yn dodi golygiad anghywir o'r Uyfryn 
bychan hwn wrth ddywedyd mai dictionary o eiriau 
cyfystyr yr iaith Gymraeg ydyw. Ymdrechodd yr 
awdwr restru yng nghyd yn ol trefn Uythyrenau yr 
egwyddor (in alphàbetical order) gyfres faith o eiriau 
cyfystyr, gan eglurhau eu hystyron a dangos pob 
rhith wahaniaeth rhyngddynt. Fe wna un gair y 
tro yn enghraifft o'r oU — 

u Achos — rheswm, amcan. Y mae achos yn ym- 
wneyd â threfh a chyssylltiad pethau; rheswm yn 
ymwneyd â gweithrediadau y meddwl; amcan â 
symmudiad meddwl a chorff. Defhyddir achos mewn 
cyssylltiad â phob gwrthddrych difywyd : rheswm ac 
amcan am weithrediadau deallol. Beth bynag a 
ddygwydd yn y byd a ddygwydd oddi wrth achos : 
yr achos cyntaf o bob peth yw Duw. Dylai dynion 
fedru rhoddi rhestom am eu syniadau, a dylent feddu 
amcan i bob peth a wnânt." 

Fe welir oddi wrth y dyfyniad uchod fod y llyfr 
yn un dyddorol iawn, a gwasanaethgar dros ben i 

1 Wrexham: cyhoeddedig gan Hughes a'i Fab, 56, Hope Street. 



ddeall ac ysgrifenu yr iaith Gymraeg yn gywir a 
llednais. Sieryd y Parch. Ganon Süvan Evans, 
B.D., yn dda am dano yn ei feirniadaeth. 



" Bywyd ac Amserau yr Esgoh Morgan, cyfieithydd 
cyntafy Beibl Cymraeg" 1 gan Charles Ashton, Dinas 
Mawddwy. 

A defhyddio iaith eisteddfodol, traethawd ail-fudd- 
ugol ydyw Bywyd ac Amserau yr Esgob Morgan, 
wedi bod yn y gystadleuaeth nodedig am y can punt 
gwobr, a gynnygid gan bwyllgor " Tri Chan Mlwydd- 
iant y Beibl Oymraeg " yn 1888, am draethawd ar y 
testyn dyddorol hwn. Fe wel pob darllenydd medd- 
ylgar mai yr adolygiad goreu a thecaf a ellir wneyd 
ar y Hyfir ydy w sylwadau y beirniaid, yn enwedig 
pan ddeaUid nad oedd y beirniaid yn neb llai na'r 
Parch. Ganon Silvan Evans, B.D., Parch. T. C. 
Edwards, D.D., a'r Proffeswr John Rhys. Y mae 
gair un o'r boneddwyr uchod ar unrhyw destyn llon- 
yddol Cymreig yn derfyn ar bob dadl o deilyngdod 
neu annheilyngdod. Dy wed y beirniaid fod saith o 
gyfansoddiadau wedi dyfod i'w llaw, ac fod tri o'r 
saith yn " deilwng o ganmoliaeth arbenig," ac na fiias- 
ent yn teimlo u dim petrusder i ddyfarnu y wobr i 
unrhyw un oV tri hyn." Dyma ganmoliaeth digon 
uchel i dri o honynt. Ond traethodau pwy oeddynt? 
Thomas Evan Jacob, Ysw., M.A., o Lundain, oedd 
awdwr y goreu o*r tri : traethawd Seisoneg oedd 
ganddo, ac efe a gafodd y wobr o gan punt. Ond 
arosai dau draethawd teilwng o gan punt o wobr 
eto yn ail fuddugol — buddugol mewn teilyngdod, 
gwedi llawn gyrhaedd y nod, ond o herwydd gwell, 
heb wobr ar eu cyfer. Traethawd Seisoneg dan y 
ffugenw "Cynfelyn" (y Parch. W. Hughes, fioer 
Uanuwclülyn) oedd un, a'r traethawd Cymraeg o 
dan ein hadolygiad oedd y Uall. Y mae yn hynod 
o dda genym feddwl fod Mr. Charles Ashton wedi 
ysgrifenu traethawd Cymraeg teüwng ar Fy wyd ac 
Amserau yr Esgob Morgan, a theüynga ein diolch- 
garwch gwresocaf am anturio ym mheUach i'w 
gyhoeddi ar ei draul ei hun ; o herwydd pwy eydd 
deilwng o gael hanes eu cymmwynaswr mawr, cyf- 
ieithydd y Beibl Cymraeg, onid cenedl y Cymry, a 
hyny yn iaith eu Beibl? Am deilyngdod uchel y 
Uyfr fel traethawd y mae barn y beirniaid yn ddi- 
gonol. 

Y mae yn Uyfr wythplyg helaeth yn cynnwys 356 

1 Treherbert : argraffwyd, dros yr awdwr, gan Isaac Jones, 
ac ar werth gan yT awdwr. 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



283 



o dudalenau ar bapyr da ac mewn llythyren lân, a j 
rhwynriad destlus. Ofer i ni feddwl mewn byr tidol- 
ygiad rhoddi banes manwl o'i gynnwysiad. Digon 
ydyw dweyd ei fod yn banesiol a beirniadol, gan 
roddi i ni feddylddrych lled oleu ar gyfl wr moesol a 
llenyddol yr oes yr oedd y Dr. Morgan yn byw ynddi, 
y gwaith a wnaethid cyn ei eni ef, ei waith ef ei hun, 
pwy oedd ei gynnorthwywyr, a pha anhawsderau y 
gorfu iddo eu gwynebu. Hefyd, gwneir aml sylw 
o'r cyfnewidiadau a wnaed yn y Beibl Cymraeg ar ol 
dyddiau y Dr. Morgan. Ysgrifenwyd yr oll mewn 
ysbryd teg a beirniadol. Fe ddylai y llyfr gael 
pryniad helaeth a darlleniad manwl. 

Wrth son am hyn, teflir y llygad yn naturiol at 
"restr y tanysgrifwyr " yn niwedd y llyfr. Da 
genym ei gweled mor hir, ac yn cynnwys cynnifer 
o enwau gweinidogion Eglwysig a phregethwyr. 
Mewn rhestrau o enwau tanysgrifwyr o'r fath yma, 
gellir, fel rheol, gweled rhediad y wythen lenyddol 
Gymreig yn gorwedd trwy gymdeithas gwlad. Lled 
isel yw ei gorweddiad yn fynych, ond da genym ei 
gweled yn cyfodi mewn aml dolc i'r wynob yn y 
rhestr ger ein bron. Deallwn fod gan yr awdwr 
nifer o gopîau dros ben, y rhai a ddarparwyd ar gyfer 
tanysgrifwyr, i'w gwerthu i'r cyhoedd, a gellir eu cael 
ganddo o Ddinas Mawddwy. 



" Cymru : " Cylchgrawn Misol iymdrin d Ifanes, Llenydd- 
iaeth, Cân y Celf, ac Addysg Cymru. Dan olygiaeth 
Oioen M. Edwards, M.A., Rhydychain. 

Daeth y rhifyn cyntaf o'r cylchgrawn misol new- 
ydd yma allan o'r wasg ganol y mis diweddaf, a 
chredwn fod mawr ddysgwyliad a chwilfrydedd am 
ei weled ar seiliau safle lenyddol uchel ac enw da ei 
olygydd, ac ni siomir neb yn ei gynnwysiad. Ateba 
yn gyflawn i'r dysgriflad a roddir iddo ar ei dudalen 
gyntaf. Y mae yn ddifyrus ac adeiladol, ac yn cyn- 
nwys gryn lawer o lenyddiaeth ysgafn ymgomiol, 
ddyddan, am bersonau a phethau. Llwydda y gol- 
ygydd i ysgafnhau ei erthyglau trymion trwy eu 
heplesu ag ychydig o ffraethineb chwarëus ac ysmal- 
dod difyrus, ac felly y mae ei goginiaeth lenyddol fel 
bara gwenith wedi codi yn dda, cael eu tylino ddigon, 
a'u crasu yn briodol. 

Ymddengys mai y brif nod ydyw hanes ac addysg 
Oymru — Cyinru fel y bu, Cymru fel y mae, a Chymru 
fel y dymunir iddi fod. Rhoddir enwau yr ysgrifen- 
wyr wrth y rhan fwyaf o'r ysgrifau, ond gadewir 
rhai yn ddienw. Ysgrif gyntaf yw, "Cymru," gan 
y golygydd; " Cymry Byw," gan Elfed Lewis ; 



"Ysbrydy Gerdd," gan J. M. Howell; "Prifysgol 
Cymru," gan y Tra Pharchedig Ddeon Owen; 
"Dolwar Fechan ac Anne Griflìths;" " Hiraeth," 
hen bennillion ; " Prifysgol Cymru ac Addysg y 
Bobl," gan y Parch. EUis Edwards; " George Bor- 
row," gan John Parry, Llanarmon ; " Cystadlu," 
gan Alafon; "Williani Jesus" (taid Nicander), gan 
y Parch. Henrỳ Hughes; "Sypyn o Hen Lythyr- 
au ; " " Celf a Chrefft," &c, a nifer mawr o fanion 
a mân sylwadau ar bynciau y dydd. 

Gallai y gofynir, pa beth ydyw safle Cymru fel 
cylchgrawn yn ei berthynas â'r Traethodydd a'r Oen- 
inen ? onid yw i raddau yn cynnwys cynnyrchion o'r 
un ansawdd a'r eiddynt hwy ? Ydy w y mae i ry w 
raddau, ac yn neillduol yn debyg o gyfyngu ar y 
Geninen amlochrog ; eto, y mae yn llawer mwy hanes- 
iol, a thybiwn yr ymdrechir ei wneyd yn fwy Cymrü- 
aidd, gan ddwyn allan fwy o galon y genedl. Dy$- 
gwyliwn yn rhifynau Cymru bethau dyfnion ein 
gwlad a dadleniad o fywyd mewnol y genedl — ei 
gwreiddiau, ei thwf, ei nerth, a'i gwendid. Y mae 
arwyddion aml wg y bydd y rhanau hanesyddol o'r 
cylchgrawn yn fuddiol iawn, a rhaid i'n croesbleid- 
iaeth bychan beidio anesmwytho os deuir ag ambell 
hanesyn i'r golwg ag y buasai yn esmwythach ei 
guddio. Ond nid oes neb yn yr oes hon yn gyfrifol 
am gamgymmeriadau a beiau yr oesau a fu ; ond fe 
fyddwn yn gyfrifol os efelychwn hwy, neu os gosodir 
arnynt liwiau gormodol i flino neb yn yr oes hon. 
Y mae beiau ein henafìaid i'w gochel a'u rhinweddau 
i'w hefelychu. Y mae llawer iawn i'w ddweyd am 
Gymru o hanes brwydr Caer hyd yr oes hon. Os 
cawn fyw, bydd yn bleser mawr genym o fís i fls 
ddilyn sodlau hanesydd mor graff, yng nghyrhaedd 
cynnifer o fanteision ag 0. M. Edwards, tra yn ol- 
rhain llinellau dyrys ein by wyd cenedlaethol neu dy- 
lwythol drwy yr oesoedd i waered. Mae gwir hanes 
ein cenedl eto heb ei ysgrifenu, a gwaith mawr 
Rhagluniaeth a gras arni heb ei weddus gydnabod. 
Mawr obeithiwn y caiff Cymru y cyfryw dderbyniad 
ag a alluoga ei gefnogwyr anturiaethus i'w ddwyn 
allan nes cyflawnu y gwaith mawr o'i flaen. De- 
chreua yn rhagorol. 

Ehaid dweyd gair eto am safle enwadol neu gref- 
yddol y rhifyn cyntaf o Gymru. Yr wyf yn meddwl 
yr hona ac y dewisa fod yn ammhleidiol, ond dengys 
bron yr oll o'r ysgrifau mor anhawdd yw bod yn 
ammhleidiol. Y mae Cymru wedi ei lefeinio drwyddo 
mor drwyadl â nodweddion Anghydffurfìaeth ag ydy w 
yr Ilaul â nodweddion Eglwysyddiaeth. Ofer a ffol 
ydyw dysgwyl i ddynion wedi eu magu a'u meithrin 
inewn unrhyw gangen, enwad, neu eglwys beidio 



Digitized by 



Google 



284 



TE HAUL. 



arddangos Uiw y gyfundrefn ar gynnyrch eu medd- 
yliau. Bendith i genedl y Cymry fyddai i Eglwys- 
wyr ac Ymneillduwyr ddarllen llawer mwy o gyn- 
nyrchion y naill y llall; hyny yw, cynnyrchion 
gwerthfawr a galluog eu dynion cenedlaethol o'r 
ddwy ochr. Er fod gwahaniaeth lliw dirfawr ar eu 
gwahanol weithiau, y mae gwir sylwedd a gwerth 
ynddynt, ac y mae y wybodaeth gyfan a geir rhwng 
y ddau yn fwy eang a chywir na'r hyn a geir oddi 
wrth un. 



" Caniadau gan Elfyn, yn cynnwye Detholion o Awdlau 
a Chaneuon Buddugol" frc, " mewn gwahanol Eis- 
teddfodau." 1 

Adnabyddir Elfyn er ys llawer blwyddyn bellach 
fel bardd tlws a denol y darnau mân prydyddol, di- 
fyrus, moesol, a chrefyddol. Mae y rhan fwyaf o 
lawer o 112 tudalenau y llyfryn swllt hwn yn cael ei 
wneyd i fyny o ganiadau buddugol mewn gwahanol 
eÌ8teddfodau o Lundain i waered. Y mae ei gan- 
iadau byrion ac efelychol yn hynod o felusion a'r 
oll yn goeth, a'u tuedd i buro y galon a dyrchafu 
moes. 



NEWYDDION. 

ADGOF UWCH ANGHOF Y PARCH. 
THOMAS, D.D. 



OWEN 



" Ceninen Eüteddfod." Argraffiad arbenig canol 
Awst, 1891. 

Yn sicr ddigon rhaid fod ein cenedl fechan yn 
ddarllengar dros ben pan y gall groesawu cynnifer o 
gyfnodolion, cylchgronau, a llyfrau o bob math, ac 
y mae ei hadnoddau yn ffrwythlawn i allu eu cyn- 
nyrchu. Cynnyrchion buddugol eisteddfodau sŷdd 
yn llenwi y rhifyn hwn, gan ddechreu gyda thraeth- 
awd byr o waith y diweddar Caledfryn ar " Y Man- 
teision neu yr Anfanteision o ddiwyllio y Gymraeg " 
(Cymtnrodorion Llundain, 1831), a therfynu gyda 
thraethawd gan Glan Menai, buddugol ym Mhen- 
ygroes, Pasc, 1879. Dyma yr unig ysgrifau mewn 
rhyddiaeth sydd yn y rhifyn. Barddoniaeth ydyw 
yr oll o'r gweddill. Ym mysg yr awdwyr gwelir 
enwau Gwilym Eryri, Meigant, Parch. D. Ádams 
(Hawen), Gwynedd, Dafydd Morganwg, J. Jones, 
Ty'n y Braich, Tudno, Eifion Wyn, Gwilym Berw, 
Taliesin Hiraethog, Iolo Caernarfon, &c. Ni raid 
i'r fath awdwyr wrth lythyrau canmoliaeth. 



1 Blaenau, Ffestiniog: argraffwyd gan W. Lloyd Roberts, 
swyddf a y Rhedsgydd. 



Mewn llawn addfedrwydd oedran o bedwar ugain 

mlynedd ond un ymadawodd y Parch. Owen Thomas, 

D.D., un o'r cymmeriadau dysgleiriaf a feddai Cymru, 

a'r fuchedd hon. Am ran foreuaf ei oes dyn y 

pwlpud oedd, ac un o'i ddynion mwyaf. Efengylu a 

dim.ond efengylu oedd ei hyfrydwaith. Heb mewn 

un moddollwng ei afael o'r pwlpud daeth yn raddol 

yn wr medrus a llafurus gyda'i ysgrif bin, fel hanes- 

ydd ac esboniwr. Mae y ddau fywgrafiiad a ddar- 

llenasom o'i waith, sef Bywyd y Parch. John Jones, 

Talysarn, a Bywyd y Parch. Henry Bees, yn weith- 

iau gorchestol, dyddorol, a llawn o hanesiaeth gyd- 

amserol. Ceir yn hanes bywyd John Jones, Taly- 

sarn, gyfoeth o hanes crefydd yng Nghymru dde- 

chreu y ganrif hon. Ar ol marwolaeth y diweddar 

Barch. Henry Rees, safai y Parch. Owen Thomas ar 

ben ei hun bron fel patriarch y Cyfundeb Methodist- 

aidd, wedi gwreiddio yn ddwfn i serchiadau y genedl 

! ar seiliau purdeb ei fywyd, doethineb ei ymddygiad, 

! lledneisrwydd ei ymadroddiad, ac ymddangosiad di- 

ymhongar ym mhob cynnulliad, a'i dalentau dysglaer 

, yn y pwlpud, ac yn neillduol ar y maes dan awyr 

j agored y sassiynau. Nid ydym yn cofio iddo ef 

1 blanu drain ym mynwes neb erioed drwy ymyryd ag 

i achosion tu allan i gylch ei weinidogaeth ei hun. 

I Bydd ei goffadwriaeth yn anwyl dros amser maith 

i drwy Gymru oll. 



TERFYN Y 8ENEDD-DYMMOB. 

Terfynodd un o'r senedd-dymmorau hwyaf a 

\ mwyaf Ifrwythlawn a gynnaliwyd y ganrif bresennol 

yn rhan gyntaf y mis diweddaf. Pasiwyd ynddi dri 

! o fesurau ag ydynt yn sicr o ffurfio cyfnodau new- 

i yddion, sef Mesur Taliadau y Degwm, Mesur Pryn- 

I iad Tir yn yr Iwerddon, a Mesur darparu Addysg 

Elfenol Bŵd. Myn rhai fud y mesurau hyn oll yn 

chwyldroadol neu Radicalaidd. Gallai fod ynddynt 

elfen o'r fath, ond y mae ynddynt elfen Geidwadol 

gryfach. Y mae yn wir fod mesur Taliad y Degymau 

wedi ysgaru i ryw raddau rhyngddo ef a chynnyrch 

y tir. Ond gwnaethid hyny yn 1836, ac ni wnaed 

ym Mawrth eleni ond gosod rhwymedigaeth cytun- 

deb 1836 ar feddiannwr y tir yn lle y tenant, am fod 

y tenant wedi cael ei ddysgu i edrych ar y degwni 

fel treth orthrymus. Gofynir y degwm yn awr oddi 

wrth feddiannwr y tir, yr hwn sydd yn atebol am 



Digitized by 



Google 



TB HAT7L. 



285 



dano, am mai ganddo ef y mae llywodraeth ac 
awdurdod ar y tir. 

Y Mesur Tir GwyddeUg ydyw y nesaf. Amcan y 
mesur hwn ydyw galluogi tenantiaid mân ffermydd 
i brynu y tir, lle y mae yr adeiladau a hawliau dal- 
iad parhäus (tenant rights) yn eiddo iddynt yn barod. 
Yn y manau hyny, y mae y tenantiaid eisoes mewn 
rhan feddiant o'r tir, a thrwy bryniad dan y mesur 
hwn gallant ddyfod i gyflawn feddiant o hono drwy 
dalu Uogau a rhan o'r hawl i'r llywodraeth yn lle 
ardreth i'r meistr tir, ac y mae y taliadau hyn ar y 
cyfan yn Uai na'r ardreth. 

Mesur darparu Addysg Elfmol Rad. 

Dyma y mesur ag y cwynai rhai o Geidwadwyr 
Uoegr yn ei erbyn, ond nid ydym yn cofio cly wed 
neb yng Nghymru yn ei wrthwynebu. Yr ydym o 
blaid Addysg Elfenol Kad er ys deng mlynedd ar 
hugain, am ei bod yn fanteisiol i'r dydd-weithiwr, ac 
yn enwedig i'r maes-lafurwyr. Y mae yn anhawdd 
dirnad yr anhawsder i filoedd o'r rhai hyn dalu am 
y8golion i'w plant, yn gystal ag aberthu eu hamser 
at fyned yn gysson i'r ysgoL Y mae yn debyg y 
bydd hoU ysgolion elfenol Cymru yn hollol rad o 
ddechreu y mis hwn allan. Mae y mesur yn deg 
tuag at yr ysgolion gwladwriaethol, a chredwn na 
fyddys yn hir iawn cyn cael holl ysgolion Cymru nid 
yn unig yn ysgolion rhad, ond yn ysgolion Beiblaidd 
a chrefyddol, Ue y dysgir fod Iesu Grist yn Fab Duw, 
a'r rhai a gredant ynddo yn aelodau o Grist. 

Ond y mae genym gryn gwyn yn erbyn aelodau 
Cymreig y Senedd. Ni wnaethant hwy braidd ddim 
i weUa y mesurau a nodwyd. Gwrthwynebasant y 
cyntaf gyda'u hoU aUuoedd, ac ymdrechasant ei 
wneuthur mor aneffeithiol ag y medrent ; ac am yr 
olaf, gwnaethant yr oU oedd ddichonadwy iddynt i'w 
wneuthur yn ddinystriol i'r ysgoUon gwirfoddol, 
heb ystyried y baich o drethi a fuasent yn osod ar y 
wlad. Ymddengys fel pe mai unig amcan rhai o 
aelodau mwyaf gaUuog (?) Cymru ydyw drygu yr 
Eglwys. Fe ddywed hen brydydd yn rhywle, 

" Ar fechan gainc y cân aderyn bach." 

Ymddengys i ni fod ein haelodau seneddol fel adar 
mân yn dringo i ben mân geinciau enwadaeth yn y 
Senedd, a dyna yr unig fan y gaUant ganu. Cân 
enwadaeth barhäus yn tuchan yn erbyn yr Eglwys a 
glywir o'u geneuau. 

Druan o'r Anrhydeddus G. Osborne Morgan, y 
llenor Uednais a chyfreithiwr dysgedig, y mae yn 
debyg. Ni chlywir ei lais yn y Senedd hyd oni 
cháfFo gainc i sefyU arni, fel aderyn adnabyddus ei 



enw, uwch ben rhyw fynwent Eglwysig. Ni chaiff 
Eglwyswyr ddarparu eu Uanerch dawel i gladdu eu 
meirw na bydd efe â'i gyfraith ac enwadaeth yn eu 
haflonyddu. Anaml yr egyr y boneddwr hwn ei 
eneu oddi eithr i siarad yn erbyn yr Eglwys a roddes 
iddo ei fara beunyddiol, y grefydd a broffesa, a'r 
dysg a'i cyfoethoga. Y mae yr Anrhydeddus G. 
Osborne Morgan fel geneù enwadaeth boUticaidd yn 
yn y Senedd yn ddyn tra gwahanol i Mr. G. Osborne 
Morgan y bar-gyfreithiwr a Uenor yn yr eisteddfod 
genedlaethol. 

Bu tri mesur neülduol ger bron y Senedd ag y 
gwnaeth yr aelodau Cymreig yr oU oedd yn eu gaUu 
i rwystro iddynt basio, a drwg genym ddweyd iddynt 
lwyddo mewn dau. Cyfeiriwn yn gyntaf at 

Ryddid i werthu Eglwys hynafol 

yng nghanol heol wedi ei throi oU yn warehouses yn 
Llundain, Ue nad oedd ei heisieu, er mwyn adeiladu 
Eglwys newydd mewn lle poblogaidd. Cynnygid 
20,000p. am yr hen adeilad a'i safle, a chynnygiai 
Arglwydd Westminster le mewn rhan boblog o'r 
ddinas am ddim i adeüadu Eglwys newydd â'r arian ' 
a dderbynid am yr hen. Bu raid i'r aelodau sect- 
yddol wrthwynebu ac oedi y mesur hwn. Dyma'r 
aelodau oeddynt yn ceisio hawl orfodol i'r cyfundebau 
crefyddol droi eu prydlesoedd yn feddiant, ac yma 
gwrthwynebant i'r Eglwyswyr ryddid i werthu a 
newid safleoedd eglwys yn wirfoddol. Ehaid i ym- 
ddygiad o'r fath yma wneuthur ein haelodau Cym- 
reig yn wrthddrychau dirmyg Eglwyswyr ; a gaUai 
y daw sectyddiaeth gulfarn i ddeaU a theimlo cyn bo 
hir fod y Senedd yn Eglwysig, er ei bod yn oddef- 
gar. 

Mesur araU a wrthwynebwyd oedd un i ailsefydlu 
esgobaeth Bryste ar ei phen ei hun fel y bu unwaith. 
Casglasai trigolion Bryste a'r cylchoedd gan mil o 
bunnoedd (100,000p.) tuag at waddoli esgobaeth 
newydd, ond daeth sectyddiaeth aüan o ogofëydd 
cynfigen i rwystro. 

Ond y bryntwaith mwyaf gwarthus a phechadurus 
o'r oU oedd attal pasio 

Mesur Dysgybheth Troseddwyr yn y TPeinidogaeth. 

Amcan y mesur hwn oedd hyrwyddo a gostwng y 
costau i droi aUan unrhy w weinidog Eglwysig a geid 
yn euog o feddwdod neu ry w drosedd anfoesol araU. 
Cwynir yn dost o herwydd yr anhawsder i droi 
offeiriad aUan o'i fywolaeth ar ol ei gael yn euog. 
Mewn un achos amser yn ol aeth esgob diweddar 
Bangor i fil o bunnoedd o gost wrth ddysgyblu un dyn 
a gyhuddid o feddwdod, a'r diweddar Esgob Magee 



Digitized by 



Google 



286 



TE HAUL. 



i dair mil o bunnoedd o gost i ddiswyddo cyffelyb 
gymmeriad a brofwyd yn euog. Amcan y mesur 
ger bron y Senedd yn ddiweddar oedd symleiddio y 
gyfraith, a gwneuthur ei dodiad mewn grym yn 
rhesymol hawdd a rhad. Yr oedd wedi myned drwy 
Dŷ yr Arglwyddi a derbyn cymmeradwyaeth Tŷ y 
Cyffredin, a Mr. Gladstone a blaenoriaid yr Wrth- 
blaid o'i blaid; ond er cywilydd oesol i'r aelodau 
Cymreig, cymmerasant blaid y meddwon yn erbyn 
crefydd. Dyma'r boneddigion blaenllaw yn y brynt- 
waith : Mr. Samuel Evans, Mr. Lloyd George, a Mr. 
Thomas Edward Ellis. Y fath oedd ymddygiad y 
tri wŷr hyn wrth wrthwynebu y mesur, fel y dygas- 
ant arnynt eu hunain gerydd yr Ymneillduwyr Seis- 
onig yn y Senedd. Y rheswm a roddid yn y Senedd 
dros yr ymddygiad oedd, na ddylid goddef i un 
diwygiad Eglwysig gymmeryd lle, na symmud un 
rhwystr oddi ar ffordd ei llwyddiant, nes ei dadsef- 
ydlu. Dyma yr egwyddor, fel y dywedant, ar ba un 
y maent yn gweithredu . 

Ar ddiwrnod oer a rhewllyd ddechreu y gwanwyn, 
cafodd un ynfyd afael ar ddafad yn rhwym mewn 
mieri, ac ebai, mi a'th ollyngaf yn rhydd os caf dy 
gneifio oll dros dy holl gorff, a chymmeryd ymaith 
dy wlan. Ac feUy yn Ue tori y mieri oedd yn dal y 
ddafad, efe a'i cneifiodd drosti hyd y croen glas, a 
chymmerodd y gwlan adref. Ni raid dweyd beth a 
ddaeth o'r ddafad. FeUy fe ddywed y boneddigion 
sectyddol hyh am braidd Eglwys Crist, " Mi a'th 
oUyngaf yn rhydd os caf dy gneifio yn Uwyr a 
meddiannu yr hoU wlan sydd wedi tyfu am danat. 
Dyro i mi dy waddoliadau a chei fyned aUan i'r byd 
yn noeth, fel na ddichon un fieren fachu ynot." 
Iaith y Ueidr penffor.dd, onid e ? Cei ffordd rydd i 
fyned ym mlaen wedi i ti ildio dy geiniog olaf." 

Nid ar yr egwyddorion ysbeügar hyn yr ydys 
flwyddyn ar ol blwyddyn yn deddfu, er sicrhau 
rhwyddineb i'r gwahanol gyfundebau Ymneülduol 
ddwyn eu hachosion ym mlaen : deddfu er sicrhau 
meddiant o'u capelydd, diogelwch i'w gwaddoliadau, 
a breintiau corfforiaethol. Ni ofynir ceiniog o aberth 
oddi ar law un o honynt pan yn deddfu er eu Ues. 
Pa ham na weithredant yn ol yr un rheol er hy- 
rwyddiant gweithrediadau a dysgyblaeth yr Eglwys? 
Gofynwn yn wyneb agored, a ydyw y dynion hyn 
yn gwasanaethu eu cenedl wrth wneuthur eu hunain 
yn offerynau cenfigen sectyddol ? A ydynt yn ofni, 
os tynir ymaith bob rhwystr oddi ar ffordd yr Eg- 
lwys, y Uwydda hi i enniU y genedl yn ol i'w myn- 
wes, a'i chyfuno yn un corff crefyddol yn Ue pump, 
ac feUy ochel dadsefydliad a dadwaddoliad ? Beth 
am y genedl, ai drwg ai da fyddai iddi, ai meUtith 



ai bendith ? Nid oes eisieu ateb y fath gwestiwn. 
Y mae dyheuad mewnol enaid y genedl am undeb 
yn ateb y cwestiwn. Un o'r pethau cyntaf y mae y 
werin Gymreig yn ei wneuthur ydyw cymmeryd 
meddiant o'u hen dreftadaeth Eglwysig, a throi holl 
ffrydiau ei bywyd ysbrydol hi i ddiodi y genedl. 
Bydd yr oU o'r gwaddoliadau Eglwysig Cymreig cyn 
yr elo oes araU heibio dan reolaeth yr elfen Oymreig 
yng Nghymru, gan fod iaith y wlad yn galw am 
hyny; a gofynwn yn onest, ai coUed ai enniU cenedl- 
aethol a fyddai hyny ? Er mwyn y genedl y bodola 
yr Eglwys, ac nid wyf yn meddwl y proffesa enwad- 
aeth ddweyd mai er eu mwyn hwy y bodola y genedl. 
Ond dyna iaith eu hymddygiad poUticaidd. Troant 
bob ffrwd wladwriaethol at eu meUnau bychain eu 
hunain, a rhoddant bob rhwystr ar ffordd gweith- 
garwch yr Eglwys. Ond nac ofhed Eglwyswyr, y mae 
pob achos ag yr ymleddir yn ei erbyn ag arfau an- 
nuwioldeb yn sicr o lwyddo. Y mae ymgecraeth 
sectyddol wedi gwasanaethu yn ddifyrwch cenedl- 
aethol i blant y conglau yn rhy hir. Bydd symmud 
y math hwn o ddifyrwch o organ plaid i Dŷ y Cy- 
ffredin yn angeuol iddo, a chawn aelodau Çymreig 
digon eangfrydig i ofalu am les yr hoU genedl. 



BRWYDR DADGY88YLLTIAD. 

dan y penawd uchod ysgrifena un o'n cyfoesion 
enwadol bethau tra chwerwon, a bygythia yr hyn a 
alwai Buonaparte yn ei iaith fìlwrol u chwarter awr 
anghysurus" i'r Eglwys, ond tybia fel y milwr 
diarbed hwnw mai, " GweU o bosibl iddi fod feUy, 
yn frwydr fer, boeth, a therfynol." Pa foddbynag, 
gwedi edrych mewn dychymmyg fyw, sylweddolgar, 
ar y dinystr a wnaethai y "frwydr fer, boeth, a 
therfynol " hòno ar yr Eglwys, ysgafnhâ y gwg 
oddi ar ael y golygydd, Uinara dig ei fron, a thynera 
teimlad ei galon, a sieryd fel a ganlyn am danom : — 

Ond yng nghanol yr holl helynt rhaid i ni beidio anghc fio 
ein hunain, ac ymattal hyd y mae yn bosibl er pob temtaMwn 
rhag cael ein llusgo i unrhyw eithafion afresymol. Onid oes. 
wedi'r cwbl, o fewn yr Eglwys Sefydledig, 'íe yng Nghymrn, 
lawer o grefydd bur, a llawer o bobl yn " ofni Duw yn fwy na 
llawer ? " Y maent, o hcrwydd rhyw amgylchiadau neu gilydd, 
wedi cadw ym mhell oddi wrthym, ac nid ydynt yn ein dcall 
ni, na ninnau yn deall llawer arnynt hwythau. Y mae Uawcr 
iawn o honynt yn eu ffyrdd eu hunain, o galon yn gwneyd 
daioni a chymmwynasau, a lleddfu trueni y ddynoliaeth — y 
gwaith yr oedd yr Arglwydd Iesu ei hun yn ei gyflawnu. Y 
mae llawer o honynt yn dra defosiynol, ac yn addoli Duw 
mewn purdeb, cr nad yr un dull a ni, eto yn eu dull eu hunain 
yn hollol gydwybodol. Mae yn ddigon tebyg fod llawer o 
Eglwyswyr wedi eu llanw â syniadau bydol a rhwysgfáwraìd 
y Sefydliad, a phan gollant hwnw fe gollant bron y cwbl, os 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



287 



nad yr oll y pwysant arno. Ond y mae lluaws mawr hefyd 
yn gwasanaethu Duw o galon bur. Y macut wedi tyfu ruewn 
awyrgylch lle yr oedd rhagf am yn peri syniadau anghywir am 
danom, ac y maent yn ein hofni, a phobpeth sydd genym. Pe 
buaseni yn deall ein gilydd yn well, buasai y naill a'r llall yn 
caru yn fwy. Ym mhoethder y frwydr na fydded i ni anghoflo 
hyn, a thra yn ceryddu yr ysbrydion afly wodraethus gyda phob 
nerth ac awdurdod, bydded i ni ymdrechu i beidio niweidio 
dim cariad pur at y Gwaredwr. lihaid i gefn yr ynfyd gael 
gwialen, ond gofalwn rhag tybied fod pawb yn y dosbarth 
hwDw. Ychydig yw nifer y rhai haerllug: mae llawer iawn o 
rai dystaw yn galaru o'u herwydd. Tra yn tynu i lawr y 
clawdd gwladol sydd o f i amgylch, bydded i ni gofio am y pren 
da sydd oddi mewn, ac ymdrechu peidio gwneyd dim i\v 
nîweidio. 

Pwy, gwedi gwrandaw ar y dyfyniad tosturiaethus 
uchod o gadair gyssegredig hunan-ddigonedd ac 
uwchafiaeth enwadol, a all beidio cyfaddef fod Uecyn 
meddal, fel oyster mewn cragen, yn llechu o dan 
grystyn allanol caled ? 

PRIF ATHRAW ABEBY8TWYTH. 

Da genym ddeall mai T. F. Roberts sydd wedi ei 
benodi i olynu Dr. Charles Edwards fel prif athraw 
Coleg Aberystwyth. Bu am yn agos i saith mlynedd 
yn efrydydd dan y Parch. T. C. Edwards yn Aber- 
ystwyth, ac wedi ennill ysgoloriaeth agored o werth 
can punt yn y flwyddyn yng Ngholeg 8t. Ioan, 
I\hydychain : bu yno bedair blynedd, gan ennill 
dosbarth cyntaf yn Moderation a FinaU. Nid cynt 
yr oedd aUan o Rydychain nag ei dewiswyd yn 
broffeswr Groeg yn Ngholeg Caerdydd. Y mae 
beUach gwedi gwasanaethu saith mlynedd neu 
ychwaneg yno, ac feUy yn sicr mewn oedran a phrof- 
iad digon addfed i ymgymmeryd â gwaith prif 
athraw yng Ngholeg Aberystwyth. Y mae y dewis- 
iad yn sicr yn un doeth, ac ni siomir neb ym mhen- 
odiad ysgolor mor wych a boneddwr mor ddiyin- 
hongar ond urddasol a'r Proff. T. F. Roberts. 

Nis gaUwn chwaith beidio Uawenychu fod penod- 
iad y Proff. T. F. Roberts, y pregethwr coethedig 
defosiynol, yn ergyd marwol i sectyddiaeth secular- 
aidd, gulfarn, plaid a fu unwaith mewn perygl o 
lygru addysg Gymreîg. Caiff efrydwyr Aberystwyth 
Gristion dysglaer, gloew, a goleu, ben a chalon, i'w 
cyfarwyddo yn eu hastudiaeth — boneddwr a ŵyr 
fod y Beibl sanctaidd yn cynnwys Uenyddiaeth 
uchaf a goreu byd. 

EGLWY8 YR HOLL 8AINT, LLANELLI. 

" Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig. ,, " Y 
mae efe er yn farw yn Uefaru " ac yn Uafurio eto. 
Y mae y daionus yn byw am flynyddoedd lawer yng 



nghaionau a mynwesau lawer, cydnabod lu, ac 
edmygwyr nifeiriol. CymheUa ei sanctaidd anwyl 
goffa hwy i weithredoedd da, ac megys i gymmeryd 
i fyny arfau yr ymadawedig a chario ei anwyl waith 
ym mlaen. Hyfryd iawn ydyw gweled fod coffad- 
wriaeth y diweddar Ganon WiUi^ms o LaneUi eto 
yn aUu nerthol er daioni yn y plwyf mawr poblogaidd 
hwnw. Ychydig amser yn ol, diorchuddiwyd tair 
ffenestr ardderchog a osodwyd i fyny ar draul 
gweddw y Canon WiUiams, ar gost o bum cant o 
bunnoedd, a chostiodd yr oll chwe chant a deg ar 
hugain q bunnoedd. dan waelod y ffenestr ceir y 
geiriau canlynol yn gerfiedig : — " I ogoniant Duw ac 
er serchus gof am y Parch. D. WiUiams, B.D. Mai 
17, 1890. 

Da genym weled oddi wrth y Parish Maga%ine am 
y Pasc diweddaf, fod y gwaith ardderchog yn myned 
ym mlaen mor gyflym ag erioed yn y plwyf poblog 
hwn ac ym mysg y werin bobl. Yn wir, y mae yn 
syn genym ddarUen drwy restr hir y tanysgrifiadau 
a gesglir yno at ddim Uai na deg o wahanol achosion 
daionus. Teimlwn wrth ddarUen drwy y cyfrifon 
oU mor fanteisiol a ffrwythlawn o ganlyniadau da 
ydyw gaUu i wneuthur pob peth yn weddus ac mewn 
trefn. Y mae bendith amlwg ar lafur yr Eglwys 
yma. 

YSGOL BONEDDIGESAU MISS LEGH, RIL8TON VILLA, 
OROESOSWALLT. 

Pan y gwneir y fath ymdrech tuag at ddyrchafu 
addysg meibion a merched Cymru, da genym weled 
addysg grefyddol hefyd yn cydfyned ag egwyddorion 
y byd hwn. Y mae adroddiad arhohad canol haf 
Ysgol RUston ViUa ger ein bron, a dengys fod yma 
waith da sylweddol yn cael ei wneuthur dan ofal 
MÌ88 Legh a'i hathrawesau cynnorthwyol ym mhob 
cangen o wybodaeth fuddiol i foneddigesau. Y mae 
darpariaethau cysuron, glanweithdra, ac iechyd yr 
efrydwyr (boarders), fel y gwelodd ein Uygaid, yn 
bob peth a eUid ei ddymuno. Yn ychwanegol at yr 
addysg grefyddol a gyfrenir yn yr ysgol, caiff y nifer 
a ddymunont y fraint o dderbyn addysg Feiblaidd 
bob wythnos gan ficer CroesoswaUt. Cyfrenid yr 
addysg hon gan y Canon HoweU Evans a'r Canon 
Fletcher, dau fìcer diweddaf Croesoswallt, ac addawa 
y Parch. Cecil Hooks, y ficer newydd, gario yr un 
gwaith da ym mlaen. GweUr hysbysiad ar amlen yr 
Haul yn rhoddi pob gwybodaeth am yr ysgol. 



Heb foddlonrwydd mae'r cyfoethog yn dlawd, a 
ehyda boddlonrwydd y mae'r tlawd yn gyfoethog. 



Digitized by 



Google 



288 



TR HAUL. 



GEMAU Y BEIRDD. 

EDIFEIRWCH. 

Ofn mwyaf y Diafol — am ei ddeiliad 
Yw ofu dyferiad un dafn edifeiriol. 

ER OOF. 

" Er cof " ! ond pwy all gofio--y fath Un 
Fyth heb dori i wylo ? 
À ! nid bedd yw'r bedd tra fyddo 
Gem Iesu Grist yn gymmysg â'i ro ! 

Dewt Arfon. 



MANION. 



llaf ur a 



ond 



Y mae enaid duwiol yn arswydo rhag y pechod 
lleiaf, ac yn diolch am y drugaredd leiaf. 

Mae ffydd yn gweled pobpeth yng Nghriet, 
gobaith yn dysgwyl pobpeth oddi wrth Grist, a char- 
iad am wneuthur pobpeth er mwyn Orist. 

Oeisiwch ddaioni drwy lafur, canys y 
dderfydd a'r daioni a erys. 

Gellir trwy ddyoddef ochelyd pechu, 
gellir trwy bechu ochelyd dyoddef . i 

Os nad all eich moddion ateb i'r nod sydd genych, ! 
gosodwch eich nod i ateb i'ch moddion. j 

Y neb a gymmero y byd iddo yn dduw a'i caiff j 
yn ddiafol. 

Mae pechod mewn dymuno pechu, ac y mae 
sancteiddrwydd mewn dymuno bod yn sanctaidd. ' 

Er mwyn i wraig gadw serch ei gwr, bydded i 
ofalus am gadw ei hamynedd ei hun. I 

Wrth wasanaethu dyn, y meistr sydd yn cael y ! 
budd ; ond wrth wasanaethu Duw, y gwas sydd yn ! 
mwynhau y budd. j 

Darostyngiad Orist oedd bod yn debyg i ni, a'n t* 
dyrchafìad ni fydd bod yn debyg iddo Ef. 

Mynych y bu dyn yn colli lles daioni oedd yn ei 
feddiant trwy ymestyn am ryw dda oedd allan o'i 
gyrhaedd. 

Nis gallwn esbonio anhawsderau y byd hwn ond 
trwy dderbyn goleuni arnynt o fyd arall. 

Wrth gyflawnu beiau bychain yn ddifeddwl y mae 
dyn yn dyfod i gyflawnu beiau mawrion yn ddi- 
gywilydd. 



aeth ar ol claddedigaeth sydd wedi pwyso yn drwm ar yr 
awenydd Cymreig talentog a llafurus. Gobeithia yn fuan ail- 
ymgymmeryd ag ysgrifenu. 

J. R. Grifflthg. Gofyna yntau, a fydd i " Sylwadau at Waa- 
anaeth yr Ysgol Sul " gael eu parhau yn yr JJatU am 1H92 ì 
Byddant os caiff yr awdwr fywyd ac iechyd i fyned ym mlacn. 
Fe amcenir myned drwy yr oll o'r Efengyl yn ol StT Matthew. 



PENODIAD ME. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Cymdeitbafl Amddi- 
flFyniad yr Eglwye wedi penodi Mr. W. E. Helm fel 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. Gellir ysgrifenu 
ato yn Granyille Street, Shrewsbury. 

Bydd yn dda ganddo dderbyn oddi wrth unrhy w 
un a fyddo cystal a'u hanfon iddo : — 

1 . Gwybodaeth am waith a chynnydd yr Eglwys. 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr Eglwys. 

3. Pigion allan o newyddiaduron. 

4. Ceisiadau am ddarlithiau, cyhoeddiadau, &c. 

5. Tany8grifiadau a chyfraniadau tuag at y Gronfa 
Gymreig. 





O 3 


CO *^ 






'ÿ. 


*"* 2 


.« ► d 'O 




1—1 


d 
S 


P 


T3T3 

js -a 


.^ := > * > o * * * 


o3 

9 


00 
i-H 

ö 


a 
O, 


. eo 
2 >> 

Ol 


C4.'S 

:3 * 

"> ._• 

CB «J > 


S 

s 

< 

a 


s 








.«• :« oo 


o 


t-î 
o 




CO 




'l î ' 


J 


i 


.5 




£oa >, 


^- 


o 


& 


*! 


S 

. > 




-4 


HH 

M 




1« 


e . 

° fc 

u O 
üü 


O 

•3 

'O 




« — 


<N <M 


Ha<N- w^OO^ 


T3 






u 


h 




•o 


P 


1 


1 

* 


î 


î j « .2 


e 

>> J 

•o 


w 


o 

et 



s 

1 


■g 


o 
to 


s'SJ'Ìâ'Sáí 


3 

3 

« J 


h3 


__ 






— Q0 -• QQ 


*o 4 










U3 


o 


1* 


•o 






s * 


• 








*— a »— 5 






Q 


3 


s 


72 í-J GQ S 








(O 


n 


O »-< r* o> 
« ©« <n e* 















AT EIN DARLLENWYR. 

Oofyna D. Parry, Lîverpool, pa bryd y gellir dysgwyl parhâd 
o "Eiriadur Bywgraffyddol." &c, gan Eos Llechid? Drwg 
genym ddweyd mai profedigaethau teuluaidd drwy gladdedig- 



CARMARTHEN: 
Printed and published by W. Spübuell & So» t at their Printinj; 
Office. situate and being at No. 87, Ring-atreet, in the Parish of 
Saint Petcr, in the County of the Borough of Carmarthen, on 
Monday, the 31st of August, 1891. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 

3il $i|fr« toftjrìẁin. 



'YNO nowyneb haul a llyoad goletjni." 

"A OAIB DUW YN UCHAF." 



Iííiifyn 82. HYDBEF, 1891. Cyf. VII. 



! Jerusalem dyddiau Solomon. Eglwys y Bedd Sanct- 
4 aidd ydy w yr adeilad mwyaf amlwg o'r pellder yn 



Dahlun o Jerusalem fel yr ymddengys yn bresennol 
sydd genym i'w osod ger bron darllenwyr yr Haul : 
dychymmygol i raddau mawr ydyw pob darlun a 
ellir gael o Jerusalem dyddiau ein Hiachawdwr neu 
19—vii. 



Jerusalem. Perthyna yr adeilad mwyaf i Eglwys 
Groeg, un arall i Eglwys Rhufain, arall i'r Brodyr 
o urdd 8t. Francis. Y niae gan yr Armeniaid gapel 
yno hefyd, tra yr erys y Bedd Sanctaidd yn agored 



Digitized by 



Google 



290 



TE HATJL. 



i ymwelwyr o bob man, y rhai a gyrchant yno wrtb 
y miloedd megys ar bererindodau. 

Rhenir y ddinas ei hun yn dair rhan : un ar gyfer 
Cristionogion, un arall i'r Mahometaniaid, ac arall 
i'r Iuddewon. Un o hynod bethau yr oes ydyw 
cynnydd rhyfeddol yr Iuddewon yn Jerusalem. Nid 
oedd eu rhif hanner can mlynedd yn ol ond wyth 
mil ; rhifant yn awr bymtheg mil ar hugain. Am- 
gylchir y ddinas eto gan furiau uchel, ond ymestyna 
y gerddi o'r tu allan iddynt. Gallem dybio nad 
ydy w yr amgylchedd yn fawr, gan y gall dyn gerdded 
o'i hamgylch mewn ychydig gydag awr o amser. 
Wrth edrych ar Jerusalem fel y mae yn y darlun, 
golygfa o ffordd Jaffa i'r gorllewin iddi ydyw, a'r 
wyneb at y dwyrain, a saif mynydd yr Olewwydd 
fel cefh i'r darlun. 



PRIF NODWEDDION DUWINTDDIAETH Y 
CANOLOESOEDD. 

(Parhâd o dudalen 198). 

Sylwasom yn barod ar ein rhwymedigaeth, pan yn 
trafod duwinyddiaeth y cyfnod dan sylw, i ystyried 
neillduolion y ddwy gangen fawr o'r Eglwys Gatho- 
licaidd, sef eiddo y Dwyrain a'r Gorllewin. 

Ychydig yw nifer ysgrifeniadau uniongred y 
Dwyrain a drosglwyddwyd i ni. Nid ydynt o ran 
Bwm a sylwedd ond caffaeliad bychan mewn cymhar- 
iaeth i gyfrolau trwchus a lluosog Eglwys y Gor- 
llewin. Dangosant, fodd bynag, ofal neillduol i 
ddefnyddio termau priodol a deffiniadau cywir, ac ar 
y cyfan addefìr y ceir ynddynt well amlygiad o reddf 
resymegol yr athronydd crefyddol nag a gyfarfyddir 
yng ngweithiau y tadau Rhufeinig neu Ladinaidd. 
Tmddengys fod dwyreinwyr ysgolheigaidd y Canol- 
oesoedd yn rhagori nid yn gymmaint fel duwinydd- 
ion yn ystyr fanwl y gair, ond yn hytrach fel byw- 
graffwyr, hanesyddion, a chasglwyr traddodiadau. 

Ceisiwn sylwi yn fyr yn yr erthygl hon ar rai o 
brif ysgrifeniadau y duwinyddion dwyreiniol yn 
ystod y cyfnod dan sylw, yng nghyd ag ychydig fan- 
ylion perthynol i'r ysgrifenwyr. 

IOAN O DAMASOT78. 

Ganwyd yr ysgolor gwych hwn yn Damascus o 
ddeutu diwedd y seithfed ganrif. Tarddai o deulu 
pendefìgaidd ac urddasol, a derbyniodd ei addysg 
dan ofal mynach dysgedig o'r enw Cosmas. Ar ol 
gwerthu ei eiddo a rhanu y pwrcas rhwng yr angenus, 
aeth i drigiannu i fynachlog Sant Sabas, yn agos i 



Jerusalem, ac yno y treuliodd y gweddill o'i oes. 
Cyfansoddodd lawer o draethodau ar wyddoniaeth, 
ond ei brif waith ydoedd cyfrol a elwir " De Fide 
Orthodoza" neu gorff cyflawn o dduwinyddiaeth 
wedi ei drefnu ar gynllun yr Ysgolwyr, yn cynnwys 
dyfyniadau lluosog a meithion o ysgrifeniadau y 
tadau boreuol yn ogystal a math o running commtnt 
o'r eiddo yr awdwr ei hun. Gesyd ei hun dan dreth 
i'r " doeth a'r da," yn enwedig St. Athanasius, St. 
Basil, St. Chrysostom, a St. Cyril. Ymdrinia yn y 
gwaith hwn â phrif fanau duwinyddiaeth, megys 
yr Hanfod Dwyfol, y Drindod Sanctaidd, Peraon 
Crist, Bedydd, Ffydd, y Cymmun Bendigaid, a'r 
Ysgrythyrau Sanctaidd. 

Gwrthoda ganiatäu (fel St. Greg. Naz.) y syniad 
ydoedd gyffredin yn y dyddiau hyny o dalu iawn i'r 
Diafol, ond cydnebydd i'r Diafol gael ei dwyllo ; ac 
fel Euffinus, golyga i'r arch-elyn gael ei ddal gan 
Dduw megys â bach pysgota pan yn ceisio yn y 
croeshoeliad draflyncu yr Arglwydd Iesu Grist, ac 
iddo ar yr amgylchiad rhyfeddol hwnw gael ei lwyr 
ddinystrio gan y Gwaredwr. 

Pan yn yindrin ag ochr foesol yr Iawn, ymddengys 
athrylith y gwir dduwinydd yng nghynnyrch meddwl 
Ioan o Damascus. Dengys gydag eglurdeb neillduol 
ac mewn teimlad gwir ddefosiynol pa fodd y bu i 
Fab Duw, trwy gymmeryd y natur ddynol i undeb 
â'i Berson gogoneddus, godi y ddynoliaeth o waelod- 
ion y llygredig a'r anifeilaidd i diriogaeth uchel y 
pur, yr anniflanedig, a'r dwyfol; pa fodd ynddo a 
thrwyddo ei Hun yr adnewyddodd ddelw Duw, ac y 
rhyddhaodd yn ei adgyfodiad y marwol o gylch y 
presennol a'r darfodedig ; ac yn olaf, pa fodd, trwy 
gyfranu i ni y wybodaeth sydd o Dduw, a thrwy 
amynedd, gostyngeiddrwydd, a dysgyblaeth, y gwar- 
edodd ni o dy wyllwch a gwae yr annuwiol. Gesyd 
bwys neillduol ar iawn weinyddiad y sacramentau 
sanctaidd o Fedydd a Swper yr Arglwŷdd, a dofn- 
yddia eiriau cryfion er mwyn gosod allan rwymedig- 
aeth yr Eglwys i'w cydnabod a'u harfer. 

Gellir dysgrifio Ioan o Damascus fel y cyntaf yn 
Eglwys Groeg i fabwysiadu y cynllun ysgolheigaidd 
o ysgrifenu. Ar ei ol ef ni chyfarfyddir ag odid un 
duwinydd o wir a diammheuol werth yn Eglwys y 
Dwyrain. Er ei holl ddiflygion, nis geUir ond ei 
barchu fel ysgolor campus, duwinydd cydwybodol, a 
Christion twymgalon a defosiynol. Ymlwybrai yn 
aml yn y niwl, ond 

" Troai o hyd tua'r iawn." 

Fel duwinydd athrawiaethol y cofir am hen fynach 
duwiol St. Sabas. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



291 



THEODORT78, E8GOB GABIÁ. 

Yn ol ereill, esgob Charran yn Syria. Blodeuodd 
yn nîwedd y nawfed ganrif. Cyfansoddodd o ddentu 
deugain o draethodau meithion mewn gwrthwyneb- 
iad i'r Mahometaniaid, y Nestoriaid, a lluaws mawr 
o hereticiaid ereill. Hwyrach mai ei gampwaith 
ydyw ei draethawd galluog ar yr " Ymgnawdoliad," 
pwnc yn meddu swyn neillduol i'r meddwl Groeg- 
aidd. Yn y gwaith pwysig hwn dengys ymdrech 
ganmoladwy i ddefnyddio geiriau a thermau priodol 
pan yn trafod dirgelwch mawr ein ffydd, gan fanylu 
ar y gair àmo fel y defhyddir ef i arwyddo y Drindod 
Sanctaidd, ac y cymhwysir ef at yr Ail Berson, yr 
hwn yn unig a gymmerodd ato y natur ddynol. 
Maentumiai nad effeithiodd dyoddefìadau y dyn 
Crist Iesu o gwbl ar y Person Dwyfol. Er ei holl 
fanylwch, gogwyddai Theodorus yn fynych at yr hyn 
sydd beryglus o agos i gyfeiliornad. 

Yn ei waith gorchestol ar " Dermau Athronyddol," 
anneledig at yr heresi Tacobinaidd, cawn ef yn ym- 
godymu â brawddegau dansoddol ac anhawdd Credo 
Athanasius : bod, hanfod, sylwedd, person, person- 
oliaeth, hunaniaeth enaid rhesymol. Sylwa nad 
yw y geiriau " personoliaeth " a " hunaniaeth " yn 
dermau cydgyfnewidiol gyda golwg ar natur ddwyfol 
ein Harglwydd, nac ychwaith mewn cyfeiriad at yr 
Ysbryd Glân. Canys, meddai, nis geÚir llefaru am 
y naül na'r llall o'r personau dwyfol hyn fel pe 
byddent fodau dynol, ac y mae arfer geiriau a fedd- 
ant y posiblrwydd lleiaf o awgrymu y 'syniad o dri 
Duw yn hytrach nag o dri Pherson, nid yn unig yn 
eithafol o beryglus fel heresi, ond hefyd yn drosedd 
o'r gorchymmyn cyntaf ac yn warant aml-dduw- 
iaeth. Y mae cyfeiliornad mewn ystyr Gristionogol 
bob amser yn gadarnhâd o ryw au-grefydd, a'r brif 
elfen mewn ambell i au-grefydd — yr elfen sydd yn 
rhoddi arni ryw fath o barchusrwydd — ydyw heresi 
oddi wrth gredo yr unig wir Eglwys Y mae ambell 
i fradychwr, fel Judas Iscariot, yn tynu sylw am ei 
fod unwaith wedi dwyn yr enw o ddysgbyl Crist. Pe 
buasai esgob Charran yn blodeuo yn ein gwlad a'n 
dyddiau ni, nis gallwn lai na thybied nad un o'i brif 
orchwylion fyddai dangos nad oes gan bob sect 
fechan sismaticaidd rithyn o hawl i alw ei hun yn 
" eglwys," ac nad yw yr oll o'r sectau gyda'u gilydd 
yn meddu unrhyw warant ar dir Ysgrythyr nac 
hanesiaeth, i faentumio eu bod yn " eglwys." 

Fodd bynag, cymmerai Theodorus y gofal mwyaf 
i roddi i dermau eu gwir a'u priodol ystyron. Gwa- 
haniaethai yn fanwl, er enghraiffb, rhwng "priodol- 
edd" a " chynneddf," pan yn defhyddio y geiriau 



hyny mewn perthynas ag athrawiaeth y Drìndod 
Sanctaidd. Dangosir fod y priodoleddau dwyfol yn 
perthyn i bob un o'r tri pherson yn gwbl ddiwahan- 
iaeth, ac yn ffurfio perffeithrwydd y bod o Dduw. 
Ar y llaw arall, moddau neillduol o fodolaeth ber- 
sonol ydynt y cynneddfau dwyfol. Trwy y cyn- 
neddfau y mae pob un o*r Personau Dwyfol yn bod 
fel y cyfryw ac yn gweithredu yn wahaniaethol. 
Yn yr ymgnawdoliad gwelwn nid Person newydd 
ond elfen newydd mewn Person, yr hwn ei Hun a 
elwir yn "Dad tragwyddoldeb." Ar bwys y gwa- 
haniaeth rhwng "priodoledd" a "chynneddf" y 
dysgir y posiblrwydd o ymddangosiad person gogon- 
eddus y Mab mewn cnawd. Amlygai Theodorus y 
pryder mwyaf rhag dygwydd iddo ddefnyddio un- 
rhy w air neu derm ag y gellid ei gamddeall a'i wyr- 
droi er rhoddi rhyw fath o rwpectahility i hereticiaeth. 
Daliodd afael penderfynol nid yn unig yn ysbryd, 
ond hefyd yng ngeiriad credoau yr Eglwys Gyffre- 
dinol. Teimlai mai y cam cyntaf yng nghyfeiriad 
cyfeiliornad mewn ffydd ydoedd dibrisdod o awdur- 
dod apostolaidd erthyglau y Credo. Cofiai yn dda 
am frwydrau Nicea, Caergystenyn, Ephesus, a Chalce- 
don, a phenderfynodd nad ydoedd y buddugoliaethau 
a ennillwyd ynddynt i gael eu hamddifadu o'u go- 
goniant a'u trysor gan ddiffyg gwroldeb ac ymdrech 
ar ei ran ef. Treuliodd ei ddyddiau i amddiffyn yr 
Eglwys, i ymosod ar ac hyd eithaf ei allu i ddin- 
ystrio cyfeiliornad, ac i adeiladu a cadarnh.au dynion 
yn y wir ffydd fel y deallid hi ganddo. Fel duwin- 
ydd dadleuol ac amddiffynol yr erys coffadwriaeth 
Theodorus, esgob Charran, ar ddalenau crychion 
hanesiaeth grefyddol y Canoloesoedd. 

PHOTIUS, ESOOB 0AEEGY8TENYN. 

Bu farw o ddeutu diwedd y nawfed ganrif. Dy- 
wed rhai mai efe oedd prif athrylith ei oes, ac yn 
ddiddadl ymddengys iddo gyflawnu gwaith gor- 
chestol gyda'r rhwyddineb mwyaf. Yr ydoedd yn 
ysgolhaig penigamp, ac yn berffaith gydnabyddus â 
holl gylch llenyddiaeth ei oes. Yn ystod llysgenad- 
aeth yn Syria cyfansoddodd ei lyfr nodedig, " Biblio- 
theca" yn cynnwys sylwadau beirniadol galluog ar 
ddau gant a phedwar ugain o awduron, gweithiau 
pa rai oeddynt adnabyddus iddo. Dygwyddodd hyn 
pan ydoedd leygwr. Yn y flwyddyn 858 diarddel- 
wyd Ignatius, esgob Oaergystenyn, a chafodd Pho- 
tius ei ordeinio yn is-ddiacon, diacon, offeiriad, a 
phatriarch yn ystod pedwar diwrnod dilynol. Yn y 
man cafodd yntau ei ddiarddel, a bu yn crwydro am 
dymmor, ond daeth i ail-feddiant o'i gadair esgobol 



Digitized by 



Google 



292 



TR HAUL. 



ar farwolaeth Ignatius, yr hwn ydoedd wedi ei ail- 
ddyrchafu, a pharhaodd yn y gadair am gryn ysbaid \ 
ond cyfarfyddodd â gelyn yn yr ymherawdwr new- 
ydd, Leo yr athronydd, a diarddelwyd ef eilwaith ac 
alltudiwyd ef i Armenia, lle y bu farw yn y flwyddyn 
890. 

Saif Photius y blaenaf ó ysgrifenwyr Caergys- 
tenyn. Mae y rhan a gymmerwyd ganddo fel un o 
brif ffigyrau yr ymraniad rhwng y Dwyrain a'r Gor- 
Uewin, yn ogystal a'i safle batriarchaidd, ei gyssyllt- 
iad â phrif bersonau politicaidd yr oes, a'i helyntion 
personol, yn rhoddi hawl iddo i sylw neillduol y 
duwinydd, yr hanesydd, a'r athronydd. Y mae ei 
brif waith yn rhanedig i ddau gant a phedwar ugain 
o adranau, ac yn faes eang a chynnwysfawr o bob 
math o wybodaeth, yn enwedig gwybodaeth glasurol, 
Eglwysig, a duwinyddol. Mewn gwirionedd gelwir 
ef gan Robertson, yr hanesydd Eglwysig Seisonig, 
yn rhagredegydd neu gynffurf y tnodern oritical 
reviews. Y mae gwerth neillduol yn perthyn iddo 
yn gymmaint a'i fod yn cynnwys dyfyniadau meith- 
ion o lyfrau ydynt erbyn hyn wedi eu llwyr golli. 
Yn annibynol ar sylwadau eglurhaol a beirniadol 
Photius ei hun, ceir ynddo elfenau amrywiol y len- 
yddiaeth gydamserol, a theflir goleuni trwyddo ar 
beryglon neillduol yr Eglwys yn ystod cyfnod 
pwysig a dyddorol yn ei hanes. Ym mhlith epis- 
tolau Photius ceir Uythyr Eglwysig (encyclical) dydd- 
orol, yn ymdrin â phrif bynciau y ffydd, yn enwedig 
â'r athrawiaeth Ysgrythyrol o ddeilliad yr Ysbryd 
Olân. Dyma ydoedd cwestiwn mawr y tymmor 
hwn, ac ar y graig hon y drylliwyd Uestr yr Eglwys. 
Yr oedd gan Photius lawer i'w wneyd ag achosi yr 
ymraniad, o fythol dristwch, rhwng Eglwys y Dwy- 
rain ag Eglwys y GorUewin, neu, a siarad yn fanwl, 
o ranu yn ddeuddarn yr Eglwys, yr hon ydoedd o'r 
blaen yn meddu gwir a bywiol unoHaeth. Cafodd 
ei gondemnio yn yr wythfed gynnadledd gyffredinol. 
Gan y perthyn y mater hwn i faes araU o astudiaeth, 
nid ydym yn bwriadu ei drafod ond yn unig can 
beUed ag y mae a wnelo Photius ag ef. 

Medd Esgob Pearson, " Yr oedd y tadau Lladin- 
aidd yn rhoddi pwys ar y ffaith fod yr Ysbryd Glân 
yn deüliaw o'r Tad a'r Mab. Y tadau Groegaidd, 
er eu bod yn cadw yn agosach at ffurf ac iaith yr 
Ysgrythyrau, a ddysgent fod yr Ysbryd Glân yn 
deiUiaw oddi wrth y Tad, eto ni ddywedent ei fod 
yn deiUiaw hefyd oddi wrth y Mab." (Sylwer nad 
ydynt ar un cyfrif yn dal nad yw yr Ysbryd Glân yn 
deiUiaw oddi wrth y Mab.) Dysgent, ond mewn 
ffurf araU, yn hoUol yr un gwirionedd ag a ddeUd 
gan y tadau Lladinaidd. Dyma o ganlyniad ydoedd 



yr athrawiaeth a ddelid yn gyffredinol gan y Dwy- 
rain a'r GorUewin. Theodoret oedd y cyntaf i ach- 
lysuro gwahaniaeth. Defnyddiodd y ffurf Roegaidd 
yn erbyn athrawiaeth Rhufain a Groeg, ond oon- 
demniwyd ei ysgrifeniadau, ac ni chlywyd son am ei 
syniad cyfeüiornus am lawer o flynyddoedd. Fodd 
bynag, yn ail gynnadledd Nicea ychwanegwyd at y 
Credo Niceaidd y frawddeg, " Yr hwn sydd yn deill- 
iaw oV Tad." Ond yn y GorUewin rhoddwyd i 
mewn y geiriau " ac o'r Mah" fel y gwelir yng 
Nghredo Toledo, o.c. 589. J r Yspaen ymledodd y 
deflìniad i Ffrainc, a chyn diwedd y nawfed ganrif 
cyfododd dadl parthed yr athrawiaeth. Penderfyn- 
wyd yn ffafr yr ychwanegiad mewn cynnadledd a 
gynnaUwyd yn Aix-la-ChapeUe, o.o. 809. Danfon- 
odd Siarl Fawr at y pab, Leo III., i ofyn cadarnhâd 
i'r penderfyniad. Tra yn amlygu boddhâd mewn 
perthynas i'r athrawiaeth gwrthwynebai ychwanegu 
at y Credo. Fodd bynag, darfu i Nicolas L, o.c. 
858, a'r pabau dilynol dderbyn yr ychwanegiad, ac 
yna cawn Photius yn cwyno yn erwin ac yn bygwth 
anathema, ac mewn cynnadledd a gynnaliwyd yn 
Caergystenyn yn o.o. 869, condemniwydyrychwaneg- 
iad, a phenderfynwyd ar ei dynu o'r Credo. Eto, nid 
ydym yn deall y gwrthodid yr athrawiaeth fel yn an- 
ysgrythyrol, ond credwn mai mater o brotestiad cryf 
ydoedd yn erbyn yr hyn a gyfrifìd yn hyfdra anghyf- 
reithlawn a sylwedd y credo cyffredinol. "FeUy," 
ebai Esgob Pearson, " y dechreuodd y sism rhwng 
yr Eglwysi Lladinaidd a Groegaidd, ac yparhaodd, 
a byth ni therfynir ef, nes y cymmerir aUan o'r 
Credo y geiriau hyny." 

GweUr, o ganlyniad, y rhan flaenUaw a gymmerodd 
Photius mewn dwyn oddi amgylch yr ysgariad an- 
hapus hwn. Pan yn ymdrin â dadganiadau dan- 
soddol a thywyll y Monothelitiaid, plaid hereticaidd 
a gododd yn y chweched ganrif, cawn Photius yn 
gwahaniaethu cydrhwng gwahanol fathau o ewyUys- 
iau, ac yn dysgu fod ewyllys ddynol ein Harglwydd 
yn gwbl a hanfodol ddarostyngedig i'r natur ddwyf- 
ol. Yma y mae Photius yn sangu ar dir sanctaidd 
a dirgeledig, ac er pob ymdrech i dreiddio i gyssegr 
sancteiddiolaf Person y Gwaredwr, erys y dirgelwch 
bob amser yn anesboniadwy ac yn fater o ffydd a 
diolchgarwch. " Canys fel y mae yr enaid rhes- 
ymol a'r cnawd yn un dyn ; feUy Duw a dyn sydd 
un Cri8t. ,, 

Gweithiodd Photius yn egnì'ol, ac er ei hoU ffael- 
eddau fel dyn a duwinydd, fe erys ei gymmeriad yn 
esampl o yni diflino a phenderfyniad di-ildio dros y 
ffydd a roddwyd unwaith i'r saint. Ac, ys dywed 
Dr. Pusey, heb weithredoedd fe oera cariad ac fe 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



293 



ddiffygia fíydd. Nid oes genym unrhyw ddylanwad 
uniongyrchol dros ein ffydd : rhodd Duw ydy w. Nis 
gallwn orfodi ein hunain i gredu neu i wneyd ein 
ffydd yn fwy by wiol nag ydyw ; ond os ymdrechir 
gweithredu arni, y tebygolrwydd yw yr ammherir e* 
sylfeini, neu y gosodir rhy w rith o grediniaeth yn ei 
lle. Çyflawner ewyllys Duw ac Efe a gynnal, a am- 
ddiffyn, ac a nertha ffydd, ac a'i gwna "yn wir yn 
sail y pethau yr ydys yn eu gobeithio, ac yn sicrwydd 
y pethau nid ydys yn eu gweled." 

Brymbro. Mb&bdith J. Huohes. 



BYWYD OYHOEDDUS CEIST. 

" O ba le y daeth y doethineb hwn . . . i'r dyn hwn ? " — 
St Matt. xiii. 64. 

Eä yr adeg pan lefarwyd y geiriau gwawdlym 
uchod, y mae personoliaeth Mab Duw wedi peri 
syndod mawr ac achosi dadleuon brwd. Dyma yn 
ddiau ydyw y wyrth fwyaf mewn hanesyddiaeth, sef 
personoliaeth Crist ; ac y mae y gofyniad yn codi yn 
naturiol i'r meddwl, pa ham yr oedd Iesu Grist fel 
yr oedd ac yr ymddangosodd yr adeg y darfu ? Ceir 
amryw yn yr oes bresennol, fel yn yr oesau gynt, yn 
gwadu ei ddwyfoldeb ac yn dadleu nad ydoedd ond 
dyn yn unig. Os ceisiwn ddadansoddi ei gymmer- 
iad, fe ganfyddwn ar unwaith ei fod yn rhywbeth 
uwch law dyn. Gwelwn ynddo feddwl treiddgar, 
ewyllys gref, tynerwch a thosturi, cydymdeimlad 
dwfn a bywiol â dynolryw yn ei holl gyssylltiadau. 
Er yn dlawd, nid ydoedd wrthryfelgar nac yn chwyl- 
droadwr. Yr oedd yn dosturiol wrth y tlawd, eto ni 
chondemniai y cyfoethogion fel y cyfry w ond yn unig 
am eu bydolrwydd a'u diffyg ystyriaeth o'r cyfrifol- 
deb yr oedd cyfoeth yn eu gosod dano. Edrycher 
arno o gyfeiriad a fynom, canfyddwn yr holl rin- 
weddau yn cydgyfarfod ynddo. Bu dynion duwiol 
a da yn y byd o'i flaen, megys Abraham, Moses, 
Job, Elias, Pedr, a'r dysgybl anwyl, a'r oll yn fedd- 
iannol ar rinweddau neillduol ac amlwg; ond ym 
Mab Duw fe ganfyddwn y rhai hyn oll, yng nghyd 
â phob rhinwedd arall yn cydgyfarfod. Yng ng wyneb 
y cyfryw wybodaeth y mae yn ammhosibl i neb wadu 
nad oedd y dwyfol a'r dynol yn cydgyfarfod ynddo 
heb i ni yn gyntaf dduweiddio dyn. 

Darllenwn fod amgylchiadau ac amgylchedd boreu 
ei oes ac adeg ei fywyd cyhoeddus yn hynod iawn. 
Fe'i ganwyd mewn gwlad ac oes pan yr oedd tair 
cenedl fawr a gwrthwynebol — yr Iuddewon, y Groeg- 
iaid, a'r Rhufeiniaid yn chwareu rhan bwysig iawn 



| yn hanes y byd. Eto, nis gellir dweyd oddi wrth 
: unrhyw neillduolrwydd yn ei gymmeriad ei fod yn 
| perthyn i'r un o honynt. Nid ydoedd yn ddyn 
, cenedl mwy nag ydoedd yn ddyn i oes neillduol. 
I Er fod ymraniadau a gwrthryfeloedd yn myned ym 
| mlaen yr adeg hòno yn Palestina, nid effeithiodd 
1 dim ar ei ddysgeidiaeth Ef. Er ceisio gwadu dwyfol- 
' deb Iesu Grist, ymdrecha amryw — ac yn eu mysg 
I Hausrath a Schiirer — brofi fod y gwirioneddau a 
ddysgai wedi eu dysgu yn flaenorol i'w amser Ef, a 
bod ei amgylchedd ysbrydol yn gyfryw ag i'w aUuogi 
i siarad ac athrawiaethu fel ag y gwnai. Y mae yn 
ddiddadl y canfyddir rhai dywediadau o eiddo Crist 
yn gymmysgedig â Uawer o reolau a deddfau plen- 
tynaidd yr hen awduron. Nid ydyw hyny yn syndod 
yn y byd ; ond buasai yn syndod mawr iawn pe na 
buasai i'r un o'r prophwydi a'r hen ddysgawdwyr 
fod wedi Uefaru geiriau by wiol neu syniadau dyrch- 
afedig, a chanddynt yr Ysgrythyrau yn eu meddiant. 
Ond pan y cyfaddefwn fod y Gwaredwr yn defh- 
yddio y cyfryw eiriau neu sylwadau, nid ydym trwy 
hyny fymryn yn nes i wneyd i ffwrdd â'i ddwyfoldeb. 
Y pwnc i'w setlo ydyw, pa ham yr oedd Iesu Grist 
yn dethol o'r gweithiau uchod ond yn unig yr hyn 
oedd i barhau yn wirionedd tragwyddol ? Pa ham 
yr oedd yn taflu o'r neüldu y gwrachîaidd chwedlau 
a'r defodau plentynaidd a gorthrymus oeddynt mor 
anwyl a phwysig yng ngolwg HiUel ac ereiU ? Fe 
ganfyddwn yr Arglwydd Iesu, yn gysson â'i dreidd- 
garwch goruchddynol, yn defhyddio y syniad goreu 
yng nghylch natur Duw, ac yna yn ei weithio aUan 
nes dwyn y meddylddrych am dadolaeth Duw yn 
brif erthygl ei grefydd. Yr oedd un corff yn dylan- 
wadu ar gorff araU cyn geni Newton i'r byd, ond 
efe oedd yr offeryn a ddefnyddiwyd er egluro hyn, 
a'i wneyd yn ganolbwynt ei ddysgeidiaeth ar ddeddf 
attyniad. Yr oedd y Salmydd a'r prophwydi wedi 
cyhoeddi am dadolaeth Duw, ond yr Arglwydd Iesu 
a'i heglurodd trwy ei wneyd yn ganolbwynt mawr ei 
ddysgeidiaeth yng nghylch y deyrnas y daeth Efe Pr 
byd i'w sefydlu. Ymdrecha y sawl a wadant ddwyf- 
oldeb y Gwaredwr i brofi ei fod yn ddyledus i weith- 
iau Philo, yr Alecsandriad, am ei athrawiaeth ; ond 
nis geUir attegu yr haeriad yma ag un ffaith hanes- 
yddol. Tystia hanesyddiaeth fod yr Iuddewon byth 
er adeg gwrthryfel y Maccabeaid wedi ymgadw yn 
hoUol rhag derbyn unrhyw ddylanwad meddyliol 
nac ymarferol oddi wrth y Cenedloedd. EreiU a 
ddadleuant iddo dderbyn o athrawiaeth yr Esseniaid, 
ond tystia Lightfoot ac ereül nad oes sail i'r haeriad 
yma. Yr oedd crefydd y bobl yma yn sylfaenedig 
ar eiddo y Phariseaid mwyaf manwl, gydag ych- 



Digitized by 



Google 



294 



TE HAUL. 



wanegiadau o haul-addoliaeth y Parsîaid ac angel- 
addoliaeth y Gnosticiaid. Dengys Hausrath pa 
mor wahanol ydoedd eu daliadau i grefydd Crist: 
dywed, " Yr oedd syniad Crist am y byd yn hollol 
groes i eiddo yr Esseniaid. Iddo Bf nid oedd y byd 
yn ammhur, ond yn greadigaeth berffeithiedig y Tad 
nefol; ac o ganlyniad, nid oedd yn dymuno ym- 
neillduo oddi wrth y byd i feudwyaeth ac unigrwydd." 
Tra yr oedd athrawiaethau yr Esseniaid yn cael eu 
dysgu yn y dirgel, yr oedd yr eiddo Ef yn cael eu 
dysgu yn gyhoeddus — " Yr hyn a glywch yn y glust 
pregethwch yn gyhoeddus" (St. Matt. x. 27); o 
ganlyniad, nid rhyfedd ydy w i'r Archddiacon Farrar 
ddweyd, " Nid oes yn holl ddysgeidiaeth yr Arglwydd 
gymmaint, ag un cyfeiriad diammheuol at lenydd- 
iaeth, athroniaeth, neu hanesyddiaeth Groeg a Rhuf- 



ain. 



JHen Eglwys y Mon. 



(T'w barhau.) 
E. 



B. Thomas, curad. 



DUWINYDDIAETH : NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL SUL AE YR 
EFENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

GWERS XXXIX. 

Marwolaeth St. loan Fedyddiwr. 0. C. 29. St. Matt. 
x ( Vm 1—12. Darllener St. Marc vi. U—29; St. 
Luo iii. 19, 20, a ix. 10—17. 

ESBONIAD EOLURHÁOL. 



Adn. 1 : " T pryd hwnw." — Ni chyfeirir yma at 
amser penodol ; dim pellach na tua'r amser y dysgai 
yr Iesu ar ddammegion. Ymddengys mai yn ystod 
cenadaeth gyntaf yr apostolion bob yn ddau i bre- 
gethu yr oedd : gwel St. Marc vi. 7 — 13, a St. Luc 
ix. 1—10. 

"JSerod." — Herod Antipas oedd hwn, a mab i 
Herod Fawr, St. Matthew ii. 1. Gwraig o'r enw 
Malthakè, genedigol o Samaria, oedd ei fam. Hon 
oedd mam Archeläus hefyd (St. Matt. ii. 22), a dy- 
gasid hwy i fyny yn Rhufain. 

" Tetrarch." — Tetrarch ydyw yr enw yn Groeg ar 
lywodraethwr un rhan o bedair o deyrnas. Rhan- 
wyd teyrnas " Herod frenin," sef Herod Fawr, yn 
bedair talaeth : gwel St. Luc iii. 1 . Herod Antipas 
oedd tetrarch Galilea, ac ymestynai ei awdurdod i'r 
ochr arall i Fòr Galilea a elwid Perea. 

" Son am yr lesu." — " A'r Brenin Herod a glybu, 
canys cyhoedd oedd ei enw ef," St. Marc vi. 14. 
" A Herod y tetrarch a glybu y cwbl oll a wnaethid 



ganddo," St. Luc ix. 7. Y mae yn amlwg y cym- 
merai Herod Antipas sylw neillduol o'r hyn a wnai 
yr Iesu. Dyn creulawn, dichellgar, hunanol, balch, 
Uygredig, a llawn o ddrwg gynlluniau oedd ; ond ar 
i yr un pryd, dyn ofèrgoelus, llwfr, ac ofhog, gwedi 
derbyn addysg hanner paganaidd a hanner coel- 
grefyddol. 

Adn. 2 : " Efe a ddywedodd wrth ei weision." — Wrth 
weision ei dŷ. Petrusai Herod " am fod rhai yn 
dywedyd gyfodi Ioan o feirw," St. Luc ix. 7. 

" Hwn yto Ioan Fedyddiwr." — Dychrynai Herod 
wrth feddwl y gallai fod gwirionedd yn y dywediad 
mai Ioan Fedyddiwr a gyfodasai o feirw, a mabwys- 
iadodd ei gydwybod euog y dyb. 

" Cydwybod euog wna yn llyfrgwn bawb.'' 
Gorchfygodd ei ofnau ei anffyddiaeth Saducëaidd. 
Yr oedd fel Satan yn credu ac yn crynu : gwel ar 
"surdoes Herod, ,, St. Matt. xvi. 6 a St. Marc viii. 
15. 

" Oan hyny." — Dysgwylid gweithredoedd mwy 
nerthol oddi wrth un wedi cyfodi oddi wrth y meirw. 
Rhoddai y ffaith o'i adgyfodiad sel ddwyfol ar ei 
waith, a phrawf o allu goruchnaturiol iddo. 

Adn. 3 : " Canys Herod a ddaliasai" &c. Daliasai 
Herod Ioan gryn amser cyn hyn, gan ei garcharu 
mewn daiargell yn perthyn i'w balas ym Machaerus, 
ar y tu dwyreiniol i'r Iorddonen, lle yr oedd Herod 
yn aros ar y pryd, tra yn rhyfela yn erbyn ei dad 
yng nghyfraith, Aretas, brenin Arabia. 

" Herodia8." — Merch oedd hon i Aristobulus, ac 
wyres i " Herod frenin " neu Herod Fawr. Yr oedd 
Aristobulus yn hanner brawd i Herod, a Herodias 
ei hun felly yn nith iddo. 

" Ghoraig Phylip ei frawd" — Hanner brawd oedd 
y Phylip yma eto i Herod Antipas. Nid y Phylip a 
enwir yn St. Luc (iii. 1) ydoedd, ond Phylip arall, a 
hanner brawd iddo. Yr oedd gan yr Herod frenin 
a enwir yn yr ail bennod o St. Matthew amryw 
wragedd, a phlant o'r oll o honynt ; ac yr oedd ei 
holl deulu yn hynod o lygredig. 

Adn. 4: " Nid cyfr eithlawn." —Yr oedd Phylip ei 
gwr cyntaf eto yn fyw, ond mewn sefyllfa is mewn 
cymdeithas na Herod. Denwyd y wraig anffydd- 
lawn gan yr urddas breninol, a'r brenin llygredig 
gan ei thegwch hithau. Dyma ddau temtasiwn 
penaf y byd a'r cnawd. 

Adn. 5 : "Âc efe yn ewyllysio" &c. Ewyllys ei 
galon greulawn oedd rhoddi Ioan i farwolaeth. Ond 
(1) ofnai y dyrfa. Y mae ar yr unbenaeth mwyaf 
annibynol ofn y lluaws. (2) " Nis gallodd " ei ladd 
ar unwaith am ei fod "yn ofiii Ioan, gan wybod ei 
fod yn wr cyfiawn, ac yn sanctaidd," St. Marc vi. 20. 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



295 



Adn. 6 : " Cadwyd dydd genedigaeth" &c. Dyma 
gyfleusdra pechod. Daw gwendid dynion allan wrth 
gyfeddach y gwin. 

" Dawnsiodd merch Serodias" &c. Salome oedd ei 
henw, a phriodwyd hi ar ol hyn â Herod Phylip. 
Troes allan yn wraig ddrygionus fel ei mam. 

Adn. 7: "Addawodd trwy lw," &c. Addawodd 
yng ngwres y gwin : gwel Esther vii. 2. Anghof- 
iodd gynghor y Gwr Doeth, Diar xxxi. 4. 

Adn. 8 : " JERthau wedi ei rhagddysgu" &c. Dyma 
gynllun malais gwraig lygredig. 

" Ofnadwy yw dialedd ffyrnig gwraig." 

" Dyro i mi yma." — Dyro yn awr. Ni roddai y 
wraig ddialgar amfler i Herod.ymbwyllo o'i win. 

Adn. 9 : "AW brmin afu drist ganddo," &c. Trist 
iawn. Dyma Herod mewn petrusder a chyfyngder 
rhwng "ofn y dyrfa," cnofëydd cydwybod, ac ofh 
gwaaaidd tori Uw drygionus yng nghanol cwmni 
annuwiol. 

" horwydd y llw, a'r rhai oedd yn eistedd" &c. 
Dyma y dylanwadau oedd yn ei attal rhag lladd 
Ioan Fedyddiwr yn y dechreu (gwel ar adn. 5) yn 
troi yn gymhellion i lofruddio yn awr. 

Adn. 12: "AH ddysgyblion addaethant." — Ni roddes 
Herod un attalfa ar ddysgyblion Ioan i dalu iddo y 
gymmwynas olaf hon. 

CASGLIADAT7 YMARFEROL. 

1. Yn Ioan Fedyddiwr cawn esampl o'r gweinidog 
fryddlawn. Dangosodd yr un ffyddlondeb i argy- 
hoeddi y Phariseaid a Saduceaid (St. Matt. iii. 7, 8), 
a pharhaodd i rybuddio (lAeyc) Herod o'i odineb a'i 
ddrygau ereill, St. Marc vi. 18 ; St. Luc iii. 19. 

2. Un o'r pethau mwyaf pwysig ag y saif yr Eg- 
lwys yn dyst iddo ydyw cyssegredigrwydd priodas. 
Safai St. Ioan Fedyddiwr dros hyn. Geryddai y 
pechod o anniweirdeb yn yr uwchradd, a ystyrient 
eu hunain uwch law deddf. Y mae yr Eglwya yn y 
wlad hon er ys agos i hanner canrif yn gorfod ym- 
ladd yn barhäus dros gyssegredigrwydd priodas yn 
erbyn priodasau gwaharddedig yn y Beibl. 

3. Y mae llwybr pechod yn ddinystriol hyd yn 
oed yn y byd hwn. Bu i briodas anachaidd Herod 
a'i nith Herodias ddwyn oddi amgylch ryfel rhwng 
Herod a thad ei wraig gyfreithlawn, Aretas, brenin 
Arabia, yr hwn a'i gorchfygodd mewn brwydr; a 
thrwy ei balchder llithiodd ef i geisio cael ei wneuth.ur 
yn frenin yn lle tetrarch, fel y collodd y cyfan, ac yr 
alltudiwyd ef a hithau i Ffrainc ac Yspaen, lle y bu 
farw. 



4. Dengys ymddygiad Herod nad ydyw cymhell- 
iad cydwybod oddi mewn, na dylanwad y syniad 
cyhoeddus oddi allan, ddim yn ddiogel i ddyn wran- 
daw arnynt. Rhaid cael goleuni Ysbryd Duw oddi 
mewn, a chymdeithas pobl sanctaidd oddi allan i 
ufuddhau iddynt. Yn y colect am ddydd St. Ioan 
Fedyddiwr yr ydym yn gwedd'io am ras, fel yn " ol 
ei esampl y traethom y gwirionedd yn wastadol, y 
ceryddom gamwedd yn hyderus, ac y goddefom yn 
uf udd er m wyn y g wirionedd. ' ' Seisoneg y f ra wddeg 
ddiweddaf yw, u And patiently suffer for the truth's 
sake " (ac y dyoddefom yn amyneddgar er mwyn y 
gwirionedd). 

CWE8TiyNAT7. 

Pa beth a olygir wrth y pryd hwnw ? Pwy oedd 
yr Herod enwir uchod ? Pa le y magwyd ef ? Beth 
jw tetrarch ? Ar ba ranau o'r wlad yr oedd yn llyw- 
odraethu? Pa fath ddyn oedd efe? Pwy oedd 
ei wraig briodol? Merch i bwy oedd Herodias? 
Gwraig i bwy ? Pa beth oedd yn rhwystro i Herod 
ladd Ioan ar y cyntaf? Beth oedd enw merch 
Herodias ? Ym mha le yr oedd Ioan yn y carchar? 
Ar ba amser y cymmerodd Herodias gyfleusdra i 
ddial ar Ioan Fedyddi wr ? Beth a addawodd Herod ? 
Pwy yn yr Hen Destament a wnaeth addewid 
debyg? Pa fodd y teimlai Herod ar ol i ferch 
Herodias ofyn am ben Ioan Fedyddiwr ? Pa beth a'i 
cymhellai i wrandaw arni ? Beth ydyw y gwersi a 
ellwch ddysgu oddi wrth yr hanes ? 

GWER8 XL. 

St. Matthew xiv. 13—21. Porthi y pum mil. 0. C. 
29. Barllener St. Marc vi. 30— 1&; St. Luc ix. 
10—17; St. Ioan vi. 1—13. 

Dyma yr unig wyrth a gofnodir gan bob un o'r 
pedwar efengylwr, ac adrodda pob un yr hanes 
gyda rhyw ychydig o amrywiaeth manylion. Oawn 
yma hanes pedwar ysgrifenwr yn cofaodi yr un am- 
gylchiadau pob un ar wahân, a J r oll ym mhen 
amser maith ar ol i'r wyrth gael ei' chyflawnu. 
Ysgrifenai St. Matthew tua deng mlynedd ar hugain 
ar ol cyflawniad y wyrth, St. Marc a St. Luc tua 
deugain mlynedd, a St. Ioan lawn hanner can mlyn- 
edd ar ol y dygwyddiad. Eto, nid oes yr un o'r 
pedwar efengylydd yn rhoddi dim ond bras amlinell- 
iad o'r hanes. Pe'r adroddasent yr hanes yn ei 
fanylion oll buasai yn llenwi pennod fawr yn lle 
ychydig adnodau. Fe wel pob darllenydd call a di- 
ragfarn wrth hyn pa beth ydy w yr achos o'r ychydig 
amrywiaeth a gwahaniaeth rhwng yr adroddiadau, 



Digitized by 



Google 



296 



YR HAUL. 



ac fel yr arweiniai Ysbryd Duw y pedwar hanesydd 
sanctaidd i draethu y gwirionedd yn gywir bob un 
yn ei ddull a'i ymadroddion ei hun. 

E8B0NIAD EGLUBHÁOL. 

Adn. 13 : "A phan glybu yr Iesu"— Clywed am 
lofruddiad St. Ioan Fedyddiwr a feddylir yma. 
Çyssyllta St. Luc ymadawiad yr Iesu â dychweliad 
yr apostolion (St. Luc ix. 10); ac ychwanega St. 
Marc (vi. 30, 31) fod ar yr Arglwydd Iesu eisieu 
gorphwys a'r dysgyblion yr un modd. Yr achos i'r 
Arglwydd felly ymneillduo oedd, fel y gallai Efe ei 
hun gael Uonydd dros ennyd yn ei dristwch a'i 
ddysgyblion orphwys ar ol eu llafur, ac yn neillduol 
gan y ceisiai Herod gael gafael arno, St. Luc ix. 9. 
Dyma enghraifft o'r Arglwydd Iesu yn encilio 
gyda'i ddysgyblion i neillduedd myfyrdod a defos- 
iwn dan amgylchiadau pruddaidd, llafur caled, a 
pheryglon. 

" Lle anghyfannedd" — Dywed St. Luc mai " Ue yn 
perthyn i'r ddinas a elwir Bethsaida oedd." Beth- 
saida Julia oedd hon, neu bentref pysgota ar lan 
ogledd ddwyreiniol Môr Galilea. 

"Ar draed." — Croesodd yr Arglwydd Iesu gongl 
uchaf y Uyn mewn cwch ; aeth y tyrfaoedd o amgylch 
y gongl ar hyd y lan. 

Adn. 14 : "A welodd dyrfafawr" &c. Yr oedd y 
tyrfaoedd lawer o honynt ar eu ffordd i gadw gwyl 
y Pasc, a throisant o'r neüldu i weled y Prophwyd 
mawr yr oedd cymmaint o son am dano. Pregeth- 
odd yr Arglwydd Iesu iddynt deyrnas nefoedd ac 
iachaodd eu cleifìon, St. Luc ix. 11. Ymddengys 
yn ol yr efengyl yn ol St. Ioan i'r Iesu ar ol glanio 
esgyn i'r mynydd ac eistedd yno gyda'i ddysgybhon 
dros ennyd (St. Ioan vi. 3, 4), ac yna weled y Uuaws 
yn ymgynnuU oddi dano. Bhoddai hyn amser iddynt 
amgylchu rhan uchaf y Uyn " ar draed," ac ychydig 
amser o orphwysdra i'r Arglwydd Iesu a'i apostol- 
ion. Dyma y pryd, wrth weled y dyrfa, y rhoddes 
yr Iesu y gofyniad (St. Ioan vi. 5) i PhyUp. 

Adn. 15 : u Ac toedi ei myned yn hwyr" — Hwyr yn 
y dydd a feddylir. Dywed St. Marc, " Wedi ei 
myned yn Uawer o'r dydd " (vi. 35); a St. Luc, 
" A'r dydd a ddechreuodd hwyrhau" (ix. 12). 

" Y dysgyblion a ddaeth ato" &c. Yr oedd yr Ar- 
glwydd Iesu wedi awgrymu yr anhawsder o ddarparu 
ar gyfer cynnifer i brofì eu ffydd, St. Ioan vi. 5, 6. 

Adn. 16 : " Nid rhaid iddynt fyned," &c. Parodd 
y gorchymmyn hwn i'r dysgyblion feddwl a chwüio 
beth a ellid wneyd, a theimlo eu hanaUu. Dywed 
St. Marc a St. Ioan, "Gwerth dau can ceiniog o 
fara nid yw ddigon," &c. Byddai dau can ceiniog 



(denarius) o'r amser hwnw yn gyfartal i lOp. o arian 

Prydain. 

Adn. 17 : " Pum torth a dau bysgodyn." St. Ioan, 
" Pum torth haidd." 

" Bachgenyn " (7rat8áptov), sef bachgen ieuanc oedd 
yn cludo yr ymborth. Ymborth y bobl dlodion oedd 
y bara haidd: gwel Barn. vii. 13 ; 2 Bren. iv. 42. 

Adn. 19: " Eistedd ar y glaswellt." — Dyry pob 
efengylydd ei argraff ei hun ar yr olygfa. Dywed 
St. Marc, "A hwy a eisteddasant yn fynteioedd a 
mynteioedd," &c. (rpao-at, rpao-at), gan gymharu yr 
olygfa i " welyau blodau mewn gardd y naiU uwch 
ben y UaU." Dywed St. Luc, "Yn fyrddeidiau," 
&c. (^Ato-taç). Eisteddent yn rheolaidd fesur, deg a 
deugain ar y glaswellt fel ar lwth-welyau ar giniaw. 
Sylwa yr hoU efengylwyr ar y glasweUt, a'r olygfa 
drefnus a defosiynol oedd yno. Yr oedd ysbryd 
difrifol cadw y Pasc cyfagos (St. Ioan vi. 4) fel yn 
Uenwi yr oU. 

" Efe a edrychodd ifyny tuaW nef ac afendithiodd ac 
a dorodd, ac a roddes y torthau." St. Marc, " Gan 
edrych i fyny tua'r nef, efe a fendithiodd ac a dor- 
odd y bara, ac a'u rhoddes." Dywed St. Luc, " Ac 
efe a gymmerodd y pum torth a'r ddau bysgodyn, ac 
a edrychodd i fyny i'r nef ac a'u bendithiodd hwynt, 
ac a'u torodd ac a'u rhoddodd." St. Ioan, " A'r 

■ Iesu a gymmerth y torthau, ac wedi iddo ddiolch, 
efe a'u rhanodd," &c. 

Y mae yn eglur ddigon fod y weithred hon wedi 

' cael argraff annileadwy ar feddyUau yr efengylwyr 

l a haneswyr sanctaidd. Ac onid oes yma arwyddlun 
amlwg o fwyta o'r oen Pasc a fyddai yn uchel ym 

; meddwl y gwyddfodolion, a blaen gysgod o ordinhâd 

y Swper Sanctaidd a sefydlwyd flwyddyn ar ol hyn ? 

Adn. 20: il A godasant oV briwfwyd" &c. Sylwa 

: y pedwar efengylydd ar hyn. Dyma wers fawr 
mewn cynnildeb, ac y mae yn wers Uawn mor eglur 

i mewn gofal a gweddus barch ym mhob gwasanaeth 
sanctaidd. Sylwer ar ofal yr Eglwys am yr elfenau 
sanctaidd. 

CA8GLIADAU ADDY8GIADOL. 

1. Ni a gawn yma enghraifft o dosturi yr Ar- 
' glwydd Iesu yn gofalu am angenion tymmorol ei 

ganlynwyr. Crist Iesu fel Arglwydd ar drefn rhag- 
luniaeth sydd yma i ddechreu. Dengys ei aUu 
creadigol. 

2. Y mae yma ddarlun eto o Grist fel "bara y 
i bywyd." Efe oedd yn rhoddi, y dysgyblion oedd yn 
I gyfryngau i gyfranu, a'r Uuaws oedd yn derbyn y 

bara a fendithiaaid. 

3. Cynnyddai y bara wrth ei dori a'i roddi. 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



297 



Efe a'i torodd (unwaith) a pharhäee i'w roddi (koù 
^aTÓcWc, K(d ŴSov). Efe, Iesu Grist, a "ddryU- 
iwyd am ein hanwireddau ni," ond y mae yn parhau 
i roddi ei Hun yn ymborth ysbrydol i'w Eglwys. 

4. Ehaid darllen esboniad maith yr Iesu ei hun 
yn y chweched bennod o St. Ioan i ddeall holl ystyr 
y wyrth. 

CWESTIYlfAU. 

Pa nifer o'r efengylwyr sydd yn rhoddi hanes y 
wyrth hon ? Pa bryd yr oeddynt yn ysgrifenu eu 
hefengylau ? Pa fodd yr ydys i gyfrif am yr am- 
ry wiaeth yn eu gwahanol hanesion ? Beth a barodd 
i'r Iesu fyned o'r neiUdu ? I beth yr ai ? Pa ffordd 
yraeth? Ibale? Pa fodd y dilynai y dyrfa ? Pa 
wyl oedd yn agos? Pwy a sylwodd gyntaf fod y 
dyrfa mewn angen ? Pwy a roddes yr ateb ? Pa 
beth oedd nifer y bobl ? Pa faint o ymborth oedd 
gan yr apostolion ? Pa fath ymborth ? Pa orchym- 
myn a roddes yr Iesu i'r dyrfa ? Pa beth yw y dys- 
grinad a ddyry y gwahanol efengylwyr o'r olygfa ? 
Pa beth oedd ganddynt yn Ue Uawr-leni i eistedd 
arno ? Pa beth a wnaeth yr Iesu ? Pwy oedd yn 
cario y bara i'r dyrfa ? Pa beth a wnaed â'r gwedd- 
ill ? Enwch rai addysgiadau oddi wrth y wyrth. 

GWEB8 XLI. 

St. Matthew xiv. 22 — 36. Crist yn rhodio ar y môr. 
Darüener St. Mare vi. Ifô — 56; St. loan vi. 16 
—21. 

ESBONIAD BOLUBHAOL. 

Adn. 22 : " Ao yn y fan y gyrodd," &c. Amcanai 
y bobl wneuthur yr Iesu yn frenin (St. Ioan vi. 16), 
a chüiodd ei Hun i'r mynydd, ond gyrodd ei ddys- 
gybUon yn eu cwch dros y môr. 

Adn. 23 : " Efe a esgynodd tV mynydd ei hun." — 
Dyma borthwr y pum mü wedi esgyn i neülduedd y 
mynydd dan awyr deneu y dwyrain i weddîo ar ei 
Dduw a'i Dad. " Wedi ei hwyrhau yr oedd efe yno 
yn unig." 

Adn. 24 : "-4V lìong oedd weithian," &c. " A phan 
aeth hi yn hwyr yr oedd y Uong ar ganol y môr, ac 
yntau ei hun ar y tir," St. Marc vi. 47. Sylwer ar 
y ddau : Orist yn gweddì'o ar y mynydd ; y Uong a'r 
dysgyblion mewn bUnder ar y môr. 

Adn. 25 : "Ao yn y bedwaredd wylfa," &c. Bhenid 
y nos yr hen amser gan yr Iuddewon yn dair gwyl- 
iadwriaeth (Barnwyr vii. 19) ; ond yn amser Crist 
rhenid y nos yn bedair gwyliadwriaeth o dair awr 
bob un. Dechreuai y bedwaredd wylfa dri o'r 
gloch y boreu. 

" Bhodio ar y mór." Oerddai ar frig y dòn. 



Adn. 26: u Dychrynasant" &c. Tybiasant mai 
drychiolaeth oedd jn y tywyUwch aV dymmestl. Y 
mae y morwyr bob amser yn ofergoelus i raddau, 
gan yr amgylchir hwy â dychrynf ëydd mewn unig- 
olrwydd. 

Adn. 27: " Cymmerwch gysur: myfi yw," &c. 
Dyma ddau o eiriau tosturus a mynychaf Crist. 
Dengys yr ymadrodd " cymmerwch gysur " dyner- 
wch calon yr Arglwydd Iesu, aV geiriau " myfi 
yw" ei agosrwydd syml a chymdeithasol atynt; a 
gaUai adgofìo y dysgybUon o'r "Ydwyf yr Hwn 
Ydwyf." 

Adn. 28 : "A Phedr a'i hatebodd," &c. St. Matthew 
yn unig sydd yn cofhodi yr amgylchiad hwn. 

Adn. 29 : " Tyred," &c. Yr oedd Crist yn ddiau 
yn agos iawn i'r cwch cyn y geUid ei glywed yn 
siarad, a buasai Pedr yn ei ymyl ar ol ychydig 
gamrau. 

Adn. 30 : " Ond pan welodd," &c. Edrychodd ar 
y peryglon ac nid ar Grist, a diflanodd ei ffydd. 

Adn. 31 : " Estynodd ei law," &c. Ymddangosai 
y gwaith o aohub yn hawdd i'r Arglwydd Iesu. Er 
paUu o ffydd Pedr, ni phaUodd gofal Crist. Ofh 
oedd yn Uadd ei ffydd, nid anghrediniaeth ddir- 
mygus. 

Adn. 32: " Peidiodd y gwynt."— u ltfe a wna'r 
ystorm yn dawel." 

Adn. 33 : " Daeth y rhai oedd yn y llong" &c, 
" Mab Duw ydwyt ti." Dyma y tro cyntaf i ni 
glywed ei gyffesu yn Fab Duw. 

OASGLIADAÜ ADDY80IADOL. 

1 . Crist yn rhodio ar y môr ydy w cynnwysiad y 
wyrth uchod. Sonir am y Goruchaf â'i ffyrdd yn y 
môr a'i lwybrau yn y dyfroedd dyfnion. Ceir dys- 
grifiad gogoneddus o'r Goruchaf yn gostegu tym- 
mestloedd y môr yn Salm. cvii. 23 — 31. Gwnaeth 
Crist yr un peth yma, gan ddangos ei fod yn gor- 
uchlywodraethu deddfau anian. 

2. Argyhoeddwyd ei ddysgyblion drwy y wyrth 
hon fod yr Iesu yn Fab Duw. 

3. Cawn yma arwyddlun a darlun o "arch Eg- 
lwys Crist yn mordwyo dros dònau y byd traUodus 
hwn." Yr oedd dysgybUon yr Iesu yn y cwch yn 
rhwyfo megys am eu heinioes ac yn methu myned ym 
mlaen dan y dymmestl. Dyna yr Eglwys. Ond yr 
oedd yr Iesu ar y mynydd yn eu gweled ac yn 
gweddì'o. Dyma yr Eiriolwr gyda'r Tad. Daeth 
atynt yn eu hawr gyfyngaf, a Uwyr waredodd hwy. 
Dyma arfer Crist erioed pan ddeffröir yr Eglwys yn 
ei phrofedigaethau i alw arno. 



Digitized by 



Google 



298 



YB HAUL. 



4. Öaw dwyfoldeb yr Arglwydd Iesu yn fwy eglur 
i'r golwg ym mhob defíroad crefyddol. 

Y GWYRTHIAT7 YN GEWNE8ARET. 

Adn. 34: " Daethent i dir Oennesaret." — Lleindir 
prydferth a ffrwytblawn oedd hwn yn ymyl y môr. 
Yma y safai dinas Capernäum. 

Adn. 35 : "A phan adnabu gwŷr y fan" &c. Gwedi 
dyddio y boreu y bu hyn. Attynid llawer gan y 
newydd am borthi y pum mil, St. Ioan vi. 24 — 26. 

Adn. 36 : " Cyffwrdd ag ymyl ei wüg : " gwel pen. 
ix. 20; 8t. Marc iii. 10; St. Luc vi. 19; Act. xix. 
12. Ystyrid ymyloedd gwisg yr Iuddew yn sanct- 
aidd, Numeri xv. 38, 89. 

CWEBTIYNAT7. 

Pa le yr oedd yr Arglwydd Iesu pan orchymmyn- 
odd i'w ddysgyblion fyned i'r llong ? I ba le yr 
ymneillduodd ar ol eu hanfon i'r Uong ? Pa le yr 
oedd y llong pan gyfododd y dymmestl ? Pa le yr 
oedd yr Iesu? Pa beth oedd y dysgyblion yn ei 
wneyd ? Pa beth a wnai yr lesu ? Pa fodd y daeth 
yr Iesu atynt ? Pa amser ar y nos oedd ? Pa beth 
a dybiodd y dysgyblion am dano ? Pa fodd y cyf- 
archodd yr Iesu hwy? Beth y mae yr anerchiad 
yma yn ei ddangos? Pwy a adnabu lais yr Ar- 
glwydd Iesu gyntaf, ac a fynai fyned ato ? Pa beth 
a ddygwyddodd iddo? Pa gerydd a gafodd? Pa 
beth a ddygwyddodd gwedi i'r Iesu fyned i'r Uong ? 
Pa effaith a gafodd y wyrth ar y rhai oedd yn y 
Uong? Pa briodoledd ddwyfol a ddangosodd yr 
Iesu yma ? Nodwch rai casghadau. 

GWEBS XLII. 

Crefydd ysbrydol a chrefydd seremoriiol. . St. Matthew 
xv. 1—9. DarUener St. Marc vii. 1 — 13. 

E8BONIAD EGLT7BHA0L. 

Adn. 1 : " Tsgrifenyddion a Phariseaid" &c. Yr 
Ysgrifenyddion oedd " cyfreithwyr " yr Iuddewon, 
ac esbonwyr deddfau a seremoni'au yr Hen Desta- 
ment a thraddodiadau y genedl. Y Phariseaid 
oedd eu sect fanylaf am gadw y rhai hyn, Actau 
xxvi. 5. 

" Yrhai oedd o Jerusalem." — Jerusalem oedd eis- 
teddle cynghor Eglwysig uchaf yr Iuddewon, yr 
hwn a gydgyfarfyddai ar wyl y Pasc. Yr oedd y 
Pasc newydd fyned heibio, a naturiol oedd i'r Ysgrif- 
enyddion a'r Phariseaid hyn, ar ol clywed cymmaint 
am wyrthiau yr Iesu, fyned i'w farnu, rhwydo, a 
themtio. 



Adn. 2: " Pa ham y mae dy ddysgybtion dif" 
Dywed Sant Marc (vii. 2) i'r rhai hyn weled rhai o'r 
dysgyblion yn bwyta bara "â dwylaw cyffredin 
(hyny yw, heb olchi)." Dyma i'r Phariseaid gyf- 
leusdra i feio. 

" Troseddu traddodiad yr hynafiaid." — Traddodiad 
mewn ymadrodd cyffredin ydyw defod neu orchym- 
myn wedi eu trosglwyddo i waered drwy rym arfer- 
iad ac ar gof ; ond rhoddai yr Iuddewon le uwch i'w 
traddodiadau. Dywedent hwy am esboniadau eu 
hynafiaid ar yr Hen Destament, ei ddefodau a sere- 
moniau, fod Duw wedi eu traddodi i Moses ar y 
mynydd i'w cadw mewn cof a'u haddysgu i'r genedl 
o oes i oes. Fe gasglwyd y traddodiadau hyn yng 
nghyd mewn dau lyfr a elwir y Talmud. Casglwyd 
y cyntaf tua dechreu y drydedd ganrif (o.c. 217), 
a'r ail ar ddiwedd y bummed (o.o. 500). Yn ol y 
traddodiadau hyn yr esbonient yr Hen Destament. 
Eglura St. Marc, gan ei fod yn ysgrifenu ar gyfer 
Cenedloedd peUenig, ddefod y golchiadau yn fanwl 
(vii. 3, 4). 

Adn. 3 : "A pha ham yr ydych chtoi yn troseddu 
gorchymmyn Duw trwy eich traddodiad?" Etyb yr 
Arglwydd Iesu y gofyniad mewn duU anuniongyrchol 
er mwyn dangos mor ddibwys oedd traddodiad sere- 
monì'ol o'i gyferbynu â gorchymmyn moesol. 

Adn. 4: " Buw a orchymmynodd" &c. Duw ac 
nid hynaüaid. 

"Anrhydedda" &c. Dyma ei orchymmyn. " A'r 
hwn a feUtithio," &c. : dyma'r gosp am beidio, 
Ecsod. xx. 12 a'r xxi. 17. Y mae yr esboniad yn y 
Catecism yn dangos ysbryd y pummed gorchymmyn: 
" Caru, anrhydeddu, fy nhad a'm mam." 

Adn. 5: " Eithr yr ydych chwi. yn dywedyd t * Pwy 
bynag a ddywedo" &c. Mae y Cyfieithad Diwygiedig 
yn dra gwahanol i'r un awdurdodedig. DarUena 
fel hyn: ** Pwy bynag a ddywedo wrth ei dad neu ei 
fam, Y mae yr hyn y gaUesit ti gael Ues oddi wrthyf 
fì drwyddo wedi ei roddi i Dduw. Ni anrhydedda efe 
ei dad (neu ei fam)." Eto, darUena y Cyneithad 
Diwygiedig yn St. Marc fel hyn : " Os dywed dyn 
wrth ei dad neu ei fam, Y mae yr hyn y gaUesit ti 
gael Ues oddi wrthyf fi yn Corban ; hyny yw, yn 
rhodd gyssegredig i Dduw; ac ni oddefwch mwyach 
iddo wneuthur dim er Ues ei dad neu fam." Credwn 
fod y darUeniadau hyn yn gwneuthur y meddwl yn 
eglur. A dywedir yn y Talmud, os byddai i unrhyw 
un ddweyd uwch ben unrhyw ran o'i eiddo, Corban t 
ei fod yn ei gyssegru i wasanaeth y deml. Gwedi 
gwneuthur yr eiddo yn rhodd i J r deml, ystyrid yn 
gyssegr-ysbeüiad gymmeryd ceiniog o hono at gyn- 
northwyo tad neu fam. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



299 



Adn. 6 : "Ac fel hyn y gumaethoch orchymmyn Duw \ 
yn ddirym trwy eich traddodiad eich hun." — Dyma oedd 
eu pechod. Gorchymmyn Duw ydyw i blant amgel- 
eddu eu rhieni mewn afìechyd a gwendid hen oedran. 
Y mae esgeuluso gwneuthur hyn yn dirymu gorch- 
ymmyn Duw. Nid oedd dysgu y genedl fod rhoddi 
yr eiddo at achos Duw yn ddim ond gwneyd y drwg 
yn waeth. Gwnaent mewn effaith achos y Goruchaf 
yn gyfranog o'r pechod. Ni ellir anrhydeddu Duw 
â dim sydd yn dianrhydeddu ei orchymmynion. 

Adn. 7 : " raprithwyr" &c. Rhagrith oedd 
wrth wraidd yr addysg gyfeiliomus yma. dra- 
chwant bydol ac anianol yr oedd wedi tarddu. 
Cymmerent arnynt anrhydeddu Duw â'r broffes 
allanol, ond eu hunan-les a balchder ysbrydol oedd 
wrth wraidd y galon : gwel Esaias xxix. 1 3. 

CAS0IJADAT7 ADDY8GIADOL. 

1. Nis gall neb wneuthur daioni o galon bur na 
ddaw ereill i'w wylio a chwiüo am wallau ynddo. 

2. Çynnyg gwobr anwiredd i'r Arglwydd ydyw 
roddi unrhy w eiddo anghyfiawn at ei achos Ef. 

3. Y mae yr un ddyledswydd ar blant gynnal eu 
rhieni mewn angen ag sydd ar rieni gynnal eu plant. 

CWB8TIYNATT. 

Pwy oedd yr Ysgrifenyddion ? Pwy y Phariseaid ? 
O ba le y daethent ? Pa amser oedd ? Pa gyhudd- 
iad a ddygasant yn erbyn dysgyblion yr Iesu ? Pa 
draddodiad oeddynt yn dori ? Pa beth yw traddod- 
iadau? Pa beth ydyw enw llyfr traddodiadau yr 
Iuddewon ? Pa orchymmyn a dorai y Phariseaid ? 
Pa beth oedd Corban ? Pa beth sydd gynnwysedig 
mewn anrhydeddu tad a mam ? Pa fodd y gwnaent 
orchymmyn Duw yn ddirym ? Pa beth ydy w dyled- 
swydd gyntaf dyn, ai cynnorthwyo rhieni ai achos 
Duw? Pa beth y geilw yr Arglwydd Iesu yr 
Iuddewon a wnaent hyn ? Pa beth oedd eu pechod 
mawr wrth gymhell rhoddi at achos Duw yr oll a 
feddent at gynnal rhieni mewn angen ? 



GWYRTHIAU YR ARGLWYDD IESU. 

(Parhâd o dudalen llf2.) 

Mab gwyrthiau yr Arglwydd Iesu yn ddammegion 
yn gystal ag yn wyrthiau, am eu bod yn gyfryngau 
i egluro gwirioneddau ysbrydol i ni. Effeithiau 
pechod yw cystuddiau, heintiau, clefydau, a holl 
drueni'r byd, a thrwy waredu oddi wrth effeithiau 
tymmorol pechod dengys ein Harglwydd iddo ddyfod 



i'r byd i waredu oddi wrth bechod yn ei holl gan- 
lyniadau yn dymmorol ac ysbrydol, yn y byd hwn 
a'r byd a ddaw, ac y mae lluosogrwydd ac amryw- 
iaeth ei wyrthiau yn profi ei fod yn meddu ar bob 
cyflawnder ac amrywiaeth o rasusau ar gyfer holl 
angenion pechaduriaid. " Rhyngodd bodd i'r Tad 
drigo o bob cyflawnder ynddo ef." " Ynddo ef y 
mae hoU gyflawnder y Duwdod yn preswyHo yn 
gorfforol. ,, Pan yn agoryd Uygaid y deiUion, y mae 
yn dysgu mai Efe yw goleuni'r byd: " Haul cyflawn- 
der . . . â meddyginiaeth yn ei esgyU." " Goleuni 
y byd ydwyf fi," meddai : " yr hwn a'm dilyno i, ni 
rodia mewn tywyUwch, eithr efe a gaiff oleuni y 
bywyd." Pan yn rhoddi traed i gloffion, yn peri i*r 
cloff lamu fel yr hydd, mae yn egluro ei fòd yn 
rhoddi nerth i bechaduriaid i rodio yn ffyrdd gorch- 
ymmynion Duw — y ffyrdd sydd er gogoniant Duw a 
Ues dynion yn y byd hwn, ac yn arwain i fywyd 
tragwyddol yn y byd a ddaw. Mae ei wyrth yn 
gostegu'r ystorm yn profi fod ganddo lywodraeth ar 
ystormydd rhagluniaeth, cystuddiau, a phrofedig- 
aethau'r byd, a'i fod yn ymguddfa rhag y gwynt ac 
yn Uoches rhag y dymmestl. Mae gwyrthiau y 
torthau a'r pysgod yn profi fod, ganddo ymborth ac 
ymgeledd i eneidiau dynion: mai Efe yw bara'r 
bywyd — y bara sydd yn dyfod i waered o'r nef ag 
sydd yn rhoddi bywyd tragwyddol i bechaduriaid, a 
bod ei gnawd yn fwyd yn wir a'i waed yn ddiod yn 
wir. Pan yn codi'r marw yn fyw, dengys mai Efe 
yw awdwr pob bywyd naturiol, ysbrydol, a thra- 
gwyddol. " Myfi a ddaethym fel y caent fywyd ac 
y caent ef yn helaethach." * * Myfi yw yr adgyfodiad 
a'r bywyd." Mae ei waith yn bwrw ysbrydion aflan 
aUan o ddynion yn egluro iddo ddyfod i'r byd i 
ddattod gweithredoedd y Diafol, i ddinystrio ei 
lywodraeth, ac i waredu dynion oddi wrth ei gaeth- 
iwed a'i demtasiynau. Efe a ddaeth i gyhoeddi 
rhyddid i'r caethion ac agoriad carchar i'r rhai sydd 
yn rhwym. 

Mae arwyddocâd neülduol yng ngwaith ein Har- 
glwydd yn glanhau'r gwahanglwyf, o herwydd nid 
oedd yr un feddyginiaeth ddynol yn gaUu ei lanhau. 
Yr oedd yr offeiriaid wedi cael cyfarwyddiadau i 
wybod pa un a oedd y gwahanglwyfus wedi neu yn 
iachäu ai peidio, ond nid oedd ganddynt yr un 
feddyginiaeth ar ei gyfer. Yr oedd hwn yn glefyd 
y clefydau, yn un truenus a phoenus ofhadwy, ac yr 
oedd Duw wedi ei ddewis o fysg y gwahanol glef- 
ydau a heintiau i fod yn ddarlun o bechod a marw- 
olaeth. Fe ddywedir am Miriam, chwaer Moses, 
pan yn wahanglwyfus, " Na fydded hi, atolwg, fel 
un marw, yr hwn y bydd hanner ei gnawd wedi ei 



Digitized by 



Google 



300 



TE HÀTJL. 



ddifa pan ddêl allan o groth ei fam," Num. xii. 12. 
Ymddygid tiiag at y gwahanglwyfus fel un ag yr 
oedd pechod wedi cyrhaedd ei bwynt eithaf ynddo, 
ac fel un oedd yn farw mewn camweddau a phech- 
odau. Yroedd yn dwyn yn ei gorff arwyddion allanol 
o drueni ac ofnadwyaeth pechod, fel y mae yn llygru 
ac yn gwenwyno yr holl enaid, ac yr oedd yn yr 
olwg arno yn ddrych truenus o farwolaeth. "A'r 
gwahanglwyfus yr hwn y byddo pla arno, bydded 
ei wisgoedd ef wedi eu rhwygo, a'i ben yn noeth, a 
rhodded gauad ar ei wefus uchaf, a Uefed, Aflan, 
aflan," Lef. xiii. 45. Hefyd, os byddai i'r gwahan- 
glwyfus gael ei lanhau oddi wrth ei bla, yr oedd yn 
rhaid iddo wrth yr un defodau a golchiadau, mewn 
trefn i ddyfod yn lân yn ol y gyfraith, a'r hwn oedd 
yn aflan trwy gyffyrddiad â chorff marw, megys 
coed cedr, isop, ac ysgarlad. At hyn y mae Dafydd 
yn cyfeirio yn ei weddi : " Glanhâ fi ag isop, a mi a 
lanhëir." Yr oedd yn cydnabod ei fod yn wahan- 
glwyfus ysbrydol, a bod yn rhaid ei lanhau trwy ras 
yn unol â threfh Duw. Mae yr enw Cymraeg, 
" gwahanglwyf," yn dra arwyddocaol, am fod y pla 
yn gwahanu neu ysgaru mewn amryw ffyrdd. Yr 
oedd yn gwahanu yr aelodau oddi wrth y corff. Os 
na fyddai i'r truan gael iachâd, fe fyddai i'w aelodau 
syrthio ymaith oddi wrth ei gorff mewn modd 
truenus iawn, ac yr oedd y gwahanglwyfus yn ol y 
gyfraith yn cael ei gau allan o gymdeithas dynion, o 
dŷ Dduw, ac o'r addoliad cyhoeddua. Felly mae 
pechod, fel gwahanglwyf ysbrydol, yn Uygru yr 
enaid a'i hoU aUuoedd, ac yn arwain i farwolaeth. 
Pechod yw yr achos o bob teimlad drwg, megys 
cenfigen, Uid a malais, a gelyniaeth ; a thrwy gyn- 
nyrchu'r teimladau hyn mae yn gwahanu rhwng 
dynion a'u gilydd — rhwng teyrnasoedd, cenedloedd, 
cymmydogion, a theuluoedd. Pechod hefyd sydd 
wedi gwahanu dyn oddi wrth Dduw, wedi ei wneyd 
yn euog a chondemniedig ac yn elyn i'w Greawdwr. 
Gan hyny, yr oedd yr Arglwydd Ieau, trwy lan- 
hau'r gwahanglwyf, yn profi iddo ddyfod i'r byd i 
waredu dynion oddi wrth eu pechodau, "Ẅele 
oen Duw, yr hwn sydd yn tynu ymaith bechodau y 
byd." Trwy ei haeddiant drud a'i iawn Ef y mae 
Duw yn maddeu pechod. " Heb oUwng gwaed nid 
oes maddeuant," a thrwy gymdeithas â'i ddyoddef- 
iadau y mae Duw trwy ei Ysbryd yn sancteiddio yr 
enaid oddi wrth halogrwydd pechod. " Gwaed Iesu 
Grist ei Fab Ef sydd yn ein glanhau ni oddi wrth 
bob pechod." Fe ddarfu iddo roddi ei Hunan yn 
aberth dros ei Eglwys mewn trefn i'w sancteiddio hi 
a'i glanhau â'r olohfa ddwfr trwy y Gair, a'i gosod 
hi yn ogoneddus iddo ei Hun, yn Eglwys heb arni na 



brycheuyn na chrychni, na dim o'r cyfryw. Fe 
ddaeth i'r byd i uno yr hyn oedd wedi ei ysgaru 
trwy bechod, i uno dyn â Duw mewn cariad a thang- 
nefedd. " Canys efe yw ein tangnefedd ni, yr hwn 
a wnaeth y ddau yn un." Trwyddo Ef y mae Duw 
yn cymmodi'r byd ag ef ei hun heb gyfrif iddynt 
eu pechodau. Fe ddaeth i'r byd hefyd i uno dynion 
â'u güydd, trwy roddi esampl a chymheUiadau new- 
yddion i faddeu i'n güydd ac i garu naiU y UaU. 
" Gan faddeu i'ch gilydd, megys y maddeuodd Duw 
er mwyn Orist i ch withau . " " Gorchymmyn newy dd 
yr wyf yn ei roddi i chwi, ar garu o honoch eich 
gilydd; fel y cerais i chwi, ar garu o honoch chwithau 
bawb eich güydd." 

Mae y wyrth gyntaf, sef troi y dwfr yn win, yn 
rhagymadrodd i'r hoU wyrthiau ac yn gosod aUan, i 
raddau helaeth, eu hamcan a'u hystyr. Gwyrth 
gyntaf Moses oedd troi y dwfr yn waed, yn arwyddo 
fod y pläu dyfodol i fod yn farnau ar yr Aiphtiaid, 
ac yn erbyn eu duwiau hwynt. Gwyrth gyntaf yr 
Arglwydd Iesu oedd troi y dwfr yn win, yn arwyddo 
iddo ddyfod i'r byd nid i ddistrywio eneidiau dyn- 
ion, ond i'w cadw. Yng nglŷn â'r wyrth hon, fe 
ddywed 8t. Ioan, "Hyn o ddechreu gwyrthiau a 
wnaeth yr Iesu yn Cana Galilea, ac a eglurodd ei 
ogoniant." Amcan yr Arglwydd Iesu yn dyfod i'r 
byd oedd i weUa pob peth, i droi dyfroedd y ddaiar 
i fod yn win y nefoedd, ac i droi anialwch diffrwyth 
i fod yn baradwys mewn ffrwythlonder. Mae y 
ddaiar dan feUtith trwy bechod. " MeUtigedig fydd 
y ddaiar o'th achos di. Drain hefyd ac ysgall a 
ddwg hi i ti." A thrwy dynu ymaith bechod y byd 
y mae yn gwaredu yr hoU greadigaeth oddi wrth 
ganlyniadau pechod. Efe a ddaeth i'r byd i droi y 
tywyU nos yn oleu dydd, i droi dyfroedd chwerwon 
Marah i fod yn loew win puredig, i droi cystuddiau, 
un o feUtithion pechod, i fod yn foddion gras, un o 
fendithion y nefoedd ; i dro i pechaduriaid o gyfeil- 
iorni eu ffyrdd at Dduw, ac i'w cyfhewid o fod yn 
blant digofaint, yn euog a chondemniedig, i fod yn 
blant i Dduw, ar ei ddelw ac yn etifeddion bywyd 
tragwyddol ; i dynu ymaith golyn angeu ac i gyf- 
newid angeu o fod yn frenin braw ac yn frenin y 
dychryniadau, i fod yn ddrws i'r nefoedd ac yn 
gerbyd i gludo i ogoniant. 

(Pw barhau.) 
Llanddeusant, Llangadoch, D. J. Dayies. 



Enllibwyr sydd debyg i wybed : y maent yn 
myned heibio i fanau iach dyn ac yn dal ar ei friw- 
iau. — Hall. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



301 



"YR HEN FERCH," NEU MODRTB 
FRANOE8. 

Mynych iawn y siaredir yn gellweirus mewn math 
o ysmaldod am yr hen ferch. Gwneir hi yn destyn 
difyrwch mewn natur dda heb ddim gwawd gwir- 
ioneddol, o herwydd wedi'r cyfan y mae gan bawb 
barch gwirioneddol i hen ferch fel un o aelodau 
mwyaf defhyddiol cymdeithas. Mewn awr ysgaíh 
a chwarëus ugain mlynedd yn ol, pan oeddwn innau 
yn fwy fy afiaeth, ef allai, mewn cwmni bychan o'm 
frryndiau nesaf, daeth yr hen ferch yn destyn y di- 
grifwch, a gofynais innau mewn ysmaldod i Modryb 
Frances, "Sut yr aethoch chwi yn hen ferch?" 
Teimlais ar unwaith fy mod wedi briwio ei theim- 
ladau. Yr oedd fy Modryb Frances ar y pryd dros 
hanner cant oed; ac eto yr oedd yn ddynes lân, 
gynhesol, a hynod o gymdeithasgar a chariadus, a 
rhyfeddaswn lawer gwaith fod merch o'i bath wedi 
ei gadael o'r neilldu fel blodeuyn ar y berth i wy wo 
o hono ei hun, ac fel yntau 

" Wastraffu ei arogl per mewn anial dir." 

Maddeuer i mi am ddefhyddio cyfieithad trwsgl o 
Gray's EUgy mewn dull mor ammhriodol i ddangos 
cyflwr yr "hen ferch ; " o herwydd nid "mewn 
anial dir " y gwastraffai hi berarogl ei bywyd glân 
a chymmwynasgar, ond ar aelwydydd angen ac 
mewn claf ystafelloedd. 

Ond rhaid troi yn ol at edau fy hanesyn. G-an 
gynted ag y cefais gyfleusdra mi a ofynais bardwn 
fy Modryb Frances am ofyn y cwestiwn gwirion-ffol 
iddi yng ngŵydd cwmpeini, a mynegais fy ngofid os 
oeddwn wedi peri poen iddi. Atebodd hithau ei bod 
yn ffol ddangos dim poen pan ofynwyd y cwestiwn ; 
ond ry wfodd dygodd i'w chof bethau a fu, gobeithion 
a phrofedigaethau a gladdesid er ys llawer blwyddyn. 
Deffröes hyn fy ngwag gy wreinrwydd a chwilfrydedd 
innau, a gofynais iddi beth oedd y blinderau a phrof- 
edigaethau yr aethai drwyddynt. ' ' Wel, ebai hithau, 
gallai y gwnai ryw les i chwi wybod, er mwyn prof- 
iad helaethach o'r byd a'i bethau, ei ofid, pleserau, 
a thrugareddau. Os gofynwch i mi pa fodd yr 
aethym "yn hen ferch," mi a ddywedaf mai ar 
lwybr dyledswydd dan arweiniad Rhagluniaeth yr 
aethym. Chwi a wyddoch nad wyf ond dwy flynedd 
yn ieuengach na'ch mam, ac mai myfi y w yr ieuengaf 
o naw o blant — pump o honom yn chwiorydd, pedair 
yn hyn na mi. Gan fy mod gartref ar ol i bob un 
o'm pedair chwaer briodi, gelwid arnaf yn wastad 
o'r naill dý chwaer i'r llall ar bob achlysur o afiechyd 
neu salwch o unrhyw fath ; ac felly daethym yn fath 



o nurse a howôhe&per yn ol a blaen yn eu teuluoedd, 
| a byddent oll yn falch o'm gwasanaeth. Dyma fel 
y dechreuais gymmeryd pleser mewn nursio. Bydd- 
wn yn aml yn nhŷ eich Modryb Isabel, fy chwaer 
henaf, yn Ystym Uech, ac yno daethym i gyfarfydd- 
iad â gwr ieuanc oedd yn gurad yn Llanfoddiol. 
Gwr ieuanc o sir Aberteifi oedd, ac wedi derbyn ei 
addysg yng Ngholeg yr Iesu, Rhydyohain. Pan 
j gyfarfyddais ag ef gyntaf nid oeddwn ond deunaw 
I oed ; a phan ddechreuodd dalu sylw i mi ac eistedd 
| hanner awr i siarad, a throi ei het yn ei law ac 
edrych i lawr, tybiwn na welais erioed wr ieuanc 
mor ddymunol. Yr oedd ei lais mor dyner a'r wên 
a gyfodai yrŵan ac yn y man yn swil i fy ngwyneb 
mor gynhesol, fel na fedrwn beidio â'i hoffi . Dy- 
wedodd fy chwaer wrth Thomas ei gwr fod Llewelyn 
Hughes, y curad, " dros ei ben mewn oariad â mi." 
A dweyd y gwir, yr oeddwn innau dros fy mhen 
mewn rhyw deimlad hynod o foddhäus ag yntau. 
Ond ni waeth peidio â son am yr ugeiniau ymwel- 
iadau byrion a wnai i Ystym Llech pan y byddwn 
yno. Digon yw fy mod mewn ammod i ymbriodi â 
Llewelyn Hughes cyn bod yn ugain oed, a hyny 
gyda chymmeradwyaeth fy nhad a'm mam, gan 
gynted ag y byddem ein dau mewn golwg am fy w- 
oliaeth. Dyn lled dawedog, cartrefol, oedd Llewelyn, 
hynod o ofalus am ymweled â'r cleifìon a gofalus am 
yr Ysgol Sul. Ysgrifenai gryn lawer i'r ddau gyf- 
nodolyn Eglwysig, un yn y de a'r Uall yn y gogledd. 
Ond y mae plwyf Llanfoddiol mewn ardal led 
anghysbell, ac allan o olwg y ddinas esgobol, fel 
mai hawdd fyddai i ddyn dystaw, heb ddim natur 
ymwthio ynddo, gael ei ollwng yn anghof. Fellÿ y 
bu gyda Llewelyn Hughes. Pan ddaethym i yn 
gydnabyddus ag ef gyntaf yr oedd gwedi gwasan- 
aethu wyth mlynedd yn Llanfoddiol, a bu yno chwe 
mlynedd ar ol hyny cyn marw o'r hen reithor, y 
Parch. Ohristopher Charles Lloyd, brawd ieuengaf 
yswain y plwyf. Penodwyd y Parch. Edward Meu- 
rick Trefor i reithoriaeth Llanfoddiol, a chan nad 
oedd arno ef angen curad, aeth Llewelyn yn gurad 
i ardal fynyddig, ond Ued boblogaidd, heb fod ym 
mhell iawn o'r ddinas esgobol. Teimlodd y sym- 
mudiad o hen ardal Llanfoddiol yn fawr, ac yn neill- 
duol am ei fod yn myned o un o ardaloedd cynhesaf 
Gogledd Cymru i un o'r rhai mwyaf gwlawog a 
niwlog. Ond ymafaelodd yn ei waith o ddifrif, a 
daeth yn fuan yn bur boblogaidd. Yr oedd yr 
ardalwyr yn bobl â chalon gynhes ganddynt, yn 
feirniaid da ar bregethu a darllen, ac yn gallu 
gwerthfawrogi talent ddirodres. Wrth weled ei fod 
yn cael ei werthfawrogi ymegnîai yntau fwyfwy ; îe, 



Digitized by 



Google 



302 



YB HAÜL. 



uwch law ei allu. Pan ar ymweliad â fy nhad a 
mam, brawychodd y ddau wrth ei weled wedi curio 
cymmaint; a chan ei fod yn cysgu yn yr ystafell 
nesaf am y palis a hwy, clywodd fy mam besychu a 
swn i'w ofhi ynddo yn y boreu. Yr oeddwn i bell- 
ach yn chwech ar hugain oed a Llewelyn yn tynu 
at ei ddeugain ; ac er na ddywododd fy nhad a mam 
ddim wrthyf fi, ofnent na byddai byth yn fab yng 
nghyfraith iddynt, er eu bod bellach yn ei garu fel 
mab. 

" Bu orfod yn lled fuan i Lewelyn, ar ol annwyd 
trwm, ofyn am fis o wyliau i fyned i lan y mòr. 
Aeth yno. Olywodd yr esgob am ei salwch ; a chan 
fod plwyf Pen Dyffryn yn wag ac mewn Uecyn 
cynhes, anfonodd yr esgob lythyr caredig at Llew- 
elyn yn cynnyg iddo fywoliaeth. Siriolodd hyn ei 
ysbryd yn fawr, ac er nad oedd ond gwanychu yn ei 
gorff, yr oedd ei feddwl yn hynod o fywiog, a 
dywedai ym mhob llythyr ei fod yn gwella yn brysur. 
Çynghorwyd ef gan y meddyg i fyned yn ol i awel 
y mynydd oddi wrth y môr, a chan fod ei gartref ef 
ei hun yn ymyl y môr, aeth i ran uchaf y plwyf yma 
i letty cysurus ; ond myned yno i orphen ei ddydd- 
iau a wnaeth, ac nid i barotoi ar gyfer ei blwyf 
newydd. Nid hir y bu cyn cael ei gaethiwo i'w 
ystafell wely. Dyma'r amser caletaf a fu arnaf 
erioed. Yr oeddwn wedi treulio yr wyth mlynedd 
er pan gyntaf y cyfarfyddais â Llewelyn mewn am- 
geleddu cleifìon a nurrio fy chwiorydd a'u plant, a 
dyma yr hwn a garwn yn fwy na fy enaid fy hun 
mewn angen ymgeledd a nursio. Oredwn o waelod 
fy nghalon, ond i mi fyned yno i ofalu am dano, 
coginio ei ymborth a'i sirioli, y byddai yn sicr o 
fendio. Ar ol cael caniatâd fy nhad a mam, aeth 
Edward fy mrawd â mi yno i aros i'w nursio. Er 
fod Iiewelyn yn falch dros ben fy ngweled, nid oedd 
yn dewis i mi ymgymmeryd â'r gwaith rhag ofh y 
byddai yn ddrwg i'm hiechyd. 

" Ond yno y bûm ddau fis : yn gwneyd ei damaid 
bychan, yn rhoddi iddo ei physig, yn darllen iddo, 
ac yn canu ei hoff emynau. Byddai yn dyfod o'i 
wely ar y sofa bron hyd y diwedd, ac yn dweyd bob 
dydd ei fod yn gwella, a minnau yn ei gredu yn aml 
iawn. DarUenais iddo drosodd a throsodd drachefn 
y 14, 15, 16, a 17 bennod o 8t. Ioan. Byddai ei 
wyneb teneu, gwyn, oddi eithr y rhosyn gwrid ar 
ganol y foch, yn edrych fel wyneb angel wrth wran- 
daw. Tynai ei law deneu drwy fy ngwallt ar y 
diwedd, a diolchai i mi ; a byddai ganddo yn aml 
sylwadau nefolaidd ar y pennodau hyny. Pan wedi 
myned yn rhy wan i weddîo ei hun, rhoddes lyfr 
sydd yn fy meddiant eto o weddiau oedd wedi eu 



oyfansoddi pan mewn ysbryd mwy defosiynol na 
chyffredin, a gofynodd i mi eu gweddîo gydag ef. 
Mae y gweddiau hyn ar fy nghof hyd eto, a chan eu 
bod yn Gymraeg, buont ugeiniau o weithiau o gysur 
annhraethol i gleifìon a chystuddiol. 

"Amser dedwydd mewn cymhariaeth i mi oedd 
deufis nursio Llewelyn. Tywynai gobaith heulog, 
fel haulwen hwyr hafaidd, drwy y glaf ystafell ; a 
bron na thybiwn glywed suad edyn euraidd engyl 
Duw yn siffrwd drwy*r ystafell lawer pryd, gan mor 
nefolaidd fyddai ein teimladau. Ni bûm erioed mor 
agos i'r nefoedd a'r misoedd hyny. Teimlwn fod 
pob daiaroldeb wedi darfod ynof, ond fy edmygedd 
o dawelwch dysibaw a llwyr ymostyngiad Llewelyn 
i ewyllys Duw. Edrychwn arno yn fwy fel angel o 
lawer nag fel un dan ammod bod yn briod i mi." 

" Ond y mae fy ystori yn myned yn faith, eto nid 
yn rhy faith i fy nheimlad i. Ysgol oedd allasai fod 
yn chwerw, ond drwy ras a feluswyd i mi ac a fen- 
dithiwyd yr wyf yn gobeithio dros byth. Daeth 
awr yr ymadawiad — yinadawiad disymmwth pan 
nad oedd neb yn dybgwyl. Yr oedd wedi bod yn 
siriol dros ben ddechreunos; ac aethym i'm gwely 
un ar ddeg o'r gloch ar ol darllen gweddi wrth ei 
erchwyn, gan adael chwarelwr caredig a fyddai yn 
aml yn treulio nos neu ran o nos gydag ef i eistedd 
gydag ef. Rywbryd yn blygeiniol clywn gyffyrdd- 
iad ysgafn ar ddrws fy ystafell. Yr oeddwn wedi 
ymwisgo mewn ychydig fynydau, ac aethym i'r glaf 
ystafell ; yno yr oedd Mrs. Evans, y lettywraig a'i 
gwr, a'r gwr ieuanc o chwarelwr, yn dal y gobenydd 
dan ben neu yn hytrach dan ysgwyddau a phen 
Llewelyn. Owelwn ei fod yn methu a chael phlegm 
i fyny, ac yn anadlu yn anesmwyth iawn. Çyr- 
haeddais ddyferyn o ddwfr a gwin at ei wefua; 
agorodd yntau ei lygaid, ac edrychodd arnaf gyda 
gwén. Symmudodd ei wefusau, ond nid oedd yno 
leferydd. Gafaelodd yn fy llaw a gwasgodd hi mor 
bell ag y gallai wasgu : teimlwn rhyw sigliad rhy- 
fedd yn ei law, ac edrychais arni mor wen. Daeth 
rhywbeth drosof. Deffroais yn fy ystafell fy hun. 
Cefais godi ym mhen ennyd. Yr oedd Llewelyn yn 
ei arch." 

Yma rhedodd y deigryn oedd wedi ymladd llawer 
am ddianc o'i Uygaid allan, gan ddyferu dros ei 
grudd, yr hon oedd yn welw, dlos, uwch ddaiarol, 
ac felly y terfynodd yr hanes pa fodd y daethai 
Modryb Frances yn " hen ferch." Clywsom lawer 
am ysbryd y marw yn niynychu rhodf ëydd cy&sefin 
eu bywyd; ond yma cawn esampl odidog o'r byw 
yn mynychu rhodf ëydd y marw. 

Ar ol marwolaeth yr unig un a garodd, parhaodd 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



308 



Modryb Frances i ymweled â'r cleifion, amgeleddu y j Angharad. Agorai'r bychan ddrws, a rhwng yr 
rhai a fyddent mewn angen, a chyssegru ei holl ; eiddew crog ymsaethai ffrwd o gynhes wawl. 
fywyd i wasanaeth ei Gwaredwr, gan ymdrechu yn ! Yng nghanol y goleuni safai Angharad, yn dlys- 
hollol rodio yn ei lwybrau Ef. Daethpwyd yn araf ! ach na dim a welsai Llewelyn Llwyd erioed, a chydag 
i edrych arni fel eiddo cyfiredin y plwyf. Pa le ' esmwyth guBan bur ar ei wlithog rudd, a gwyneb 
bynag y byddai afíechyd dysgwylid hi yno, ac aml . yn dysgleirio o ddedwyddwch heulog, derbyniai ef i 
anfonid am dani. Fel yr elai amser heibio daeth- 1 orphwysdra a thangnefedd ei hystafell fechan. 
pwyd i'w gosod yn y dosbarth a elwir hen ferched, Troes Llewelyn Llwyd ei lygaid tua'r cryd, a 
ac o'r diwedd daeth yr enw "yr hen ferch" yn air ; thynai Angharad orchudd bychan, ysgafhach a 



gwynach na'i Uaw ei hun, oddi ar wyneb gwridog ei 
baban fachgen a wenai yn ei gwsg fel rhosyn tlws 
yng nghanol perthen hafaidd. Ar y mynyd, anghof- 
iodd yr offeiriad dwysfyfyriol y festri a'i thrwst, ei 
chulni, a'i chroes-ymddadleu. Rhedodd ei feddwl 
yn ol bedair a phum mlynedd neu fwy. Adgofiai 
aml olwg a gawsai o Angharad yn ireidd-der blodau 
, a newydd wisgiad ei hieuenctyd. Yr oedd yn dlws, 
yn dlysaf berl y ddaiar iddo y pryd hyny. Ond yr 
oedd yr ieuanc, siriol, serchog fam yn dlysach a 
gwerthfawrocach yn ei olwg yn nureery fechan Per- 
, sondy'r Cwm, nag a fuasai yn wyryf foneddiges deg 
1 yn drawing-room Gelli'r Cogau gynt. Addfedasai 
anwylderau fyrdd o'i hamgylch, a chadwasai ei 
hireidd-dra siriol, a chawsai y fendith fawr o 
iechyd corfforol da, a thymraerau hyblyg, hydwyth, 
a chwarëus. Os deuai croeswynt siomiant i chwythu 
\ drosti ymostyngai dano, ond nid cynt yr elai yr awel 
I heibio nad ymunionai yn ol mor siriol ag o'r blaen. 
j Detholai megys y Uecyn glân i'w throed, edrychai 
ar y Uoeren heulog ar y bryn, a'r Uecyn goleu yn y 
1 wybr gymylog, a chanfyddai y blodeuyn Ueiaf ym 
mysg y chwyn a'r drain. Ymborthai ei chyfan- 
soddiad moesol ar oreuon pob peth, gan ddewis y pur 
a'r da, a gwrthod y Uwgr a drwg. 
| Wedi eistedd o Lewelyn Llwyd a mwynhau y 
cwpanaid eoffee cynhes ag ydoedd mor adnewyddol 
( ac adfywiol i'w gyfansoddiad ef, dechreuwyd ym- 
! ddyddan am y festri. Ehoddes Llewelyn Llwyd 
I hanes cyflawn o'r hoU weithrediadau, ac yn neiUduol 
Tba y nesai Llewelyn Llwyd at y Persondy tawel a'i ! y rhan a gymmerasai Didymus o'r Cwm a Mr. H. 
ffenestri goleu yn taflu pelydrau siriol ar wg y nos j Cadwaladr, y cofiadur, ynddynt. 
ddu o amgylch, ac yn rhagddangos yr hedd a'r car- " Yr wyf yn synu peth," ebai Angharad, " fod y 
iad cynhes oedd o'r tu mewn, adfywiai ei ysbryd ac cofiadur yn eich gwrthwynebu. Yr wyf yn dra sicr 
ysgafnhäi ei bryder a'i ofid. I nad oes ganddo ddim drwg deimlad personol atoch. 

Meddai wrtho ei hun, " Y mae genyf eto ddwy j Y mae yn ddyn caU hefyd, a bydd yn hynod o foes- 
gyssegrfan i droi iddynt am orphwysdra a mwynhâd i gar tuag ataf bob amser, ac yn wir yn gymmwyn- 
-mynwes fy nheulu a gorsedd gras — a thra y dys- ( asgar. Pa fodd y gellwch roddi cyfrif am ei wrth- 



teuluaidd. Pan ddywedid "yr hen ferch" o fewn 
cylch pum miUtir i'w chartref, fe wyddai pawb mai 
am Modryb Frances y meddyüd. Ac yn wir, nid 
Modryb Frances ydyw yr unig hen ferch a f u ag y 
sydd yn fendithiol i'r byd. Y mae cannoedd o 
honynt yn forwynion i'w perthynasau a'u cymmyd- 
ogion ar hyd eu hoes, ac yn forwynion i Grist hefyd. 
Heb son am y nifer mawr a lwyr ymroddant mewn 
ammodau gwyryfol i wasanaethu Duw ac amgeleddu 
dynion, y mae cannoedd a miloedd fel halen y ddaiar 
yn wasgaredig ym mhob haen o gymdeithas yn 
dystaw a diymhongar wasanaethu eu hoes a hau 
hadau daioni a dedwyddwch o'u hamgylch, neu 
leddfu dyoddefiadau ac iachäu clwyfau, ac esmwyth- 
äu leichiau trymion eu cymraydogion. Pa beth 
bynag yw urddas gwraig a mam, y mae defnyddiol- 
deb a chymmwynasgarwch aberthol "yr hen ferch" 
yn Uawn mor deilwng o bob parch. 

Yr eiddoch yn gy wir, 

Maboabet Hughes. 



LLAN CWM AWEN : NEÜ DDEFFEOAD EG- 
LWYSIG HANNER CANBIF YN OL. 

(Parhâd o dudalen 273.) 

PBNWOD xvin. 

Mtoynderau Teuluaidd. 



gleiria goleuni o'r ddau lecyn yma, ni bydd neb yn } 

annedwydd, er gwaethaf hoU dymmestloedd byd." | 

Ysgafnhäi ei gamrau, a defiroai adsain troediad I 

hoew a hyderus ar y palmant bychan wrth gongl y ; 



'mai 



wynebiad i chwi ? 5 

"Credaf," atebai ei phriod, 
mae gwrthwynebiad y cofiadur. Ymddangosai yn 
awyddus iawn i allu ysgaru rhyngof â'r weinidog- 



tŷ Ue y troid at ddrws y nurtery, Ue y gwyddai fod i aeth Eglwysig, neu rhwng fy swydd a'm person. 



Digitized by 



Google 



304 



YR HAUL. 



Tybiaf ei fod ef yn credu mai niwed ysbrydol i'r 
ardalwyr a fyddai deffroad ysbrydol yr Eglwys a'i 
chynnydd yn y lle. Yr oedd yn ddrwg iawn genyf 
glywed Didymus o'r Owm yn priodoli iddo ymddyg- 
iad mor wyrog ac anghywir." 

" Felly," atebai Angharad, " yr ydych yn meddwl 
mai nid o falaù ddrwg a dichell ystry wgar y mae y 
cofìadur yn dirgel gynllwyn yn erbyn eich llwydd- 
iant Eglwysig, ac yn dystaw gynllunio gyda gwŷr 
fel y Parchedig Phylip Jones i rwystro eich gwaith 
ym mlaen ? Tybio yr ydych mai ystyried eich gwaith 
yn ddrwg y maent, ac felly fod yn gyfiawn ei luddias 
ymmhob dull? ,, 

"Dyna fy nghred i," atebai Llewelyn Llwyd. 
" Gaüwn gymmeryd yn ganiataol bron nad oes neb 
yn ymwybodol mewn mater o*r fath yn gweithredu 
oddi ar falais noeth ac amcanion i ddrygu, a dyna 
pa ham yr oedd mor ddrwg genyf glywed Didymus 
o'r Cwm yn priodoli amcanion mor groes i ysbryd 
Gristionogol i*r cofìadur." 

" Ymddengys i mi," meddai Angharad, gan wenu 
dipyn yn ddireidus ac ymdrechu troi pwnc y croesni 
yn y festri yn destyn difyrwch i'w chwalu ymaith 
a'i anghofìo, " fod yr Eglwys wedi dyfod yn fath 
asgwrn cynhen yn y plwyf, ac nis gallwn oddi wrtho. 
A siarad mewn iaith filwrol, fel y byddai fy nhad 
bron am bobpeth, y mae yr Eglwys yn y Cwm yn 
un o amgaerau Eglwys Lloegr. A siarad am dani 
yn iaith y Beibl, y mae Eglwys Fair Fagdalen, neu 
Lan Cwm Awen, yn uno' dyrau ' Sîon. Pan nad 
oedd enw nac enwad arall i chwifio baner y Groes ar 
ei gaerau, cyhwfanai baner y Gwaredwr megys ar 
uchel dŵr Llan Owm Awen, ac ymgynnullai milwyr 
Iesu i'w hamgaerau. Yn wir, Llewelyn, onid wyf 
fi yn siarad yn ddoeth uwch law arferiad pais a bed- 
gown f Oni fyddai yn well i mi gael dillad milwr ? 
Ond yr ydych ehwi mor dawedog: rhaid i rywun 
siarad." 

"Ewch ym mlaen, Angharad fach," atebai Llew- 
elyn Llwyd, " yr wyf fi yn hoff o glywed eich Uais ; 
a phan eloch i son am eich tad, bydd genych bob 
amser rywbeth gwerth ei wrandaw. Gwnaeth ym- 
ddyddanion synwyr-gall eich tad fwy o les i chwi na 
holl addysg eich ysgolion. Ewch ym mlaen. Yr 
wyf yn rhy flin i siarad, ond nid yn rhy íiin i wran- 
daw." 

" Wel," ebai hithau, " y mae Llan Cwm Awen yn 
un o hen amddiffynfëydd Sion. Y mae wedi ad- 
feilio. Y mae bylchau yn y caerau, rhwygiadau yn 
y mur ; y mae ei harfogaeth wedi rhydu, a'r mag- 
nelau megys wedi syrthio allan o'u safleoedd. An- 
fonwyd chwi i adgyweirio y muriau, ail arfogi y 



caerydd, ac adennill ufudd-dod a theyrngarwch yr 
ardal. Onid felly y mae ? " 

" Ië," atebai Llewelyn Uwyd, gan ail godi ei ben. 
" Ewch ym mlaen." 

" Mae y cofiadur," ebai hithau, " yn wrthwynebol 
i'ch gwaith chwi a J r neb a'ch' anfonodd. Ni fyn 
adferu yr amddiffynfa. Geilw hi yn eiddo gelyn. 
Nid yw yn ddigon cryf, neu nid yw ei gyfiegrau yn 
ddigon trymion i orphen dryllio'r mur, ac felly 
gweithia yn ddystaw trwy gudd-dyllau (mines) yn 
rhedeg dan y sylfeini i'w bwrw i lawr. Dywedir 
fod ' pob moddion yn gyfreithlawn mewn rhyfel ' — 
ystrywiau, dichell celwydd, cynllwyn, a chuddio 
amcan. Felly, fe gyfiawnhâ y cofìadur ei hun ym 
mhob peth. Tra y bydd o'i galon yn credu fod yr 
Eglwys yn cynnrychioli gallu drygionus, bydd o 
gydwybod yn rhwym o'ch gwrthwynebu. Rhaid i mi 
o hyn allan feddwl am y cofìadur fel cadben y peir- 
iannwyr, a Didymus o'r Cwm fel cadben y cyfiegr- 
wyr : mae y cyntaf yn dirgel-weithio dan y sylfeini, 
a'r olaf yn tân-belenu trwy yr awyr agored oddi ar 
y mur. Y cofìadur yn sicr yw'r mwyaf peryglus." 

Atebai Llewelyn Llwyd, " Nid oes genyf fì ddim 
blas ar dân-belenu na gwrth-yru mynedf ëydd dan y 
sylfeini, tra y mae ' gobeithio a dysgwyl yn ddystaw 
am iachawdwriaeth yr Arglwydd ' yn gofyn ffydd ac 
amynedd helaeth. Ehaid i mi fyned yfory, os byddaf 
by w ac iach, i ymdrechu cyfanu y rhwyg a wnaeth 
Didymus o'r Cwm. Ond ni wiw bod yn galed wrth 
y bardd, y mae yn onest iawn, ac os yn arw, y mae 
hefyd yn gadarn fel y graig. Byddai yn ddrwg 
genyf pe rhoddid ef yn ngafael twrneiod. Ni ddeuai 
byth yn groen iach o*r fath le. Mae yn rhy dafod- 
rydd ac anochelgar." 

Penderfynwyd yr elai Angharad a Llewelyn Llwyd 
dranoeth i dywallt olew i friwiau ymrysonwyr y 
festri, rhag ofn i*r clwyfau fyned yn waeth. 

PENNOD XIX. 

Ymweliad â Bidymus o'r Cwm. 

Boreu G-wener yr oedd Angharad a Llewelyn 
Llwyd yn ymyl drws bwthyn Didymus o'r Cwm. 
Derbyniwyd hwy gan y bardd gyda phob arwydd o 
barch, ond dim gwaseidd-dra, dim math arddangos- 
iad. Gwedi siarad am y màn bethau teuluaidd, aed 
at bwnc y festri. Meddai Llewelyn Uwyd, "Yr 
wyf yn omi fod eich cyfeiriadau personol at Mr. H, 
Cadwaladr a'r Parchedig Phylip Jones wedi peri 
mawr dramgwydd, ac wedi brifo Mr. Cadwaladr yn 
ddirfawr." 

"Briwio?" atebai y bardd, li îj amcan oedd ei 



Digitized by 



Google 



m HAUL. 



305 



friwio. Y dyn yn beiddio diniwed wenu yn eieh 
gwyneb, ac wedi bod ar hyd y dyddiau yn creu 
drwg deimlad tuag atoch, neu o leiaf yn trefnu a 
chyfodi gwrthwynebiad i'ch cynlluniau oll. ,> 

" Y mae peth o'r fath yn anhawdd cyd-ddwyn ag 
ef," Bylwai Iiewelyn Uwyd, "ond nis gellir ei ochel. 
Y mae yn ddiau fod y cofiadur yn tybied mai gwneyd 
daioni yr oedd, ond yr wyf yn ofni y bydd iddo 
roddi ei fygythiad neithiwr mewn gweithrediad, a 
rhoddi y pwnc yn llaw twrneiod." 

"Pa bwnc, syr?" gofynai y bardd, " ai pwnc ei 
ragrith — ei wên yn eich gwyneb, ei golyn yn eich 
cefh ? Y mae genyf fi barch i'r dyn a'm gwrth- 
wynebo yn deg — a safu fel llew yn fy wyneb ; ond 
am y gelynion wedi ymwisgo mewn ffug gyfeillgar- 
wch — y bleiddiaid llechwrus a ymdrwsiant mewn 
crwyn defaid mor gyflawn a pherffaith, fel na welir 
blewyn o'u crwyn eu hunain, ac na chlywir udiad 
o'u swn naturioljn gyhoeddus, nis gallaf eu goddef. 
Edrychant mor ddiniwed a'r golomen yn eich 
gwyneb, a brefant yn eich clustiau fel ŵyn, ond 
colynant chwi fel gwiberod o'r tu ol, ac ysglifiant ar 
eich cymmeriad fel bleiddiaid yn y tywllwch. Eisieu 
eu pastynu allan o wisgoedd eu rhagrith sydd." 

"Peth anhawdd, anhawdd iawn, ydyw profì 
rhagrith neb," atebai Llewelyn Llwyd drachefn ; 
" ond peth hawdd iawn ydyw myned i afael y gyf- 
raith." 

" Syr," atebai y bardd, " ni raid i chwi byth ofni 
i*r cofîadur alw arnaf fi i'w gyfarfod of a'r Parch- 
edig Phylip Jones yn llys y gyfraith. Yr wyf fi yn 
dyst o*r ymddyddan rhyngddynt hwy pan oedd y 
ddau ar y ffordd i'r Plas. Clywais ddigon o*u 
geneuau eu hunain. Clywais fwy gan bobl ereill. 
Gwaith y ddau wr a enwais yw y gwrthwynebiad. 
Mi a af ar fy Uw mewn unrhyw lys, ac ni thynaf 
air byth yn ol. Syr, yr ydych yn rhy foneddigaidd, 
yn rhy feddal, yn rhy dyner o'r hanner gyda'r fath 
gymmeriadau ag sydd yn eich gwrthwynebu. Y 
mae ar y rhan fwyaf o honynt ofn eich gwrthwynebu 
yn agored. Dau neu dri sydd yma, mewn gwirion- 
edd, yn cychwyn pob gwrthwynebiad, ac eisieu eu 
dynoethi sydd a'u fflangellu i*r eithaf. ,, 

Gwelodd Llewelyn Llwyd mai ofer oedd iddo ym- 
drechu Uinaru dim ar ysbryd ymladdgar y bardd, a 
dywedodd, " Mr. Thomas Evans bach, nid i ymladd 
â dynion yn bersonol a buddugoliaethu arnynt y 
daethym yma, ond i ymdrechu eu honniU at Grist, 
a*u dychwelyd i undeb ffydd a chariad yng nghorlan 
yr Eglwys. Y mae fy amcan i lesäu pawb yn 
dymmorol, moesol, ac ysbrydol, a hyny heb niweidio 
aeb. Gobeithio y cawn dawelwch. Yr wyf yn 
20— vii. 



mawr werthfawrogi eich uniondeb syth a'ch purdeb 
tryloew chwi, yn gystal a*r dalent werthfawr a roddes 
Duw i chwi. Y mae Ue oyflëus i chwi roddi yr oU 
ar waith yn Eglwys Dduw, a gellir gochel ymryson. 
Diolch yn fawr i chwi am eich syniadau ac am fy 
ngwrandaw." 

Dy wedodd Llewelyn Llwyd y geiriau uchod gydag 

j aceniad bruddaidd ac ymdrech i guddio gofid calon, 
ond ni ddiangodd y cyfryw sylw glust graff y bardd. 

i Teiinlai resyni ac ofnai am y tro cyntaf fod ei ym- 

I adroddion yn gelyd. 

I Dy wedodd wrth ffarwelio, " Gobeithio, Mr. Lloyd, 
y cewch lonydd am beth amser beUach i fyned ym 
mlaen â*ch gwaith. Peidiwch ag ofni drwg ganlyn- 

< iad oddi wrth y cofiadur. Yr wyf yn ei adwaen 
er ys mwy o amser nag yr adwaenoch chwi ef ; ond 
gaUai nad ydy w mor ddrwg ag yr wyf fi yn meddwl 
eifod." 

Aeth Llewelyn Llwyd ac Angharad heibio siop y 
cofiadur. Galwasant yno : rhyfeddent ei gael mor 
siriol a pharablus ag erioed, ac yn hoUol barod i 
longyfarch yr offeiriad ar derfyniad y festri yn fodd- 
haol iddo ef. 

, Wrth ei weled mor wyneb siriol, gofynodd 
Angharad iddo, rhwng difrif a chwareu, pa ham y 

, buasai iddo wrthwynebu symmud y seti. 

i " 0," meddai yntau, " madam, nid pwnc personol 

, i Mr. Lloyd oedd hwnw — mater plwyf, a'r unig beth 

; nad wyf yn cydweled â Mr. Lloyd yw ar bynciau 
Eglwysig. Yr wyf fi yn barnu fel hyn a Mr. Lloyd 
yn barnu fel araU— y fì dros y capel, Mr. Lloyd dros 
yr Eglwys— ?a rhaid i bawb fod yn ffyddlawn i'w 
blaid. Ond nid oes eisieu digio am beth feUy, a 
gobeithio na.ddigia Mr. Lloyd am beth o'r fath. Y 
mae wedi cael ei amcan." 

"Y mae yn dda genyf ddeaU eich safle, Mr. 
Cadwaladr," ebai yr offeiriad; "gallaf feUy edrych 

] arnoch fel cyfaül personol, ond gwrthwynebydd Eg- 

1 lwysig. Felly, tra yn gwrthweithio fy nylanwad 
ysbrydol, bydd genych deimlad da ataf fel person 
neu gydgreadur. Nid oes arnaf awydd gofyn dim 
am eich rhesymau pa le yr ydych yn gweled duwin- 
yddiaeth yr Eglwys yn feius a'i dylanwad niweidiol. 
Hyd nes delom i ddeatt ein gilydd, felly parhäwn 
garu ein güydd a gweddw ẃw.ein gilydd." 

FeUy, terfynodd yr ymddyddan ac ymweUadau y 
dydd ar y cyfan yn foddhaol. 

(2 y w barhau.) 



Y sawl ni chymmero esampl oddi wrth ereiU a 
wneir yn esampl i ereill. 



Digitized by 



Google 



306 



YB HAUL. 



"AFFHICA FEL Y MAE YN AWK." 

Dyma i ni yn y darlun gipdrem o'r ffaith ofnadwy a 
barodd i'r bardd a chenadwr Heber ganu yn ei 
emyn anfarwol — 

" Er bod mcwn pell ynysoedd, 
Awelon pêr a hael, 
A hyfryd eu hardaloedd, 
A dim ond dyn yn wael." 

Ië, dim ond dyn yn wael. Y mae gwyneb anian yn 
gwisgo hyfrydwch Eden, ond ar ddyn, a grewyd ar 
ddelw Duw, dim ond arddelw uffern. Sylwch ar y 



cigfrain a'r eryrod o amgylch i ftoyta y 
cnawd. Ond och, gwir pob gair ; fel hyn y lladdwyd 
amryw Gristionogion yn Uganda yn ddiweddar, gan 
gael eu darnio bob yn aelod, ac o'r diwedd eu taflu 
i'r tân. Y mae geiriau y Salmydd yn dal hyd 
heddyw : " Llawn yw tywyll-leoedd y ddaiar o drig- 
fanau trawsder." 

frodyr anwyl yng Nghymru lân, cymmerwch y 
darlun yma i'ch ystyriaeth. Gwybyddwch, 'ie gwy- 
byddwch fod y ffîeidd-dra yma yn bod, yn blodeuo 
dan yr un haul ag sydd yn gwenu arnoch yma. 
Tra byddoch chwi, grefyddwyr Oymru, yn ym- 



corff yna yn hongian ar y crogbren, dyna olygfa 
gyffredin iawn yn Affrica ! Bydd cannoedd o grea- 
duriaid diniwaid yn syrthio dan wanc gwaedlyd eu 
breninoedd creulawn. Y mae'n debyg mai felly y 
bu gyda'r creadur truan yna: nid Uofrudd ydyw 
wedi marw dan gyfraith ei wlad, ond rywun dinod 
wedi ei gymmeryd (ef allai ar ddamwain) i borthi 
nwydau dieflig ei gyd-ddynion. Mae y teithiwr 
enwog Mr. H. Johnson yn darnodi dienyddiad fel 
hyn mewn dull a barai i'n gwaed fferu yn ein gwyth- 
enau. Nis gallaf ddysgrifio yma y creulondeb 
ofnadwy o ddarnio dynion yn fyw, tra y cyrcha y 



bleidio â'ch gilydd yma mewn gwlad Efengyl, yn 
absenu y naill y Uall, a bron yn rhwygo yr hen Feibl 
yna yn eich dadleuon cartrefol, mae y rhan fwyaf 
o'r ddaiar heb oleuni yr Efengyl. Y mae angeu y 
Groes heb ei bregethu eto i hanner y ddynoliaeth. Tra 
byddoch chwi yn cyrchu i'ch addoldai ar y Suliau, y 
mae myrdd miliynau o'ch cyd-ddynion yn griddfan 
dan greulondeb gau grefyddau ac ofergoeledd erch- 
yU ; ac eto, mor ychydig o honom sydd yn meddwl 
am hyn. Onid ydym fel ychain pasgedig yn maeddu 
Uuniaeth yr Efengyl dan ein traed heb fyth feddwl 
am ddanfon hyd yn nod y briwfwyd gweddül i'r 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



307 



myrdd eneidìau sy'n marw beunydd heb wybod am 
iachawdwriaeth rad yng Nghrist. Fe gyfyd hýn fel 
cyhuddiad ofnadwy yn erbyn Cymru grefyddol yn 
nydd y farn. Y mae Cymru o boh gwlad Gristionogol 
bron yn olaf un yn ei sel genadol, a hithau yn ym- 
ffrostio ei bod fel yn llifo o laeth a mêl crefyddol. 
O Gymru fechan, bwrw allan y trawst o'th lygad dy 
hun. Y mae gwaed dy frawd yn Affrica yn sicr o 
lefain i'r nef yn dy erbyn, os oedi estyn Uaw i'w 
gynnorthwyo. Y mae dy enwadau yn barod iawn i 
feio Eglwys Loegr fel pe bai yn anialwch diffaith o 
weithredoedd da. Ond pe egnîent fwy i ddilyn cam- 
rau y Gymdeithas Genadol Eglwysig (sef y C.M.S.) 
yn unig, fe gaent well gwaith am y ganrif nesaf na'r 
gwaith o ryddhau (?) crefydd. Pe egnîwn i ufudd- 
hau i orchymmyn olaf y Gwaredwr a phregethu yr 
Efengyl i bob creadur, ychydig iawn o amser a 
gaffai neb o honom i ddilyn ein mympwyon ein 
hunain. 

W. M. E. 



EMYN GWYL Y CYNAUAF. 

Arglwydd mawr pob nerth a gaUu, 
Awdẁr, Bhoddwr, pobpeth da, 

Dyro gymhorth i'th foliannu, 
Wrth ein Uesgedd trugarhâ : 

uchelder dy ogoniant 
Gwrando ar ein Uafar gân, 

Derbyn Di ein haberth moliant 
'Nawr ym mhyrth dy deml lân. 

Rhyfedd, rhyfedd, fel mae'th gariad 
A'th drugaredd yn parhau 

1 ymwel'd â ni yn wastad 
Yn arbediad bywyd brau ; 

Mae dy lwybrau yn dyferu 
Brasder dy haelioni mawr, 

Dyro'th Ysbryd Glân i'n nerthu 
I'th glodfori yma 'nawr. 

Ti ddyhidlaist ar ein meusydd 

Gynnar a diweddar wlaw, 
Gwres a gwUth i ffrwytho'n dolydd 

Ydynt rodd dy dadol law : 
Gan lawenydd y cynauaf 

Ger dy fron y Uawenhäwn, 
Derbyn Di, Dduw grasusaf, 

Oŵwm clod o galon lawn. 



Ofnwn a bendithiwn D'enw 

Am dy ddawn, drugarog Dad, 
Nidý m deilwng o dy sylw, 

Nac o'th drugareddau rhad ; 
Cymmer ni yn Uwyr i'th feddiant 

Er dy glod o awr i awr, 
Ac â Uais perffeithiach moUant 

Canwn yn y nefoedd fawr. 



Penfeo. 



SYLWEDD PREGETH. 

Gan y Parch. E. A. J)avie8, Llangennsch. 

" Llygaid yr Arglwydd sydd ar y cyfìawn." — SALM. xxxiv. 15. 

Onid ydym yn synu weithiau fod cymmaint o ar- 
dderchogrwydd a phrydferthwch yn y greadigaeth 
faterol yn gwbl ddisylw ac megys yn wastraff ? Nid 
pethau perthynol i ddynion wyf yn cyfeirio atynt ; 
yn wir, mae dynion fel rheol yn ddigon gofalus o'u 
pethau da eu hunain. Os byddwn yn meddu rhyw 
drysorau o fri ac ardderchogrwydd tu hwnt i'r cy- 
ffredin, nid ydym yn debyg o'u cuddio rhag i neb 
eu gweled, ond yn hytrach byddwn am i bawb eu 
canfod, eu hedmygu, a'n canmol. Os mai daruln 
godidog a fydd, faint o ymdrech a wneir i sicrhau 
derbyniad iddo i'r brif arddangosfa, i blith y goreuon 
o ddarluniau y byd. Os na ddaw i fyny â'r safon 
uchel hon; eto, os yn brydferth yn ein golwg ni, 
gosodir ef i fyny ar y mur yn y safle amlycaf o fewn 
oyrhaedd Uygaid pawb yn yr ystafeU. Os blodeuyn 
anghyffredin o hardd a fydd, gosodir ef yn y ffenestr, 
Ue y gaU pawb a êl heibio ei weled a'i edmygu. Os 
perl gwerthfawr neu dlws nodedig a fydd, mynych 
y gwisgir ef am y gwddf neu ar y fynwes gyda'r 
un amcan. 

1 . Dyma ffordd dyn i ymddwyn at ei drysorau— eu 
harddangos, a thynu sylw y byd tuag atynt. Os 
trown eto o'r byd materol i'r byd dynol ei hun, 
gwelwn yr un dueddfryd. Mae dynion mawr ac 
enwog i'w cael yng nghyfrif eu cyd-ddynion ; maent 
yn cael sylw, a pharch, a bri ; gwelir eu henwau yn 
britho y newyddiaduron, ysgrifenir coflyfrau i gludo 
eu hanes i lawr i'r oesoedd a ddêl. Gwir mai cym- 
meriadau moesol digon gwael ydyw Uawer o honynt 
— rhyw gymmysg iawn ydynt ar y goreu; ac eto, 
ar gyfrif rhyw anrhydedd tybiedig a ennülasant, 
rhyw wrhydri a gyflawnwyd ganddynt ym marn eu 
cyd-ddynion, rhyw aberth neu ryw wasanaeth a 
ddarfu iddynt ei gyflwyno, fel y bernir, er Ues eu 
gwlad, eu cenedl, neu ryw blaid o'u cydoeswyr 



Digitized by 



Google 



308 



YR HAUL. 



codir hwy i fyny a gosodir hwy ar hinaclau uchel, 
fel darluniau cy wreinwych i dynu 8ylw, a chlod, a bri 
yr oesoedd. Dynion yn perthyn i ddynion ydynt ; a 
dyma ffordd dyn i ymddwyn at ei bethau da ei hun 
— eu harddangos. 

2. Ond ymddengys yng ngoieuni y Beibl, yn 
gystal a phrofiad, mai nid dyma ffordd Duw i ym- 
ddwyn at ei drysorau gwerthfawrocaf ei Hun. Yn 
wir, gellid meddwl nad ydyw Ef, yn ei ddoethineb 
anfeidrol, yn gweled yn oreu i osod ond ychydig o 
neillduolrwydd arnynt, na thynu nemawr o sylw tuag 
atynt ar hyn o bryd. Os yw blodau heirdd y palasau 
a'r gerddi cartrefol, pa rai y mae a fyno llaw dyn 
â'u gwrteithio, yn cael sylw ac edmygedd, awn allan 
am dro i'r meusydd y tymmor hwn o'r flwyddyn ; 
awn ym mhell tu hwnt i olion traed dynol, dringwn 
lethrau bryniau a mynyddoedd, ymwthiwn rhagom 
trwy goedydd, a chymoedd, ac anialdiroedd, Ue nad 
yw llygad dyn yn disgyn o'r naill flwyddyn i'r llall ; 
mewn gair, awn megys o'r byd dynol i fyd Duw ei 
hun, a pheth, tybied, a ganfyddwn? Beth hefyd 
ond blodau amryliw a pheraroglus, yn eu Uawn 
brydferthwch, y fath a'r na wisgwyd Solomon yn ei 
hoU ogoniant yn debyg iddynt; beth hefyd ond 
coedydd a phlanigion o'r fath ardderchocaf, yn 
guddiedig o olwg Uygaid y byd yn eu bythol wyrdd- 
lesni. ! meddem, y fath golled, y fath wastraff. 
Ië, a mwy fyth pan gofiom mai nid eleni yn unig y 
mae y fath brydferthwch gogoneddus wedi bod yn 
guddiedig oddi wrth lygad dyn. Pob gwanwyn a 
haf a hydref, o ddechreuad y byd hyd heddy w, mae 
toraeth ar ol toraeth o'r fath orwychder Uysieuaidd 
wedi bod yn addurno conglau mwyaf anghysbell y 
byd — blodau a phlanigion persawrus wedi bod yn 
tyfi, yn blaguro, yn ffrwythloni, yn marw, ac yn 
adgyfodi flwyddyn ar ol blwyddyn am oesoedd ar ol 
oesoedd heb i lygad dynol erioed eu canfod. Meddai 
y dyn, druan o hono : ! y fath goUed, y fath was- 
traff. Ai gwir ei farn am y goUed a'r gwastraff 
tybiedig ? Na ato Duw i ni goleddu y fath dybiaeth. 
Sicr yw ei bod yn farn anghyfiawn, o blegid — 

a. Mae yn ammhosibl i Dduw wastraffu yr un 
gronyn o'i waith ei Hun. 

b. Os credwn ym mheUach yn noethineb anfeidrol 
Duw, rhaid i ni ar unwaith gyfaddef mai ein han- 
wybodaeth ni sydd wrth wraidd y fath ddrychfeddwl. 

e. Yr ŷm ni hefyd yn rhy barod i fesur a phwyso 
ffyrdd a gweithredoedd Duẅ yn ol /safon ein deaU 
• gwan ein hunain. 

3. Credwyf y cawn ni gipolwg ar y rheswm 
dwyfol sydd y tu cefh i'r dirgelwch a gamenwir gan 
ddynion yn goUed ac yn wastraff. Yng ngoleuni yr 



egwyddor gyfiredinol sydd yn gorwedd yng ngeirian 
cysurlawn y testyn — "Llygaid yr Arglwydd sydd ar 
y cyfiawn " — dyna ddigon i esbonio yr holl ddirgel- 
wch. 

a. Mor fynych y mae prydferthwch moesol y cym- 
meriad gogoneddus hwn (y cyfiawn) yn guddiedig o 
olwg y byd ; eto, ie eto, "Llygaid yr Arglwydd sydd 
ar y cyfiawn." Onid digon yw hyn i flodau gwyllt- 
ion heirdd yr anialwch ? Onid digon y w hyn i'r cyf- 
iawn, yr hwn sydd yn fynych yn treuUo oes o ym- 
drech dduwiol heb ei adnabod gan y byd ; ie, oes o 
febyd hyd fedd yn cael ei ddiystyru a'i gamfárnu 
gan ei gyd-ddynion, a hyny am mai nid cynimeriad 
perthynol i ddynion ydyw, ond dyn Duw. Er yn 
byw mewn dinodedd, fel blodau Duw yn yr anial- 
wch, heb ei ganfod gan ddynion ym mhrydferthwch 
ei wir gymmeriad, eto digon yw, " Llygaid yr Ar- 
glwydd sydd ar y cyfiawn." 

b. Liygaid yr Arglwydd yn unig a wel faint o dda 
sydd mewn dyn. Nis gallwn ni ar y goreu ond 
barnu wrth yr olwg aUanol, tra y gwel Ef yr hyn 
sydd mewn dyn. Efe yn unig sydd yn adnabod yr 
eneidiau gwynion, yr ysbrydoedd uniawn, y calonau 
purlan, yr amcanion diddicheU, y dymuniadau nefol- 
aidd, a'r ymdrechion duwiolfrydig, pa rai sydd, er 
yn ddirgelaidd ac allan o olwg y byd, fel blodau 
Duw, eto yn nodweddu pob oes a phob congl o'r byd 
Cristionogol. Mae Efe ei hun yn sylwi arnynt, yn ei 
hoffi, yn eu caru, a'u hedmygu, o blegid dymia ei 
bethau gwerthfawrocaf. . 

4. Os feUy, pa beth a wna Efe o honynt? Gwy- 
ddom pa fodd y mae dynion yn ymddwyn at eu 
pethau goreu — eu harddangos. Beth a wna Duw 
o'u drysorau ? onid yr un peth yn fynych ag a wna o 

| flodau heirdd yr anialwch ? Eu creu iddo ei Hun, eu 
creu o'r newydd yng Nghrist Iesu iddo ei Hun ; peri 
i fyrddiynau o honynt flodeuo a ffrwythloni mewn 
dinodedd : ond dyma ddigon o anrhydedd iddynt — 
"Llygaid yr Arglwydd sydd ar y cyfiawn." Efe 
trwy ei Ysbryd a'u golchodd ac a'u cànodd yn nyfr- 
oedd gloewon yr adenedigaeth. Efe trwy ei Ysbryd 
sydd eto yn peri iddynt gynnyddu ddydd ar ol dydd 
ym mhrydferthwch sancteiddrwydd, ac er na wel y 
byd yn fynyoh fawr o ardderchogrwydd eu cymmer- 
iad, eto digon yw — " Llygaid yr Arglwydd sydd ar 
y cyfiawn." 

5. Ef aUai ei bod yn edrych i ni yn annheg, ar yr 
olwg gyntaf, na wnai Duw osod mwy o neiUduol- 
rwydd ar bob un o'i saint yn y byd hwn, a gwneyd 
rhyw arddangosfa o brydferthwch eu cymmeriad, yn 

. neiUduol pan gofìom fod seintiau Duw mor Uuosog a 
blodau Duw — eu bod mor aml i'w cael yn y bwthyn 



Digitized by 



Google 



TB HAÜL. 



309 



ag ydynt yn y palas ; îe, o bob cyflwr a phob oed 
o'r babanod bychain wrth y miliynau i lawr hyd at 
yr hynafgwyr penllwyd ar drothwy y nef. Yn wir, 
yr ydym ninnau weithiau yn barod i sisial. 0, y 
fath goUed, y fath wastraff, fod cymmaint o sanct- 
eiddrwydd, a phurdeb, a phrydferthwch moesol o 
dan len i olwg y byd. Ond dywedaf eto, camdyb- 
iaeth ni yw hyn. Yn wir, er na allwn ddirnad gyda 
sicrwydd, beth yw dyben creadigaeth y blodau 
gwylltion yn ýr anialdiroedd pell ? Eto credaf fod 
y wers uchaf a berthyn i saint y Goruchaf yn tarddu 
o'r dirgelwch hwn. 

6. Byw uwch law hunanoldeb. Pa ham y dychym- 
mygwn ni fod blodau yr anialwch yn wastraff yn y 
greadigaeth ? Onid yn unig am y rheswm nad y w 
llygad dyn yn eu canfod? Pa ham y tybiwn fod 
prydferthwch cymmeriad myrddiynau o saint Duw 
yn golled ac yn wastraff yn y byd moesol ? Onid 
yn unig am nad yw eu cyd-ddynion yn eu hadnabod? 
Diau mai hunanoldeb ydyw gwreiddyn y drych- 
feddwl. 

a. Pe gallem ddim ond anghofio yr hunan mawr 
yna, ni a newidiem ein.barn mewn moment am y 
naül a'r llall. "Pa beth yw dyn i ti i'w gofio? ,, 
Onid digon o reswm i'r blodau ymagor yn ogon- 
eddufl yn y cymoedd a'r coedwigoedd anghysbell 
ydyw — 

h. Ewyllys yr Hwn a'n gwnaeth ? i'e, digon iddynt 
hwy yw moli eu Creawdwr mewn unigedd Ue bynag 
y maent. Onid hon hefyd yw rheol uchaf bywyd y 
saint — byw i Dduw ac nid i ddynion? Ië, dyma 
reol euraidd pob duwiol tra yma yn y byd — ymgodi 
uwch law hunan a byw bywyd y blodau ; " nid â 
Uygad-wasanaeth, fel boddlonwyr dynion, ond fel 
gweision Cristyn gwneuthur ewyUys Duw o'r galon." 
Dyma fywyd y blodau yn yr anialwch : ymddad- 
blygu mewn prydferthwch Ue bynag y maent, am 
mai hyn yn ewyUys eu Creawdwr. Dyma hefyd 
elfen uchaf duwioldeb y Cristion — anghofio hunan 
a byw i Dduw ; îe dyma — 

c. Ei "wobr mawriawn" — " Llygaid yr Arglwydd 
sydd ar y cyfiawn. ,, Mae y byd ar y goreu yn Uawn 
culni a drwgdybiaeth, yn oerUyd ei gydymdeimlad 
yng ngwyneb ei ffaeleddau a cholliadau. Ni ŵyr y 
byd am y temtasiynau a'r profedigaethau ag sydd 
yn amgylchynu Uwybr y Cristion tra ar ei daith trwy 
yr anial fyd : ni ŵyr am ei ymdrechion mewnol a'r 
É< adduneddaú fil, i gadw'r Uwybr cul ; " ac am hyn, 
mae'r byd yn barod i feddwl y gwaethaf am dano. 
Ond nid yw hyn yn gymmaint coUed pan gofiom fod 
ei Dduw yn ei adnabod ac yn gwerthfawrogi ei wir 
gymmeriad. 



d. Credwn hefyd daw diwrnod pryd y gosoda Duw 
ei neiüduolrwydd ar y cymmeriad hwn ger gŵydd 
yr hoU fyd. Gwyddom pan fyddo tân wedi tori aUan 
mewn palas gorwych, y dengys y perchenog yn fuan 
pa rai fyddant y trysorau mwyaf yn ei olwg. Er ef 
aUai nad oedd wedi arfer dangos hyny yn fiaenorol, 
pryd nad oedd perygl yn ymddangos ; ond heddyw, 
ar ddydd y tân, gwelir pa ryw drysorau y bydd ef 
fwyaf awyddus i 7 w cael allan o'r ddistryw. FeUy y 
dengys Duw yn nydd mawr y didohad olaf, pan 
fyddo y ddaiar a'i thrysorau ar dân, pa rai fyddant 
y gwrthddrychau gwerthfawrocaf yn ei olwg, yn y 
gwahoddiad gorfoleddus o eneu Barnwr byw a 
meirw: " Deuwch chwi, fendigedigion blant fy nhad, 
meddiennwch y deyrnas a barotowyd i chwi er cyn 
seüiad y byd." 



CODIAD YE HAÜL. 

(Buddugol yng Nghylchwyl Lenyddol Llanllechid.) 

Mil henffych iti, mawrddydd dlos, 
Am agor dor y dwyrain draw ; 

Ti daeni wawl dros fynwent nos, 
Gan wasgar gobaith ar bob Uaw. 

Ti elwi'r haul o'i 'stafeU hardd, 

Fel cawr i redeg gyrfa'r nef, 
A than ei wenau'r ddaiar chwardd, 

Gan ddyrchu'i fawl ag uchel lef. 

HoU ser y nefoedd fawr o'i ŵydd 
Ddiangant rhag ei wyneb glân, 

Ei gerbyd a esgyna'n rhwydd, 
Gwna gribau'r bryniau fel yn dân. 

Dyrchafa mwg o'r bwthyn gwyn 
Sydd yn y dyffryn gwyrdd is law, 

A gweddi daer ymddyrchu fyn 
hwn i'r nefoedd yn ddidaw. 

Clywch swn dadgloi y dorau'n d*od 

Yn adlais drwy yr awyr gUr, 
A'r dymuniadau pura'n bod 

Ey'r naiU i'r UaU er heddwch hir. 

Rhy^r heulwen gusan serch mewn swyn, 
Nes deffiry natur drwyddi i gyd, 

Gan roi i'w Chrëwr fawl yn fwyn, 
! ddyn a fyddi di yn fud ! 

Heilyn. 

Llanllechid. 



Digitized by 



Google 



310 



TR fiAUL. 



Y LLYFFANT. 

" Beth mae'r Uyffaint yn ei wneyd heddyw, mam?" 
gofynai bachgen bychan gwridgoch i'w fam, yr hon 
oedd yn cludo basgedaid o wyau tua'r dref un boreu- 
" O'r anwyl ! sut y gwn i, fachgen ? Paid â chaboli 
yng nghylch pethau o'r fath," atebai y fam, gan 
gerdded ym mlaen. Yn awr, ddarllenydd, a fedr- 
wch chwi ddweyd pa ham yr oedd y llyffaint yn 
gwneyd y fath dwrw y boreu hwnw yn y gwanwyn ? 
Nesëwch at y Ue o ba un y mae'r swn yn dyfod. 
O'r nifer afrifed o lyffaint sydd yn dangos eu penau 
yn y dwfr, mor ddifrif y maent yn crawcian, ac y 
mae eu Uygaid yn dysgleirio o gynhyrfiad rhyfedd 
yn y fath greaduriaid oeraidd. Beth ydyw y sylw- 
edd yna fel glue wedi ei fritho â brychau duon sydd 
yn nofio ar y dwfr? Y mae hyn yna yn rhoddi 
rheswm am eu cynhwrf . Nid ydy w cenedl y llyffaint 
i gael ei difodi eto ; y mae ymbarotoad yn cael ei 
wneyd a gynnyrcha cenedlaeth eto o'r ymlusgiaid 
rhyfeddol yna. Wyau y llyffaint ydyw'r brychau 
duon yna sydd newydd eu dodwy, ac y mae y rhieni 
yn canu o lawenydd ar yr achlysur. Gan bob un 
o'r Uyffaint benyw yna y mae 1200 o wyau yn cael 
eu dodi yn y dwfr, Ue y bydd i'r haul yn raddol 
gynnyrchu bywyd o bob brycheuyn. 

A fu i'r darUenydd erioed wyHo tyfiant Uyffant o'r 
wy ? Mae'r trefniad yn deüwng o sylw. Gadëwch 
i ni gasglu peth o'r sylwedd yna sydd yn amgylchu 
yr wyau, a'i ddodi mewn Uestr gyda pheth o'r dwfr a'r 
chwyn o'r pwU. Beth ydyw'r cyfnewidiad cyntaf ? 
Y mae'r wyau sy'n cael eu nodi â rhychau yn dangos 
fod rhy w fywyd yn gweithio oddi mewn. Yn nesaf, 
yn lle'r wy yr ydym yn gweled telpyn bychan o 
fywyd gludol yn glynu wrth un o'r chwyn yn y dwfr. 
Hyn ydyw'r ffurf gyntaf o'r Uyffant bach. Ond nid 
Uyffant mo hono eto. Sylwch ar y trydydd gyfnewid- 
iad ; mae y telpyn gludol yn cael tagellau a chyn- 
ffon, ac yn ymsymmud yn gyflym trwy'r dwfr. Y 
mae yn awr mewn gwirionedd yn hy&godyn, er y 
gelwir ef yn benbwl. Y mae yn cyfnewid eto ; y 
mae yn cael par o goesau ol. Hyn ydyw'r pedwer- 
ydd cyflwr. Beth nesaf ? Y mae yn cael par o 
goesau blaen, ac y mae yn amlwg nad ydy w am aros 
yn bysgodyn. Y mae wedi cyrhaedd y pummed 
cyfnewidiad. Beth sydd wedi dygwydd i'w gynffon, 
a ydy w wedi ei choUi ? Nac ydy w, y mae yn raddol 
yn cael ei sugno i mewn i'r corff, a chyn hir bydd 
wedi myned i gyd. Yr ydym yn awr wedi cyrhaedd 
y chweched cyflwr o'i fywyd. Y mae ei geg yn 
raddol yn Uedu, gan gymmeryd y ffurf sydd yn 
perthyn i'r creadur cyflawn. Y mae'r cyfnewidiad 



mwyaf pwysig ar ol. Hyd yn hyn y mae wedi 
anadlu trwy'r tageUau fel pysgodyn, ond yn awr 
rhaid iddo dynu ei anadl o'r awyr fel pob anifaiL 
Y mae ysgyffaint yn cael ei ffurfio, ac y mae'r lioU 
gyfres o drawsffurfìadau yn gyflawn. Y mae wedi 
myned trwy wyth o gyfnewidiadau, bob un yn ei 
ddwyn radd yn nes i fod yn lyffant perffaith. Mewn 
tywydd Uaith, cynhes, y maent yn ymddangos mor 
luosog a disymmwth fel y mae rhai pobl yn credu 
niewn cawodydd o lyffaint. 

Daliwch lyffant a rhoddwch ef o dan lestr gwydr, 
i ba un mae mynediant rhwydd i'r awyr, a gwyHwch 
ef. Fel y mae yn chwythu ! Beth sydd yn achosi 
y swn tagedig yna yn ei wddf ? Y mae yn Uyncu 
awyr ac yn ei wthio i mewn i'w ysgyfaint. Mae yn 
ddigon eglur fod y gwaith yn galed ; edrychwch mor 
dỳn y mae yn cau ei geg rhag i'r anadl ddianc aUan. 
Pa ham y rhaid i'r creadur weithio mor galed i gadw 
ŵ ysgyfaint yn Uawn, tra yr ŷm ni yn anadlu yn ddi- 
arwybod bron. Y mae ein hasenau yn cadw y fron 
yn estynedig heb ymdrech, ond nid oes gan y Uyfíant 
asenau, a rhaid iddo wthio yr anadl i mewn yn 
Uafurus. Nid oes ammheuaeth fod absennoldeb 
asenau yn dda i'r Uyffant, ond y mae yn gwneyd y 
gwaith o anadlu yn galetach iddo. Pan fydd dyn 
wedi coUi ei wynt wrth gyflawnu rhyw orchwyl caled, 
bydd yn agor ei geg er mwyn anadlu yn haws, ond 
os cadwn safn y Uyffant yn agored am ychydig amser 
bydd farw o fygdod. GaU yr anifail yma, modd 
bynag, sugno awyr i mewn trwy ei groen, ac yn hyn 
y mae yn cael mantais arnom. Yn wir, gaUwn alw 
ei groen yn beiriant sugno, o herwydd gaU mewn 
ychydig amser sugno i mewn ddwfr o'r un bwysau 
a'i hoU gorff. Dywedwch fod gan ddyn yn pwyso 
wyth ugain y gaUu yma, buasai mewn awr a hanner 
yn sugno i mewn 160 pwys o ddwfr. FeUy y mae 
yn dygwydd fod gan y Uyffant, y rhan amlaf, gyf- 
lawnder o ddwfr yn ei feddiant, a phan fydd wedi ei 
ddychryn, yn ddisymmwth y mae yn saethu swm o 
ddwfr pur at yr ymyrwr. Unwaith yr oedd pobl yn 
meddwl mai gwenwyn oedd hyn, ond os oes un o'm 
darUenwyr yn ddigon gwrol i'w brofi, gaU yn hawdd 
ganfod ei natur. 

Nis gall y Uyffant frathu, ac er fod ganddo bed- 
war ugain o ddannedd, nid ydynt o ddefnydd iddo. 
Ni fedr gnoi ei fwyd, ond rhaid iddo ei lyncu yn 
gyfan. GeUwch weled y defnydd y mae yn wneyd 
o'i dafod pan fydd wrthi yn gwledda ar bryfaid a 
morgrug. Mae y tafod yn gweithredu fel gwaew- 
ffon â Uaw iddo. Mor lonydd y mae yn sefyU tra'n 
bwyta, ac mor gyflym y mae'r tafod rhyfeddol yna 
yn ymsaethu aüan ar y morgrug difeddwl drwg, ac 



Digitized by 



Google 



Yfc ttAUL. 



Sll 



mor uniongyrchol y mae yn myned â'r ysglyfaeth i 
fewn iV safn. Pan fydd pryd bwyd drosodd y mae 
y tafod yn cael ei blygu i mewn i'w geg, a'r blaen 
ym mhen ol ei safn. Hawdd y gall y llyffant wneyd 
heb ddannedd gyda'r fath dafod. T mae calon y 
Uyffant yn debyg i galon pysgodyn, hyny yw, nid oes 
ond dwy adran ynddi yn Ue pedair, fel sydd gan 
anifeiUaid yn gyffredin. FeUy y mae cylchrediad ei 
waed yn araf iawn, ond y mae yn ddigon cyflym i'w 
angenion. 

Yr ydym wedi sylwi ar absennoldeb ei asenau, 
ond y mae ganddo asgwra cefn byr a chryf, ac y mae 
ei nerth gewynol yn anferthol. Mesurwch hyd ei 
naid pan fydd wedi neidio â'i hoU egni. Canfydd- 
wch yn aml fod y Uýff ant yn gaUu neidio ei hyd ddeng 
waith a deugain. Pe buasai gan ddyn nerth cyfar- 
tal i'r Uyffant buasai yn gaUu neidio 300 o droed- 
feddi, a buasai yn aUuog i neidio dros glawdd can 
troedfedd o uchder heb ei gyffwrdd. 

Nid oes angen crybwyU fod un math o lyffant yn 
cael ei fwyta mewn Uawer o wledydd, ac yn cael ei 
gyfrif ym mhüth y danteithion mwyaf. Y mae y 
Uyffant bwytadwy yma nid yn unig yn cael ei werthu 
yn y rhan fwyaf o farchnadoedd y cyfandir, ond y 
mae yn adnabyddus yn Lloegr hefyd. Y mae i'w 
gael yng nghorsydd swydd Caergrawnt, Ue y mae ei 
grawcian wedi enniU yr enw o " eos Caergrawnt." 

Yr oedd yr hen bobl yn meddwl fod rhinweddau 
meddyginiaethol neülduol yn perthyn i'r Uyffant. 
Yn swydd Lincoln byddai yn arferiad ei ddefnyddio 
er iachau dolur y safn mewn baban, yr hyn a elwir 
yn y rhanbarth hwnw " the frog" Byddai y fam 
anwybodus yn gwthio Uyffant byw i geg y plentyn, 
gan afael yng nghoesau ol y creadur. Nis gwyddom 
braidd pa un ai'r plentyn neu'r Uyffant oedd yn 
haeddu y tosturi mwyaf. Yn rhai rhanau o Brydain 
y mae merched yn credu y gail iachäu y diflyg 
treuüad a'r darfodedigaeth trwy lyncu Uyffant byw. 
Àc y mae rhai amaethwyr yn credu yn selog mewn 
Uyffaint byw fel meddyginiaeth i glefyd y cil mewn 
gwartheg, ac yn rhoddi y dogn heb ddim ystyriaeth 
i deimladau y Uyffant na chwaeth y fuwch. 

O'r hoU fathau o Uyffaint, lyffaint y coed ydyw yr 
un mwyaf rhyfeddol. Y mae i'w gael yn Ewrop yn 
ogystal ag America ac Asia. Y mae Syr Emerson 
Tennant yn dywedyd am danynt fel hyn : — " Yn y 
pryBglwyni o gwmpas fy nhŷ yn Colombo (Ceylon), 
y mae'r Uyffaint bychain prydferth i'w gweled yn 
aml iawn. Y maent," meddai, "i raddau uchel, 
yn gaUu cyfnewid eu Uiwiau, ac yr oedd yn anhawdd 
iawn gwahaniaethu rhwng Uyffant oedd wedi eistedd 
ar golofh euraidd y Uusern oddi wrth y golofh yr 



oedd yn glynu wrthi. Y maent yn aUuog i ddringo 
i fyny ar hyd gwydr gyda'r sugnwyr sydd ar flaenau 
eu bysedd." 

Rhaid i ni beidio â myned heibio cyssyUtiad y 
llyffant â gwyddoniaeth. Mae trydaniaeth yn beth 
pwysig iawn yn y dyddiau presennol ; mae yn iachäu y 
cryd y cymmalau, ac yn anfon negeseuau o dan y cefh- 
for. Beth sydd gan hyn i wneyd â'r Uyffant ? H wyr- 
ach y bydd rhai o'm darUenwyr yn cofio trydaniaeth 
galfaneg trwy symmudiadau Uyffant oedd Madam 
Galvani wedi ei flingo erbyn ciniaw. Yr oedd wedi 
ei ddodi yn agos i sylwedd wedi ei drydanu, ac yn 
dangos y cynhyrfiad gewynol, a pharodd i Mr. Gal- 
vani ymhoU yng nghylch y mater. Terfynodd yr 
ymholiad yn y darganfyddiad màwr sydd yn dwyn ei 



enw. 



FeUy y mae yn perthyn i'r Uyffant yr anrhydedd 
o fod yn ddiniwed yn ei arferiadau, yn ddyddorol 
am ei drawsffurfiadau, yn ddefhyddiol fel bwyd, ac 
yn gyssyUtedig â gwyddoniaeth. 

Tnys yr Areh. Ab Cbbnyw. 



MAEWNAD 



Pr diweddar Mr. Robert Huçhes, Llwybr-main, Mynydd 
Lhmdegai, buddugol yng nghyfarfod Uenyddol Ysgol- 
ion Sul Bodfeirig a Tanybwlch, St. Ann's, ger Bangor, 
Ebrill llfed, 1891, cyfansoddedig " er serehus gof" 
gan Mr. John Heilyn WiUiams, LlanUeehid. 

Mewn perthynas i wrthddrych cofiant y farwnad, 
ganwyd ef yn Roe Wen, ger Conwy, ac yr oedd yn 
fab i Robert Hughes o'r Ue hwnw. Pan yn bur 
ieuanc daeth i weithio i chwarel lechau y Penrhyn. 
Am yr hanner can mlynedd diweddaf bu yn pres- 
wylio yn Llwybr-main, Mynydd Llandegai. Bu 
farw ei hoffus briod ac amryw o'i blant o'i flaen. 
Nid oe8 yn fyw yn awr ond dau o'i blant, sef Mr. 
W. Hughes, prif-athraw Ysgol y Bwrdd, Aberffraw, 
Mon; a Mr. E. Hughes, Llwybr-main, St. Ann's. 
Yr oedd Robert Hughes yn Eglwyswr cy wir o'r iawn 
ryw. Am y deng mlynedd ar hugain olaf o'i oes, bu 
yn aelod selog a gweithgar o Eglwys St. Ann's: 
Uanwodd y swydd o ehurehwarden yma am flynydd- 
oedd. Yr oedd yn un o golofhau cadarn ysgoldy 
cenadol Tanybwlch a'r Eglwys St. Ann's. Bu bob 
amser yn fynychwr cysson o'r cyssegr: nid absen- 
nolai ei hun er dim o wledd y Cymmun Sanctaidd. 
Meddai wybodaeth o'r fath eangaf o Air Duw, yr 
hwn a esboniai fel athraw yn ei ddosbarth gyda 



Digitized by 



Google 



312 



TR HAUL. 



medrusrwydd ac eglurdeb anghyffredin. Fe ym- 
ddangosai hanesiaeth yr Hen Destament, yn neill- 
duol hanes y genedl Iuddewig, megys yn fy w yn ei 
gof. Ym marwolaeth Robert Hughes, yr hyn ddy- 
gwyddodd yn ei breswylfod Awst 18, 1890, yn 75 
mlwydd oed, collodd yr Eglwys weithiwr diwyd a 
haelionus a'r ardal gymmwynaswr caredig, fel y 
dangoswyd gan y dorf fawr ddaeth i'w gladdedig- 
aeth i fynwent 8t. Ann's, Awst 21, 1890. Dangos- 
odd ar ei wely marw ei fod yn meddu " gwreiddyn y 
mater," a'i fod yn " gwybod i bwy y credodd." Fel 
St. Paul gallai ddweyd, " Mi a ymdrechais ymdrech 
deg, mi a orphenais fy ngyrfa, mi a gedwais y ffydd." 
Hyderwn y bydd i fendith y Nef fod ar feibion ein 
cyfaill a'u plant, a phlant ei ferch, y rhai ydynt oll 
yn Eglwyswyr cedyrn. 

Er cof am Robert Hughes, medd llefau llu 

Ollyngant ddagrau hiraeth ar ei ol ; 
Ac anwyl yw adgoffa'r dyddiau fu, 

A'i lwybrau glân, fel gwedd meillionog ddôl : 
Yr oll yn adlewyrchu nefol glod 

I'w enw peraroglaidd barchwn ni ; 
Holl ysgogiadau'i fy wyd at y nod, 

A'r uchel gamp gyfeiriai gy da bri. 



Ceid Beibl Duw fel yn ei gof i gyd, 

Ac ymhyfrydai'i galon ynddo ef ; 
Ei addewidion mawrion gai o hyd 

Yn gysur enaid ac yn sylfaen gref : 
Trwy'i oes oedd faith bu yn llafurus iawn, 

Er Uenwi cylchoedd dyledswyddau dyn, 
A'i ymdrech onest roes foddlonrwydd llawn 

I filoedd gwlad gyd-dystiant heddyw'n un. 

Eglwyswr cadarn, egwyddorol oedd, 

A gwyddai'r " Uuoedd gwasgaredig " hyn, 
Ac ni ddychrynid ef â " chri " a " bloedd " 

Ar greigiau'r gwir y safai yn ddigryn ; 
Ei law a'i galon gydag Eglwys Dduw 

Gydweithient er gogouiant nefoedd fawr, 
Rhodfëydd y Brenin wyliodd tra bu fyw, 

Ac ar ei lafur gwenai dwyfol wawr. 

Ni fyddai'r un symmudiad, bach na mawr, 

Yn oychwyn yn ein plith heb enw glân 
Ein cyfaiU hoíî i'w noddi ar bob awr, 

Ceid ef a'n hoU welliantau'n ddiwahân ; 
A'r hyn afaelai'i ddwylaw ynddo ef, 

Ei egni oU a roddai ar lawn waith, 
Ac nis goUyngai mwy ei afael gref, 

Nes dwyn yr oU heb waU i ben y daith. 



Ni roddwyd purach bron mewn daiar wiw, 

Diragrith ydoedd fel goleuni'r nef, 
A chariad brawdol, megys enfys Duw, 

Addurnai yrfa lân ei fywyd ef : 
Pob oed a gradd ymlonent yn ei fwyn 

Gyfeülach bur, ei eiriau ffraeth bob un 
Gyrhaeddent nod daionus gyda swyn, 

Er gosod uchel £ri ar fywyd dyn. 

Och'neidiau dreiddiant, fel ysbrydion braw, 
Trwy'r bylchau duon heddyw sydd o'n cylch ; 
" Ei le yn wag " yw'r adlais yma a thraw, 
A hiraeth trwm â'i ddagrau heiUtion ylch 
Ein gruddiau oU o'r tlawd amddifad fu 

dan ei nawdd hyd uchaf wýr ein bro : 
Cydgoffa wnawn ei hoU rinweddau'n hy', 
Fel engyl byth arosant yn ein co'. 
Llanllechid. J. Heilyn Williams. 



NEWYDDION. 



ADGOF ÜWCH ANGHOF. 



; Ym marwolaeth yr Anrhydeddus Henry Cecü Raikes, 

j y Postfeistr Cyffredinol, cafodd y wlad, swyddogion 

1 y Uythyrdai, a'r Eglwys goUed drom. Yr oedd y 

boneddwr galluog yn wleidyddwr goleuedig ac yn 

wr o farn, a gaUai sefyU dros ei farn yn benderfynol. 

i Yr oedd hefyd yn wr o bwyU ac amynedd ac ym- 

roddiad, ac feUy bu yn aUuog i ddwyn oddi amgylch 

j lawer o welliantau yn y Uythyrdy a lles i weision y 

Uythyrdy. Bu yn aUuog fwy nag unwaith i seiyU 

l rhwng gweision y Uythyrdy a'r cyhoedd, a gwneyd 

cyfìawnder o'r ddeutu. Y mae yn boenus meddwl 

I mai Uafur a phryder ei swydd a fu yn achos o'i 

farwolaeth yn ei dair mlwydd ar ddeg a deugain 

i oed. 

Yr oedd yr Anrhydeddus H. C. Eaikes yn Eg- 

lwyswr penderfynol, a safai dros ei Eglwys ym mhob 

man heb erhd neb. Wi-th amddiffyn yr Eglwys yng 

Nghymru, ni byddai yn aml yn ddigon gochelgar i 

wahaniaethu rhwng amgylchiadau Cymru ac am- 

I gylchiadau Lloegr. Er ei fod yn by w yng Nghymru 

ychydig a wyddai am deimlad Cymreig yr Eglwys 

Ym "Maelor Seisoneg" yr oedd yn aros fwyaf, ac 

i â*r elfen Seisonig yn yr Eglwys yr oedd yn gji- 

i nabyddus. Cymmerai ddyddordeb neülduol yn yr 

' Ysgol Sul, fel yr oedd yn naturiol iddo ac efe yn 

ŵyr i Baikes, sylfaenydd yr Ysgol Sul yn Lloegr. 

j Bydd yn goUed neiUduol i esgobaeth Llanelwy ar ol 

i gwr o J i ddysg, dylanwad, a'i lwyrymroddiad ef. 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



313 



ATHHONIAETH A CHBEFYDD BROWNTNG. 

Y mae Mr. Henry Jones, M.A., proffeswr athron- 
iaeth yng Ngholeg Athrofaol y Gogledd, wedi ys- 
grifenu Uyfr yn Seisoneg ar y Bardd Browning fel 
athraw athronyddol a chrefyddol. Condemnir y 
Uyfr hwn yn y Goleuad fel un â'i " ddysgeidiaeth yn 
hollol wrthwyneb i wirioneddau hanfodol Cristion- 
ogaeth." Y mae yr erthylau beirniadol yn rymus a 
Uym, ao ni aU neb eu darUen heb deimlo fod y 
dyfyniadau a gymmerir allan o'r Uyfr yn Uwyr gyf- 
iawnhau y condemniad, a chymmeryd yn ganiataol 
eu bod yn esamplau teg o'i ddysgeidiaeth. Ond 

* daw y Parch. J. Puleston Jones ym mlaen i am- 
ddiffyn y proffeswr athronyddol, a haeru fod ei lyfr j 
yn hoUol iach yn ei athrawiaeth. Gan nad yw y 
Uyfir genym, nis gaUwn farnu pa un ai y Ooleuad ai 
Mr. J. Puleston Jones sydd yn rhoddi yr olwg 
briodol ar y Uyfr, ac ni buasem chwaith yn crybwyll 
am yr helynt oni bai fod cyfleusderau addysg uwch- 
raddol ac athronyddol yn agoryd Uwybr o brofedig- 
gaeth newydd i grefydd yng Nghymru. Y mae 
crefydd cynhyrfiad y teimlad mewnol yn darfod, ac 
y mae yr appeliad cryf at y deaU a'r rheswm yn 
peryglu awdurdod hanesiol Cristionogaeth, yn y rhai 
na chawsant erioed eu haddysgu yn yr hanesiaeth 
hòno. Crefydd hanesiol, seüiedig ar weithredoedd 
goruchnaturiol, ac i'w barnu wrth ei ffrwythau, 
ydyw crefydd Crist. Ni ŵyr " athronwyr y byd 
hwn," yn rhinwedd eu gwybodaeth athronyddol, 
ddim mwy am dani na'r maes lafurwr symlaf. Y 
mae athroniaeth yr oes hon wedi ymdrwsio yng 
ngwisg moesoldeb yr Efengyl, ac yn barod i feddwl 
ei bod yn ei diUad ei hun. 

DYOHWELIADAU I WEINIDOGAETH YB, EGLWYS. 

Nid yw gweinidogion Anghydffurfìol Lloegr ddim 
yn ol i'w brodyr yng Nghymru yn eu tueddiad i 
ymuno â'r Eglwys. Hysbysir ni drwy y Lẁerpool 
JEcho a'r Courier fod y Parch. Marmaduke Shaw, 
LL. B., gweinidog Annibynol yn Tynemouth, ar dder- 
byn urddau Eglwysig oddi ar law esgob Exeter. 
Perthyna i hen deulu Anghydffurfiol enwog. 

Y mae y Parch. T. Lucius Morgan, gweinidog 
Presbyteraidd gynt yn Beaumaris, Mon f newydd ei 
ddyrchafu i fywoliaeth Lydham, Amwythig. 

Gosodwyd careg sylfaen Eglwys goffadwriaethol 
i'r enwog Esgob Morgan, cyfìeithydd y Beibl, yn 
Llanrhaiadr ym Mochnant, y plwyf y bu y Dr. 
Morgan yn gwasanaethu fel offeiriad ynddo, ac yn 
gwneyd rhan o'i waith daionus. 



DYSOYBLAETH WEHODOGAETHOL YM MY8G Y METH- 
ODI8TIAU) GALFDXAIDD. 

Bu achos gofidus o ddysgyblaeth weinidogaethol 
ger bron cymdeithasfa ddiweddar y Methodistiaid 
Calfìnaidd ym MhwUheli, sir Gaernarfon. Amser 
yn ol penodasid pwyllgor i gymmeryd dan ystyriaeth 
drosedd y Parch. D. F. WiUiams yn priodi ei nith, 
merch ei chwaer. Gwedi maith drafod pasiwyd y 
penderfyniad canlynol mewn dystawrwydd difrifol : 
" Yn gymmaint a bod y Parch. D. F. WiUiams, 
B.A., wrth fyned drwy y ffurf o briodas gyda nith 
ferch chwaer iddo, wedi troseddu un o gyfreithiau 
pendant ein gwlad, amcan yr hon ydyw diogelu pur- 
deb y boblogaeth a chyssegredigrwydd y cylch teulu- 
aidd, ac na allasai wneuthur y dystiolaeth ddiírifol 
a ofynir gan y gyfraith heb fod yn euog o anwiredd ; 
a chan ystyried fod y cyfryw ymgyfathrach rhŵng 
cyfneseifiaid yn ddiammheuol yn wrthwyneb i redd- 
fau puraf a mwyaf Uednais ein natur, ac yn peri 
canlyniadau niweidiol i iechyd, iawn drefn, cysur, a 
moesoldeb cymdeithas, ac felly yn cael ei wahardd 
nid yn unig yn ein gwlad ein hunain, ond fel yr 
ydym yn credu ym mhob gwlad Gristionogol araU ; 
ein bod gyda gofìd dwys yn awr yn dadgan nad yw 
y brawd a enwyd i fod yn weinidog mwyach yn ein 
mysg." 

Llongyfarchwn y gymdeithasfa am siarad o honi 
mor groew dros gyssegredigrwydd cyfraith gwlad a 
syniad moesol Cristionogaeth byd o barth oyssegr- 
edigrwydd priodas. Gan eu bod wedi gallu pasio y 
penderfyniad uchod ìnewn " dystawrwydd a difrifol- 
deb mawr," rhaid nad oedd yr aelodau Cymreig 
siaradus, Mr. S. Eyans, Mr. T. E. Ellis, a'r aelod 
parablus dros fwrdeisdrefì Arfon ddim yn bresennol 
i rwyüroy fel y bu iddynt rwystro ffordd dysgyblaeth 
Eglwysig yn y Senedd. Gobeithiwn weled pender- 
fyniad eto o gymdeithasfa Arfon yn galw ar eu cyn- 
nrychiolydd yn y Senedd fod cystal a sefyU o'r neilldu 
a pheidio rhwystro rhyddid yr Eglwys i ddysgyblu, 
heb hawlio " hlach mail" o'i gwaddoliadau. Fe ŵyr 
pob dyn fod angen dysgyblaeth ym mhlith pob 
cyfundeb crefyddol ; ac fe ddylai moddion dysgybl- 
aeth fod yn rhad ac yn hwylus, tra ar yr un pryd yn 
rhoddi pob cyfleusdra i'r cyhuddedigion amddiffyn 
eu hunain. 



FFOBDD NEWYDD I DALU DYLED ADEILADAU 
CREFYDDOL. 

Pasiwyd y penderfyniad canlynol yng nghym- 
deithasfa PwUheli : — " 1. Fod ymgais neiUduol yn 
cael ei wneyd trwy ein hoU eglwysi i dalu dyled ein 



Digitized by 



Google 



314 



YB HAUL. 



capelau, a'n bod yn dechreu ar y gorchwyl yn Ion- 
awr, 1892. 2. Fod dymuniad ar i'r chwiorydd, y 
bobl ieuainc, a'r plant yn ein heglwysi i ymgym- 
meryd â'r gwaith o gasglu tuag at ddilëu y ddyled, 
a chyflawnder o lyfrau casglu yn cael eu darpar 
erbyn diwedd y flwyddyn hon. 3. Fod medal aur 
yn cael ei rhoddi yn wobr i'r sawl gasglo fwyaf 
mewn blwyddyn drwy yr holl gyfundeb, a medal 
arian o fewn cylch pob cyfarfod misol, a medal arall, 
dosbarth 3ydd, i bob un gasglo lp. neu ychwaneg 
mewn blwyddyn. 5. Fod y gymdeithasfa a'r cyfar- 
fod misol i ofalu na byddo un eglwys yn cael caniatâd 
i dynu y cyfundeb i ddyled o hyn aUan." 

Mae y dull uchod yn debyg iawn i gasglu arian 
ar gommissiwn. Gresyn na byddai yn ddichonadwy 
cynnal crefydd Orist ar seiliau llai daiarol ac anianol 
na chymhellion y gweled gan ddynion. Os o'r byd 
hwn y tardd y cymhelliad, yma yn unig y ceir y wobr. 

BRAWDOIIAETH T PLENTYN 8ANCTÀIDD. 

Derbyniasom y cynllun canlynol o gerdyn ar gyfer 
brawdoHaethau Eglwysig pobl ieuainc oddi wrth y 
Parch. M. J. Hughes, curad Brymbo. Amcan neill- 
duol y frawdoliaeth ydyw ymdrechu adeiladu cym- 
meriad a buchedd dduwiol ar seiliau cyfammod gras, 
fel ei gosodir allan mor oleu yng Nghatecism yr 
Eglwys. Dewiswyd dau golect o'r Llyfr Gweddi yn 
weddîau dyddiol. Çymmerasom yr hyfdra o newid 
dau air yn y colect am ddydd Gwyl y Gwirioniaid 
am eu bod wedi newid eu hystyr. Mae y cyfnewidiad 
mor angenrheidiol fel nad oes angen dadleu drosto. 
Credwn fod y cynllun o frawdoliaethau i ddysgu 
gwir dduwinyddiaeth Eglwysig yn llwyr angen- 
rheidiol yng Nghymru, ao i ymarfer yr ieuainc mewn 
gweddi feunyddiol a buchedd sanctaidd. 

Dyma sylwedd cerdyn y frawdoliaeth : — 

" Brawdoliaeth y Plentyn Sanctaidd. 
Amcan : — Dysgu Catecism yr Eglwys yn gysson ac ymarferol. 



Enw 



Rheólau. 



1. Gweddiau i'w harfer bod dydd. 

>í Tn enw y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. 

Hollalluog Dduw, yr hwn o eneu plant bychain a rhai yn 
BUgno, a beraist nerth, ac a wnaethost i blant dileferydd dy 
ogoneddu trwy farw ; marweiddia a lladd bob rhyw ddrygioni 
ynom, a nertha ni felly â'th ras, fel trwy fuchedd ddiniwed a 
ffydd ddiysgog hyd angeu, y gogoneddom dy enw bendigedig, 
trwy Iesu Orist ein Harglwydd. Atnen. 

Hollalluog Arglwydd a thragwyddol Dduw, ni atolygwn i 
ti fod yn wiw genyt unioni, sancteiddio, a Uywodraethu ein 
calonan a'n cyrff yn ffyrdd dy ddeddfau ac yng ngweithred- 



oedd dy orchymmynion ; fel, trwy dy gadarnaf nodded yma 
ac yn dragwyddol, y bôm yn gadwedig gorff ac enaid, trwy 
ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Grist. Amen. 

Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. 
Deued dy deyrnas. Bydded dy ewyllys ar y ddaiar, megya y 
mae yn y nefoedd. Dyro i ni heddyw ein bara beunyddioL 
A maddeu i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni i'n dyledwyr. 
Ac nac arwain ni i brofedigaeth ; eithr gwaered ni rhag drwg: 
canys eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes 
oesoedd. Amen. 

2. Dysgu yn ddyddiol Gatecism yr Eglwys, my- 
fyria arno, a'i ymarfer. 

Ehaner ef yn dair rhan — 

Y mis cyntaf. — Addunedau Bedydd, y Credo, a 
Gweddi yr Arglwydd. 

Ail fis. — Y Deg Gorchymmyn a dyledswydd at 
Dduw ac at fy nghymmydog. 

Y trydydd mis. — Sacramentau Sanctaidd Bedydd 
a'r Cymmun Bendigaid. 

3. Dychwelyd y card wedi Uenwi colofnau y cyf- 
rifon o gynnilo, a rhoddi o'r neilldu arian, at brynu 
Uyfrau da, i offeiriad, ficer, neu gurad y plwyf." 

Fe roddir tair colofn fechan yn niwedd y cerdyn 
i'r aelodau gadw cyfrifon o ffrwyth eu cynnildeb a 
darbodaeth. 

Byd siwr, cymmerir pob cyfieusdra drwy gyfar- 
fodydd wythnosol, misol, a chwarterol i gynnorthwyo 
yr ieuenctyd yn eu haddysg a'u hymdrech i fyw yn 
sobr, yn gyfiawn, ac yn dduwiol yn y byd sydd yr 
awr hon. Credwn y geUir gwneyd llawer iawn o 
ddaioni drwy frawdoliaethau o natur y guüds Seis- 
onig ; ac y mae yn Uawn bryd dysgu i'r genedl sydd 
yn codi fod crefydd Crist yn rhywbeth amgen nag 
opiniynau crefyddol : ysbryd a bywyd yw. 

"YB BGLWY8 YWO NGHYMBTJ." 

Traddodwyd tair pregeth ar y testyn uchod yn 
Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno, ar Suliau 
y chweched ar hugain o Gorphenaf, yr ail o Awst, 
a'r nawfed o Awst diweddaf. Mae tôn y pregethau 
yn dangos mai er mwyn gwrandawyr Seisonig yn 
benaf y traddodwyd hwy, a da genym ddeaU fod yr 
Eglwys yn orlawn ar y tri achlysur. Esgob Bangor 
oedd y cyntaf i bregethu ar Sul y chweched ar 
hugain o Gorphenaf. Cymmerodd ei destyn o Gal- 
atiaid v. 9 : " Y mae ychydig lefain yn lefeinio yr 
hoU does." Hanes yr Eglwys yn yr amser a fu oedd 
testyn esgob Bangor. GaUwn ddweyd am gynnwys- 
iad y bregeth mai darluniad teg ydyw o blaniad yr 
Eglwys yma yn ei ffurf Esgobaethol ; ei chyflawn 
sefydüad yn esgobaethau a mynachlogydd erbyn y 
chweched ganrif ; ei hannibyniaeth cyflawn o bob 



Digitized by. 



Google 



TE HAUL. 



315 



dylanwad Rhufeinig. Cymmer yr esgob olwg 
ymarferol syml ar safle yr Eglwys Brydeinig fel 
" cangen o'r Eglwys Foreuol wedi ei throsglwyddo 
yma, y mae yn debyg, o Asia drwy Lyons, ac nid 
drwy Rufain." Amcan yr esgob yn y rhan yma o'i 
hanes oedd profi mai " Eglwys frodorol Brydeinig 
gynhenid gwedi tyfu gyda thyfiant y genedl, ac yn 
gwanychu yn nychdod y genedl, ac wedi parhau dros 
ganrifoedd yn gwbl annibynol a rhydd oddi wrth 
Rufain ydyw ein Heglwys ni." Hawlia mai hi yw 
mam Eglwys y wlad hon, ac mai o honi hi y deill- 
iodd yr enwadau sydd yn awr yn honi eu hawl i 
warogaeth ac ufudd-dod ymlynol y Oymry. 

Demyddia yr esgob ymadroddion cryfìon i ddar- 
lunio y trais Normanaidd ar yr Eglwys drwy wthio 
i mewn i'w llywodraethiad estroniaid o'r cyfandir. 
Y mae yn wir y gwnaed yr un peth â'r Eglwys yn 
LJoegr gan y Normaniaid, ond credwn fod y Nor- 
maniaid a wthid gan freninoedd Lloegr i'r Eglwys 
yno yn well dynioü ar y cyfan na'r estroniaid a 
wthid i Gyniru dan gysgod y barwniaid. 

Bhed yr esgob drwy hanes y Diwygiad a'r 150 
mlynedd o ly wodraeth Gymreig yn yr Eglwys ; yna 
teifi gipdrem at ei dymchweliad ac ysbeiliad yn 
nyddiau Cromwel; ei dirwasgiad dan deyrn-lin 
Hanoyer ; a deffroad y deugain mlynedd diweddaf. 
Caiff y Sais yn y bregeth hon grynoad byr, eglur, a 
chynnwysfawr o hanes yr Eglwys yng Nghymru. 

" Yr JSglwys yng Nghymru" gan y Prif-athraw 
Gent. 

Ar ddydd Sul yr eilfed o Awst, traddododd y Prif- 
athraw Gent, o Goleg St. Marc, Chelsea, bregeth i 
gynnulleidfa orlawn yn Eglwys y Drindod Sanct- 
aidd, Llandudno. Cymmerodd ei destyn o lyfr y 
Prophwyd Ezra (v. 11): "Nyniydym weision Duw 
nef a daiar, ac yn adeiladu y tỳ yr hwn a adeilad- 
wyd cyn hyn lawer o flynyddoedd." Cynnwysiad y 
bregeth hon ydyw 

Yr Eglwys fel y mae yn awr. 

Olrheinia Mr. Gent y cyffelybrwydd sydd rhwng 
amgylchiadau yr Eglwys yn nyddiau Ezra a'i chyf- 
lwr yn yr oes hon. Taflodd ol gipdrem ar ei phlan- 
iad yma dan y gyffelybiaeth o'r " tŷ yr hwn a adeil- 
adwyd cyn hyn lawer o flynyddoedd ; " ac yna troes 
at yr adeiladu presennol ac at genadaeth yr Eglwys 
adferedig. Cyfeiria — 

1 . At adeiladaeth ysbrydol yr enaid unigol — drwy 
ddarpariaeth yr Eglwys at feithriniad a thwf y 
bywyd ysbrydol ynddo. Elfen fawr a grymus 
gweinidogaeth yr enwadau Anghydffurfiol ydyw 



tröedigaeth ^echaàuriaià. " Heddyw, os gwrandëwch 
ar ei leferydd " ydyw yr udgorn-floedd barhäus uwch 
ben y gynnulleidfa, heb gyfartal ddarpariaeth ar 
gyfer tyfìant a chynnydd y saint. T mae llawer 
iawn o feddylgarwch a phriodoldeb yn y syniadau 
yma. 

2. Cyfeiria yn yr ail le at eangder maes addysg 
yr Eglwys fel y mae drwy drefniadau ei ffurfwasan- 
aeth a'i chalendar yn sicrhau cymmesuredd sylw i 
bob athrawiaeth yn ol "cyssondeb y ffydd." Pan 
y dyry y Bedyddwyr bwys dirfawr ar y sacrament o 
Fedydd, a'r Wesleyaid ar dröedigaeth, a'r Meth- 
odÌ8tiaid Calfìnaidd ar ben arglwyddiaeth Duw, 
gesyd yr Eglwys bob gwirionedd ger bron ei phlant 
yn gydbwys. Gesyd gymmesur bwys ar sacrament 
y Bedydd a sacrament corff a gwaed Crist — un yn 
gosod ger bron impiad yr enaid i Grist a chenedliad 
bywyd ysbrydol ynddo, a'r llall feithriniad a chyn- 
naliad y bywyd hwnw. A'r un modd ympryd, drwy 
yr hwn y darostyngir y corff i Grist, ac elusengar- 
wch, drwy yr hwn y cyssegra y Cristion ei eiddo i 
Dduw, a gweddi, drwy yr hyn yr offryma ei enaid i 
Dduw. 

3. Dyledswydd fawr olaf yr Eglwys yw dwyn 
oddi amgylch syniad priodol am addoliad cyhoeddus 
y Goruchaf — ei addoliad of ym mhrydferthwch 
sancteiddrwydd. 

" Yr Eglwys yng Nghymru" gan Ddeon Llanelwy. 

Traddodwyd y drydedd bregeth ar y testyn uchod 
ar Sul, y nawfed o Awst diweddaf, oddi ar Ephesiaid 
iv. 15 : " Eithr, gan fod yn gywir mewn cariad, cyn- 
nyddu o honom iddo ef ym mhob peth, yr hwn yw 
y Pen, sef Crist." Y prif feddylddrych ag sydd yn 
rhedeg drwy yr holl bregeth ydy w 

UhoUaeth a ohynnydd Eglwys Grist. 

Nid cynnydd mewn rhif yn unig a feddylir, ond 
cynnydd mewn rhinwedd a pherffoithrwydd hefyd — 
cynnydd yng Nghrist. Moddion ei chynnydd ydyw 
cyfranogiad parhäus o fywyd Crist drwy breswyliad 
ei Ysbryd o'i mewn. Y mae ymresymiad y bregeth 
yn adail megys maenwaith nadd wedi ei gyflawn 
glymu yn annattodol, fel nad ellir rhoddi ei chyn- 
nwysiad heb ei dyfynu oli. Ar ol sylwi ar yr Eglwys 
yn ei llawn dwf a pherffeithrwydd, yr adenedig hil 
ddynol, fel ymeangiad o'r ymgnawdoliad, sylwa fod 
"twf o angenrheidrwydd yn arwyddocäu unoliaeth 
a didor barhâd." " Nid dwy eithr un — un corff 
Crist — ydyw Eglwys berffaith yn y ddychymmyg o 
honi yng nghyflawnder yr amser ac yn nhragwydd- 
| oldeb a'r Eglwys fìlwriaethus yn ei thyfiant am- 



Digitized by 



Google 



316 



YB HAUL. 



mherffaith ar y ddaiar." Ar ol manwl sylwi ar yr 
Eglwys oll yn y goleuni uchod, trydd y deon i ym- 
drin â'r Eglwys yng Nghymru, ei phlaniad, ei thwf, 
a'r gallu ymadnewyddol o'i mewn, a dyfyna y geir- 
iau canlynol o eneu yr Esgob Westcott : " Ni bu y 
gallu yma o ymadnewyddu erioed i'w weled yn fwy 
amlwg a dysglaer nag yn Eglwys y wlad hon yn 
ystod y deng mlynedd a deugain diweddaf, ac nid 
yw ei effaith yn fwy yn un man nag yn yr Eglwys 
yng Nghymru yn yr oes hon." 

Wrth gyfeirio at y symmudiad Dadgyssylltiol dy- 
wedir: "Bydd yn dda genych glywed nad oes un 
arwydd dychryn i'w ganfod ym mhlith Eglwyswyr 
Cymru wrth y bygwth o Ddadgyssylltiad a Dad- 
waddoliad. Ni chlywir un gwyn fod neb, nac offeir- 
iad na lleygwr, yn cefhu ar yr Eglwys i ymuno ag 
enwadau crefyddol. " Àttynir yr ieuenctyd, i'r rhai 
y mae y dyfodol yn fwyaf pwysig, i'r Eglwys yn 
fwy fwy," &c. " Dyblwyd rhif y clerigwyr yr han- 
ner canrif ddiweddaf, ac nid oes ball ar sel bychan 
na mawr o gasglu rhoddion gwirfoddol at adeiladu 
Eglwysi newyddion a'u gwaddoli." 

Gwedi sylwi ar waith presennol yr Eglwys, trydd 
y deon i sylwi ar angenion newyddion yr oes yng 
ngwyneb dylifiad i mewn i Gymru syniadau newydd- 
ion a moddion addysg secularaidd uchel. Mae y 
tair pregeth yn deilwng o ledaeniad a darUeniad 
helaeth Seison a Chymry. 

OWADDOLIADATT GWLADWRIAETHOL CAPEL DB. 
CR088KEY, BIRMHTGBAM. 

(Cawn yr adroddiad a 9 r sylwadau canlynol yn y "Bir- 
mingham Laüy Qa%ette" am Gor. 17fed, 1891.) 

"Ynyflwyddyn 1791 dinystriwyd capel newydd 
Moor Street, Birmingham, gan derfysgwyr afreolus ; 
a chan na allai yr ymddiriedolwyr brofi fbd y capel 
wedi ei gofrestru yn ol gofynion y gyfraith dan 
ddeddf goddefiant Gwilym a Mari, methasant â 
chael iawn gan y cynghor trefol drwy gyfraith. Pan 
ddeallodd y Brenin Sior III. hyny, parodd i ym- 
chwiliad cael ei wneuthur, ac archodd i arglwyddi y 
trysorlys dalu 2000p. o'r cylüd cyhoeddus i ymddir- 
iedolwyr y capel, yr hyn a wnaed yn Awst, 1792. 
Yn unol ag archiad ei fawrhydi, defnyddiwyd y ddwy 
fil punnau tuag at ailadeiladu y capel, yr hwn a 
orphenwyd ar y draul o dair mil." Dyma hanes 
adeiladu capel Moor Street yn ol adroddiad y gyn- 
nulleidfa yn 1844. 

Yn y flwyddyn 1861, gwerthwyd y capel i'r Pab- 
yddion gan yr Undodiaid neu Anghydffurfwyr Un- 
dodaidd, y rhai oeddynt bellach yn rhy foneddigaidd 



i ymgynnull yn Moor Street. Cymmerwyd arian 
gwerthiant y capel a'r safle yr oedd arno i adeiladu 
capel ardderchog y Dr. Crossfcey uwch ben y eanal 
yn Broad Street, yr hwn a lenwir yn awr ag addol- 
wyr o'r dosbarth gyfoethocaf yn Birmingham. Nid 
ydym yn awgrymu mewn un modd fod dim allan o 
le na dianrhydeddus yn yr holl symmudiadau hyn ; 
ond synem yn fawr weled enw y Dr. Crosakey ym 
mysg y dadleuwyr dros ddadwaddoliad yr Eglwys. 
Pe bai angen testyn i siarad am " eiddo gwladwr- 
iaethol," a " dirwasgu arian allan o chwys wyneb y 
gweithwyr " a'i roddi at " gynnal crefydd y cyfoeth- 
ogion, dyma le i wneuthur hyny gyda'r un graddan 
o gyfiawnder ag y gwneir â'r Eglwys. Gobeithiwn 
weled pob enwad ag y dyry cyfraith gwlad iddynt 
hawl daliad eiddo ac amddiffyniad eiddo, yn tynu 
yn ol eu dwylaw ysbeilgar oddi wrth waddol yr 
Eglwys. Nid gwaddoli capel newydd Moor Street 
a wnaeth y Brenin Sior III., ond ^digolledu yr ym- 
ymddiriedolwyr ar ol trais y mob, gan i'r gyfraith 
fethu â'i amddiffyn. Gofynwn yn onest i Dr. Cross- 
key a'i gyfeillion, pwy sydd yn myned i ddigolledu 
offeiriaid Cymru o'r tniloedd punnau ag y mae trais 
y mob yn nifiyg nawdd y gyfraith wedi eu hamddi- 
f adu o honynt ? 

CYNGRB6 EGLWYSIG 1891. 

Ar ddydd Mawrth, y 6fed o'r mis hwn, fe agorir 
y gyngres Eglwysig am y flwyddyn hon yn Rhyl, a 
chedwir cyfarfodydd am bedwar diwrnod. Dyma yr 
unfed gyngres ar ddeg ar hugain er pan ddechreu- 
wyd y cynghorau mawrion hyn, a dyma y drydedd 
waith i'w cynnal yng Nghymru. Yn sicr, y mae 
Cymru fechan yn cael sylw mawr yn y byd crefyddol 
yn gystal a barddonol. Nid ydy w y Dywysogaeth 
yn gwneuthur i fyny yn agos i'r ugeinfed ran o 
Loegr, ond dyma hi yn cael y ddegfed ran o sylw y 
gyngres. Nid yn unig telir sylw neillduol i Gymru 
I gan y gyngres Eglwysig, eithr gwneir yr un peth 
i gan undebau y Bedyddwyr ac Annibynwyr. Tystia 
! y ddau enwad Anghydffurfiol hyn eu bod yn un 
frawdoliaeth yng Nghymru a Lloegr, a daeth cyn- 
nrychiolwyr y ddau enwad eleni drosodd i Gymru i 
gynnal cyfarfodydd eu hundebau, ac i led ymosod ar 
yr Eglwys yng Nghymru. Onid oedd yma gydnabod 
mai Cymru ydyw yr hyn a eilw y Sais mewn iaith 
filwrol, " the hey of the position," ym maes milwriaeth 
grefyddol. Yma y mae agoriad y pyrth i feddiannu 
y ddinas, ìneddai y cynnadleddau Ymneillduol. Ond 
er y gobeithiwn na wneir un rhith o ymosodiad ar 
Ymneillduaeth Gymreig yn y gyngres yn Shyl, 



Digitized by 



Google 



TE HATJL. 



317 



dyry ei hymddangosiad yno ddystaw awgrym o 
gefhogaeth i'r Eglwys yng Nghymru. Rhoddir 
awgrym o nerth wrth gefh a chydymdeimlad, a 
chaiff Eglwyswyr Lloegr y fantais o weled yr Eg- 
lwys yn ei gwisg Gymreig gartref. Credwn y bydd 
cyfarfod prydnawn dydd Iau, o hanner awr wedi 
dau i bump, yn un hynod o ddyddorol i'r Seison. 
Darilenir papyr ar ganiadaeth Eglwysig gan y 
Parch. Owen Jones, Pentrefoelas, a dysgwylir côr 
Cymreig o bedwar cant o leisiau i egluro yr anerch- 
iad. Mae gwybodaeth fanwl a hir brofíad y Parch. 
Owen Jones yn wystl o gyfarfod rhagorol, a cheir 
yn Mr. T. E. Grifnth gynnorthwywr medrus a 
gwresog iddo. Qan fod adroddiadau cyflawn wedi 
ymddangos yn y newyddiaduron dyddiol ac wyth- 
nosol am waith y pedwar diwrnod, gy dag enwau y 
llefarwyr, nid gweddus llenwi dalenau yr JSàul ag 
ailadroddiad o honynt. Mae darpariaethau mawr- 
ion wedi cael eu gwneuthur yn Rhyl ar gyfer 
croesawu dyeithriaid, yn gystal ag er cario ym mlaen 
weithrediadau dyddiol y gyngres, a dilys genym y 
bydd yno gynnulliadau Uuosog teilwng o ysbryd 
erefyddol ac yniofyngar y genedl. 

Hwyrach y dylid dweyd gair ar un pwnc a ddyg- 
wyd i'n sylw fwy nag unwaith, a hyny yw yr ychydig 
le a gaiff Çymraeg ynddi. Un cyfarfod hollol 
Gymreig a ddarperir. Y rheswm o hyn ydyw mai 
cyngres gyfrredinol yr Eglwys yn Lloegr a Chymru 
ydyw. Y mae rhif y Seison o leiaf yn lump ar 
hugain am bob un o honom ni ; a lle y mae yr 
anghyfartaledd mor fawr, credwn fod un cyfarfod 
llawn i siarad ar bynciau Eglwysig yn Gymraeg, a 
rhan o gyfarfod i ymdrin â'r gerddoriaeth Eglwysig 
ac i ganu yn Gymraeg, yn gyfran digon haelionub i 
ni. Pan ddelom at ein cynnadledd Esgobaethol, bydd 
genym hawl i'r rhan oreu o amser hon yn Gyinraeg. 
Bu bron i ni anghofio am y bregeth Gymraeg a 
draddodir nos Iau gan esgob Bangor, pryd y cenir y 
gwasanaeth gan gôr Oymreig Bethesda. 



CoUg Ori*t f Brychâtnioŷ y 

ddeg trwydded, naw o honynt yn rhagorol. Mae y 
cyfartaledd yma yn uwch nag odid un o'r ysgolion 
Seisonig, oddi gerth Rugby. Teilynga y ddwy ysgol 
hyn y gefnogaeth oreu. 

"ANBRCHIAD YR EGLWY8. 

" Derbyniasom gopi o alroddiad blynyddol eglwys a chyn- 
nullcidfa y Garn, sir Aberteifi— y cyntaf o'r cyfryw adrodd- 
iadau a dderbyniasom o'rDe; a chan fod sylwadau y gweinidog, 
y Parch. T. J. Morgan, o natur mor amseroL, yr ydym yn 
gwneyU y dyfyniadau canlynol allan o honynt : — 

14 * Y fath allu y w eglwys Dduw i ga>glu arian ! A'r gallu 

rhyfeddol yma sydd yn cvfanstKÌdi un o beryglon mwyaf yr 

eglwys. Wrth eî arfer, onid ydyru yn myned yn bynod beir- 

iannyddol ? Ac oni<l ydym mewn perygl gwastadol i gael ein 

meddiannu gan y synîad mai peiriant i gasglu aiian ydyw yr 

eglwys ? Onid ydym yu rhy dueddol i brÌMo gwerth aelodau 

eglwysig yn ol maint eu cyfraniadau arianol, ac i ddyhëu am 

ychwanegiadau yn y rhif er mwyn gallu cyfarfod y galwadau 

arianol yn fwy rhwydd ? Y mac natur yr eglwys fel cym- 

deithas ysbrydol, ac amcan yr eglwys fel cyfrwng i ddylan- 

wadau dwyfol weithredu ynddi a thrwyddi, i lunio pobl briodol 

i'r Arglwydd, yn myned yn rhy bell o'r golwg genym. Oni 

I siaredir am yr eglwys fel * ein heglwys ni ' yn yr un ystyr bron 

I ag y siaredir am c ein clwb ni ? ' ac onid arferir yr un hyfdra 

i raewn cario allan ein hewyllys ein hunain yng nglýn â gweith- 

rediadau yr eglwys ag a wneid gydag unrhyw gymdeithas 

ddaiarol a ffurfiesid genym ? Ac y mae hyn, mewn effaith, yn 

wadiad ymarferol mai oorff Crist yw yr eglwys — mai Efe yw 

, y pen, ac mai ei ewyllys Ef gan hyny sydd i fod yn oruchaf 

i ym mhob peth yr eglwys, a'i Ysbryd Ef sydd i nodweddu ei 

holl weithrediadau.' " 

Cymmerasom y dyfyniad uchod allan o'r Goìeuad 
am Ebrill yr eilfed diweddaf, a darllena yn rhyfedd 
! o'i gymharu â'r cyfeiriad sydd mewn colofn arall o'r 
| Haul at gymdeithasfa Pwllheli yn cynnyg bathodau 
: aur ac arian am gasglu at yr achos crefyddol ; ac ar 
I yr un pryd pan gymharom y rhybudd uchod o "ber- 
, yglon mwyaf yr Eglwys " â'r cymhellion parhäus a 
: wneir i ysbeilio gwaddol yr Eglwys, gan ei thaflu 
| hithau i bair yr un peryglon. 



ABHOLIADÀU AH DEWYDDEDAÜ UWCHRADDOL, CANOL- 
RADD, A MA8NAC1ÎOL RHYDYCHAIN A OHAERORAWNT. 

Da genym weled yr ysgolion Cymreig — Coleg 
Crist, Brycheiniog, a Choleg Llanymddyfri — yn sefyll 
mor uchel yn yr arholiadau hyn. Allan o 72 o ysgol- 
ion, un ar ddeg a saif yn uwch yn rhif eu trwydd- 
edau na Uanymddyfri ; a phan ystyriom fychander 
rhif yr ysgol hon o'i chymharu ag ysgolion mawrion 
Lloegr, y mae ei hanrhydedd yn fawr. Eto cawn fod 
allan o'r 16 a ennillasant drwyddedau, un ar ddeg 
wedi dangos rhagoroldeb {dUtinction) yn eu papyrau. 
Tr un modd ennillodd 



AROLWYDD SELB0RNE AR DDADGY88YLLTIAD YNG 
NGHYMRU. 

Ysgrifenwyd y Uythyr canlynol gan Arglwydd 
Selborne at Mr. Joseph EUarby o Carlisle mewn 
1 atebiad i ymhoUad oddi wrtho ar bwnc y "cadgyrch- 
I iad Cymreig " yn erbyn yr Eglwys : — 

Blackmoor, Peterafield, 
I Medi 12fed, 1891. 

! Syr, — Y mae y cynhyrfu am ddadgysBylltu yr Eglwys yng 
1 Nghymru o angenrheidrwydd yn arwydíiocäu dadgyssylltiad 
1 cyffredinbl Eglwys Loegr, a dim llai, gan fod yn amlwg y 
I teimlir ei bod yn haws llwyddo drwy ranu yr ymosodiad, wrth 



Digitized by 



Google 



318 



IE HAUL. 



gymmeryd Cymru mewn llaw yn gyntaf. Nid oes dim Eg- 
lwys wahanedig yng Nghymru, fel ag ydoe<ld yn yr Iwerddon, 
ac y sydd yn Scotland ; pedair esfrobaeth yn nnig o Eglwys 
Loegr, a'r rhai hyny y pedair esgobaeth henaf yn yr Eglwys, gan 
eu bod yn cynurychioli yr Eglwys Biydeinig Foreuol, ydynt, 
ac mewn ystyr hynafiaethol y maent, yn fwy dyddorol. Yr 
ydwyf wedi ymdrin â'r pwnc yma ym mhennodau olaf fy 
Amddiffyniad i Eglwys Loegr yn erbyn Dadgyssylltiad a Dad- 
waddoliad, ac ni allaf yn awr ond cyfeirio at yr hyn a ddy- 
•wedais yno', ac at yr hyn a ddywedod<l Mr. Gladstone yn 1870» 
fel y dyfynir ef yno. Nid ydyw terfynau y pedair esgobaeth 
hyn yn cyd-derfynu ft deuddeg sir Cymru. Y mae esgobaeth 
Llandaf yn cofleidio sir Fynwy. Y mae deuddeg plwyf yn 
perthyn i esgobaeth Llanelwy yn sir Amwythig, a rhanau o dri 
phlwyf arall o'r un esgobaeth yn sir Gaer. Ar y ilaw arall, y 
mae pedwar plwyf ar ddeg o Gyraru yn perthyn i esgobaeth 
Seisonig Henffordd, a rhan o blwyf Cymreig arall yn esgob- 
aeth Lichfield. Am y gefnogaeth a roddes Mr. Gladstone i'r 
symmudiad hwn gwell genyf beidio dweyd dim. Yr ydych 
yn gotyn i mi a ydwyf yn meddwl y gall y symmndiad hwn 
lwyddo os byiid i'r Eglwyswyr Seisonig fel rheol ei wrth- 
wynebu, fel y gweddai i'r rhai sydd yn caru eu Heglwys (canys 
dyna fel yr wyf yn deall eich geiriau). Nid wyf brophwyd, 
ac ar y pwnc hwn a llawer pwnc arall gallaf ymddiried i'm 
cydwladwyr eu bod yn gwybod gwerth y sefydiiadau daionus 
a ddaethant i'w meddiant oddi wrth eu hynafiaid, uwch law 
ac ar wahân i'r canlyniad (yr hwn sydd yn llaw Duw) a all 
ddygwydd. Ond •gallaf fi ddweyd yn hyderus, os gwna Eg- 
lwyswyr Lloegr eu dyledswydd, y mae o fewn eu gallu rmyttro 
llwyddiant y cadgyrchiad hwn, a'r holl ganlyniadau a ddilyn- 
ent ei lwyddiant yn erbyn yr Eglwys ; a dymunwn yn fawr 
obeithio y bydd i'w gwrthwynebiad gael ei ddwyn ym mlaen 
mewn dull mwy teilwng o enw Cristion na'r ymosodiad. 
Ydwyf, eich ufudd was, 

Selbobne. 

Dywed Mr. Lloyd George, À.8., fod yr enwadau 
Cymreig wedi bod am ugain mlynedd yn pasio pen- 
derfyniadau gweigion, ond eu bod yn awr yn ym- 
wregysu i'rfrwydr derfynol. Byddai yn dda gan ein 
henaid feddwl a gobeithio hyny. Yr ydym mor 
ymwybodol o niweidiau mawrion ymraniadau Eg- 
lwysig a chenedlaethol, fel y Uawenhäem wrth feddwl 
terfynu einioes mewn awyrgylch yn anadlu tangnef- 
edd cenedlaethol a chrefyddol Cymru. Y mae Cymru 
yn rhanedig am fod y person unigol yn caru ei hun yn 
fwy na'i genedl. A dyma y syniad sydd wrth wraidd 
ein henwadaeth. Pan y deuwn i allu amgyfEred nas 
gallwn fod yn fawr ond drwy ymgolli fel gronynau 
yn yr oll, fe fydd gwell gwedd wladol a chrefyddol 
arnom. 

YMGBISWYB YMNEILLDUOL AM UBDDAU ESGOBOL. 

Derbyniasom y llythyr canlynol oddi wrth weinidog 
Eglwysig yn Lloegr ag sydd er ys amser yn offeiriad 
plwyf yn Lloegr ac yn llenor Seisonig gwych. Der- 
byniodd y boneddwr hwn ei addysg foreuol yng 
ÀTghymru ; aeth i Loegr yn weinidog Ymneillduol ; 

\ 



yno troes at yr Eglwys, a derbyniodd urddau eagobol; 
Ymddangosodd y Uythyr yn wreiddiol yn y Daüy 
Gazette, ac anfonodd yr awdwr gopi i swyddfa yr 
Haul :— 

Syr,— Deil y Radicaliaid i ymosod ar esgob Llanelwy am 
iddo amlygu ddarfod i un ar bymtheg o weinidogion Ymneill- 
duol appelio ato am urddau sanctaidd. Mewn hunan-amddt- 
ffyniad y raynego-ld yr esgob hyn, pan ei cyhnddid gan y 
DadgyBsylltwyr o osod o flaen gweinidogion Ymneillduol gy- 
mhellion annheilwng i fyned drosodd i'r Eglwys. Amddüryn- 
odd ei hun drwy ddweyd mai un yn unig a dderbyniasai o'r 
un ar bymtheg ymgeiswyr. 

Nid oes un esgob ar y fainc nad ydyw yn derbyn y fath 
appeliadau yn barhäus. Gweinidog Ymneillduol oeddwn i, 
ac ordeiniwyd fi ar yr nn amser a gweinidog Ymneillduol 
arall gan esgob ag y dywedid y byddai yn ordeinio o leiaf un 
gweinidog Ymneillduol bob tri mis. Dros lawer chwarter ar 
ol i mi dderbyn urridau byddai gweinidog Ymneillduol ym 
raysg y rhai a urddid, ac ar un achlysur un o'r rhai oedd dar- 
llenwr yr Efengyl. Bu i luaws o weinidogion Ymneillduol 
appelio ataf am gynghor a chyfarwyddyd gyda golwg ar 
urddau esgobol. Y mae un gwcinidog Annibyncl o safle 
gyhoeddus, heb fod yn neppell o Birmingham, yn awr mewn 
gohebiaetli â mi gyda'r amcan yma. Yr wyf yn gydnabyddua 
ag enwau ugeiniau o gyn-weinidogion Ymneillduol ag ydynt 
yn awr yn offeiriaid o'r Eglwys Sefydledig. Yr wyf hefỳd yn 
hysbys o enwau rhai gweinidogion Ymneillduol a fuont af- 
lwyddiannus yn eu hymgais am urddau esgobol. Chwarter 
canrif yn ol, pan oeddwn yn y coleg, yr oedd tneddiad yr 
efrydwyr mor fawr at Gydymff urfiaeth yr Eglwys, fel ag yr 
anfonwyd am weinidog Annibynol enwog o Lundain fn 
hanerch ar egwyddorion Anghydffurfiaeth. Dylai y Radical- 
iaid ydynt mor haelionus yn eu hymosodiadau arnom ni 
Eglwy8wyr, ymdrechu bod yn gysson â hwy eu hunain, a 
gochel bod yn rhy uchel eu canmoliaeth i'r ambell offeirìad a 
ddygwyddo unwaith yn y ddwy flynedd droi ar ddisberod oddi 
wrth yr Eglwys at dorthau a physgod, yr hyn a gyfiawn eilw 
yr Indepcndent am yr wythnos hon yn " gyfoeth dirfawr " 
Ymneillduaeth. 

Yr eiddoch yn barchus, 

Cyn-Weinidoo Ymnbillduol. 

Jfedi9fed t 189î. 

Gadäwn i'r llythyr uchod siarad drosto ei hun. 
O'n rhan ein hunain, ni welsom fwy o anghyssondeb 
erioed nag yn y Ehyddfrydwyr ac uchel-bleidwyr y 
"farn bersonol " hyn yn poeri eu dirmyg ar bob 
Tmneilldüwr a feiddia farnu drosto ei hun mewn un 
modd. Gan fod newid barn yn drosedd mewn Ym- 
neilldüwr, rhaid y tybia y Radical mai creadur 
greddf ac nid rheswm yw. 

E0LWY8 NEWYDD ABEfiMAW. 

Ctoymp y clochdy. 

Y mae yn wir ofidus genym gofnodi cwymp cloch- 
dy Eglwys newydd ardderchog Abermaw. Tm- 
ddengys fod y ddaiar o dan ei sylfeini wedi gostwng, 
ac ymollyngodd y clochdy ar ogwymp ar gorff yr 



Digitized by 



Google 



TB HAÜL. 



319 



Egiwys, gan falurio rhan fewr o'r to, y trawstiau, a'r 
holl addurnwaith o'i mewn, a dadymchwel ac yssigo 
Uawer o'r muriau. Bydd y golled fe dybir rhwng 
wyth a deng mil o bunnoedd. Oymmerodd y try- 
chineb le yn y nos, a thrwy drugaredd ni niweidiwyd 
neb. Gydymdeimlir yn fawr â'r Parch. Edward 
Hughes, y ficer Uafurus. Yr oedd newydd gychwyn 
oddi cartref am wythnos o orphwys, gan ymhyfrydu 
meddwl fod ei waith mawr ar ben pan y daeth y 
brofedigaeth hon ar ei warthaf. 

ADSBYN Y TO. 

Pan yn myned oddi amgylch yn ystod dau fis y 
cynauaf, nis gellír peidio sylwi ar y difrod a wna 
mân adar ar gonglau bychain o yd, yn enwedig yn 
agos i bentrefydd, a rhoddir y bai ar adar y to am y 
rhan helaethaf o'r difrod. Ceir sparrow elubs mewn 
rhai manau i ddinystrio yr adar hyn; ond daw y 
naturiaethydd enwog, y Parch. F. 0. Morris, allan i 
amddüryn yr adar siaradus hyn, ac i ddangos y 
mawr wasanaeth a wnânt i'r amaethwyr a gardd- 
wyr. Gwedi profi mai dros ychydig iawn o amser y 
mae aderyn y to yn byw ar yd meddal, cynnyrch 
llafur dyn, dengys mai ei ymborth naturiol a beun- 
yddiol yw mân bryfaid, lindys, abwydion, a hadau 
chwyn. Bu yn gwylio par o adar y to yn porthi 
pump o gywion am un diwmod, pryd y dygwyd 
pymtheg o lindys i bob un o'r cywion. Y mae 
pump pymtheg neu 5x15=75 o lindys y dydd ar 
gyfer un nythaid o gywion. Dywed fod aderyn y 
to yn magu tri neu bedwar nythaid o gywion bob 
blwyddyn. Bhaid i'r hen adar borthi y cywion am i 
agos i fis ar gyfartaledd, neu am tua 90 diwrnod 
rhwng yr oll ; felly defhyddia dau aderyn y to 6750 
lindysyn i fagu eu teulu bob blwyddyn. Ymdrech- 
odd gyfrif adar y to mewn plwyf bychan yn Norfolk, 
a chafodd yno 800. At gynnal y rhai hyn gofynid 
am 640,000 o lindys; ac ystyriai fod yr adar hyn 
mewn un sir yn difa dros fil o JUiynau o lindys, sef 
digon i ddyfetha holl lysiau gwyrddion y sir. Oaf- 
odd adeg arall 321 o hadau chwyn yng nghropa un 
o'r adar hyn. Teimla F. 0. Morris fod adar y to yn 
fendith i'n gwlad. 



GEMAU Y BEIBDD. 

Y BEDD. 

Du-oer gell dywell daiar — yw'r beddrod — 
Duw yno'n gwarchod — dyn yn ei garchar. 

Anadnabyddus. 



TB HAUL. 

Dbwt'b uchelderau goleu pe gwelwn, 
Onid ei wanau yno adwaenwn, 
Ger nef y nefoedd ? a phe nofiwn 
Efo'i wyn ddylif, ai oni ddaliwn 
Isterau, nes y taerwn — fod haul clau 
Yn gwawrio'i wenau ar gaerau annwn ? 

ETO. 

A oes dall heb gael allan — enw'r Ior, 
Tra yn nhrem yr huan 
Mae'i enw yn fflamio'i hunan ? 
Darllened o ar y Uen dân. 

Pedrog (attan o Awdl Abertatce). 

BEDDABOBAFF OWBAIO IET7AN0. 

Dyma fedd, annedd ddinod, — un ieuanc 
Newydd adwaen priod ; 
A'i baban tlws heb wybod 
Am un bedd na mam yn bod. — Derwenog. 

DUW YN MYNED I GREU. 

Yr oedd defnyddiau'r bydoedd yn ei law, 
A ser yn fflachio yn ei ryfedd drem, 
A nef yn tyfu fel o'i wenau drud ; 
Ac amser fel colomen wèn ddistaen 
Yn gorphwys ar ei fynwes : o'i flaen 'roedd 
Y gwagle oll yn dywyll, ond o'i ol 
'Boedd llif goleuni'n ffrydio byth o Ddüw, 
Yn ddefhydd heuliau iddo ar ei daith. 

Ben Laviee (Y Leohreuad). 

Y WYLAN AB Y DON. 

Yr wylan ar fÔr heli— yn dawel 
Fordwya heb ofni ; 
Edn hardd ar y don yw hi : 
Edrychwch — mae'n ymdrochi ! 

Omlgm Ardudwy. 

WBTH FYNED I OYSOT7. 

I ti, Dad, eto dodaf — ogoniant, 
Ac yna mi gysgaf ; 
A fy nheulu cu, os caf, 
Dan len dy aden dodaf. 

Eben Fardd. 

EB COF. 

Mae hiraeth arnom am ei gwên, 
Bhy fach o wenau fedd y byd ; 
Bhy fach, hyd yma, fedd y nef, 
Er fod y nef yn wên i gyd. 

Mfion Wyn. 



Digitized by 



Google 



320 



YE HAUL. 



IAOH A WD WRIAETH . 

O î iachawdwriaeth, blentyn Crist, 

Ffrwyth y bwriadau hen ! 
Gwin cariad yw dy boenau trist, 

A bywyd yw dy wên. 

iachawdwriaeth ! hanfod wen, 

Er wedi'th eni o waed ! 
Cymhlether odlau gylch dy ben — 

Mae Satan dan dy draed ! 

Golyddan. 

Y GRAIO. 

Y graig holltawg mewn gwisg o rug gwylltion, 
Yn llwydni awyr sy'n lledu'n eon ; 
Fry i'w gwyneb dring y geifr gwynion, 
Hyf a diofnus uwch yr hafhau dyfuion ; 
Er a gawodwyd o fellt-ergydion 
Yma i'w hystlys gan y tymmestlon, 
Erys ei gruddiau oerion — lun a maint — 
Fyth yn eu henaint 'run fath yn union. 

Talie8%n Hiraethog. 



MANION. 



Gall y galon fod yn glwyfus heb i'r llygad fod yn 

wlyb. 
Cyfeiliorni a ddengys y dynol, ond maddeu y 

dwyfol. 

Trwy ddiffygion ereill y mae dynion doeth yn 
gwella yr eiddynt eu hunain. 

Pan y mae Duw yn myned i lenwi angenion enaid, 
Efe a'i gwaghâ yn gyntaf ; pan yn myned i gyfoeth- 
ogi enaid, Efe a'i tloda yn gyntaf ; pan yn myned i 
ddyrchafu enaid, Efe a'i darostwng yn gyntaf ; a 
phan yn myned i achub enaid, Efe a'i gwna yn 
deimladwy o'i drueni, ei angenion, a'i euogrwydd.— 
Roberston o Brighton. 

Y mae Duw yn cuddio ei Hunan a'i ragluniaeth 
tu ol i ail achosion. — RoberUon. 

Bydded gweddi yn agoriad i'r boreu ac yn glo i'r 

nos. 

Yng nghladdedigaeth Mosos, nid yn unig cladd- 
wyd y corff, ond claddwyd hefyd y bedd a'r fynwent. 
Yr un fath yn union y cladd Duw feiau. — Howel 

Harrie. 

Cariad yw deddf fawr Uy wodraeth Crist, a gwers 

fawr ei ysgol. 

Hyd yn oed yn amser adfyd, gobeithia. Mae 
genym yr un haul, yr un awyr, a'r un ser : yr un 
nefoedd, yr un gwirionedd, a'r un dyledswyddau. 
Gobeithia, gan hyny, yn Nuw. — Ooodell. 



Pa etifeddiaeth sydd arnom ei hangen a'r nad 
ydyw yn Nuw ? Ai etifeddiaeth eang ? Mae Duw 
yn anfeidrol. Ai etifeddiaeth sicr? Mae Ef yn 
anghyfnowidiol. Ai un barhäus ? Tragwyddoldeb 
yw Efe. 



PENODIAD ME. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Cymdeithas Amddi- 
ffyniad yr Eglwys wedi penodi Mr. W. E. Helm fel 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. GeUir ysgrifenu 
ato yn GranviUe Street, Shrewsbury. 

Bydd yn dda ganddo dderbyn oddi wrth unrhyw 
un a fyddo cystal a'u hanfon iddo : — 

1. Gwybodaeth am waith a chynnydd yr Eglwys. 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr Eglwys. 

3. Pigion aUan o newyddiaduron. 

4. Ceisiadau am ddarlithiau, cyhoeddiadau, &c. 

5. Tanysgrifiadau a chyfraniadau tuag at y Gronfa 
Gymreig. 






ö 

ÍH 
W 

O 

o 

tf 



a 

H 

►-H 



'2 



S«- 



% O 



* í: 






£Y= 



u 

3 eo 






■Û . X 



09 ► 



3*30*353 

jj O (J B$ Û iJ hjjJ 






MHU 



i— . ao ► >. 






ÌH S 5H gH 



•8 



o o 
-o — -o 

•Scc.S 

a ö 

o 



"8 

bc 



ca h 



O 



co.S^-Saìs 

















o 


3 
C/3 


3 
CO 


ôî 


^ 


00 


«o 


oo 


—< 




C4 


<N 



CARMARTHEN: 
Printed and published by W. Spurrell & Soit, at their Printing 
Office. situate and being at No. 37, King-street, in the Parish of 
Saint Peter, in the County of the Borough of Carniarthen, on 
Wednesday, the 30th of September, 1891. 



Digitized by 



Google 



YR H AUL. 

íäil töìftm <íatrfi|rìiìiiii. 



'YNG NGWYIÍEB HATJL A LLYGAD G0LEUNI. 



a 



A GAIB DTJW YN TJCHAF. 



» 



Rhifyn 83. 



TACHWEDD, 1891. 



cîyf. vn. 



Y DRUMMER TEYRNGAROL. 

Mewn amser o ddyoddefiadau a therfysgoedd fe 
ymddengys yr hyn sydd oreu a gwaethaf yn y cym- 
meriad dynol, fel ag y bydd llifogydd mawrion yn 
rhai o afonydd mawrion Deheudir Affrica yn cludo 
Uaid a mân ronynau aur i waered i'w canlyn. 
Amser íFrwythlawn yn ei doraeth o ddrwg a da 
oedd blwyddyn y gwrthryfel Gwyddelig mawr, 1798. 
Yr oedd ffyrnigrwydd y gwrthryfel hwnw a'i erchyll- 
derau o bob tŷ yn greulawn dros ben. 
21— vii. 



Yr oedd y rhan fwyaf o filwyr rheolaidd Lloegr 
ar wasgar yn yr India a Môr y Canoldir, rhanau o 
Ewrop a glanau Lloegr, yn ymladd yn erbyn y 
Efrancod, neu yn eu gwylio rhag ymosod ar ein 
glanau, ac felly militia gan mwyaf oedd yn yr 
Iwerddon, a thrigolion Protestanaidd y Gogledd yn 
erbyn preswylwyr Pabyddol y rhanau ereill. Dyma 
y pryd yr aeth Syr Watkin Williams Wynne a'i 
gatrawd o Wirfoddolwyr a elwid " Hen Frython- 
iaid " (Ancient Britons) i'r Iwerddon, lle eu cyhuddir 
hyd heddy w o greulonderau dirfawr. Y gwirionedd 



Digitized by 



Google — 



322 



YE HAUL. 



yw, fod y ddwy blaid, Pabyddion a Phrotestaniaid, 
wedi ymgreuloni yn erbyn y naill y llall, ac yn barod 
i gyflawnu y creulonderau mwyaf Satanaidd yn 
enw crefydd, gwladgarwch, neu deyrngarwch ; ac y 
mae ymladdwyr diddysgyblaeth bob amser yn llawer 
mwy creulawn na milwyr rheolaidd. 

Ym mysg y milwyl , Protestanaidd yr oedd catrawd 
nodedig a elwid Oatrawd Antrim, cynnwysedig o 
Wyddelod Protestanaidd o Ogledd yr Iwerddon. 
Presbyteriaid oeddynt agos oll, a'r hyn a elwir yn 
bresennol Orangemen. Yr oeddynt wedi ymladd 
yn ddewrwych yn erbyn tyrfaoedd mawrion o'u 
gelynion, a gwneuthur llawer galanas yn eu mysg, 
a chasëid hwy yn ddirfawr gan y gwrthryfelwyr 
Pabaidd. Pan ydoedd adran fechan o'r gatrawd 
hon yn dychwelyd un o'u cyrchiadau, ymosodwyd 
arnynt yn ddisymmwth gan fyntai fawr, a chymmer- 
wyd rhai o honynt yn garcharorion, ac yn eu mysg 
drummer boy deuddeg oed. Daliodd y bychan ei 
afael yn y drum yn barhäus. Wedi dyfod i dref 
Gorey, gorchymmynodd ei garcharwyr i'r bychan 
guro y drum i ddathlu eu dyfodiad i mewn. Ebai y 
bychan, gan osod ei drum ar lawr, a neidio ei ar thal- 
cen nes ei dryllio, " Nid yw drum y brenin i gael ei 
churo i wrthryfelwyr." Ond yn lle edmygu glewder 
y drummer teyrngarol, rhuthrodd y gwrthryfelwyr 
barbaraidd arno â'u picellau, a lladdasant ef yn y fan. 

Pwy â chalon ddynol ynddo na all edmygu ffydd- 
londeb a dewrder y drummer bychan. Gweithred- 
oedd o'r fath yma sydd yn halen y ddaiar yn iachäu 
dynoliaeth. Cymmeriad oedd efe â'r achos yn ei 
law yn fwy pwysig ganddo na'i fywyd, a'i frenin yn 
cynnrychioli iddo yr anrhydedd uchaf. Hunanym- 
gyssegriad a hunanaberth ydyw mawredd dyn. Y 
mae dyn yn fawr pan ymgyll yn ei ddyledswydd, ei 
deulu, ei wlad, ei frenin, a'i Dduto. 

Y mae yr oll o ddarllenwyr yr Haul wedi eu bed- 
yddio i fod yn " filwyr ffyddlawn i Grist ; " ac y mae 
gan bob un ei drum i wneuthur ryw gymmaint o 
êum yn y byd, a'i yru ym mlaen. 

Y mae gan un ei dalent fel siaradwr. Dyma ei 
drum. Bydd lluaws o wrthryfelwyr yn erbyn eu 
Harglwydd yn dra awyddus am wasanaeth y siarad- 
wr medrus. Ymdrechant gael ganddo guro ei drum 
i wasanaeth pechod. Y mae lle iddo guro ei drum 
dros ei Arglwydd yn yr Ysgol 8ul ac mewn cyfar- 
fodydd cyhoeddus. Drum ereill y w eu gallu cerdd- 
orol. "Gallant ganu yn dda." Bydded iddynt 
ddigon o wroldeb i wrthod curo eu drum i Ddiafol. 
Dyweded pòfr gwir Gristion, " Glyned fy nhafod 
wrth daflod fy ngeneu, oni chofìaf di : oni chodaf 
Jerusalem goruwch fy llawenydd penaf." 



Ond y mae gan bob bachgen a geneth ei drum. 
Beth y w y tafod onid drum y corff. Cynnifer o feib- 
ion a merched sydd yn curo y drum hon i wagedd, 
oferedd, a phechod drwy dyngu, rhegu, galw enw 
Duw yn ofer ; defhyddio geiriau llygredig, absenu, 
camddarlunio, enUibio, a dywedyd anwiredd. Cofied 
y bod o ddyn mai eiddo ei Frenin a'i Dduw ydyw ei 
dafod, a chyssegred ef i wasanaeth teyrnas nefoedd. 
" Wrth dy eiriau y'th gondemnir, ac wrth dy eiriau 
y'th gyfiawnhëir." 



ENWOGION YR EGLWY8. 

BOWLAND FYCHAN O GAEBOAI. 

Bu teulu enwog y Fychaniaid o'r» hwn yr hanai 
Rowland Fychan, y cyfieithydd a'r Cymreigydd 
gwych, yn trigiannu yng Nghaergai am ganrifoedd 
lawer. Un o honynt ydoedd Gwerfyl Mechain, 
merch Howel Fychan, prydyddes enwog, yn blodeuo 
yn rhan olaf y bymthegfed ganrif. Bu amryw o 
honynt yn dal y swydd o sirydd ym Meirionydd, 
megys John Fychan yn 1615 a 1622, Rowland 
Fychan (y cyfieithydd) yn 1644, John Fychan yn 
1668, William Fychan yn 1682, a John Fychan yn 
1709. Treuliodd R. Fychan ryw gymmaint o amser 
yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychain, ond ymadawodd 
heb gymmeryd yr un radd yn y celfyddydau, gan 
ddychwelyd adref ac ymroddi i feithrin llenyddiaeth 
Gymreig. Yn ol un cofnodiad, 1 cymmerodd Eow- 
land Fychan arfau o blaid y brenin, a bu ym mrwydr 
Naseby, yr hon a ymladdwyd Mehefin 14, 1645, ac 
am hyny y gelwid ef y Cadben Fychan. Ond gan 
nad pa un a fu efe yn defnyddio ei gleddyf yn erbyn 
y seneddwyr, y mae yn ddigon amlwg nad oedd yn 
arbed ei ysgrifell, o blegid yr oedd y beirdd, megys 
William Phylip, Huw Morus, a Eobert Fychan, yn 
deyrngarol i'r craidd. Dy wedir iddo gael ei garcharu 
am dair blynedd yng Nghaerìleon Gawr. IJosgwyd 
ei dŷ hefyd, a rhoddwyd ei etifeddiaeth i gâr iddo, 
yr hyn a fu yn achoe iddo gyfansoddi yr englyn 
canlynol : — 

" Caer-gai nid difai fu gwaith tân— arnad, 
Bernych wyd yr ẃan ; 
Caer aethost i'm câr weithian, 
Caer-gai lle bu cy wir gân." 

Mae amseriad yr anffawd uchod yn cael ei gofhodi 
yn yr englyn canlynol o waith William Phylip o 
Ardudwy : — 

1 Owyliedydd, Uyfr IV., tudalen 247. 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



323 



" Mil chweuchant gwarant gwiwrai — yn dygwydd, 
Pump a deugain difai ; 
Br dwyn i'r gwŷr adwaenai, 
Ar gof pan losgwyd Caer-gai.'' 

Y mae hanes i'r ddau fardd gyfarfod â'u gilydd ar 
un o fynyddoedd Meirionydd, ac iddynt anerch eu 
gilydd fel hyn : — 

11 Pe cawn i'r Pencrynion 
Rhwng ceulan ac afon, 
Ac yn fy llaw goed-ffon o lin-on r.r li ; 

Mi a gurwn yn gethin 
- Yng nghweryl fy mrenin. 

Mi a'u gyrwn yn un byddin i'w b< >ddi." 

R. Fychan. 
" Pe cawn ì'r Pen-gryniaid 
Ar ben goriwaered, 
Er gwaned a hyned wyf heno, 
A phastwn du-ddraenen, 
'Rwy'n ddeuddeg a thrigain, 
Chwi a'm gwelwch yn llawen yn Uowio." 

W. Phylip. 

Wedi adferiad 8iarl II. i'r orsedd, adferwyd yntau 
i'w etifeddiaeth, ac ailadeiladodd ei dỳ, a dododd y 
pennill hwn uwch ben y drws : — 

" Dod glod i bawb yn ddibrin, 
A châr dy frawd cyfPredin ; 
Ofna Dduw, canys hyn sydd dda, 
Ac anrbydedda'r brenin." 

Ond gan nad pa mor ffyddlawn y gwasanaethodd 
efe ei frenin trwy ei ddewrder fel milwr a'i ddoniau 
fel bardd, sicr ddigon iddo wneyd annhraethol mwy 
o les i'w wlad trwy y Uyfrau rhagorol a gyfieithodd 
efe i iaith ei gydwladwyr. Y mwyaf pwysig o'r 
rhai hyn ydoedd yr "Ymarfer o Dduwioldeb." 
Awdwr y llyfr tra phoblogaidd hwn ydoedd y Dr. 
Lewis Bayly, brodor o dref Oaerfyrddin, ac esgob 
Bangor o 1616 i 1631. Öymmaint ydoedd poblog- 
rwydd y gwaith hwn ym mysg y Seison, fel erbyn y 
flwyddyn 1810 yr oedd y 70fed argraffiad o hono 
allan. 1 Argraffwyd ef yn Gymraeg tua chwe gwaith, 
ac nid oedd odid lyfr mwy parchus gan ein hynaf- 
iaid yng Nghymru o ddeutu dau cant o flynyddoedd 
yn ol. " Y mae gweddîau yn gymmysg â'r myfyr- 
dodau trwy yr holl lyfr, yr hyn ef allai oedd un 
achos o'i boblogrwydd yn yr hen amser. Diau bod 
llawer wedi cael bendith dragwyddol wrth ei ddar- 
llen ; a da fyddai pe darllenid mwy arno yn yr oes 
hon."« 

Yn ei " anerch at y darllenydd o Oymro uniaith " 
sydd o flaen y "Llwybr Hyffordd i'r Nefoedd," o 
waith Bobert Llwyd, ficer y Waun, a gyhoeddwyd 



1 Llyfryddiaeth y Cymry, tudalen 107. 

* Traethodau Llenyddol Dr. Edwards, tudalen 307. 



yn 1629, dywed y gwr hwnw am y cyfieithydd 
gwladgarol fel y canlyn : — 

" Mi a amcanaswn chwänegu at ddiwedd y Uyfr 
yma fagad o weddîau i'w harfer ar amryw fath ar 
achlysur, ac achosion; eithr y mae yr Tmarfer o 
Dduwiolâêb ynteu yn y Print-wasc, ac yn bryssio i 
ddyfod i wlad Oymru cyn y gaiaf ; oddi yno y gelli 
di gael beth bynag a ddymunech. Dyna wr bon- 
eddig yn treulio ei amser yn weddol, ac yn ganmol- 
adwy, gan wneuthur gwasanaeth i Dduw, daioni i'w 
wlad, a llesâd mawr iddo ei hun drwy gyfieithu y 
Uyfr godidog hwnnw. Pe cymmerai foneddigion 
ieuainc ein gwlad ni ryw gyffelyb orchwyl-waith 
duwiol a buddiol, i dreulio eu hamser arno, ni byddai 
anUygredigaeth, a rhysedd yn cael cymmaint rhwysc: 
Na gw.ir grefydd uniawn-gred yn cael cyn Ueied bri, 
a chymmesuriad ; ac ni byddei occreth yn yssu, ac 
yn bwytta y naiU ddarn o'u tiroedd, na thafarndai, a 
mwg Tobacco yn yfed y darn araU." 

Wrth derfynu ei sylwadau ar y rhwystrau i fyw 
yn dduwiol, ceir yr awdwr yn traethu fel y canlyn, 
yr hyn y tueddir ni i'w ddyfynu er dangos mor Uthrig 
a Chymreigaidd y gaüai Rowland Fychan ysgrifenu 
yr hen iaith : — 

" Na foddlona mo honot dy hun ar grefydd ffurfiol, 
yr hon a ffurfiodd gwyr diadenedig iddynt eu hunain, 
yn Ue duwioldeb ddiragrith; canys mewn amldra 
opiniynau y mae y rhan fwyaf agos wedi coUi yr 
ymarfer o wir flydd. Na thebyg fod yn Gristion 
digon da, o blegit dy fod di yn gwneuthyd fel y mae 
y rhan fwyaf, ac o ran nad wyt yn gynddrwg a'r 
gwaethaf. Nid oes dyn yn y byd mor ddrygionus, 
a bod ei ymarweddiad yn tueddu at bob math ar 
feiau. Oherwyddymae anghyssondeb (antipathy) 
rhwng beiau a'u güydd. Ond cofia beth y mae Orist 
yn ei ddywedyd, « Oddi eithr i'ch cyfiawnder fod yn 
helaethach na chyfiawnder yr Scrifenyddion a'r 
Phariseaid, nid ewch i mewn un modd i deyrnas 
nefoedd,' Matt. v. 20. Ystyria ynot dy hun beUed 
wyt ti o ol y Phariseaid mewn ymprydio, gweddio, 
mynych dramwy i'r Eglwys, a rhoddi elusenau. 
Meddwl ynot dy hun pa nifer o baganiaid, y rhai 
nad adwaenent fedydd, eto mewn rhinweddau gwy- 
bodawl a gonestrwydd buchedd, oeddynt yn rhagori 
Uawer arnat ti. Pa le wrth hyny y mae bywyd 
Crist dy feistr ? A pha cyn beUed wyt ti oddi wrth 
fod yn wir Oristion ? Os wyt ti yn ewyUysgar yn 
ymroi i fyw mewn un math ar bechod anafus, nid 
eUi di gael enaid adgenedledig ; er i ti ddiwygio 
dy fuchedd mal Herod oddi wrth lawer o feiau 
ereU, Marc vi. 10. Y mae'n rhaid i'r gwir Gristion 
gymmeryd gofal i rodio mewn uniondeb calon, ŷn ol 



Digitized by 



Google 



324 



YR HAUL. 



holl orchymmynion Duw, yn gystal yn y naill a'r 
llall. ' blegit/ medd St. Iago, * yr hwn a ballo 
mewn un pwngc o'r gyfraith (yn ewyllysgar) fydd 
euog o'r cwbl/ Iago ii. 10. Ac y mae Pedr yn 
erchi i ni roddi heibio (nid peth) ond holl lid, cyn- 
figen, twyll, a rhagrith, &c, 1 Pedr ii. 1. Un 
pechod fydd ddigon er peri enaid yn golledig, heb 
edifeirwch. Na freuddwydia am fyned i'r nef rhyd 
ffordd negosach neu hawsach na'r hon a linyniodd 
Duw i ni yn ei air. Nid ydyw'r ffordd i'r nefoedd 
yn hawdd, a chyffredin, ond cul a chyfyng, Matt. 
vii. 14 ; îe, cyn gyfynged ag y mae Crist yn tystiol- 
aethu, 'fod yn anhawdd i ddyn goludog fyned i 
deyrnas nefoedd,' Matt. xix. 23. A'r rheini fydd 
yn myned i mewn, nid ydynt ond ychydig ; ac na eill 
yr ychydig rai hyny mo'r myned i mewn ond trwy 
ymdrechu; a bod rhai o'r rheini a ymdrechant héb 
allu myned % mewn ; Luc xiii. 24. Hyn a wyddai holl 
seintiau Duw (tra fuont fyw yma) yn dda. Pryd yr 
oeddynt trwy aml ymprydiau, difrifol weddiau, mor 
fynych yn gwrando'r gwir, a derbyn y sacramentau, 
a thrwy y cyfryw amldra o ddagrau heilltion yn 
crefyddol erfyn ar ddwylaw Duw, er mwyn Crist, am 
gael eu derbyn i'w deyrnas." 

Heb law yr uchod, cyfieithodd R. Fychan, o'r hyn 
lleiaf, chwech o lyfrau ereill, a'r oll o honynt, gyda'r 
eithriad o'r " Ymarfer," â'u hamcen i amddiffyn yr 
Eglwys. Y rhai hyn oeddynt — 1. "Prif-fanau Cref- 
ydd Cristionogawl a llwybraiddfodd Byrr o'r Athraw- 
iaeth o honi ; " 2. " Yr arfer o Weddi yr Arglwydd 
a amddiffynir yn erbyn Dadleuon y newyddiaid o'r 
amseroedd yma, gan Ioan Despagne;" 3. " Pre- 
geth yn erbyn Schism, gan Jasper Mayne, D.D." 
Yn y llythyr cyflwyniad i hwn efe a ddywed, 
" Proffesu enw Cristion yr wyf, a deisyf gwneuthur 
daioni i'm gwlad, heb na bustl na chwerwdod, yn 
enw y Duw : byw mi fedraf ddywedyd o'm calon, 
'Maddeu i ni ein dyledion fel y maddeuwn,' &c. 
Maddeued Duw i'r rhai sydd yn gwyrdroi y bobl, a 
thröed hwy oll i'r iawn : yr unig Dduw hwnw a 
roddo union grefydd yn Ecclwys Brydain ; " 4. 
"Prif-fanau Sanctaidd, neu Lawlyfr o Weddîau," o 
waith y Dr. Brough, ar gais' y milwriad William 
Salisbury, o Bychymbryd, llywydd dewrwych Castell 
Dinbych, ar draul yr hwn y cafodd ei argraffu a'i 
ranu rhwng y tlodion. 

Gresyn fod gan lleied o hanes y teyrngarwr 
gwresog, llenor gwych a llafurus, a bardd awenydd- 
gar hwn ar gael. Bu farw tua'r flwyddyn 1682, yn 
ei hen gartref yng Nghaergai, yn Llanuwchllyn, 
ardal ffrwythlawn mewn llenorion hen a diweddar. 

G. M. 



DUWINYDDIAETH : NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL SUL AR YE 
EEENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

GWERS XLII. 

St. Matthew xv. 21—28. 0. C. 29. Darllener St. 
Marc vii. 2/j. — 80. Iachâd merch y wraig o Ganaan. 

Dyma unig ymweliad yr Arglwydd Iesu â therfynau 
gwlad baganaidd, ac y mae yn dra thobyg yr unig 
esampl o un o*r paganiaid yn dyfod ato. Gall dal 
hyn mewn cof fod yn gymhorth i ni i ddeall am- 
gylchiadau y wyrth yn well. 

ESBONIAD EGLUBHAOL. 

Adn. 21 : " Efe a aeth oddi yno ac a giliodd" &c. 
" dir Gennesaret, ,, St. Matt. xiv. 34. Ciliodd o 
gyrhaedd llid y Phariseaid, St. Matt. xv. 12. 

" Tueddau Tyrus a Sidon" — Nid ymddengys iddo 
fyned dros y terfynau i diriogaeth y Pheniciaid, 
eithr hyd derfyn eithaf rhandir Aser. 

Adn. 22 : " Gwraig o Ganaan" — ^Ystyr y gair 
Canaan yw gwastadedd; ond yma golyga gwraig 
o'r genedl a breswyliai y gwastadedd yma gynt. 
Dywed Sfc. Marc (vii. 26), "Groeges oedd y wraig, 
Syropheniciad o genedl." "G^oeges ,, oedd o ran 
ei chrefydd, hyny y w pagan (ethnig). Pheniciad yn 
preswylio gwastadedd Syria ar fin y môr. Yr oedd 
Pheniciaid ereill yn brigo yn Carthage, yn Affrica. 
Gweddillion o*r Canaaneaid anwireddus a llygredig 
oeddynt. 

"A ddaeth o'r parthau hyny" — Ymddengys iddi 
ddyfod i*w cyfarfod allan o'r parthau hyny. 

"Ac a lefodd" &c. Awgrymir iddi waeddi â llef 
uchel mewn cyffro a chydag egni mawr. 

"Trugarhâ wrthyf, Arglwydd, fab Dafydd. 17 — 
Defnyddia yr un geiriau a*r ddau ddeillion yn St. 
Matthew xx. 30. Par hyn i rai dybio fod y wraig 
hon yn broselytiad i'r grefydd Iuddewig, tra y dywed 
St. Marc mai Groeges neu ethnig oèdd. Y gwir 
esboniad yw mai wedi cly wed son am dano yr oedd, 
St. Marc vii. 25. Defnyddiai y geiriau a glywsai o 
eneu rhai yn credu yn naioni Crist, ac a*i galwant 
wrth yr enw " Mab Dafydd." 

" Ymaefy merch yn ddrwg ei hwyl gan gythraul." — 
Geilw St. Marc ef "ysbryd aflan." 

Adn. 23 : " Eithr nid atebodd efe," &c. Ar y ffordd 
y bu hyn. Galwai y wraig gynhyrfus ar ei ol â llef 
uchel, ac ni chymmerai yntau arno ei chlywed. Pa 
ham ? Er mwyn iddi ymbwyllo, a dyfod i adwaen 
yr Iesu yn well, a sylweddoli ei neges yn fwy. 

1 l A daeth ei ddysgyblion, ' ' &c. Dengys hyn angerdd 



Digitized by 



Google 



YK HAUL. 



325 



ei thaerineb. Diau fod ei llefau yn tynu sylw y 
lluaws at yr Tesu a'i ddysgyblion : gwel 8t. Marc 
vii. 24. 

"NPm danfonwyd" &c. " At yr eiddo ei hun " 
(St. Ioan i. 11) yr oedd neges bersonol Mab Duw, 
St. Matt. x. 5, 6; Actau iii. 25, 26; xiii. 46; a 
Rhuf. xv. 8 : gwel hefyd Ezeciel xxxiv. 6, &c. 

Adn. 25 : " Ond hi a ddaeth ac a?i haddohdd ef"— 
Dyma weddi gynhyrfus ffydd yn troi yn addoliad 
ffyddiog ac erfyniad am gymhorth. 

Adn. 26 : " Nid da cymmeryd bara y plant" &c. 
Dyma ateb anffafriol. Y mae y geiriau yn fwy 
esmwyth a gobeithiol fel yr adroddir hwy gan St. 
Mnrc — " Gad yn gyntaf i'r plant gael eu diwallu, ,, 
&c. (vii. 27). Y mae yn deilwng o*n sylw hefyd fod 
yr Arglwydd Iesu yn defnyddio y gair lleiaf tram- 
gwyddus am gŵn (rà icwápta), sef cŵn bychain ; ac 
er mai yr un gair Groeg a ddefnyddir yn y ddwy 
efengyl, eto cyfieithir Ta icwápia yn gŵn yn St. 
Matthew, ond yn " genawon cŵn " yn St. Marc. 

Adn. 27: " Hithau a ddywedodd t Gwir yw" &c. 
Dyma ymostyngol ffydd y wraig yn dyfod i'r golwg. 
Dyma berffeithrwydd ffydd. Dyma ffydd orchfygol. 
Yr oedd gweddi wedi troi yn addoliad, ac addoliad 
yn jmostyngiad. Defnyddir ymadrodd ymostyngol 
y wraig hon mewn dull tlws yng ngweddi y gyffes o 
ffaen y Cymmun Bendigaid — " Nid ydym ni deilwng 
cymmaint ag i gasglu y briwsion dan dy fwrdd Di." 

Adn. 28 : " Ha wraig" &c. Oafodd ei dymuniad 
yn ol mesur ei ffydd. Dug ei ffydd berffaith iachâd 
cyflawn. Fe ddengys yr efengylwyr dair graddfa 
ym mhrawf ffydd y wraig hon, yn dwyn oddi am- 
gylch dair gradd o berffeithrwydd ynddi. 1. Dys- 
tawrwydd yng ngwyneb gweddi (" Nid atebodd efe," 
&c, adn. 23). 2. Gwrthodiad yng ngwyneb eiriol- 
aeth ("Ni'm danfonwyd," &c, adn. 24). 3. Ateb 
anffafriol a chaled ("Nid da cymmeryd bara," &c, 
adn. 26) yng ngwyneb ymbiliau ac addoliad. Sylwer 
eto ar berffeithiad ei ffydd a defosiwn. Dechreua 
mewn gweddi (" Trugarhâ," &c, adn. 22); ä ym 
mlaen at addoliad (adn. 25), a therfyna mewn ym- 
ostyngiad (adn. 27). Dyma y modd y perffeithir 
pob Cristion. 

Dyma enghraifft eto o lwyddiant ffydd fechnîol 
neu eiriolaeth ffyddiog. Cawn ereill yn St. Ioan iv. 
46 ; St. Luc vii. 6 ; St. Marc ii. 4. 

CWESTIYNAU. 

Pa beth sydd yn hynod yn y lle y cyflawnwyd y 
wyrth hon ? Pa ham y ciliodd yr Iesu mor bell i 
derfynau Tyrus a Sidon ? Beth ydy w ystyr y gair 
Canaan ? Beth a ddywed St. Marc am dani ? Pa 



beth a feddylir wrth y gair Groeges a Syrophe- 
niciad? Pa fodd y galwodd am drugaredd gyntaf? 
Pa sawl gwaith yr ymddangosai yr Iesu yn ei nacäu? 
Pa fodd y nacaodd y tro cyntaf ? Yr ail waith? 

Y drydedd waith? Pa sawl gradd o rasusau a 
ddangosodd y ẁraig hon ? Pa beth a wnaeth gyn- 
taf ? Pa beth yr ail waith? Pa ras a ddangosodd 
yn ei hateb olaf ? Pa air a ddefnyddiodd yr Iesu 
am g ẃn yn ei ateb ? Pa fodd y cyfìeithir ef yn St. 
Marc ? Dros bwy yr oedd y wraig yn eiriol ? Ar 
seiliau ffydd pwy yr iachawyd y ferch ? Beth ydyw 
y wers i ni ? 

GWBES XLIV. 

lachäu y cleifion a phorthi y pedair miL 0. C. 29. St. 
Matthew xv. 29 — 39. Darllener St. Marc vii. 31 ; 
ac viii. 1 — 10 ; a St. Ioan vi. 1 — 14- 

ESBONIAD EOLTTRHAOL. 

Adn. 29 : "AW Iesu a aeth oddi yno" &c: gwel St. 
Marc vii. 31. Ymddengys iddo gy feirio ei gamrau 
yn (1) yn ogleddoltua Libanus, ac yna (2) droi oddi 
wrth droed y inynydd drwy gwm a cheunant mawr 
Leontes, a chroesi ysgwydd y mynydd nes cyrhaedd 
cẁr uchaf dyffryn yr Iorddonen, lle y tardda o*r myn- 
ydd ; ac (3) yna dilyn ei glan ddwyreiniol nes myned 
drwy ganol terfynau Decapolis, ac felly gyrhaedd 
Môr Galilea, gwedi amgylchu terfýnau gogleddol y 
wlad, drwy diriogaeth a breswylid gan bobl hanner 
paganaidd. Yr oedd y brodorion yn Syriaid cym- 
mysg a Groegiaid a Galileaid hefyd. 

" Esgynodd t> mynydd" — Yr oedd bellach yn agos 
i'r man y porthasai y pum mil ynddo (St. Matt. xiv 
13), a daliai i gadw draw o gyrhaedd ei elynion 
Phariseaidd a Herod. 

Adn. 30 : "A daeth ato dorfëydd." — Gwedi clywed 
o*r trigolion hanner paganaidd hyn am yr Iesu, cyrch- 
ont ato o bob cẁr, a thosturiodd yntau wrthynt: 
gwel Esaiah xxxv. 5, 6 ; St. Matt. xi. 5 ; St. Luc 
vii. 22. Rhydd St. Marc (vii. 32—37) fanylion 
hanes iachâd un mud a byddar mewn dull arwydd- 
ocaol iawn. 

PORTHI Y PEDAIE MIL. 

Adn. 32 : "A galwodd yr lesu ei ddysgyblion" &c, 
St. Marc viii. 1 . Yr Iesu oedd y cyntaf i dosturio 
wrth y lluaws newynog. 

" Y maent yn aros gyda ni àridiau toeithian" &c 

Y mae yn eglur fod y dyrfa gy mmysg hyn wedi 
llwyr ymgolli yn eu brwdfrydedd ac edmygedd o 
weithredoedd Crist, ac yn ymlynu yn dỳn ynddo. 

Adn. 33 : "AH ddysgyblion a ddywedasant" &c 
Nid oedd yr Arglwydd Iesu wedi mynegu pa beth a 



Digitized by 



Google 



326 



YR HAÜL. 



ddylid ei wneyd, ond eto deallai y dysgyblion Ef fel 
yn awgrymu y dylid eu porthi. Yr oedd porthi y 
newynog yn un o'r rhinweddau grasol a gyflawnai 
yr Iesu, ac arferai roddi i'r tlodion (8t. Ioan xiii. 29) 
o'i bwrs prin ei Hun. G-welai y dysgyblion yr an- 
hawsder — " ba le y caem ? " &c. 

Adn. 34: " Pa sawl torth?" " Saith."—Dym* 
orchymmyn iddynt ddwyn allan* yr hyn oedd gan- 
ddynt. Dyma eu goreu hwy, ac yr oedd modd rhanu 
yr ychydig. Dysgir yma i'r Eglwys ranu o'i phrin- 
der. 

Adn. 35 : "Efe a orchymmynodd" &c. Dymaosod 
y dyrfa inewn trefh, a chreu dysgwyliad. 

Adn. 36 : "A chan gymmeryd" &c. Düynir yma 
yr un drefn ag a wnaed wrth borthi y pum mil (pen. 
xiv. 19). 

Adn. 37 : "A hwy oll a fwytasant" &c. Dilynir 
eto yr un drefn. Y mae llawer o gyffelybrwydd 
rhwng cyflawniad y wyrth hon a'r wyrth flaenorol o 
borthi y pum mil. Gwnaed hwy yn yr un ardal ac 
o dan amgylchiadau lled gyffelyb y naill i'r llall. 
Eto gwahaniaethant yn lled fawr, fel y dengys y 
manylion canlynol : — 

1. Buasai y bobl gyda'r Iesu dridiau. 

2. Yr oedd yma saith dorth ac ychydig bysgod 
bychain, ac nid pum torth a dau bysgodyn. 

3. Pedair mil oedd yma yn lle pum mil. 

4. Oyfodwyd yma saith gawellaid o'r briwfwyd 
gweddill — o dan y wyrth flaenorol deuddeg basged- 
aid. 

EGLURHAD LLENYDDOL. 

Defnyddir dau air gwahanol yn Oroeg am y bas- 
gedau a ddefnyddid i gasglu y briwfwyd. Yn hanes 
y wyrth gyntaf defnyddir y gair *o</>ivoç, *o<£»>ouç 
(St. Matt. xiv. 21), ac yn hanes yr ail (nrupìs, oTrvpi- 
8ovç. Ystyr y gair cyntaf ydy w basged Ued fechan ; 
ac ystyr yr ail, basged gron fawr a basged bysgota ; 
yn y bennod nesaf (8t. Matt. xvi. 10) cyfieithir ef 
yn gaweU. Mewn basged neu gaweU o'r fath yma 
y gollyngwyd St. Paul i waered dros fur Damascus, 
Act. ix. 25. 

8YLWÁDÀTJ ADDYSOIADOL. 

Yn hanes y wyrth flaenorol sylwasom yn fanwl ar 
ei nodwedd sacramentol yn blaen gysgodi ac arwydd- 
lunio sacrament Swper yr Arglwydd. Ceir yr un 
addysgiadau yma, a dangosir yn fwy amlwg i ni y 
ddyledswydd fawr o elusengarwch Cristionogol drwy ! 
borthi y newynog. Wrth arfer haelionus gariad y | 
cynnydda ein gaUu. Gwers araU hynod o fuddiol a 
dynir oddi wrth gynnydd y torthau a mawredd y 
gweddiU y w, fod hoU drugareddau Duw yn cynnyddu 
wrth eu defnyddio. 



CWESTIYNÀTT. 

Pa ffordd yr aeth Crist o dueddau Tyrus a Sidon 
at Fôr Galüea? Pa fath bobl a breswyUent yr 
ardaloedd hyny ? Pa le y porthwyd y pedair mü ? 
Pwy a feddyliodd gyntaf am angen y bobl? Pa 
hyd y buasent gyda'r Iesu? Pa nifer oeddynt? 
Pa faint o weddül oedd ? Pa beth heb law basged 
y gelwir y basgedau hyny ? Dangoswch wahaniaeth 
mewn dau neu dri o bethau rhwng y wyrth hon a'r 
wyrth flaenorol o ychwanegu y bara. Ar ba sacra- 
ment y rhydd y ddwy wyrth hyn oleuni ? Pa ddy- 
ledswydd Gristionogol a ddysgir ynddynt ? Pa wers 
a ddyry y ddwy wyrth i ni mewn perthynas i dru- 
gareddau Duw ? 

OWBRS XLV. 

YPhariseaid a Saduceaid yn gofyn arwydd. 0. C. 29. 
St. Matthew xv. 39 ; ae xvi. 4; St. Marc viii. 11 
—1S. 

Adn. 39 : " Efe a aeth i long ac a ddaeth i barthau 
Magdala." — " Magadan " ydyw yr enw mewn amry w 
hen gopi'au. A geüw St. Marc y Ue yn "barthau 
Dalmanutha." Ni ellir yn awr penderfynu safle y 
naül na'r UaU. Yr oedd Mair Magdalen yn frodor 
o Magdala. Yr un ydy w a Migdol, sef tŵr gwyUed- 
ydd, ac yr oedd Uawer o'r tyrau hyn ar derfynau y 
wlad. 

Adn. 1 : " Pharüeaid a Saduceaid" — Dyma y tro 
cyntaf i ni gael y ddwy sect ymrysongar a gelyn- 
iaethus hyn yn ymuno i deintio yr Iesu. Bu i'r 
Ysgrifenyddion a Phariseaid wneuthur hyny droiau 
(pen. xv. 1). Yr oedd gelyniaeth y ddwy blaid at 
Grist wedi Uinaru dros amser eu gelyniaeth at eu 
gilydd. 

"Atolygasant iddo ddangos arwydd o y r nef." — Ni 
eUid diwaUu awydd yr Iuddewon am arwyddion, 1 
Cor. i. 22. Gweithredoedd o drugaredd ar y ddaiar 
oedd hoU arwyddion yr Arglwydd Iesu. Nid creu 
syndod oedd ei amcan, ond creu diolchgarwch calon 
mewn dyn am ddaioni Duw. Ond galwai y bobl 
anianol hyn am ry wbeth i greu syndod parhäus, fel 
yr haul a'r Ueuad yn sefyU yn nyddiau Josua, a 
meUt a tharanau yn amser Samuel, y tân o'r nef ar 
aUor Elias, neu gawodydd y manna yn yr anialwch. 
Cawn enghreifltiau o'r un chwilfrydedd anghrediniol 
yn St. Ioan ii. 18 a vi. 30. Ceir yr un gwendid yn 
y natur ddynol hyd eto. Atolygir yn barhäus am 
arwyddion i gynhyrfu'r teimlad mewn chwareudai, 
mewn ffugchwedlau, ac mewn pregethau. Ni lesâ 
hyn ddim. Llygru seüiau nerth moesol dyn y 



Digitized by 



Google 



YR HATJL. 



327 



maent. Daioni sydd yn adeiladu y cymmeriad 
moesol ac ysbrydol. 

Adn. 2 : "Ae efe a atebodd iddynt," &c. Ymdra- 
fferthai y bobl hyn yn fawr i ddeall arwyddion 
tywydd teg a dryghin, a daethent i allu eu deongli 
yn dda. Pe buasent wedi astudio eu Hysgrythyrau 
mor ofalus, buasent yn deall oddi wrth y gweithred- 
oedd o drugaredd oedd yr Iesu newydd gyflawnu 
mai Efe oedd y Messì'ah. 

Adn. 3 : "Arwyddion yr amserau " oedd gwyrthiau 
iachaol yr Iesu, Esaiah xxxv. 5, 6. 

Adn. 4 : " Oodinebue."— Anffyddlawn i'w cyfam- 
mod â Duw. 

"Arwydd y Prophwyd Jona* : " gwel pen. xii. 39 
— 41. Dyma i'r bobl hyn agoriad i ddeall arwydd- 
ion yr amserau ar ol ei adgyfodiad Ef, ond ychydig 
a wnaethant ddefhydd o hono. 

8TJBD0E8 T PHABISEATD A 8ADTJCEAID. 

Adn. 5 : " Ylan arall." — Gftan ogledd-ddwyreiniol 
y llyn oedd hwn, yn agos i olygfa y wyrth o borthi 
y pedair mil. 

Adn. 6 : " Edryehwch ae ymogehoch rhag surdoes y 
Phariseaid a Sadueeaid" — Dywed St. Marc (viii. 15), 
" A surdoe8 Herod." 

Adn. 7 : "A hwy a ymreeymaeant yn eu mysg eu 
hunain" &c. "Ac nid oedd ganddynt fwy nag un 
dorth," ebai St. Marc. Deallodd y dysgyblion eiriau 
yr Iesu yn Uythyrenol. Nid oedd gwers fawr St. 
Matthew (xv. 1 — 20) wedi cael nemawr ddim argraff 
arnynt. Pe buasent yn cofìo mai nid yr hyn a fwytäi 
dyn oedd yn ei halogi (xv. 11), ni buasai arnynt ofn 
bwyta bara a bobasid gan Phariseaid. Ond yn eu 
hanianolrwydd ymflinent yn ofer yng nghylch sur- 
does bara. 

Adn. 8: " Chwychwi o ychydig ffydd" &c. Dangos- 
odd y dysgyblion ddau wendid yn eu penbleth : (1) 
gwendid amgyffred ysbrydol i ddeall geiriau Orist 
yn eu hystyr foesol ac ysbrydol ; (2) gwendid ffydd i 
ymddiried ynddo. 

Adn. 9: " Onid ydych yn deallf" &c. Dyma 
iddynt gynnorthwy i gofìo a deall ac amgyffred ym- 
adrodd cyffelybiaethol yr Iesu. Trwy gofio a chy- 
raharu gwahanol ranau Gair Duw y gallwn ei iawn 
ddeongli. Dyna pa ham y mae bam unedig holi 
gorff Eglwys Grist yn ei chredoau a ffurfwasanaeth 
yn rhagori cymmaint ar y farn unigol. Y mae i'r 
Eglwys fel corfforiaeth ei barn gyffredinol a chyd- 
wybod gorfforiaethol yn ei chredoau a'i syniadaeth 
foesol; ac y mae i'r person unigol o fewn y corff 
hwn ei farn bersonol a chydwybodol, a chyfrifoldeb 
personol hefyd : ac nid y w y naill yn un trais ar y 



llall. Y maent fel yr awyrgylch o fewn ac oddi 
allan i ddyn yn cydbwyso y naill y llall fel na theimlir 
hwy. 

Adn. 12 : " Ynay deaUasant," &c. 

"Athrawiaeth." — Eu hathrawiaeth oedd y surdoes. 
Mewn ystyr drwg y defnyddir y gair surdoes ym 
mhob rhan o'r Beibl oddi eithr yn nammeg y sur- 
does, St. Matt. xiii. 33 ; Luc xiii. 20, 21. Cymharer 
hefyd 1 Cor. v. 6, 7, 8 ; a Gal. v. 9. Surdoes y 
Phariseaid oedd rhagrith (Luc xii. 1), surdoes y 
Saduceaid oedd anghredinaeth neu anffyddiaeth (Act. 
xxiii. 8), a surdoes Herod bydolrwydd a daiaroldeb. 

8YLWADAU YMABFEBOL. 

1. Dengys yr ymddyddanion uchod mor hwyr- 
frydig oedd dysgyblion yr Iesu i amgyffred ysbrydol- 
rwydd ei waith a'i ymadroddion. 2. Mor barod 
ydy w pleidiau gwladol a chrefyddol i osod o'r neüldu 
dros ennyd eu cwerylon bychain sectyddol ac ymuno 
yn erbyn trydydd blaid. 3. Fod rhyw wendid fel 
surdoes neillduol yn perthyn i bob plaid. 

OWESTIYNAU. 

Pa enw a rydd St. Marc i'r man yr aeth yr Iesu ? 

Pa beth ydoedd ystyr gwreiddiol y gair Magdala neu 

Migdol? Pa ddwy blaid a ddaethant i demtio yr 

| Iesu ? Beth a geisient ganddo ? Arwydd o ba 

le a geisient ? Pa fath arwyddion a roddai Orist ? 

I Enwch rai arwyddion o'r Hen Destament. Pa fath 

| arwyddion ydy w arwyddion goreu Eglwys Grist ? 

At ba arwyddion y cyfeiriai Crist y Phariseaid ? I 

ba beth ? Pa beth oedd arwydd y Prophwyd Jonas ? 

Pa beth oedd surdoes Herod ? Ym mha le y defh- 

yddir y gair surdoes mewn ystyr da? Pa beth 

ydyw yr addysg a ellwch dynu oddi wrth y rhan 

hon o'r Ysgrythyr ? 

GWEB8 XLVI. 

Cyffee St. Pedr. St. Matthew xvi. 13—20. Darüener 
St. Mare viii. 27—30; St. Luc ix. 18—21. 

E8BONIAD EGLTJRHAOL. 

Adn. 13: "Ac wedi dyfod yr leeu, ' ' &c. Rhaid fod 
yr Arglwydd Iesu wedi teithio rhwng 25 a 30 milltir 
i'r gogledd i gyrhaedd tueddau Oesarea Philippi yng 
nghwr uchaf dyffryn yr Iorddonen, lle y tardda 
allan yn afon gref o'i llwybr tanddaiarol. Y mae 
ei safle yn brydferth a rhamantus. Yma yr oedd 
eisteddle llywodraeth <á Phylip, tetrarch Iturea a 
gwlad Trachonitis," St. Luciii. 1. Gelwid y ddinas 
hòno yn Oesarea o anrhydedd i ymherawdwr Hhuf- 
ain, ac ychwanegwyd Philippi o barch i Herod 



Digitized by 



Google 



328 



YR HAUL. 



Phylip am ei harddu, ac i wahaniaethu rhyngddi a'r 
Cesarea a enwir mor fynych yn Actau yr Apostolion, 
lle y bu 8t. Paul yn garcharor. Yr oedd hon ar lan 
Môr y Oanoldir, ac yno y preswyliai rhaglawiaid 
Judea. 

" Efe a ofynodd," &c. Dyma y tro cyntaf i Grist 
ofyn am gyffes ffydd ei ddysgyblion. 

" Pwy y mae dynion yn dywedyd fy mod ♦, Mab y 
Dyn?" Mae y cwestiwn yn un penodol. Gofyna 
ym mha ystyr y golygai pobl yn gyffredin fod Iesu 
Grist yn Fab y Dyn. Çyfeirir at brophwydoliaeth 
Daniel am Pab y Dyn. Gofyna yr Iesu yma am 
farnau pobl ereill er mwyn i'r dysgyblion ffurfio 
barn benodol eu hunain. 

Adn. 14: " Rwy a dywedasant," &c. Fe dybiai 
rhai fel Herod euog mai Ioan Fedyddiwr, ereill mai 
Elíaa (Malachi iv. 5), ereill mai Jeremi'as neu rai o'r 
prophwydi, Deut. xviii. 15. 

Adn. 15 : " Pwy meddweh chwi ydwyf fi? " 

Adn. 16 : "A Simon Pedr a atebodd ac a ddywedodd, 
Ti yw y Crùt, Mab y Duw byw." — Dyma gyffes St. 
Pedr yn llefaru yn enw ei gyd-ddysgyblion. Oyffesa 
mai yr Iesu y w y Messîas, ac fod y Messias yn Fab y 
Duw byw. Dyma ddechreuad Oredo yr Apostolion, 
"Acynlesu Grist ei un Mab Ef." Y mae cyffes 
8t. Pedr yn cynnwys esgyneg darawiadol, gan gyfer- 
bynu Mab y Duw byw a Mab y Dyn yng ngofyniad 
ei athraw. Dyma yr ymgnawdoliad — ' ' Mab y Dyn ' ' 
yn "FabDuw." 

Adn. 17 : " Owyn dy f fyd di Simon mab Jona" &c. 
Dyma atebiad yr Arglwydd Iesu eto yn chwareu ar 
y gair mab Jona. Mae y gwendid dynol wedi cael 
ei gynnorthwyo i ganfod y dirgelwch dwyfol. 

" Nid cig a gwaed" &c. Nid y galluoedd corfforol 
a nerth y rheswm naturiol ; ond Tad ein Harglwydd 
Iesu Grist drwy yr Ysbryd Glân oedd wedi creu yn 
St. Pedr gydymdeimlad â Pherson Crist, a'i waith 
a'i athrawiaethau, nes gallu o hono amgynred ei 
natur ddwyfol. 

Adn. 18: " Tr wyf finnau yn dywedyd % ti." — 
Bhoddir pwyalais ar yr oll o'r frawddeg hon i 
ddangos yr anrhydedd a roddid ar St. Pedr, a'r fraint 
a ymddiriedid iddo. 

" Tiyw Pedr f ac ar y graig hon" &c. o-v *l ILérpoç, 
koÌ €irl ravT7j t# irérp t a, &c. Gresyn na ellid cadw y 
chwareu pwysleisiol ar y geiriau gwreiddiol petros 
(careg) a petra (craig). " Ti yw Careg, ac ar y graig 
hon." Ceidw y Ffrancaeg ef yn berffaith, "Tu es 
Pierre f et sur cette pierre je batirai mon Eglise." 
Ond pa beth ydyw ystyr fanwl yr ymadrodd ffugyrol 
yma ? Cymmer i fewn yn ddiau 8t. Pedr yng nghyf- 
lawnder ei gyffes o Dduwdod Crist: St. Pedr yn 



credu yn Iesu Grist fel Mab Duw oedd y gareg a'r 
graig. Crist ynddo Ef oedd yn ei wneuthur yn 
graig. Duwdod Crist ydyw pen conglfaen yr Eg- 
Iwys, a Phedr ar y mynyd hwnw oedd yn cynnrych- 
ioli y grediniaeth a'r gyffes o'r gwirionedd dwyfol 
hwnw. Dylem gofìo bob amser mai personau ac 
nid athrawiaethau moelion sydd yn ffurfio Eglwys. 
"Eglwys weledig Crist yw cynnulleidfa y ffyddlon- 
iaid " (credinwyr). 

11 Ar y graig hon yr adeiladaf fy Eglwys" — St. Pedr 
oedd y maen cyntaf yn unol â'i gyffes i'w osod i lawr 
yn yr Eglwys oedd yn cael ei " goruwchadeiladu 
ar sail yr apostolion a'r prophwydi, ac Iesu Grist ei 
hun yn ben conglfaen," Ephes. ii. 20. 

"Eglwys" Enithrjo-ía. — Dwy waith y defnyddir y 
gair Eglwys yn yr efengylau: yma am Eglwys 
Grist, ac yn St. Matthew (xviii. 17) am gynnulliad 
neu gy nnulleidfa a swyddogion y synagog Iuddewig. 
Awgryma defnyddiad y gair hwn gan yr Arglwydd 
Iesu : — 1. Ei fod yn sylfaenu a threfnu cymdeithas i 
barhau. 2. Fod y gymdeithas hon yn berffeithiad 
o'r Eglwys Iuddewig, er wedi ei hadeiladu ar ei 
Berson Dwyfol Ef a'i waith. Y Messías oedd craig 
a nerth dysgwyliad yr Iuddewon ; ac Iesu Griat 
wedi ei groeshoelio ydyw sylfaen yr Eglwys Grist- 
ionogol, 2 Cor. iii. 11. 

"A phyrth uffern" ttv\cu aSov. Pyrth Hades, sef 
byd yr ysbrydoedd. Y mae yr ymadrodd yma yn 
gyfystyr â marwolaeth, y bedd, a holl alluoedd y 
tywyllwch hefyd. Y mae adgyfodiad yr Arglwydd 
Iesu wedi sicrhau buddugoliaeth lwyr ar y cyfan. 
Eglwys wedi ei hadeiladu ar ei Dduwdod, yn cyn- 
nwys ei Iawn, ei adgyfodiad, a'i esgyniad i'r nef 
ydyw, 1 Cor. xv. 54 — 57 : gwel hefyd Dad. i. 18. 

U A rhoddaf" Awotü). — Addewid ddyfodol syddyma. 
Ar ol ei adgyfodiad y rhoddwyd yr awdurdod hon 
yn gyflawn i St. Pedr a'i gyd-apostolion. 

"Agoriadau teyrnae nefoedd." — Arwydd o awdurdod 
ydyw agoriadau erioed. Pan fyddo gweinidog plwyf 
yn cael ei osod mewn meddiant o ofal plwyf, rhoddir 
agoriadau yr Eglwys iddo, i'w hagor a chau. 
Rhoddir agoriad tŷ i ddeiliad wrth gymmeryd medd- 
iant. Felly addawai yr Arglwydd Iesu awdurdod 
swyddogol i St. Pedr ar holl drysorau ei Eglwys Ef. 

"A pha beth bynag a rwymech" &c. Dyma awdur- 
dod deddfu a dysgyblu ; rhyddhau pethau oeddynt 
rwymedig dan y ddeddf, a gosod rhwymau newydd- 
ion. 

EGLURHAD HANE8IOL. 

Fel cyfarwyddyd pellach i iawn ddeall natur ac 
eangder rhagorfreintiau St. Pedr fel sylfaenydd Eg- 
lwys Grist, gallwn gymmeryd cipdrem o'i hanes. Ei 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



329 



bregeth ef yn unig a gofhodir ar ddydd y Pente- 
eost ; ac efe oedd geneu y weinidogaeth yh ateb y 
gofyniad pwysig a roddwyd iddo ef " a'r apostolion 
ereill, "Ha, frodyr, beth a wnawn ni ? " A Phedr a 
ddywedodd wrthynt, " Edifarhëweh, a bedyddier pob 
un o honoch yn enw Iesu Grist, er maddeuant pech- 
odau; a chwi a dderbyniwch ddawn yr Ysbryd 
Glân. ,, Dyma yr Apostol Pedr yn agor drws 
maddeuant i'r ymofynwyr pryderus, lle na buasent 
erioed yn dysgwyl, sef drws edifeirwch tuag at 
Grist, a Bedydd yn ei enw Ef, er maddeuant pech- 
odau. Eto dywedai 8t. Pedr am Grist (Act. iv. 11, 
12), " Hwn yw y maen a lyswyd genych chwi yr 
adeiladwyr, yr hwn a wnaed yn ben i'r gongl. Ao 
nid oes iachawdwriaeth yn neb 8X811," &c. Dyma 
agor a chau, onid e ? 

Unwaith eto cawn St. Pedr yn rhoddi hanes ei 
weinidogaeth yn nhŷ Oornelius. Meddai (Act. xv. 
7), "Ha wŷr, frodyr, chwi a wyddoch ddarfod i 
Dduw er ys talm o amser yn ein plith ni îy othol i, 
i gael o'r Cenedloedd trwy fy ngeneu i gly wed gair 
yr Efengyl, a chredu." Dyma St. Pedr yn agor 
drws yr Efengyl i'r Cenedloedd. Fe wel pob dar- 
Uenydd pwyllog ar unwaith beth oedd y rhagor- 
freintiau a dderbyniodd St. Pedr. Efe oedd y cyntaf 
i gyffesu Crist yn Fab Duw ; cyntaf i'w bregethu 
yn Fab Duw i Iuddewon a Groegwyr : ond un allan 
o dri ar ddeg ydoedd, a llafuriodd y trydydd ar ddeg 
" fwy na hwynt oll," 1 Cor. xv. 10. Wyth bennod 
yn ei epistolau, a rhanau lled helaeth fel dyfyniadau 
o ! i bregethau cyntaf ym mhedair pennod gyntaf 
Actau yr Apostolion sydd genym o athrawiaeth 
uniongyrchol St. Pedr, tra y mae genym dri ar ddog 
o opistolau o waith St. Paul, ac y rhoddir dros han- 
ner Actau yr Apostolion i adrodd hanes ei weinidog- 
aeth. Gallwn ddweyd fod St. Pedr y blaenaf mown 
amser, ond nad oedd iddo un uwchafiaeth mewn 
awdurdod. Bu yn flaonaf ym mhlith ei gydradd 
dros ennyd, ond daeth ereill yn fuan i'w flaenori ; 
a duwinyddiaeth St. Paul sydd wedi trwytho Crist- 
ionogaeth Ewrop bron i gyd. 

CWESTIYNATT. 

Pa le yr oedd Cesarea Philippi ? Beth a ofynodd 
yr Iesu ? Pa beth oedd y gwahanol atebion ? 
Rhoddwch ateb St. Pedr. Beth a feddylir wrth gig 
a gwaed ? Pa beth ydy w ystyr y gair Pedr ? Ar pa 
beth yr adeiladodd Crist ei Eglwys ? Pa sawl gwaith 
y defnyddir y gair Eglwys yn yr efengylau ? Beth 
a ddy wed St. Paul am ei sylfaen ? Beth a feddylir 
wrth byrth uffern? Pa ham na all pyrth uffern 



orchfygu yr Eglwys? Beth a feddylir wrth agor- 
iadau teyrnas nefoedd ? Wrth rwyrao a rhyddhau ? 
Pa beth a wnaeth St. Pedr ar ddydd y Pentecost ? 
Rhoddwch ei ateb ger bron y Sanhedrim. " Hwn 
yw y maen," &c. Pa beth a wnaeth yn nheulu 
Cornelius ? Pa ranau o'r Testament Newydd a geir 
o'i athrawiaeth ? Cymharwch St. Pedr â'r apostol- 
ion ereill ac â St. Paul. 



TRO TRWY FYNWENT Y PLWY'. 

Yn y fynwent wrth yr ywen 

Y mae bedd a llun y groes ; 
Arno mao y lili glaerwen, 

Arlun diniweidrwydd moes ; 
A rhosynau o bob lliwiau 

Yn ymledu dan y gwlith, 
Bocs a bythwyrdd, gleision lysiau 

Sydd yn tyfu yn eu plith. 

Blodau Mair, y forwyn burwen, 

Llysiau Pedr ac Ioan sant, 
Teim yn llwyn, a'r deg friallen, 

Tyfu'n gymmysg yno wnânt : 
Llun y groes o flodau roddir 

Ar y bedd bob Sul a gwyl, 
Cyn gwasanaeth yno gwelir 

Yn ei ymyl eneth wyl. 

Tyn y chwyn a dyry'r blodau 

Yn eu Ue ar fedd ei mam ; 
Yno cyrcha hwyr a borau 

Rhag eu bod yn caffael cam : 
Gwclodd unwaith fach wenynon 

Yn ehedeg gylch y bedd ; 
Hymiai emyn dan yr ywen, 

Roddai i'r enethig hedd. 

Tybiai'r ferch fod llais yn galw, 

Llais anwylaf dan y nef ; 
" Y mae marw yn wir elw 

I'r pererin," medd y llef : 
Ar hyn gwelai angel claerwyn 

Yn ymgrymu uwch y bedd, 
Ei olygon oeddynt addfwyn, 

A BÌTÌoldeb yn ei wedd. 

Gwenai ar y tyner flodau 

A gafaelai yn y groes ; 
Arni rhoddai ei wefusau, 

mor swynol oedd ei foes ! 



Digitized by 



Google 



330 



YR HAUL. 



Ond y ferch o'i law a'i cipiai ; 

Gwaeddai allan, " myfi 
Ydyw'r gwrthddrych a dderbyniodd 

Êinwedd croesbren Calfari." 

Yn y Groes y mae fy ngwynfyd, 

Yn y Groes y mae fy hedd ; 
Pan ddyrwynir edeu'm mywyd, 

Boed y Groes ar ben fy medd : 
Sanctaidd addurn penaf daiar, 

Urddiant harddaf gorsedd Duw ; 
Yn ei golwg derfydd galar, 

Trwy y Groe* caf bythol fyw. 
1856. Glasynys. 



BOEEU SUL YNG NGHYMRU. 

Mae rhy wbeth yn y boreu yn fendigedig a swynol 
iawn, ac yn neillduol y boreu Sul, ond ofnaf nad 
y w y boreu cyssegredig hwn yn cael ei werthfawrogi 
yn yr oes hon i'r un graddau ag y gwnelai ein tadau. 
Wrth daflu ein golwg ar foreu y dydd sanctaidd yng 
Nghymru, hawdd canfod nad yw pobl yn ei roesawu 
megys ag y dylent. Pa beth yw y rheswm am hyn ? 
Ehaid fod rhyw ddrwg yn rhywle, rhaid fod rhy w 
falldod — rhy w ddifaterwch wedî gafael yn ein cenedl, 
neu buasai golwg fwy llewyrchus ar ein cynnulliadau 
boreu Sul yng Nghymru. Nid wyf yn hofii dolurio 
teimladau neb, ond credaf fod angen gwneyd 
rhywbeth er symbylu llawer cysgadur o'i orweddfan 
ar foreu Sul. Y mae amgylchiadau nos Sadwrn, yn 
gyssylltedig â rhai pobl, yn rhoddi rhwystrau ar eu 
ffordd i ddyfod i'r addoHad boreu Sul — amgylch- 
iadau bydol ac amgylchiadau a genedlir trwy ddrwg 
arferion. Beichir nos Sadwrn gan rai â gofalon 
bydol, pethau diangenrhaid. Brbyn boreu yr wyl 
Sabbathol bydd y cyfryw bobl mewn sefyllfa hollol 
anghymhwys i fedru dyfod i dŷ Dduw; o blegid 
gorweithiant eu hunain yn hwyr y nos flaenorol yna, 
ni bydd ganddynt ddim hwyl i ddyfod i foddion gras 
yn y boreu : os gallant ymysgwyd ry wfodd erbyn y 
gwasanaeth hwyrol, bydd hyny yn ddigon iddynt 
hwy. 

Arferion ofer eto sydd yn effeithio i anaddasu 
Uawer o bobl erbyn boreu Sul. Mae llawer iawn o 
weithwyr Oymru, yn neillduol gweithwyr cyssyllt- 
edig â gwahanol lawweithiau, yn euog o'r drygioni 
hwn ; gweithiant mewn chwys a lludded ar hyd yr 
wythnos, ond pan ddêl nos Sadwrn byddant yn y 
dafarn yn y gyfeddach feddwol. Erbyn boreu Sul 
bydd eu penau yn ddrwg iawn eu cyflwr ; ni bydd 



fawr o feddwl am fyned i'r capel nac i'r Eglwys gan 
greaduriaid felly, modd bynag. Fel hyn nid yw 
boreu Sul yng Nghymru yn cael ei iawn brisio gan 
lawer iawn o bobl yr oes hon. Mae y bobl hyny 
sydd yn arfer esgeuluso moddion gras boreu Sul yn 
arddangos difaterwch ac anystyriaeth hynod yng 
ngwyneb manteision breintiau gwlad Efengyl. 
Byddai yr hen bobl yn cerdded llawer o ffordd i 
ddyfod i'r Eglwys boreu Sul. Yr un peth yw yr 
Efengyl eto; yr un yw dyledswydd dyn tuag atL 
Hefyd, mae mwy o rwymau arnom ni beidio esgeu- 
luso boreu Sul llawer iawn mwy nag eiddo ein tadau : 
yr ydym yn gwybod rhagor, yn fwy profiadol àm 
werth goleuni yr Efengyl, yn derbyn mwy o fendith- 
ion trwyddi. Mae tai addoli yn fwy cyflëus i ni; 
'does dim ond difaterwch a diffyg gwerthfawrogi yr 
" iachawdwriaeth gymmaint" yn ein hattal i godi i 
ymofyn â Duw yn ei dŷ ar foreu Sul. Dywedir fod 
gwell pregethau nos Sul nag yn y boreu, fod 
ein pregethwyr mewn gwell hwyl ; ond pa ryfedd, 
onid yw fod mor ychydig yn mynychu yr addoliad 
boreuol yn effeithio er digalondid i'r gweinidogion ? 
Nid oes dim yn debyg i seti gweigion er digaloni 
pregethwr. Mae diystyr i foddion boreu Sul yn 
digio Duw, felly nis gallwn ddysgwyl llwyddiant 
mewn un cyfeiriad, o blegid pa lwyddiant a ellir 
ddysgwyl gael tra yn gwrthod cydymffurfio ag am- 
modau sydd gan Dduw i'n bendithio ? na, rhaid 
i ni ymdrechu â'n holl egni cyn y derbyniwn fendith- 
ion i'n gwneyd yn bobl ddyrchafedig. Nid yw yn 
àobyg y bendithia Duw ddynion claiar, llwfr, a di- 
ymdrech? Mae ein gelynion yn weithgar a chyf- 
rwys iawn ; da gan y Diafol a'i holl ganlynwyr ein 
cadw o'r addoliad boreuol, am y gŵyr yn eithaf da 
fod hyny yn fantais i'w deyrnas. Onid yw yn resyn 
fod cenedl y Cymry yn rhoddi eu hunain mor bell 
yng ngwasanaeth y gelyn trwy esgeuluso tý Dduw 
ar foreu y dydd sanctaidd ? 

Oyn cael gwaredigaeth oddi wrth glwyf boreu 
Sul, daw ciniaw trymllyd ar warthaf llawer, ac yna 
beichir yr ystumog ag amryw rywogaethau o ym- 
borth ; ar ol hyn bydd yn rhaid cael " wisal tipyn," 
chwedl Hiraethog. Fel yma bydd clefyd boreu Sul 
a chlefyd y prydnawn yn eu rhoddi mewn sefyllfa 
hynod annymunol, ond deuant ef allai rywfodd ar 
ol tê i'r addoliad hwyrol. Wel, yn wir, pobl ryfedd 
iawn yw rhai hyn : rhyfedd neu beidio, dyna ydyw 
ymddygiadau cannoedd yng Nghymru oleuaf neu 
"dywyllaf," chwedl y "gohebydd ymweliadol '' 
hwnw. 

Pe defhyddiai pobl eu harian a'u hamser i geisio 
cael dynion i'r addoliad ar foreu Sul, byddai yn 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



331 



llawer gwell gwaith iddynt na myned ar hyd y wlad 
i chwüio gwallau yr addoliad dwyfol. Ond wrth 
ddrysau pwy erys y drwg o esgeuluso boreu Sul yng 
Nghymru? credaf fod Uawer yn y cannoedd hyn 
heb law yr esgeuluswyr eu hunain. A ydyw rhieni 
a phenau teuluoedd yn lân oddi wrtho? A ydyw 
meistri yn iawn ymddwyn yn y cyfeiriad hwn yn eu 
cyssyUtiad â'r cyfry w rai sydd dan eu gofal ? Ofhaf 
mai ychydig iawn o sylw a rydd rhieni i'w plant 
gyda golwg ar bwysigrwydd mynychu yr addoliad 
boreuol. Os yw y rhieni yn ddiffygiol yn hyn o 
beth, beth am y plant ? Mae y cyfryw sydd â 
gweision a morwynion eto dan eu hawdurdod yn 
hynod ddifater yn y cyssylitiad hwn. Os bydd Huw 
y gwas, a Nelly y forwyn yn ddigon bydol a gwas- 
anaethgar iddynt hwy, pobpeth yn iawn : nid y w o 
bwys ganddynt am yr addoliad boreu Sul. Mam- 
mon yn gyntaf a Duw yn ail ydy w trefh llawer o 
bobl yr oes hon : rhaid aberthu i'r eilun safed a safo ; 
bydd ef yn sicr o'i ran, gan beth bynag ddaw o'r 
addoliad boreu Sul i Arglwydd Dduw Israel. Mae 
esgeuluswyr boreu Sul yn golledwyr, yn golledwyr 
truenus iawn hefyd. Maent wrth golli y boreu, yn 
colli rhan oreu o'r dydd Sul, yn colli adeg fanteisiol 
i dderbyn iachawdwriaeth. Mae Uawer yn iach yn 
y boreu, wedi meirw cyn yr hwyr. Mae bywyd tra- 
gwyddol mor werthfawr, yn fwy ei werth na'r hoU 
fyd ; feUy dyma ddylai fod y peth blaenaf i ni ym- 
drechu am dano. Dichon colli un boreu Sul, dim 
ond un — dichon i hyny effeithio i ni goUi y nefoedd 
am byth. FeUy ystyriwn bwysigrwydd boreu Sul. 
Fenegoes. J. C. Rowlands. 



BABI CYNTAF MES. JONES. 

Syb, — Rhag ofh fy mod yn dechreu nyddu yn fain 
wrth adrodd fy chwedlau fy hun, mi a roddaf i chwi 
ychydig o brofiad fy Modryb Frances yn ei hir was- 
anaeth i gleifion ac oedranus, a bychain a gweiniaid 
yn ei hardal. Llawer dygwyddiad digrifol, Uawer o 
gyffro diangen am dano, a Uawer o fwnglerwch yn 
peri mawr niwed a dyoddefiadau a welodd yn ei 
dydd. Nid ychydig ydy w y profedigaethau a gyfar- 
fyddant deuluoedd drwy anwybodaeth a diffyg ystyr- 
iaeth, fel a ddygir ger bron eich darUenwyr yn yr 
hanesyn canlynol am Mrs. Jones. 

Dywed Modryb Frances, " Adwaenwn Mrs. Jones 
yn dda cyn iddi briodi. Ei henw oedd Anne Griffiths, 
ac yr oedd yn gwasanaethu gyda'r Squire Hughes 
yn y Plas Coch. Yr oedd yn ferch ieuanc hardd, 



dal, a siriol, ac yn hynod o hoff ymbincio ym mhob 
ffasiwn newydd, ac ymdrechai bob amser ymddangos 
yn dra boneddigaidd, a thynu sylw. Wedi ymdrechu 
yn ofer enniU serch y druUiad (butl&r), syrthiodd 
mewn cariad â'r is-arddwr o'r enw James Jones. 
Mawrhaodd y garddwr ei gwenau, ac adlewyrchodd 
hwy yn ol gyda Uog digonol i sicrhau priodas mewn 
amser ; a chafodd Anne Grifiìths ei hun ry w ddiwr- 
nod yn dwyn yr enw Mrs. Jones, ac yn feistres 
ar dŷ iddi ei hun yng nghwr uchaf pentref Lôn 
Groes. ,, 

Mawr fu ei gofal yn gosod ei thŷ mewn trefh, gan 
drefnu a newid, cynUunio a thrwsio mewn math o 
gỳffro parhäus, heb byth adael dim yn Uonydd. 
BUnid hi gan anesmwythder, fel ag y byddai yn 
rhaid iddi ymyryd a newid pob peth yn barhäus. 
O'r diwedd, daeth golwg y byddai gofalon ereül yn 
gwasgu arni cyn bo hir iawn, a mawr y darparu ar 
gyfer hyny. Daeth gofal baban i'w rhan, a druan 
o hono gan gynted ag y daeth Mrs. Jones yn aUuog 
i*w gymmeryd dan ei gofal ei hun. Nid oedd ganddi 
y syniad Ueiaf pa fodd i'w nursio. Aeth i lewyg 
pan welodd y doctor yn crafu ychydig dan groen 
braich y baban i roddi iddo y cowpog ; a mawr fu ei 
ystŵr a*r pwnio gin yn barhäus i*r baban gwirion, 
pa bryd bynag y dechreuai nadu a chrîo dan y cow- 

Ychydig amser ar ol hyuy yr oeddwn yn dych- 
welyd adref yng nghwr uchaf y pentref, a gwelwn 
Mrs. Jones yn rhuthro o'r tŷ yn bennoeth, gan 
wasgu ei dwylaw yng nghyd; Öofynais iddi i ba le 
yr oedd yn rhedeg. " Miss Franoes, ,, ebai, "y 
mae y babi bron â marw." " rhedwch i'r tý ; yr 
ydwyf fi yn rhedeg am y äoctor" " Wn i ddim beth 
a wnaf ; mae y babi yn marw," meddai, ac eistedd- 
odd ar gareg yn ochr y ffordd, gan wasgu ei dwylaw 
yng nghyd, a siglo ei hun ol a blaen. " Os ydyw y 
babi yn 881," meddwn innau, "rhoddwch rywbeth 
am eich pen ac ewch i geisio y doctor, ac mi af finnau 
atybabi i'r tŷ." "Y mae eisieu symmud pan fo 
rhywun yn eâl." 

Aethym yn unionsyth i'r tý, a gwelwn y babi ar 
Un cymmydoges mewn gwasgfeuon o'r convukions. 
Ebai hòno, "Mae y babi yn magu dannedd; mae 
y ddau ddant i'w teimlo dan eich bys, a*r gums 
yn boeth a'r safn yn sech wedi myned yn gorn, ac y 
mae yn gwrthod sugno : newydd ddechreu ydy w y 
eonpulaions.* 9 

Yr oedd Mrs. Jones yn sefyU gan wasgu ei dwy- 
law ac udo ar ganol Uawr, a dy wedais wrthi drachefn, 
" Ewch i alw y Dr. WiUiams ar unwaith, a dywed- 
wch fod y babi mewn convulsionê, ac mi edrychaf fì 



Digitized by 



Google 



332 



YR HAUL. 



ar ei ol nes i'r doctor ddyfod." Ar hyn aeth allan 
o'r tŷ. 

Yr oedd y babi erbyn hyn yn hollol ddideimlad, 
ei lygaid wedi sefyll yn ei ben, ei wddf yn plygu 
yn ol, a'i wefusau yn welwon. Gorchymmynais i'n 
cymmydoges lenwi y tegell mwyaf â dwfr, a'i 
08od ar tân, a phrysuro i'w dwymno, a hanner 
Uenwi padell fawr oedd yn y gegin â dwfr oer. 
Sylwais nad oedd yno ddim gwresfesurydd ; ac felly 
cyn gynted ag y gwelais y tegell yn berwi perais 
i'n cymmydoges garedig dywallt y dwfr poeth i'r 
babell nes byddai yn dymmerus i roddi y baban 
ynddo. Torchodd ei llewis, a thywalltodd y dwfr 
poeth i'r babell. Yna ebai, gan blygu ei braich a 
dodi ei phenelin yn y dwfr, "Fel hyn, y byddai 
mam yn profi gwres dwr tylino." Fel yna meddwn 
innau, y mae profi gwres dwfr hath i blentyn hefyd. 
Gwnewch y dwfr mor boeth fel y gellwch ddyoddef 
eioh penelin ynddo, a gwna y tro. Rhoddasom y 
baban yn y hath hyd at glecied ei ên ; ac yr oedd y 
Dr. Williams yn sefyll wrth ein cefnau cyn ei fod 
yno ddau fynyd. "Da iawn, wragedd," meddai, 
"yr ydych wedi gwneyd yn gall." Safodd uwch 
ben y hath, ac ebai, " Gwelwch, y mae y bychan yn 
agor ei lygaid." Araf ddefíröes y plentyn ; a thyn- 
wyd ef allan o'r hath f gan ei lapio yn dỳn mewn 
planced gynhes. Tynodd Dr. Williams ei lancet 
allan ar ol teimlo y gums 9 gan amcanu lansio y croen 
caled ; ond yma rhuthrodd y fam i afael â'i fraich, 
gan waeddi, " peidiwch â chyffwrdd â'r baban 
hefo'r lancet yna." "Wraig dda," ebai y doctor, 
gan wenu, " pa ham yr oeddech yn galw am danaf ? 
Rhaid i mi wneyd y peth a welaf oreu er Ues y 
baban." A chan ei chadw draw, ebai, " Ni bydd i 
mi frifo y plentyn. Sefwch chwi yn y fan yna." 
Doliais i ben y baban, a chyffyrddodd y doctor yn 
ysgafn â'r croen gwydn oedd yn attal y dannedd 
drwy y gums, a gwaedodd ychydig bach. "Rhodd- 
wch lonaìd llwy dê o castor oil wedi ei gymmysgu ag 
ychydig ddwfr poeth a siwgr, neu ag ychydig bepper- 
mint i'r baban, pan ddaw i lyncu," ebai y doctor. 
"Yr ydych drwy y hath wedi achub ei fywyd. 
Buasai llwyaid o castor oil gyda lansio ychydig ar y 
gum8 pan ddechreuodd y baban wrthod y fron, wedi 
arbed y salwch yma i gyd." 

Yr oedd Mrs. Jones bellach wedi meddiannu ei 
hun yn weddol, ac ebai y doctor wrthi, "Cofiwch, 
Mrs. Jones, wrth alw am y doctor mai efe sydd i farnu 
beth a ddylid wneyd. Rhoddwch y babi mewn hath 
cynhes am bum mynyd os caiff y convulsiom ; a rhag 
ofn iddo eu cael rhoddwch iddo lonaid llwy dê o 
castor oil pan elo yn boeth iawn. Hefyd, peidiwch 



â rhoddi crystiau bara iddo sugno rhag ofn iddo dagu. 
Rhoddwch iddo India ruhher ring fel hon." Yr oedd 
y baban erbyn hyn yn dechreu gwenu. 
Yr eiddoch, 

Màrgaret Llwyd. 



LLAN OWM AWEN : NEÜ DDEFFROAD EG- 
LWYSIG HANNER CANRIF YN OL. 

(Parhád o dudalen 305.) 

PENNOD XX. 

Branoeth wedfr Dymmestl. 

Gwedi i dwrf y festri fawr fod yn destyn ymddyddan 
yn y Cwm am ychydig ddyddiau, tawelodd pob ym- 
ryson, gan belled ag y gwelid un arwydd allanol. 
Ymddangosai y mwyafrif o'r preswylwyr, er yn lled 
hawdd eu cynhyrfu, eto yn awyddus iawn i osgoi 
ymrysonau crefyddol. Nid oeddynt wedi ymarfer 
â'r cyfryw, ac yr oedd perthynas waed yr .oll bron 
o'r teuluoedd amgylchynol yn eu cyssylltu mor agos 
â'u gilydd, fel na allent wahaniaethu, ac yn neill- 
duol ymwahanu, oddi wrth eu gilydd heb dori 
rhwymau tyner iawn, a chreu briwiau dolurus i'r 
eithaf. Nid oedd y bobl syml yn feddiannol ar 
athroniaeth y cofiadur, llawer llai ar ei dwyll-ymres- 
ymiaeth olygus, i allu croes ddadleu â'r tafod, a chadw 
y dymmer yn dawel, a gwrthwynebu egwyddorion 
heb ddrwg-deimlad at bersonau. 

Cryn amser cyn hyny cawsai pobl y Cwm eu 
gwala o groesddadleu penboeth pan ymsefydlodd y 
Wesloyaid mewn pentref bychan, dinod, ar fin y 
môr, ryw dair milltir o bentref Cwm Awen. Daeth 
y Wesleyaid i'r lle, gan bregethu llawer iawn o 
bethau heb law cariad. Gwneyd gwawd o Galfìn- 
iaeth gul } ond dwfn, preswylwyr y Cwm oedd un o'r 
pethau mwyaf dymunol gan rai o barablwyr rhwydd- 
ion, parod, ond lled arwynebol, blaen fyntai y cen- 
adon Wesleyaidd. Yr oedd dynion grymus yn wir 
ym mysg y cenadon hyn, ond nid o'r gwenith goreu 
a thrymaf y caed yr had i faes llafur tir y Cwm. 
Ond os bu y rhai hyn yn bigog, daeth y blaid Gal- 
finaidd yn chwerw, a thywalltai gwŷr mor enwog, 
grymus, a daionus a Thomas Jones o Ddinbych, 
Howell Harris, a John Elias eu phiolau melltith ar 
eu penau. Yr oedd anathema y fath wŷr yn ormod 
i blanigyn eiddil Wesleyaeth Llan Cwm Awen 
flodeuo danynt. Gwywodd yn araf yn y pentref 
llwm ar fin y môr, lle y cwynfana yr athrist dòn. 
Ac erbyn amser y festri fawr, yr oedd yr ychydig 



Digitized by 



Google 



YE HÀUL. 



333 



Wesleyaid a gadwent at eu proffes wedi ymgymmodi 
â'r Calfiniaid, ac yn caru anghofio eu dadleuon. 

Ond am yr Eglwys, buasai hi yn cysgu trwy ystod 
swn y rhyfel Arminaidd, medd ei gelynion. Sicr 
yw na chymmerodd ran yn yr ymrafael, ac na fedd- 
yliodd neb o'r ymrysonwyr ei haflonyddu, gan ofyn 
pa un ai Calfinaidd ai Arminaidd oedd. Cadwodd 
ei herthyglau a'i chredoau yn gwbl iddi ei hun. Ni 
thramgwyddodd ac ni ennillodd neb â hwy. Gan 
hyny, ni aflonyddasid athrawiaothau yr Eglwys, a 
pheth newydd iawn i bobl Cwm Awen oedd galw oi 
phynciau cred i gyfrif. Digon ganddynt fuasai 
myned iddi i fedyddio eu plant, i ymbriodi, ac i 
gladdu eu meirw, heb ofyn dim er mwyn cydwybod. 
Yr oedd hir arferiad a hir feddiant yr hawl i wneyd 
hyn yn ddigon gan naw o bob deg o'r plwyfolion. 
Nid rhyfedd felly fod corff y rhai hyn yn ammharod 
i wneyd cadgyrchiad agored yn erbyn adgyweiriad yr 
Eglwys dan ofal Llewelyn Llwyd. 

Felly, cafodd heddwch da i fyned ym mlaen â'r 
gwaith a chynnorthwy parod gan yr amaethwyr oll, 
hyd yn nod gan lawer a wrthwynebasent yn y festri. 

Tra yr elai gwaith yr adgyweirio ym mlaen, cyn- 

naliai yr offeiriad y gwasanaeth yn yr ysgoldy, ac 

ychwanegodd Ysgol Sul o flaen y gosper ar y Suliau. 

Ychwanegodd hefyd bregeth at wasanaeth pryd- 

nawnol y gosper. Ehaid i ni ofyn i'r darllenydd 

ddyfod gyda ni i roddi un tro trwy yr Ysgol Sul 

fechan yn ysgoldy'r Cwm. Y dyn tawel, byr, a'i 

ben yn britho, a'i ysgwyddau yn crymu at eu gilydd, 

sydd yn eistedd gyda ! r pedwar plentyn bychan yna, 

yw ysgolfeistr Madam Bevan. Gellwch weled nad 

oes ynddo ddim i dynu sylw ond ei lonyddwch a 

diwydrwydd. Ond er ei fod yn syml, tawedog, a 

diymhongar, y mae yn un o rai dirgel Duw. Un o 

rai llariaidd y ddaiar. Pe gallem ysbrydoli yr 

olygfa, fe welem en^yl gwarcheidiol y rhai bychain 

yn gwenu uwch ei ben, ac ef allai y clyw efe hwy 

yn sibrwd pethau dymunol yn ei galon, a thywallt 

pliiolau o fwynhâd i'w ysbryd. Gadawer iddo, y 

mae y darfodedigaeth wedi crebychu ei ysgwyddau 

a dattod rhan o ewynau ei nerth, ond y mae wedi 

planu rhosyn ar bob boch iddo, a thaflu dysgleirdeb 

uwch-ddaiarol i'w lygaid ef. Dyma Angharad, chwi 

a'i hadwaenoch. Yr eneth dalaf yn ei dosbarth yw 

Gwenafwy Owen, y Plas. Gwelsoch hi dair blynedd 

yn ol yn croesi o'i babandod i'w genethdod tua saith 

oed. Y mae yn dal yn ei symledd a'i thymmerau 

chwarëus. Y mae cloch arianaidd ei llais wedi lloni 

a sirioli yn gywair llon i gyd. Y mae ei gwallt 

wedi llaesu llawer ; ei llygaid wedi ymloewi ; a cheir 

Uinellau pwyll, dealltwriaeth, teimlad, serchiadau, a 



chymhelliadau ereill, wedi gwisgo allan baentydd- 
iaeth babandod oddi ar ei gruddiau. Nid delw deg 
ydy w, ond peth hyw, prydferth, dedwydd. Nis gell- 
wch ymddyddan â hi heb ei hoffi. Un ydyw ddylai 
fod yn aml wrth orsedd gras. Cyn hir hi fydd yn 
nod i'r hwn a dwyllodd fam dynoliaeth. Ond y mae 
yn anadlu yn arogldarth gweddi'au mam, gweddiau 
athrawes hoff, gweddiau offeiriad Duw, ac yn arfer- 
iad ei gweddi syml ei hun. Dywedwn ninnau wrth 
fyned heibio, u Naf roddo ras i ti." Y pedair 
goneth arall, plant o'r un clai, yr un cnawd a gwaed, 
yr un teimlad a gobeithion, ac yn wrthddrychau yr 
un pryder i famau, athrawes, a bugail ysbrydol 
ydynt hwy yn ddiau. Ond wrth olwg yn unig yr 
adwaenom hwy. Am y Bardd Didymus o'r Cwm, 
chwi a'i hadwaenoch ef. Y mae yn athraw gwy- 
bodus a llafurus iawn, ac yn barod i agor holl dry- 
sorau ei wybodaeth i'w dri ysgolhaig oedranus. 
Dyn y deall a'r wybodaeth yw, ac nid yw, fel llawer 
Uyfr-bryf, am fwyta bara y deall ar hyd ei fywyd, 
heb gyfranu tamaid i neb, a gadael i bryf y bedd 
ymborthi ar ei holl ddoethineb yntau. Na, Didymus 
Fardd, ti wnei yn gall. Fe wna dy wybodaeth fwy 
o les i'r hen bobl yna nag i un o bryfaid llwch y 
bedd. 

Ond rhaid dweyd gair am un o'r pum bechgyn 
sydd gyda Llewelyn Llwyd ei hun yn adrodd rhan 
o'r Deg Gorchy mmyn . Y bachgen g wridgoch, ty wyll 
ei groen, ond du fel brân ei wallt, a'r gwyneb llun- 
iaidd agored, a'r llygaid o las tywyll, "fel pistyll y 
dòn," mab ydyw i Didymus o'r Cwm. Ymddengys 
yn feddiannol ar dalent ei dad, a thynerwch a serch- 
ogrwydd dwfn ei fam, yr hon oedd dawel a thynor 
wrth natur, ac a gadwesid gan y bardd yn y fath 
gyflwr nad oedd raid iddi roddi un rhinwedd gwrth- 
wynebol mewn arferiad. Goddefer i ni ddweyd yma 
rhwng cromfachau, y mynai Didymus o'r Cwm ym- 
ladd pob brwydr ei hunan. Os byddai bai mewn 
plentyn, mewn gwerthwr ymenyn, caws, neu gig — 
blawd yn cael ei gadw yn hir yn y felin, esgidiau'r 
plant yn hir dan ddwylaw crydd, neu ddillad dan 
ddwylaw teiliwr, byddai tymmerau y bardd wedi 
cyfodi i wres ceryddu cyn y byddai tymmerau y 
wraig wedi dechreu aflonyddu. Felly, byddai Didy- 
mus rhwng y wraig a phob dryghin. Gelwid ef y 
gwaethaf ei dymmer yn yr ardal, a hithau yr add- 
fwynaf yn y byd. Tra yr elai ef o amgylch yn fyr- 
bwyll i fflangellu mwy na'r angen, rhaid oedd iddi 
hithau fyned oddi amgylch i dywallt olew i'r clwyfau. 
Felly yn unig y cedwid heddwch a chymmydogaeth 
dda. Cyfranogai Thomas Evans ieuanc o gryfder 
cof a chyflymdra meddwl ei dad, ac o hynawsedd 



Digitized by 



Google 



334 



TB HAT7L. 



Uednais ei fam a'i dyfalbarhâd amyneddgar hi. Yr 
ydoedd weithian yn ddeuddeg oed, wedi cael ysgol 
lled gysson er pan agorid ysgol Madam Bevan yn y 
plwyf, a bod dan gyfarwyddyd parhäus Llewelyn 
Llwyd. Efe oedd gobaith yr ysgol, ond amcanai, 
mor fuan ag a goddefid iddo, droi ei wyneb i'r môr. 
Byddai yn hoff iawn o glywed son am wledydd 
tramor a'u rhyfedd-bethau, a hanner addolai Mr. 
Owen y Plas, am ei fod wedi hir " hwylio ar led" 
ym moreu ei oes. Yr oedd eisoes wedi meistroli 
rhifyddiaeth mor bell a decimal fractions, a buasai ei 
hun fwy nag unwaith yn gofyn i Mr. Owen a allai 
efe ddim cael myned yn apprentice ar un o'i longau. 
Addawsai Mr. Owen hyn iddo o'r diwedd, pan fyddai 
ei dad a'i fam yn barod iddo fyned ac yntau yn 
ddigon hen. Yr ydoedd Thomas Evans ieuanc yn 
aml ymwelydd â'r Plas, a'i brif hyfrydwch fyddai 
cael caniatâd i dynu nythod brain, a gwneyd necHace 
hir o blisg yr wyau i Gwenafwy. Gwedi cael gafael 
unwaith ar gangen o'r pren ag y gallai gyrhaedd 
am dani, gwae i'r frân a nythai yn y brig byddai 
Didymus Bach, fel ei gelwid gan y plantos, yn fuan 
iawn yn feistr ar y drefedigaeth uwch ben i gyd. 
Ni ddiangai nyth o grafangau yr ysbeiliwr. 

Tybiai Gwenafwy nad oedd ei debyg ar y ddaiar, 
a breuddwydiai weithiau ei weled yn syrthio i'r llawr 
yn farw. Ond yr ydyin wedi myned ar ol y bachgen, 
a gollwng yn anghof yr Ysgol 8ul. Gwelwyd yr 
oll o honi bellach. Nid oes yna ugain ysgolhaig 
rhwng y cwbl. Ugain dan ofal pedwar o'r athrawon 
goreu yn y plwyf. Llewelyn Llwyd gwedi derbyn 
yr addysg oreu, a chyrhaedd bron i'r rhicyn uchaf yn 
Bhydychain. Angharad, y foneddiges dalentog wrth 
naturiaeth ac addysg a dygiad i fyny, ac wedi ym- 
gyssegru i wneyd daioni. Athraw yr ysgol ddydd- 
iol, un wedi ymarfer â chyfranu addysg ar hyd ei 
oes; a Didymus o'r Owm, ileiaf ei addysg o'r pedwar, 
ond tu allan i'r tri ereill, yr uchaf a'r helaethaf ei 
wybodaeth yn y Cwm. Y fath wastraff talent ar 
ryw olwg yn yr ysgol fechan 

Trown y meddwl i'r capel cyfagos : y mae yno bum 
ugain a mwy — yr oll dan ofal dynion difanteision, 
pobl unieithog, ac un llyfr. Y maent yn llafurus yn 
wir ; y maent o ddeall naturiol dda ; ond y maent, i 
raddau pell, yn dysgu ar amcan, ac yn ymbalfalu 
am y gwirionedd. Y fath anghymmesuredd ! Yr 
ychýdig dan ofal gwŷr o ddysg; y llawer dan ar- 
weiniad yr un dosbarth a'r yigolheigion eu hunain. 
Y difantais yn addysgu y difantais. Pa le y mae y 
bai? Y mae yn bod. Nis gall Oymru fesur ei 
cholled o neillduo talent a dysg i dir dinodedd, a 
dyrchafu athrawon y lluaws o'u plith eu hunain, a'u 



cydradd eu hunain. Y mae calon y gwir wladgarwr 
a'r Oristion ffyddlawh yn gwaedu wrth weled hyn, 
heb allu ganddo i osgoi y dynged. Yn sicr, try- 
chineb mawr yw rhanu Eglwys Dduw. Gwaith 
gwerth aberthu oes y w ymdrechu cyfanu y rhwyg. 

Os mynem enwau a fyddo yn perarogli byd, ym- 
drechwn eu cyssylltu ag adeiladu bylchau 8îon, 
cyssylltu ei thyrau yng nghyd, trwy gyfanu rhwyg- 
iadau ei muriau. 

FENNOD XXI. 

Yr Adgyweiriad. 

Tra yr elai adgyweiriad yr Eglwys ym mlaen, 

cedwid Llewelyn Llwyd ar lawn gwaith ; ac fel pob 

adgyweirydd o'i flaen ac ar ei ol, cafodd lawer o 

I ìafur, llawer o flinder, a llawer o fwynhâd. Cai 

{ wén un, a gwg y llall ; condemniad un, a chanmol- 

I iaeth arall ; boddiai un, tramgwyddai y llall. Mae 

1 y dyn llafurus yn cael llawer o ofid yn ei waith, 

ond y mae yn cael llawer o fwynhâd hefyd, tra mai'r 

dyn amddifad o ofid a mwynhâd yw y truenusaf 

mewn cymdeithas. 

Gan mai â phethau mewnol dyn, byd, a chrefydd, 
y mae a wnelom, ac nad ydym gyfarwydd mewn 
arch-adeiladaeth, nid ymhelaethwn ar y pwnc hwn. 
Digon hwyrach yw tystiolaeth Llewelyn Llwyd ar y 
pen yma, pan y cyfaddefodd fod yn haws cael deg o 
feini naturiol i adeiladu muriau Eglwys Cwm Awen 
nag un maen bywiol i adeiladu y deml ysbrydol. 
Llawer gwaith y dywedodd wrtho ei hun, " Wele 
dân a choed, ond pa le y mae yr oen ? " " Wele 
feini naturiol o glogwyn, ceunant, ac afon yn cael eu 
dwyn i'r muriau, ac os nad eu hystwytho i gym- 
meryd eu lie, yn goddef eu trwsio i'w gwaith." 

! am weled meini bywiol eto yn cael eu dwyn 
i'w hadeiladu ar sail yr apostolion a'r prophwydi, a 
Christ yn ben conglfaen, yn deml sanctaidd i Dduw 
yma ! Dangosodd plwyfolion y Cwm lawer o ewyll- 
ysgarwch a pharodrwydd i gynnorthwyo yn yr adeil- 
adu, a dirgel-ymfalchîai hyd yn nod yr Ymneillduwyr 
mwyaf gwresog dros eu plaid, yng ngweithgarwch, 
duwioldeb, a galluoedd y rheithor, ac yn adferiad yr 
hen Eglwys adfeiliedig. Y gwirionedd ydyw, nad 
oes neb mwy parod i gydnabod daioni a gwerth 
dynion gweithgar, galluog, na'r cyffredin o'r bobl 
syml wledig. Beth bynag ellir ddweyd am eu syml- 
edd cartrefol a'u rhagfarn lleol, y maent yn sylwgar, 
craff, llygadog, ac o synwyr cyffredin cryf. Y maent 
yn hawdd eu cynhyrfu a'u hud-ddenu dros amser 
trwy appeliadau at eu gwendidau, eu rhag-ddewis- 
iadau, a'u ffafr-opiniynau ; ond wedi'r cyfan, mawr- 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



335 



ygant dalent, unplygrwydd, a duwiol lafur cariad yn 
y rhai a dybient yn wrthwynebwyr iddynt. Ca8 
beth y Cymro gwledig ydyw ymhonwr sych-fon- 
eddig didalent, amddifad o synwyr cyffredin, yn ei 
gyfarfod a'i anerch oddi ar uwch safle gysgod-fawr 
noddwr coeg-ymostyngol. Nid ydyw yn natur y 
Cymro gwledig cartrefol, syml, sefyU ar hyd braich 



i gynnal gwasanaeth addoliad i ryw bymtheg neu 
ugain o bobl." 

"Pa beth," atebai Llewelyn Llwyd, "oedd genych 
chwi i ddweyd yn erbyn hyny ? " 

" Dywedais," ebai yntau, " nad oeddwn yn cyd- 
weled ag ef, ac y buaswn i yn dal fy ngafael yn y 
gwaddoliad i gadw offeiriad — ac offeiriad gweithgar 



mewn ymddyddanion personol, ac yn neillduol os hefyd — yng Nghwm Awen, er mwyn symbylu yr 
bydd y rhai hyny yn ymwneyd â'r ysbrydol. ; Ymneillduwyr i weithgarwch. Gwneir yn y plwyf 

Llwyddasai Llewelyn Llwyd rywfodd i ddilëu pob hwn waith rhagorol, ac ond iddo fyned ym mlaen 
pellder rhyngddo a'i blwyfoliun, heb ddilëu dim ar ! f el y bu am y pedair blynedd diweddaf, bydd yma 
y parch ato. Yn wir, dilëu oerni y pellder a wnaethai baradwys o le cyn bo hir." 



a'i lenwi ag edmygedd a theimlad da. Byddai yr 
oll ond rhyw ddau neu dri yn hoff o'i weled ac ym- 
ddyddan ag ef. Tra y prysur elai yr adgyweiriad 
ym mlaen, Uafuriai yn ddyfal yn yr ysgol ddyddiol í 



" Pa fodd y geUwch ddywedyd hyn, Mr. Owen ? " 
sylwai Llewelyn Llwyd. " Nis gaUaf fi weled dim 
gwaith ym myned ym mlaen yma." 

Atebai yntau, " Yr ydych yn rhy hunanymwadol 
ac ýn yr Ysgol Sul, yn gystal ag ymweled â'r cleif- a diymhongar i weled eich gwaith eich hun, Mr. 
ion. Ond byddai yn aml yn barod i anobeithio. '■ Lloyd, ac aUan o gyfleusdra i weled effaith eich 
Gwelai mor ychydig o arwyddion Uwyddiant oedd ar | presennoldeb a'ch esampl ar waith pobl ereül. Ond 
ei waith. Mewn gwirionedd, yr oedd yn rhyw ddis- 1 gwneir gwaith mawr trwy eich dylanwad yn y plwyf." 
tyU trai isel heb olwg troi o'r Uanw. ! " Yn sicr," sylwai Llewelyn Llwyd, gan ddechreu 

Ar un o'i ymweUadau â'r Plas, pan oedd Mrs. i teimlo yn anghysurus, " yr ydych yn fy ngwneuthur 
Owen yn Ued wael, troes yr ymddyddan rhyngddo a j yn anesmwyth, ac nis gallaf ddeaU eich cyfeiriadau. 
Mr. Owen ar faterion Eglwysig. Dyn rhadlawn, ' Eglurwch eich hun." 

Uawn o natur dda, a chymmwynasgar oedd Mr. \ " Y mae pobpeth yn eglur i mi," atebai y cadben, 
Owen ; ond yr oedd yn ddiofal, Uac, agored, ac am- : gan wneuthur gwên ddireidus wrth weled yr offeir- 
mhennodol yn ei olygiadau crefyddol. Mewn gwir- iad yn bryderus a synedig. " Cyn eich dyfodiad 
ionedd, nid oedd ganddo ddim blas at dduwinydd- ' yma yr oedd y Cwm ym mreichiau cwsg foesol, fedd- 
iaeth athrawiaethol. Gan beUed ag yr elai ei ' yUol, ac ysbrydol. Yr oedd aehos y Wesleyaid wedi 
ogwyddiad crefyddol, tueddai at yr Eglwys yn ! trengu yn welw oer ar fin y môr, heb eisieu dim ond 
Uawer mwy nag at y Methodistaid, a hyny am y j ei gladdu ; ac yr oedd achos y Methodistiaid Cal- 
rheswm syml fod Uai o ymyryd personol yn yr Eg- j finaidd yng nghapel y Cwm yn gysglyd a düewyrch 
lwys na'r capel. Yr oedd Mr. Owen hefyd o gym- 1 hollol. Mynych y byddid heb bregethwr yn amlach 
meriad moesol dilychwin, ac o rodiad addas uwch i na bob yn aü Sul. Düynid cyfarfod gweddi ar ol 
law y cyffredin. Yr oedd yn graff a chaU iawn, | cyfarfod gweddi, nes i'r cyfryw fyned yn ddiflas, ac 
ond yr oedd yn ei natur fwy o'r elfen chwarëus, i arosai mwy na hanner y plwyfoUon gartref ar nos 



ysgafn, a didaro, nag o'r elfen ddefosiynol a phry- 
derus yng nghylch y dyfodol. 

Ymdrechasai Uewelyn Llwyd fwy nag unwaith 
droi yr ymddyddan at bethau ysbrydol, a thueddu y 
y Cadben Owen, fel ei gelwid, i gyfranogi o'r Cym- \ oedd dim Uawer mwy o fy wyd yn yr Eglwys, aed i 



SuUau. Unwaith ar noson seiat y gweUd goleuni 
yn y capel ar noson waith. Pan benodwyd Mr. 
Hughes gynt yn gurad yma, cyfododd peth cynhwrf 
yn y gwersyU Ymneülduol; ond pan welwyd nad 



mun Bendigaid, ac ymafael o ddifrif yng ngwaith 
yr Arglwydd. Cyffyrddasai â'r un tant yn yr ym- 
weliad dan sylw. 

Ond fel hwyUwr medrus, ennülasai y Cadben 
Owen y tack arno, ac arweiniasai yr ymddyddan i 



gysgu drachefn. Ond ar eich penodiad chwi, bu ail 
ddeffroad — aU rwbio Uygaid — ail godi pen — edrych 
o amgylch ac ymysgwyd. Cafwyd amryw bregeth- 
wyr mawr i roi tro trwy yr ardal. Ychwanegwyd 
cyfarfodydd defhyddiol o bob math yn y capel, ac 



gyfeiriad arall. Ebai, " Cyfarfum ddoe â'r priswyr aethpwyd o dŷ i dŷ i argymheU segurwyr y Suíiau 



degymau yn y plwyf hwn. Y maent yn ddau fon- 
eddwr difyrus iawn i fod yn eu cwmni, ac feddyliwn 
yn ddynion teg. Wrth gwrs, bu sefyUfa yr Eglwys 
yn y plwyf yn bwnc sylw iddynt, a dywedodd un 
wrthyf mai gresyn oedd gwario gwaddoUad y plwyf 



i'r Ysgol Sul a'r moddion. Llosgir canwyUau bob 
nos trwy y gauaf i wneyd rhyw ddaioni mewn ystyr 
foesol, Uenyddol, neu grefyddol. Y mae cynnuUeidfa 
y capel wedi dyblu, a chynnuUiad yr Eglwys wedi 
mwy na dyblu er pan ddaethoch chwi yma. Mewn 



Digitized by 



Google 



336 



TR HAUL. 



gwirionedd, Mr. Lloyd, dyna effaith cyntaf ym- 
ddangosiad pob gweinidog neu offeiriad llafurus 
mewn plwyfydd llo y buasai yr Eglwys yn ddilew- 
yrcb. Lle byddo yr Eglwys yn cysgu, fe gwsg Ym- 
neillduaeth ar ol yr egnion cyntaf. Pan ddeffroa, 
neu lle deffroa yr Eglwys, bydd deffroad oddi am- 

gylch." 

" Y mae rhesymoldeb mawr yn y peth a ddywed- 
wch, Mr. Owen," sylwai Llewelyn Uwyd, " a sonia 
St. Paul am rai yn pregethu Crist o genfìgen, a 
llawenychai fod Crist yn cael ei bregethu hyd yn 
nod o genfìgen. Fe ddylwn innau lawenhau wrth 
yr hyn a ddywedasoch, er mai un o'r pethau an- 
hawddaf i'w roddi mewn arferiad ydyw llawenhau 
yn llwyddiant neb a fyddo yn gweithio oddi ar gam- 
gymhelliad, hyd yn nod pan fo yr amcan yn dda." 

"Maddeuwch i mi, Mr. Lloyd," ychwanegai y 
cadben, "os rhoddaf air i'ch cywiro mewn peth ag 
nad ydych chwi bron byth yn droseddwr ynddo, sef 
mewn barnu yn galed am ereill. Ond y mae yn 
annichonadwy i chwi, o'r tir Eglwysig, allu gwneyd 
cwbl gyfiawnder â'r cymhellion sydd yn ysgogi Ym- 
neillduwyr i weithgarwch mwy ar achlysuron fel 
sydd dan sylw. Er i mi gael fy magu ar y tir canol, 
rhwng Ymneillduaeth a'r Eglwys, nis gallaf wneyd 
Uawn gyfiawnder â hwy. Byddaf yn aml iawn yn 
gweled eu bychander, eu plentyneiddrwydd, ac, a 
defnyddio gair mewn ystyr wledig, eu diniweidrwydd 
mewn amgylchiadau fel hyn. Yr elfen ddyfnaf wrth 
wraidd eu symmudiadau yn ddiau yw daioni. Y 
mae yr elfen gydymgeisiol ar unwaith yn deffroi ym 
mynwes Ymneillduwyr pan glywont swn gweithgar- 
wch yn yr Eglwys, mor naturiol ag y cynhyrfir 
mettle ceffyl segurllyd pan gly wo drwst carnau march 
yn tithio neu drotian o4 ol. Nid oes dim drwg am 
a allaf ddeall yn hyn. Yr elfen nesaf ydyw cariad 
at yr achos mewn Uaw. Y mae pob sect Ymneill- 
duol, fel y gwyddoch chwi, yn mawrygu y sect mewn 
mosur hollol wrthgyferbyniol i'w maint, neu gulni 
ei daliadau. Po gulaf y cred, mwyaf y sel neu frwd- 
frydedd drosti. Felly yma. Mae y credo yn gul 
iawn, pe bai weddus i mi farnu, ond y mae yn anwyl 
iawn, ac felly ofnir am dano a llafurir drosto, rhag 
ofn i'r Eglwys ennill tir, a thrwy hyny golledu y 
sect. Felly, mae y cymhellion yma yn dda, ond fod 
y seiliau yn gyfeiliornus." 

" Yn wir, Mr. Owen," atebai Llewelyn Llwyd, 
" y mae eich sylwadau wedi fy synu i ; ni feddyliais 
i erioed eich bod wedi cymmoryd cymmaint o ddy- 
ddordeb mewn materion fel hyn, ac yn gallu dadan- 
soddi amcanion dynion, a'u gosod mewn goleuni 
mor dda." 



"Yr wyf wedi sylwi cryn lawer ol a blaen," 
atebai yntau, "ac y mae eich cymdeithas chwi a 
Mrs. Lloyd wedi dysgu peth i mi pa fodd i edrych 
am amçanion goreu pawb. Ond y mae rhai dynion 
â'u hamcanion yn ddrwg, a holl gymhellion eu 
bywyd yn hunanol. Ychydig o'r cyfryw sydd yn 
ein mysg ni yma. Pa fodd bynag, Mr. Lloyd, ac 
edrych ar eich gwaith yn ei effaith ar y plwyf hwn, 
gallaf eich sicrhau ei fod yn ddaionus, gan belled 
ag yr ä. Yr hyn wyf fi yn feddwl yw, y mae yma 
fwy o wneuthur daioni, mwy o gyfranu dysg, mwy 
o ddarllen, mwy o addoli, llai o feddwi, llai o dyngu, 
a llai o halogi Dydd yr Arglwydd. Ond yn yr olwg 
o Eglwys yn erbyn capel (yr unig olwg yn sylw 
rhai), yr unig beth a allaf fi ddweyd yw, y dylai y 
llestr ag sydd dan y cadben goreu, yn nwylaw y 
cwmni cryfaf, ac yn derbyn subsidy o gyfalaf hynafol 
at ei hwylio, yn yr hir ymdrech mewn masnach deg, 
orchfygu yn y diwedd. Y neb a ddiwallo angenion 
ysbrydol y bobl, a ennillant eu calon yn y diwedd. 
Yr ydych chwi eisoes wedi rhoddi cam da yn y 
cyfeiriad yma, ac os na chewch chwi weled llwydd- 
iant yn bersonol, fe wel rhywrai lwyddiant. Nid 
mewn un oes y collodd yr Eglwys ei gafael ar y 
wlad, ac nid mewn un oes yr ennilla afael yn ol." 

"Diolch yn fawr iawn i chwi, Mr. Owen," ebai 
Llewelyn Llwyd, " am eich ymddyddan dyddorol ; y 
mae o fewn eich gallu chwi i fod o les mawr, ac yr 
wyf yn sicr y caf lawer o'ch help." 

Gwelodd Llewelyn Llwyd fod ei waith ef yn yr 
Eglwys yn creu adweithiad yn gystal a gwrthweith- 
iad ym mysg yr Ymneillduwyr, a chafodd ar ddeall 
cyn pen hir fod personau dan ddylanwadau arddeliad f 
fel y gelwir deffroad ysbrydol, dan weinidogaeth yr 
Eglwys, wedi myned fwy nag unwaith ac ymuno â 
seiat y capel. Yfath oedd grym arferiad, fel yr 
attynid y difrifol a'r defosiynol ar unwaith yn ddi- 
ymholiad i'r capel. Nid oedd hyn ond amlygrwydd 
pellach o'r sychder a'r diffrwythder a ymledasid dros 
yr Eglwys. Pan deimlai enaid lluddedig syched 
ysbrydol, ni feddyliai y gallai gael gafael ar ffyn- 
nonau y dyfroedd by w yn Eglwys ei dadau ; a phan 
newynai, brysiai hyd yn nod ailan o'i phyrth ur- 
ddasol, ac elai dan gronglwyd lluestty min y ffordd i 
ddiwallu ei angen. 

Mae yn wir fod yn yr hen gartref, tŷ ein Tad, wala 
a gweddill o fara, ond anghofiasai yT afradlawn am 
dano. Yn y lluestty dinod y gwelid darpariaeth 
barod a chroesawgar o amgylch y drws. Yno yr 
oedd y gynghanedd a'r dawnsio. G-eUir dweyd mai 
afreolaidd oedd hyn oll, ond nid yw afreoleidd-dra 
y ddarpariaeth yn ymwadiad o'r ffaith. Buasai bai 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



337 



yn rhywle. Goddefasid iddo fyned yn fai gwaedd- 
fawr. Yr oedd cyndynrwydd a ffolineb Rehoboam, 
yn gystal ag eilunaddoliaeth ei dad, yn rhagflaenu 
rhwyg dyddiau Jeroboam a gosodiad i fyny y Uoi 
aur yn Bethel a Dan. 

(I'w barhau.) 



ALLTUDION OYMREIG YN NEHEUDIE 
AMERIOA. 

Y mae y Weriniaeth Argentaidd yn dyoddef yn 
ddwys dan brinder arianol a chyfyngdra masnachol. 
Effeithia hyn yn farwol ar gyflwr yr ymfudwyr, 
druain, a aethant allan dan hud-obeithion o Gymru 
a Lloegr i geisio y "tiroedd rhad" (?) yn Argentina. 

Y mae Uawer o honynt gwedi dychwelyd i Brydain 
ar ol dyoddef y caledi mwyaf creulawn. Nid am y 
wladfa Gymreig ym Mhatagonia yr ydwyf yn cry- 
bwyU yn awr, ond am gyflwr sefydliadau mewn 
taleithiau Uawer mwy gobeithiol i*r olwg aUanol na 
Phatagonia. Y mae gororau y Chupat wedi dianc 
yn rhyfeddol rhag helbulon y rhan araU o'r Werin- 
iaeth, a'r prif achos ydyw, fod ei thrigiannwyr bron 
î gy^ J 11 Gymry cynnil gweithgar, yn byw gyda*i 
güydd fel pe baent yn yr hen wlad, ym mheU o swn 
a helyntion chwyldroadol taleithiau gwaraidd (?) 
Buenos Ayres. Ond druain o'r creaduriaid a aeth- 
ant aUan ar wasgar hyd a Ued sefydliadau Santa 
Fe, i fyw yn unigol ym mhlith cenedl hollol wahanol 
eu harferion i*r Cymry a Seison. Cawn lythyr tor- 
galonus iawn o eiddo y Parch. R. AUen, offeiríad 
cenadol yn y wlad hòno, yn darnodi y modd y tor- 
wyd i fyny sefydliadau Naposta a Sance Costo. Yn 
y cyntaf yr oedd tua deugain o deuluoedd Seisonig, 
y rhai a fuont yn wrandawyr ffyddlawn i Mr. AUen 
pan ddelâi ar ei gylch teithiol i weinyddu iddynt. 
Ond yn awr bu raid tynu yr Eglwys haiarn fechan i 
lawr, o herwydd fod y sefydlwyr truain yn gorfod 
gadael eu tai a'u tiroedd, hoU ffrwyth Uafur eu dwy- 
law er ys Uawer blwyddyn, a gwynebu eilwaith 
dreialon byd, ni wyddent ym mha le. Dywed Mr. 
AUen mai dyna yr adeg galetaf a welodd erioed, sef 
gweled yr Eglwys fechan yn cael ei thynu i lawr a'i 
phacio ar drol, a'r gynnuUeidfa fechan yn syUu ar y 
gwaith mewn dystaw dristwch. Ond wedi clirio y 
cwbl ymaith, penUniodd yr offeiriad a'r gynnulleidfa 
ar y' Uawr i weddîo am nodded Duw a'i arweinid yn 
y dyfodol tywyU. Yn fuan ar ol hyn aeth y sefydl- 
wyr ymaith. 

Yn Sance Costo yr ydoedd gan Mr. AUen gynnuU- 
eidfa wresog o Gymry. Er mai Bedyddwyr ydoedd 
22— vii. 



y rhai hyn yn yr hen wlad, ac er mai Saia ydoedd 
Mr. AUen, dymunasent arno eu bugeiHo yn ol duU 
Eglwys eu tadau. Bedyddid eu plant ganddo, a 
buont hwythau yn wrandawyr ffyddlawn oU, a 
daeth nifer gref o honynt yn gymmunwyr cysson. 
Byddai eu cariad at wasanaeth Orist a'u ffyddlon- 
deb yn mynychu addoHad, yn destyn gorfoledd i Mr. 
AUen mewn Uawer Uythyr a ddanfonasai adref i 
swyddfa y S.A.M.S yn Llundain. 

Ond yn awr sonia am ei wasanaeth olaf yn Sance 
Costo. Nid oedd yno Eglwys : mewn ysgubor y 
casglai y ffyddloniaid yng nghyd. Gwneid meinc- 
iau eistedd o sachau gwenith Uawn, wedi eu dodi ar 
lawr, ac fel yna yr addolai tua 75 o bobl ar yr adegau 
y byddai yr offeiriad yn alluog i weinyddu iddynt. 
Ond daeth pen ar sefydliad Sance Costo fel ereiU ; ac 
ar ol gweinyddu y Cymmun Bendigaid wrth ford 
wen yn yr hen ysgubor, bu raid i Mr. AUen ddy- 
wedyd yn ei lythyr olaf, " Dyma yr olaf o lawer awr 
ddymunol a gefais wrth weinyddu i Gymry, fy anwyl 
braidd yn Sance Costo. • 

Bu y Cymry hyn am chwe Uynedd yn y wlad beU 
heb un arwydd o gydymdoimlad eu brodyr yn yr tien 
wlad atynt. Buont, druain o honynt, yn casglu 
megys y briwsion o freintiau crefyddol ar law offeir- 
iad estronol, heb aUu ganddo i siarad gair â hwy yn 
iaith eu tadau. Ni chlywais ddarfod i un Eglwyswr 
yn yr hen wlad ddanfon cymmaint a Llyfr Gweddi 
iddynt. Na, gadewai Eglwys y Cymry iddynt fyw 
neu farw yn eu tlodi a*u hunigedd : gadawai Sect- 
yddiaeth Cymry hwyut yn yr un modd. Ymladd a 
chwythu bygythion ydy w milwriaeth crefydd Cymru 
rhagorfreintiol, nid cario y Groes yn hunanymwadol i 
dywyU-fanau byd ac i gestyU y " gwr cadarn. ,, 

Na ato Duw i hen Eglwys y Brython syrthio i'r ffos 
yma, ond y mae peryg] iddi syrthio. Esgus gwael 
iawn ydyw son am galedi a chyfyngdra cartrefol. 
Y mae digon o allu yn y pedair esgobaeth Gymreig 
i weithio yn effeithiol gartref ac yn dramorol. Bydd 
yn ddiwrnod tywyU iawn ar Loegr pan nas gaU am- 
ddiffyn ei threfedigaethau ; ac felly y bydd ar grefydd 
nes deffry offeiriaid difater plwyfì Cymreig i wneuthur 
ychydig bob blwyddyn dros eu cydwladwyr sydd heb 
nac Eglwysi nac offeiriaid mewn gwledydd peU : mi 
ofnaf mai gwaith anhawdd iawn fydd dal yr Eglwys 
yng nghyd yn yr hen wlad, oni ofala am ei phlant ym 
mhob man. Mae yr alwad me wn Uais trist, ond Uawn 
o anwylderau, yn dyfod atom ni dros fôr a thir oddi 
wrth y Cymry ar wasgar ar hyd a Ued y byd, yn 
gofyn am ein cynnorthwy a chydymdeimlad, a dylai 
y weinidogaeth fod fel Uinynau aur yn plethu yr hen 
genedl yng nghyd a*i dal wrth ei güydd. Tra y 



Digitized by 



Google 



388 



YE HATJL. 



mae'r capelydd ac Eglwysydd yng Ngbymru yn 
britho ymylon y flyrdd, ac o ddeutu pob heol yn yr 
ardaloedd gwledig a'r pentrefydd " fel ceryg beddau 
dadleuon meirwon," a'r rhai hyny ar y Suliau yn 
hmner gweigion, y mae ein cydgenedí yn rhanau 
pellenig byd yn hollol ddiamgeledd ysbrydol. Y 
mae amledd y tai addoliad yn hen gymoedd Cymry 
ar un llaw yn arddangos culni sectol ein cenedl; 
dangosant ar yr un pryd eu sel a hunanaberth cref- 
yddol : ac os yw ein " dadleuon " wedi marw, a raid 
i'n crefydd a'n sel farw hefyd ? Os ydym ni yn 
ddoethach a mwy eangfrydig na'n tadau, gadëwch 
i ni ymuno a throi holl ffrwd ein cyllid a'n haelioni 
ysbrydol at weinyddu i gysuron a lles ysbrydol ein 
cydgenedl gartref ac oddi cartref, fel y byddo y 
gweddillion o honom, 08 ar wasgar, yn halen y 
ddaiar a goleuni y byd. Os yw y Oymry yn rhagori 
mewn crefyddolder, llewyrched felly eu goleuni ger 
bron dynion, fel y moliannont eu Tad yr hwn sydd 
yn y nefoedd. 

W. M. R. 



CYNGRES EGLWYSIG 1891. 

Dyowyddiàd Eglwysig mawr y mis diweddaf oedd 
ymweliad y Gyngres Eglwysig â Rhyl, yn esgob- 
aeth Llanelwy. Er mwyn cael cyflawn fantais i 
weled yr oll a chlywed cymmaint ag a allem o'r 
areithiau godidog a draddodid yno, aethom i Ehyl 
y nos Lun flaenorol, a chawsom letty cysurus a 
chyflëus hanner y ffordd rhwng y Congress Hall a'r 
Pavilion. 

Y trefniadau cyntaf ar gyfer boreu Mawrth, y 6fed, 

oedd i'r offeiriaid ymgasglu erbyn hanner awr wedi 

deg i'r Town Hall, ac yno ymwisgo a myned yn ddwy 

orymdaith yn eu gwisgoedd gwynion, gan droi un ar 

yr aswy i Eglwys St. Thomas, lle yr oedd esgob 

Mancnester i bregethu, a'r llall ar y dde i Eglwys St. 

Ioan, lle yr oedd Dr. Boyd Carpenter, esgob Ripon, 

i bregethu. Bu boreu Mawrth yn hir yn gwawrio, a 

gorweddai mantell o niwl lled drwchus yn amblyg- 

ion am y dref, gan ddyferu gwlith-wlaw oerllyd, nes 

troi yr heolydd yn lleidiog ac anhyfryd i'w teithio 

mewn gorymdaith. Bu y pwyllgor trefniadol yn 

ddoeth mewn pryd. Gan y buasai yn beryglus i 

wŷr o oedran y mwyafrif o'n hesgobion ac urddas- 

olion Eglwysig fyned yn orymdaith dan y gwlith- 

wlaw hwn a # thrwy y llaid, ac eistedd yn eu llaith 

wisgoedd yn yr Eglwys, trefnwyd i'r offeiriaid a 

elent i St. Thomas ymwisgo yn Eglwys y Drindod 

ger llaw, a myned yn orymdaith ar draws y fynwent 

yn unig i EglwysJ3t. Thomas; ac ymgasglodd yr 



offeiriaid ereill yn y National Schools, ac aethant ar 
draws yr heol i Eglwys St. Ioan, yr hon oedd agos 
ar eu cyfer. Erbyn un ar ddeg o'r gloch yr oedd y 
niwl wedi ymwasgaru, yr haul yn dechreu tywynu, 
a'r heolydd wedi hanner sychu, a chafodd y torf ëydd 
mawreddog o amgylcb y ddwy Eglwys olwg dda ar 
orymdaith brydferth o offeiriaid a cherddorion yn 
myned i mewn iddynt. Yr emyn orymdeithiol oedd, 

" Un sylfaen fawr yr Eglwys, 
Yr Arglwydd Iesu yw." 

Emyn addas i'r amgylchiad, ac yn gwrthdystio yn 
gryf yn erbyn yr haeriadau disail "nad oes neb a 
all gyfansoddi ernynau yn yr oes hon," ac " nad 
ydyw cyfìeithadau yn werth dim." 

Yr oedd y gwasanaeth boreuol talfyr edig yn gor- 
awl, llawn bywyd ac eneiniad. 

PREGETHODD ESOOB RIPON YN EOLWYS 8T. IOAW 

Oddi ar 1 Bren. xix. 10 : " A cheisio y maent ddwyn 
fy einioes innau." Cyweirnod y bregeth ydoedd 
dwyfoldeb ymdrechion'egnîol i berffeithio dyn yn ber- 
sonol a chymdeithas yn gyffredinol, a phechadurus- 
rwydd anobaith. Sylwodd wrth ddechreu mai mewn 
ing yr agorir drysau dadguddiad newydd yn aml. 
Mewn ing y dechreua pob adgenedliad. Rhaid dwyn 
y pechadur drwy ingoedd i fywyd newydd; felly 
Eglwysi ac felly cenedloedd. Ond nid oes achos an- 
obeithio mewn ing. Tardda anobaith dyn drwy 
edrych yn ormodol arno ei hun ac at ffrwyth ei lafur 
personol. Camgymmeriad mawr ydy w hyn : offeryn 
yn llaw Duw ydyw dyn. Digon iddò wybod ewyllys ei 
Dad nefol. Cafodd y prophwyd anobeithiol wybod- 
aeth newydd am achos Duw — y saith mil yn Israel. 
Cafodd ddadguddiad newydd am ddinystr ei elyn- 
ion, a chafodd genadwri newydd i eneinio Elisëus 
yn brophwyd yn ei le ei hun, a Jehu yn frenin yn 
Ue Ahab. Dyma y goleuni a dorodd allan yn awr 
ing y prophwyd. 

Gweithiodd y pregethwr y meddylddrych hwn 
allan i ddangos dwyfoldeb cenadwri y prophwyd at 
y genedl fel Eglwys drwy eneiniad Elisëus, a dwyf- 
oldeb y genedl fel gwladwriaeth drwy eneiniad 
Jehu yn frenin. Mae y genedl yn ddwyfol yn ei 
dwy nodwedd, yn Eglwysig ac yn wladwriaethol. 
Neu, a siarad fel arall, y mae cenadwri Duw yn dyfod 
at y genedl fel personau unigol, gan alw ar bob dyn 
ÿn bersonol i ymgyssegru i Dduw a'i wasanaethu Ef ; 
a daw ati fel gwladwriaeth, gan beri iddi yn ei hoü 
weithredoedd corfforiaethol wasanaethu a gogoneddu 
Duw a Uesäu dynion. Plethai y Dr. Boyd Carpenter 
ei holl bregeth a chyfeiriadau Uednais a chyffyrdd- 
iadau tyner at yr Eglwys yng Nghymru drwy gy- 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



339 



feirio at ei phrofedigaethau, ei hymdrechion, ei 
hundeb gwreiddiol a pharhaol â'r Eglwys yn Lloegr, 
ei bywyd adnewyddol a'i gobaith am y dyfodol. 
Yr oedd y bregeth drwyddi yn eangfrydig, goleu, 
grymus, dwfn, a llawn tàn sanctaidd ac eneiniad 
dwyfol. 

FBEGETHODD T DB. M00RH0U8E, E8GOB 
MANCHE8TER, 

Yn Eglwys St. Thomas oddi ar St. Ioan i. 18 : "Ni 
welodd neb Dduw erioed ; yr uniganedig Fab, yr hwn 
sydd ym mynwes y Tad, hwnw a'i hysbysodd ef." 
Sylwodd y Dr. Moorhouse yn gyntaf at anallu dyn 
yn naturiol i adnabod Duw yn gywir a'i weled 
megys fel y mae. Deillia yr anallu hwn o ddau le 
— (1) o wendid cynneddfau deallol a diffyg craffder 
naturiol dyn; (2) o ammherffeithrwydd a diffyg 
yn y cyfryngau naturiol i'w osod o'u blaen fel y 
gwelem Ef yn eglur. At yr ail anhawsder yma y 
cyfeiria y geiriau, "Ni welodd neb Dduw erioed.' 
Sylwodd yr esgob yn helaeth ar anallu dyn i weled 
ac adnabod Duw yn gyflawn yn y greadigaeth wel- 
edig, er gallu o hono weled rhanau o lwybrau y 
Goruchaf, ac o ymylon gwisgoedd yr Anfeidrol. 
Gwedi sylwi ar yr anhawsder o adnabod Duw yn y 
greadigaeth allanol ac yn y ddynoliaeth fel y mae 
yn naturiol, troes yr esgob i sylwi ar ddadguddiad 
Duw yng Nghrist^. á< Yr uniganedig Fab, yr hwn 
sydd ym mynwes y Tad, hwnw a'i heglurodd ef." 

Duw yn eglur yng Nghrùt 

oedd rhan ganol y bregeth. " Dyma," ebai, " gareg 
eylfaen yr Eglwys, maen clo Cristionogaeth. Duw 
a ymddangosodd yn y cnawd, gan egluro ei Hun o 
fewn terfynau maes y cynneddfau dynol a'r gailu- 
oedd dynol " Heb y gwirionedd mawr o ymgnawd- 
oliad Mab Duw mor gyflawn fel y gallai ddywedyd, 
" Y neb a'm gwelodd i a welodd y Tad," ni byddai 
ein Cristionogaeth o un gwerth sylweddol. " Crist 
yn egluro y Tad " ydyw gwirionedd sylfaenol yr 
Eglwys Gatholig. Heb y gwirionedd hwn-ni byddai 
yn apostolaidd; ac hebddo ef ni byddai crefydd 
Crist o'r gwerth arbenig ac ammhrisiadwy hwnw, 
fel ag i deilyngu y draul a'r llafur yr elir iddo i'w 
chynnal a'i lledaenu. Pe gallai athroniaeth gyf- 
lawnu gwaith Efengyl Crist neu ei Eglwys Ef, 
ni byddai angen am yr Eglwys. Aeth yr esgob ym 
mlaen i ddangos mai at ddysgu y ffydd hon, neu y 
wybodaeth am Fab Duw, y gwaddolwyd gweinidog- 
aeth Eglwysig ym mhob plwyf, a siaradodd yn gryf 
yn erbyn ysbeilio y genedl o'r gwaddoliad hwn a'i 
droi at unrhyw amcan is. Amcan mawr gweinidog- 
aeth yr Eglwys yw diwylliant yr oll o'r dyn fel "dyn 



Duw," cyflawn o weithredoedd da a nerthol ym 
mhob rhinwedd ysbrydol. Terfynodd gydag appel- 
iad difrifol at y weinidogaeth Ymneiliduol ar iddi 
gydweithredu â'r Eglwys i ymladd yn erbyn pechod 
a llygredd o bob math. 

AGORIAD Y GYNGRES. 

Yr oedd y Gyngres i gael ei hagor am ddau o'r 
gloch, a'r mynyd y cawsom damaid o fwyd aethom 
i neuadd y Gyngres i sicrhau Ue ; ond erbyu cyrhaedd 
yno yng nghanol llifeiriant o wŷr ar draed a chor- 
wyntoedd o gerbydau, chwarter cyn dau cawsom yr 
adeilad enfawr yn orlawn. " Bychan a niawr oedd 
yno " wedi eu pacio yng nghyd fel defaid mewn cor- 
lan. Edrychai y neuadd enfawr yn debyg i babell 
eisteddfod ar ddiwrnod y cadeirio, neu adeg yr 
ymdrechfa gorawl benaf. Yr oedd yr ystafoll, fe 
dybiem, yn dair gwaith mwy ei hyd na'i Ued, a 
chymmeryd i ystyriaoth y llwyfan, yr hwn a gym- 
merai i mewn tua'r bummed ran o'r holl hyd. Ym- 
estynai dwy oriel gul ar hyd dwy ochr y neuadd, ac 
oddi yraa ceid golygfa fawreddus ar y tair mil torf is 
law. Y mae yr ystafell orlawn yn ferw byw o swn, 
fel suad gwenyn yn y cwch, gyda lluaws yn eyrchu i 
mewn, gan suo fel y gwenyn hefyd. 

Ond dyma ddystawrwydd mud, a chlywid esgob • 
hoenus a bywiog Llanelwy yn dweyd mewn llais 
treiddiol ac aceniad miniog, croew, ei fod yn galw 
ar y Parch. Ganon Howell Evans, rheithor y plwyf, 
i ddechreu. Safem yn y pellder eithaf, a chlywem 
y weddi agoriadol yn berffaith eglur. Ar ol dau 
golect adroddodd yr holl dyrfa fawr Gredo yr Apos- 
tolion yn unsain ac o un geneu, fel swn dyfroedd 
lawer. Pan ddaethant at y geiriau, "Ac yn Iesu 
Grist ei un Mab Ef, ein Harglwydd ni," plygai yr 
oll fel coedwig dan awel o wynt wrth yr enw gogon- 
eddus, a theimlwn rywfath o drydan megys yn 
rhedeg drwy yr ystafell yn gwefreiddio yr oll. Y 
mae nerth yn yr enw dwyfol lle y credir ynddo. 

Ond terfynwyd y Credo, a dacw draw ar ymyl y 
llwyfan Uawn, ond yn y peUder eithaf oddi wrthym 
ni, a gedwid yn ol gan y tyndra, y Dr. Edwards, 
esgob Llanelwy, cadeirydd y Gyngres, yn cyfodi, i 
anerch y dorf anferth. Ar fringe y cynnuUiad mawr- 
eddus o oreugwyr Eglwysig y deyrnas a blaenoriaid 
y genedl ar y Uwyfan, nid ymddengys draw ond fel 
ysnoden wen ar fynwes y gynnuUeidfa. Dechreua 
ei anerchiad mewn Uais treiddgŵr ac aceniad croew, 
a brawddegau byrion, cryno a miniog, gan ym- 
drechu geirio yr oll yn eglur, ar gyfer yr ystafeU 
eang a'r dorf fawr. Yn ei anerchiad rhoddes yr 
Esgob Edwards 



Digitized by 



Google 



340 



YR HATTL. 



Ddiolchus grossaw 

i'r tri archesgob — archesgob Caergaint, archesgob 
Efrog, ac archesgob Armagh, yn yr Iwerddon, yn 
gystal ag i'r nifer mawr o esgobion ereill a brodyr 
oll, sef yr holl Gyngres, i Rhyl, yn esgobaeth 
Llanelwy, a Thywysogaeth Cymru; a diolchodd 
hefyd i bregethwyr y boreu ac i aelodau llafurus y 
pwyllgor trefniadol am eu holl ymdrechion. Yna 
aeth ym mlaen i sylwi ar 

Yr ymoBodiad ar yr Eglwys yng Nghymru, 

a dadganodd ei bleser wrth weled cymmaint o 
arwyddion cydymdeimlad â hi, fel y dangosai y 
cynnulliad mawreddog hwnw. Cymmerodd sylw 
o ddywediad Mr. Gladstone am yr Eglwys yng 
Nghymru, pan yn ymdrechu cyfìawnhau cyfnewid- 
iad ei ymddygiad ati; sef (1) "mai Eglwys yr 
ychydig yw mewn gwrthgyferbyniad i'r llaweroedd ; 
(2) Eglwys y cyfoethog mewn gwrthgyferbyniad i 
Eglwys y cymharol dlawd; (3) ac yn olaf, fod 
Anghydffurfiaeth yn anfoddlawn. ,> Yma aeth yr 
esgob ym mlaen i ymdrin ag 

Ymresymiad y rhifo canlynwyr. 

Dywedai yr esgob nad oedd efe o'i ran ei hun yn 
caru ymdroi gyda'r ffugyrau hyn; ond gan mai dyma 
y milwyr a ddygai y gwrthwynebwyr yn wastad i'r 
maes, gan eu rhestru yn fynteioedd digorff yn erbyn 
yr Eglwys, rhaid oedd dangos mai cysgodion di- 
sylwedd oeddynt. Dangosodd mai lleiafrif yn ol eu 
honiadau eu hunain ydyw canlynwyr proffesedig 
Ymneillduaeth ym mhoblogaeth " tair sir ar ddeg j 
Cymru. ,, Bid siwr, ni hona yr esgob fod y mwyaf- 1 
rif yn Eglwyswyr. Dangosa mai 46 y cant a hawlia | 
enwadaeth Cymru, ac felly y mae 54 y cant yn am- | 
ddifad o lesâd y weinidogaeth Ymneillduol ac yn 
faes agored i lafur Eglwysig. Yma darllenodd yr 
esgob lythyr oddi wrth Mr. Gladstone yn ymdrechu 
cyfìawnhau ei ffugyrau, ond yr unig beth a wnai oedd 
dangos fod Mr. Gladstone yn fedrus mewn ymadrodd- 
ion amwys, a'r esgob yn hyddysg mewn ffeithiau 
eglur. Gwedi ymdrin ag ymresymiad yr ystadegau, 
troes at y cyhuddiad mai 

Eglwys y cyfoethog yn wrthgyferbyniol fr 
tlawd ydyw. 

Dangosodd yr esgob yn gyntaf fod rhifedi y cyfoeth- 
ogion yn fawr ym mysg yr Ymneillduwyr, a'u cyf- 
raniadau o fìl o bunnau a mwy yn aml i'w coffrau. 
Mae y nifer fwyaf o'r bobl dda eu byd fel masnach- 
wyr ac amaethwyr yn eu rhengau. Yn wir, pro- 
fodd, fel y gwyddom oll, fod y dosbarth canol yn 



ffurfio asgwrn cefn Methodistiaeth Galfinaidd. Ond 
sylwodd na ailai Ymneillduaeth honi mai gyda hwy 
yr oedd gwir dlodion Cymru. Nid oes gan yr 
enwadau adnoddau i gyfarfod angenion y rhai hyn. 
Fr Eglwys yr ymddiriedir am holl beirianwaith 
elusengarwch Cymru. Yn yr Eglwys y mae y ' ' tlod- 
ion bob amBer." Ond beth am 

Anfoddlonrwydd Ymneillduaeth fr Eghays f 

Aeth yr esgob i mewn yn fanwl i'r gŵyn yma. 
Rhoddes i rifedi lluosog, os nad y mwyafrif o 
Anghydffurfwyr, yr ymddiried ar enw da o beidio â 
bod yn elynol i*r Eglwys a hoffi ei hysbeilio, ond 
addefai fod nifer mawr yn elynol fel gwleidyddwyr 
iddi. Hyny yw, dymunent ei dadgyssylltu. Yr 
oedd yr elfen wrthwynebol yng Nghymru yn ddigon 
i droi y fantol rhwng Ceidwadwyr a Rhyddfrydwyr 
bron ym mhob sir, a thrwy weithredu yn unfryd caed 
gan bron yr oll o gynnrychiolwyr Cymru fod dros ddad- 
gyssylltiad. Ceid yr un math o fwyafrif dros Fesur 
Claddu Mr. Osborne Morgan, yn agor y mynwent- 
ydd i bregethwyr Ymneillduol weinyddu mewn 
claddedigaethau ynddynt. Gwelir yn awr mor ddi- 
sail oedd yT achwynion a*r grwgnach, gan fod Uuaws 
o blwyfydd eto yng Nghymru lle na bu.un gladded- 
igaeth dan y " drefn newydd" yn eu mynwentydd. 
Gwedi un mlynedd ar ddeg o brawf y mae deddf 
newydd y claddu i raddau mawr iawn yn llythyren 
farw. Yma trydd yr esgob ei gefn ar " awyr afiach 
dadleuaeth " at 

Ymresymiad defnyddioldeb. 

Sylwodd fod yr oes hon yn gosod ei gwyneb yn 
erbyn pob sefydliad a phob symmudiad ag y tybir 
ei fod yn mwynhau rhagorfreintiau uwch law ei 
haeddiant. Oes y defnyddioldeb yw. Yr oedd yr 
esgob yn barod i osod yr Eglwys yn y glorian a'i 
phwyso yn y goleuni yma. Y mae wedi cyflawnu 
yn esgobaeth Llanelwy waith moesol ac ysbrydol am 
dros bedair canrif ar ddeg, ac mor fyw a bywiog ag 
erioed Vw gyflawnu eto. Bu yn ffyddlawn dyst 
i'r gwirionedd dwyfol drwy yr oesau, ac o'i thân 
sanctaidd hi y goleuodd yr enwadau o'i hamgylch 
eu lampau y ganrif ddiweddaf. Hi hefyd sydd yn 
gofalu am yr hen, y methiant, a'r tlawd, ac afiach 
yn eu caledi. 

Tr Eghoye ae Addysg. 

Aeth yr esgob i mewn yn fanwl i'r pwnc hwn, a 
sylwodd (1) ar ragfarn ddiweddar yr Ymneillduwyr 
yn erbyn addysg grefyddol yn yr ysgolion dyddiol. 
Yn ol cyfrif diweddar saith o Ysgolion y Byrddau 
oedd ym mysg miloedd Lloegr yn cau y Beibl allan, 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



341 



tra y ceid lianner cant o fysg yr ychydig mewn cy- 
mhariaeth o ysgolion Cymru yn ei gau allan. Ond 
yma y mae yr Eglwys yn gref. Oyfrana addysg i 
dros ddeg y cant o holl bohlogaeth yr esgobaeth, a 
gwariodd gan mil o bunnau mewn adeiladu ysgolion 
yn unig yn ystod deugain mlynedd. Dangosodd yr 
esgob mor werthfawr ydyw safle annibynol Eglwÿs 
yn cynnal ei gweinidogaeth drwy waddoliad er mwyn 
cyflawnu y gwaith mawr o addysgu a dyrchafu moes 
y genedl. 

Yr angen am Undeb. 

Sylwodd ar yr hiraeth am undeb a chyfleusderau 
undeb. Nid trwy wahanu rhwng yr Eglwys yng 
Nghymru a Lloegr yr unid Cymru. Y mae Gogledd 
Çymru o ran cyfleusderau yn nes i Lundain nag 
ydyw i'r Deheudir. Yr Eglwys ydyw y cauolbwynt 
cyflëus a'r galon dyner i gyfuno Cymru. " Ei dy- 
ledswydd hi a'i rhan," ebai, "ydyw galw allan a 
chyfuno yr holl elfenau goreu yng nghymmeriad a 
bywyd Cymru, a'u gwneuthur yn ffrwythlawn i 
hyrwyddo dyrchaflad gwirioneddol y genedl Gym- 
r ©îg> g an roddi i'r dyrchafiad hwnw, nid yn unig 
nerth ac undeb agosach gyda'u gilydd gartref, ond 
hefyd gyda meddwl a bywyd y genedl fawr Seisonig 
ag y mae yn anrhydedd i ni fod yn perthyn iddî. ,, 
Fel 

Terfyniad 

dywedodd : " Fy ngweddi o ddyfnder calon yw am i 
ysbryd defosiwn tawel a dyfal i weithgarwch barhau 
yn gyffredinol yn y weinidogaeth oll, a'n hamcan 
mawr a'n dymuniad fydd uno y naill dosbarth â'r 
llall, heb feiddio gosod y naill yn erbyn y llall. Ni 
cheisiwn ddiin ond rhyddid i gario ein gwaith ym 
mlaen, heb ymosod ar neb na theimlo yn chwerw at 
neb, heb ofyn nac ewyllysio am ddim amgen i ni ein 
hunain na'r heddwch a'r diogelwch a ddymunem 
ganiatäu i bawb. At y gorchwyl o adeiladu rhaid 
ychwanegu y gwaith o amddiffyn. Dyledswydd yw 
amddifíyn nad amcanwn ei hofnus osgoi, er cryfed y 
demtasiwn ar adegau yng ngwyneb blinderau a 
siomedigaethau, ac fel ffordd rwydd i ennill canmol- 
iaeth yr ymosodwyr gyda gwag foesgarwch a es- 



ac er lles eu gwlad, bob math o ymgais at wanhau 

yr Eglwys yng Nghymru, gan y gwyddant fod yr 

Eglwys yn ffynnonell o nerth a bendith i'r genedl. 

Gwyddant, meddaf, y byddai llai o oleuni yn y tir 

pe symmudid y canwyllbren hwn, llai o ffrwythau 

er meithriniad y bobl, pe torid y pren hwn i lawr, 

Uai o wrthgloddiau i attal i mewn y ffrydiau o an- 

ffyddiaeth, anfoesoldeb, ac anwybodaeth ag sydd 

| eisoes â'u cyfeiriad mor nerthol at ein gwlad." 

j Yr oedd yn amlwg fod y cynnuiliad mawreddus 

I yn Uwyr fwynhau anerchiad yr esgob, a dangosai eu 

j mynych gymmeradwyaeth eu bod mewn cydym- 

. deimlad Uwyr ä'i syniadau, a phan eisteddodd i lawr 

! adseiniai y gymmeradwyaeth hon o bob cwr o'r dorf. 

, Pan alwodd y Dr. Edwards ar ei Ras Archesgob 

I Caergaint i anerch y dorf, cyfododd y brwdfrydedd 

i'w bwynt uchaf. Croesawiad oedd i Primate Lloegr 

, oU, a maen clo undeb gweledig yr Eglwys ym Mhry- 

dain Fawr a'i threfedigaethau. 

' ARCHE8GOB CAERGAINT. 

Cyfododd yr archesgob, a defnyddio iaith y wasg, 

i yng " nghanol taranau o gymmeradwyaeth," a 

, " chodai pawb ar flaenau eu traed o egni gwaed 

' eu calon " i'w groesawu. Dywedodd ei fod wedi 

rhedeg dros ychydig oriau yng nghanol gorchwylion 

| a wasgent yn drwm arno i ddangos ei wyneb ar 

; lwyfan y Gyngres mewn cydymdeimlad â'r Eglwys 

1 yng Nghymru. Nid i ddysgu y dorf y daethai 

yno. Buasai yn anweddus ynddo son am roddi dim 

goleuni newydd ar yr Eglwys yng Nghymru yng 

nghanol y gwŷr profìadol a haneswyr enwog a welai 

o'i amgylch, megys y Canon Bevan, Deon Owen, 

, Canon Roberts, John Morgan, ac ereiU. Daethai 

yno fel cynnrychiolydd syml archesgobaeth Caer- 

gaint, ac yr oedd yn falch o weled ei frawd, Dr. 

Maclagan, archesgob Efrog, yn cynnrychioli y Dal- 

aeth Ogleddol, a siarad drosti hithau, gan ddangos 

fod hoU chwaer esgobaethau Lloegr yn barod i 

wneuthur achos yr esgobaethau Cymreig yn achos y 

cyfan oU. 

" Daethom yma," ebai, " heb un amcan ymryson- 
gar na gwleidyddol. Ni roddasom her i neb. Ond 



mwyth eiriau ammhëus. Ni afaela y fath demtasiwn rhoddwyd i ni her mewn geiriau na eUir eu cam- 

ddeaU — herfeiddiad nas gaUwn ei throi heibio yn 
ddisylw heb anghyfiawnder. FeUy, gan hyny, y 
peth cyntaf sydd genym i'w ddweyd ydyw ddarfod i 
ni ei theimlo yn ddyledswydd wneuthur ymchwüiad 
i gyhuddiadau neiUduol a ddygid yn eich erbyn fel 
yr ydych yma. Gwnaethom ymchwiUad iddynt, ac 
argyhoeddwyd ni eu bod yn gywUyddus o annheg.' 
Yng ngeiriau terfynol ysgrifenydd diweddar, 'Y 



yn y neb a ystyria yr Eglwys a'i gwaddoliadau 
megys ymddiriedaeth a gyssegrwyd gan ddefosiwn 
y canrifoedd, nac yn y rhai a ystyrient fod y Uaw a 
gyffyrddai â'r Eglwys hon yn cyflawnu cyssegr- 
ysbeUiad, neu y Uaw a ofnai neu a ballai ei ham- 
ddiffyn hi yn Uwfr ac anffyddlawn. Er nad yw 
Eglwyswyr Cymru yn ol i neb mewn cariad at eu 
gwlad, fe wrthwynebant, a hyny o wir wladgarwch 



Digitized by 



Google 



342 



TE HAUL. 



mae y naill hanner o'r hyn a ysgrifenir i'r wasg 
Oymreig ac a lefarir ar y llwyfanau yn erbyn yr 
Eglwys yng Nghymru yn gynnwysedig o orliwiad 
neu gamddarluniadau.' Ond awn ým mhellach. 
Ehaid i ni gyhuddo y cyhuddwyr o wneuthur yr oll 
a allant i ddal i fyny y drygau ag y cymmerant 
arnynt alaru o'u herwydd. Dros flynyddau dygwyd 
mesurau ger bron y Senedd ag a fuasent yn effeith- 
iol i symmud unrhyw ddrygau a thramgwyddiadau 
gwirioneddol o'r ffordd. Drachefn a thrachefn attal- 
iwyd i'r mesurau hyn basio; a'r senedd dymmor 
diweddaf yr oeddynt o fewn ychydig oriau i basio, 
a hyny mewn ffurf boddhäus i gydwybodau gwŷr 
nad oeddynt mewn un modd yn gyfeillgar eu teimlad 
at yr Eglwys, ond rhoddwyd rhwystrau ar eu ffordd 
ac attaliwyd hwy gan lai nag ugain aelod, y rhan 
fwyaf o honynt, y mae yn ddrwg genyf ddweyd, yn 
cynnrychioli rhanau o Gymru ; a dy wedodd y gwrth- 
ddadleuwr penaf mewn sylwedd mai rhaid oedd 
rhwystro i'r Eglwys ddiwygio y beiau ag y mae yn 
eu casäu, rhag ofn na bydd dim achlysur i lefaru yn 
ei herbyn pan elir i ymosod arni." Wedi sylwi ar 
annhegwch y dull uchod o ymddwyn at yr Eglwys, 
aeth yr archesgob ym mlaen i sylwi mewn iaith 
chwarëus at y cyhuddiad yn erbyn yr Eglwys fel 
" estrones." Dilynodd hanes yr Eglwys mewn bras 
amlinelliad, a therfynodd mewn geiriau o'r fath 
yma : " Nid oes gysgod o wirionedd yn y dirmygair 
' Eglwys e8tronol. , Pe yr edrychid at y ffurf allanol 
yn unig, yr oedd yr Eglwys yng Nghymru a Lloegr 
yn un gant a hanner o flynyddoedd cyn cyfuno y 
wladwriaeth. Byddai yn fwy cywir mewn ystyr 
hanesiol son am * Eglwys Cymru yn Lloegr ' nac 
1 Eglwys Loegr yng Nghymru ; ' o herwydd pallodd 
yr olyniaeth yn urddiadau Awstin yn hynod o fuan, 
ond y mae i urddwyr Celtaidd St. Chad, yn gystal 
a'r cenadon gogleddol a ddaethant oddi wrth Aedd 
(Aidan) eu holynwyr ym mhob esgobaeth. A mwy 
na hyn, y mae cynlluniau a gosodiad dẃyreiniol yr 
oll o'n Heglwysydd yn gyn-babyddol, Celtaidd, 
Oymreig. Fe dystia holl hanes Cymru i hyn : mai 
pan ydoedd yn fwyaf Cymreig yr oedd yn fwyaf 
Eglwysig ei nodwedd. Os y w yr Eglwys yn genedl- 
aethol mewn un nian, y mae felly yng Nghymru," 
&c. 

Terfynodd yr archesgob ei anerchiad gwresog yn 
y geiriau pwysig hyn : — " Siaradasom am y wisg 
oddi allan a'r ffurf, ond nid yuo y mae ein calon. 
Siaradasom am danynt fel offerynau yn y byd hwn 
o'r defosiwn hwnw i lesiant eangaf y bobl, o'r car- 
iad hwnw at eneidiau, o'r ' perffaith gariad ' hwnw, 
heb yr hwn nid y w ffydd, gwybodaeth, a sel o un 



gwerth. Daethym yma i'ch sicrhau o hyn. Dyma 
y neges a ddygaf i chwi. Byddai yn gywilydd 
genyin drosom ein hunain feddwl am sefyll yn ddys- 
taw o'r neilldu ac edrych ar Gristionogaeth sefydl- 
edig Scotland, er mai Presbyteraidd yw, yn cael 
ei disodli o'i dyledswyddau a'i difuddio o'i safle, 
fel dadganydd syniadaeth ysbrydol gwladwriaeth a 
theyrnas Scotland, yr hon deyrnas a unwyd a'r eidd- 
om ni drwy rwymau cymharol diweddar. Ond am 
danoch chwi, yr henaf ran o honom, ffynnonell ein 
Hesgobyddiaeth, cynllunwyr ein cyssegroedd, esgob- 
aethau cyntefig Prydain, oddi wiîth y rhai y deillia 
i'r deyrnas hon yr unig hawl i'r enw balch o Brydain 
Fawr, oddi ar risiau cadair Awstin, eich ieuengach 
gydgynghreiriad, dywedaf wrthych chwi, drwy fen- 
dith Duw, ni ddystaw edrychwn arnoch yn cael eich 
amddifadu o'ch hen dreftadaeth." 

Yr oedd yn amlwg fod yr archesgob yn siarad dan 
deimlad o'i gyfrifoldeb mawr fel Primate Prydain, 
gwr ag y byddai ei eiriau yn cyrhaedd pob congl, 
o'r bwth mynyddig yn Scotland a Chymru i'r palas 
breninol, yn gystaJ a Chastell Penarlag; a gwefr- 
eiddiai ei ymadroddion grymus yr holl dorf, y Seison 
mor wresog a'r Cymru. Pan alwodd yr Eglwys yng 
Nghymru, " Our eldest self," trydanodd y Uuaws nes 
llwyr foddwyd ei lais gan y banllefau cymmeradwyol. 

Dechreuwyd ar waith rheolaidd y Gyngres gan 
Canon Bevan. Ei destyn oedd — 

Y DIWYGIAD EGLWY8IG YNG NGHYMRÜ : EI DDECHEU- 
AD, CYNNYDD, A RHAGOLYGON DYFODOL. 

Sylwodd Canon Bevan fod yr Eglwys drwy holl gyf- 
nod y ddeunawfed ganrif, a'r ugain mlynedd cyntaf 
o'r ganrif hon, mewn cyflwr eysglyd, Uug-oer, 
gwedi plethu. dwylaw yng nghyd fel ag i roddi 
heibio bob ymgais at adeiladu Eglwysydd newydd- 
ion ac adferu yr hen. Dyma oedd cyflwr cyifredin 
yr Eglwys. Boddlonai ar gario ym mlaen y gwas- 
anaeth yn yr hen Eglwysydd, heb ddarparu ar gyfer 
cynnydd y boblogaeth, a'u symmudiad o le i le. 
öwir fod ugeiniau o offeiriaid, fel ser dysglaer, yn 
Uewyrchu drwy yr oll o'r cyfnod cysglyd, ond ychydig 
mewn cymhariaeth oeddynt. Ddechreu y ganrif 
hon dechreuodd deffroad a diwygiad gwirioneddol. 
Cyny flwyddyn 1800 ni ailai neb adeiladu Eglwys 
heb gael gweithred seneddol bwrpasol i'r amcan. 
Gorchwyl mawr feUy oedd adeiladu Eglwys. Yn 
1 800 tyn wyd y rhwystr hwn oddi ar ffordd eangiad 
maes Uafur yr Eglwys. Rhoddes Canon Bevan yma 
ystadegau i ddangos cynnydd rhif yr Eglwysydd a 
adeiladwyd yn y pedair esgobaeth, a rhoddes am- 
UneUiad o waith y pedair Cymdeithas Adeiladu Eg- 
Digitized by VjOOQLC 



YB HAUL. 



343 



lwysydd a sefydlwyd — un yn Llanelwy yn 1834, 
Bangor yn 1838, Tý Ddewi (Bwrdd Adeiladu Eg- 
glwysydd) yn 1840, a Llandaf yn 1850. Ond yn 
gydfynedol â'r adeiladu Eglwysydd newydd ae ad- 
gywèirio yr hen, a'r ychwanegiad dyblyg at rif yr 
offeiriaid ymafaelodd ysbryd defosiwn yn yr addoliad 
cyhoeddus, ymdrech a hunanaberth yn y weinidog- 
aeth, haelioni yn y cynnulleidfaoedd, ac addefir gan 
y rhai oddi allan fod yr Eglwys yn allu ysbrydol 
nerthol yn y tir. 

Dilynwyd Oanon Bevan gan 

DDEON LLANBLWY. 

Ei destyn oedd, "Rhagolygon Dyfodol yr Eglwys." 
Gwelwyd ar unwaith fod y deon yn ffafr-ddyn rhan 
helaeth iawn o'r gwyddfodolion, o herwydd cafodd 
dderbyniad o'r fath wresocaf ar ei ymddangosiad, 
a theimlai pawb mor gynted ag yr agorodd ei 
eneu ei fod yn rhuthro ar unwaith i ganol ei 
destyn, fel y cynghora Horace i'r beirdd wneuthur. 
Ebai, " T mae genym un sail o galondid a gobaith 
ag y dylem bob amser ddal yn gadarn yn ein medd- 
yliau pa bryd bynag y cymmerwn dan ystyriaeth 
ddyfodol yr Eglwys, a hyny ar wahân o ran ei natur 
a sicrwydd oddi wrth unrhy w sylw o amgylchiadau 
neu farnau dynion : a'r hyn a feddyliaf yw, dechreu- 
ad dwyfol, gallu dwyfol mewnol, a dwyfol genadwri 
yr Eglwys. Nid pethau neillduol cyfyngedig i'r Eg- 
lwys yng Nghymru ydyw yr egwyddorion crefyddol 
y safwn drostynt. Appeliant gyda'r un grymus- 
der atoch chwi, Eglwyswyr Seisonig. Tybiwyd yn 
ddymunol ymosod ar yr Eglwys bob yn rhan, i roddi 
prawf ar ymlyniad Eglwyswyr wrth eu gilydd drwy 
wneuthur un rhuthrgyrch unfryd ac unedig ar y 
gatrawd Gymreig. Ond nid ydyw yr Eglwys yn 
Lloegr yn ddall. Nid at ddadgyssylltiad yn unig 
yr amcana y symmudiad aüonydd hwn, ond at lawer 
mwy, sef at ddattod rhwymau yr undeb hanesiol 
maith rhwng yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys 
yn Lloegr ; ac ysgaru nid yn unig rhwng Eglwys a 
gwladwriaeth, ond hefyd rhwng y naill esgobaeth 
a'r llall. Yr ydym yn gwrthwynebu yr ysgariad 
hwn (a hyny ar seiliau Ues ysbrydol yr Eglwys) yn 
fwy na dadgyssyUtiad ei hunan." 

Aeth-y Deon Owen ym mlaen yn y dull yma i 
ddangos fel y mae undeb yr Eglwys yng Nghymru 
a Lloegr yn nerth dirfawr i ddwyn ym mlaen ei 
gwaith drwy ddylanwad grymus y naiU ar y Uall, 
a'r eangiad i syniadau a chydymdeimlad yr oU yw 
eu bod yn un. Yna sylwodd ar gyflwr effro, os nad 
sigledig, y meddwl crefyddol yng Nghymru, yng 
ngwyneb yr addysg adnewyddol a ddygir i mewn i'r 



w ad, a dengys o dan yr amgylchiadau y dwbl angen 
sydd am yr Eglwys. 

Ebai, " Y mae ar Gymru angc i am ei hesampl 
a chynUun o addoUad cyhoeddus gweddaidd, hufen 
defosiwn canrifoedd cyfnewidiol, a thystiolaeth ei 
meddylddrych yn gyntaf oU o undeb didor ae unol- 
iaeth difwlch Oristionogaeth yn ei ffurf aUanol a 
bywyd mewnol. (Seihau undeb cenedlaeth Oymru 
amseroedd yn ol, ac unig seUiau pob gobaith am 
undeb dyfodol.) Yn aU, i gymmodi hawUau personol 
a chymdeithasol â'u gUydd; ac yn drydydd, drwy 
gydberthynas rhyddid meddwl a barn ag athraw- 
iaethau digyfnewid y Oredoau CathoUcaidd, drwy y 
bywyd newydd ag sydd bob amser yn preswyUo 
mewn hen wirioneddau." 

AppeUodd y deon yn deimladwy at y gydwybod 
genedlaethol, rhag rhuthro i wneüthur arbrawf byr- 
bwyU ar gyfansoddiad yr Eglwys drwy ei damto yn 
fyw, ac ar y genedl Gymreig drwy ei gosod yn ysger- 
bwd (eorpus vile) dan ddwylaw y doctoriaid rhith- 
athronyddol i'w diaelodi enaid a chorff oddi wrth eu 
gUydd. A therfynodd drwy ddadgan fod yr addewid 
yn eiddo yr Eglwys yng Nghymru — " Wele, yr wyf 
fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd." 

Er fod y cyfarfod beUach yn rhedeg yn faith ac 
aml i gyUa gwag yn galw am ymborth, a godreuon 
y dorf yn ymdoddi ymaith i raddau, cedwid i fyny y 
brwdfrydedd, a chafodd Syr Robert OunUffe dros 
ddwy fil i'w wrandaw. Cyfyngodd Syr Hobert ei 
sylwadau yn fwyaf neiUduol i ystadegau Eglwysig, 
yn ei. hadeüadau, ysgoUon, a chenadaethau, ac ni 
siaradodd yn faith. 

Galwyd y Parch. D. WiUiams, Llandyrnog, ym 
mlaen. Ei destyn ef oedd, 

BYWYD MEWNOL Y DIWYGIAD EGLWY8IG YNG 
NGHYMRU. 

Cy weirnod ei anerchiad oedd mai Di wygiad Rhydych- 
ain oedd wedi rhoddi bywyd newydd yng Nghymru. 
Effaith cyntaf y bywyd hwnw oedd parlysu yr hen 
fywyd Eglwysig dros ennyd ; ond beUach y mae wedi 
ei lyncu iddo ei hun, a llawer iawn mwy na Uenwi 
ei le. Y mae araeth y Parch. D. WiUiams wedi ei 
Uenwi hyd yr ymylon â ffeithiau a'i geirio yn rymus, 
a dysgwyUwn ei chael hi, yn gystal ag amryw ereUl, 
i'r Haul yn gyflawn cyn bo hir. 

E8GOB CAEB, DB. JAYNE. 

Dy wedodd yr Esgob Jayne ar y dechreu mai ei 
ofnau ef oedd, ar ol gwrandaw ar areithiau y dydd 
hwnw, fod y natur ddynol mor bengaled a garw am 
ei ffordd ei hun nes mynai, fel yn achos Aristides, 

Digitized by VjOOQLC 



344 



TE HAUL. 



fyned yn ei erbyn am fod pawb yn cly wed yn barhäus ! 
ei fod yn gyfiawn. Am dano ef, eisieu heddwch i 
weithio yn dawel yn ei esgobaeth oedd arno. Ni 
hoffai gario y cleddyf ; ei anwyl erfyn oedd y driwel. 
Eto, ni ellid goddef i'r dadymchwelwyr fwrw i lawr 
eu holl adeilad. Ei gynghor oedd i Eglwyswyr y 
deyrnas ymglymu yng nghyd, fel dringwyr yr Alpau, 
yn un gadwyn gref, ac os deuai pwnc y dadgyssyllt- 
iad ger bron y Senedd mewn ffurf ymarferol a chael 
derbyniad yna gydag un galon, gobeithiai y deuent 
oll i'r maes ac y mynent ddadgyssylltu yr holl Eg- 
lwys gyda'u gilydd, ac yn eu ffordd eu hunain. 
Gall yr Eglwys hefyd ddadgyssyUtu." 

ESOOB 8ALI8BURY. 

Nid oedd esgob Salisbury yn credu fod y perygl 
lleiaf yn eu cyfansoddiad mewn perthynas i'r Eglwys 
nac yn Lloegr na Chymru. Yr oeddynt yn credu 
yn yr Eglwys Gatholig, a chredent fod hon yn cael 
ei chynnrychioli gan Eglwys unedig Cymru a Lloegr. 
Bhaid iddynt, pa fodd bynag fod ar eu gwyliadwr- 
iaeth rhag myned i gyssylltiad rhy agos ag unrhy w 
blaid wleidyddol. Yr oedd efe yn bersonol wedi 
ymdrechu rhwystro i'r offeiriaid mewn un modd 
ymffurfìo yn blaid boliticaidd. Yr oedd yr Anghyd- 
ffurfwyr yn frodyr iddynt, a dylent fod yn ofalus 

oeióüo defnyddio geiriau celyd wrth siarad am 
danynt. Teimlai efe fod yr elfenau crefyddol ym 
mysg Anghydffurfwyr yn graddol ymgyfnewid, a'u 
bod yn dyfod yn nes yn eu teimladau at yr Eglwys 
genedlaethol, a gobeithiai na wnelid dim yn yr ym- 
rysonau dadgyssylltiol i aflonyddu eii teimladau da. 

Terfynodd hyn gyfarfod maith y prydnawn, ac yr 
oeddym ninnau, fel mewn llawer gwyl eisteddfodol, 
wedi cael digonedd o bethau da a dymunol i glust a 
meddwl, ond teimlai y cylla yn wag. Ar y ffordd i 
dawelu gofynion hwn, cyfarfum â chyfeillion wedi 
methu â chael trwydded i fyned i mewn i'r neuadd, 
ond cawsent ar ddeall fod cyfarfod o'r gorlifìant 
(overflow) yn myned ym mlaen yn y pavilion f a 
chawsant gyfarfod da a sedd gysurus yno. Tystiol- 
aeth pawb a adwaenem oedd fod y Gyngres yn 
Uwyddiant ym mhob ystyr. 

OYFÀBFOD YR HWYB, HYDREF 7FED. 

"Yr Egltcye yn ei Pherthynae ag Anghydffurfiaeth." 
(a) Ypethau y cydunid aW pethau yr anghytunid arnynt. 

Dyma un o'r pynciau mwyaf dyddorol a phwysig 
y gellid ymdrin â hwy mewn Cyngres, ac eto ofnwn 
ei fod yn destyn hollol anymarferol. Mae y canol- 
furiau gwahaniaethol rhwng amrywiol gangenau 



Cristionogaeth hyd yn nod yn yr Ynysoedd Pryd- 
einig mor gedyrn, ac iddynt oll eu hamddiffynwyr 
mor benderfynol, fel na ellir dysgwyl eu tynu i lawr 
yn amser neb sy'n fyw. Pe buasai angen ein har- 
gyhoeddi, clywsom ddigon yn Rhyl i brofi nad oes 
dim cyfuno Cristionogaeth yn gorfforiaethol ar un- 
rhyw sylfeini a all y naill gangen-Eglwys neu enwad 
gynnyg i'r llall. Yr oedd yn eistedd yn ein hymyl 
foneddwr o Sais, ac wedi gwrandaw ar y naül lefar- 
wr ar ol y UaU yn siarad ar bwnc yr undeb cartrefoì, 
fe sylwodd, " Nid wyf yn gweled un arwydd na 
gobaith agoriad drws o undeb rhwng Eglwys a 
chapel yn bresennol." Yna gofynodd i mi, "A 
ydych chwi yn meddwl y cai offeiriad dderbyniad i 
bregethu yn rhai o gapelydd yr Anghydffurfwyr 
mewn conglau peUenig o blwyfydd mawrion gwas- 
garedig Cymru ? " Atebais fy mod yn tybio y caffai 
yn achlysurol. " Mae y drws yna yn werth meddwl 
am dano," ebai y Sais, a darfyddodd ein hymgom, 
gan fod arnom ein dau eisieu ymwahanu. Ond 
rhaid sylwi ar 

Anerchiad y Parch. H. A. James, Pri/athraw Coleg 
Cheltenham. 

Siaradai Mr. James oddi ar safie mor deg a chanolog 
ag a eUid ddychymmygu, ac mewn iaith foneddig- 
aidd ac ysbryd cariadus. Sylwodd ar ddymunoldeb 
undeb a'r anhawsderau i'w gyrhaedd. Ebai wrth. 
agor ei destyn, "Ni waeth beth a ddywedir, y mae 
cyflwr crefydd fel y mae yn resynus. GaU daioni 
ddyfod alian o ddrwg, a gall Duw ddwyn aUan 
ddwyfol gydgord o ddynol ymrysonau ; ond er cyf- 
addef o honom fod anghydwelediadau ym mhlith 
Cristionogion dro ar ol tro wedi cael eu goruwch- 
lywodraethu i gynnyrchu mwy o weithgarwch ys- 
brydol, eto eglur yw fod yr anfantais a orwedd ar 
ochr yr ymrysonau yn annhraethol fwy. Pwy a aU 
brisio y goUed o achos hyn i Gristionogaeth, nid yn 
unig mewn enw da, ond mewn grym a dylanwad 
ymarferol, yn gystal ym maes y genadaeth dramor 
ag yn ein brwydrau gartref yn erbyn annuwioldeb 
buchedd ac annuwiaeth ddamcaniaethol, ac hefyd 
mewn gwrthwynebiad unfrydol i'r gaUuoedd di- 
nystriol sydd yn awr yn bygwth dadymchwelyd 
egwyddorion cyntaf crefydd a moesoldeb ? Ac hyd 
yn nod pe na byddai hyn yn wir, y fath wastraff ar 
adnoddau a gaUuoedd gweithgar a ddwg ein hym- 
raniadau o amgylch ! Pwy wrth ymweled â thref 
neu bentrof gwledig ac edrych ar Eglwys neu ddwy 
a hanner dwsin o gapelydd yn gwarchae arnynt, pob 
un o honynt yn cynnrychioH cyfundrefh wahaniaethol 
tuag at ddychwelyd byd difater neu wrthwynebus 



Digitized by 



Google^ 



TE HAUL. 



345 



(at Ghrist) — pwy, meddaf, na orfydd cyfaddef gym- 
maìnt ydyw'r golled yn y dull annhrefnus amrosgo 
yma o weithredu ? " Gwedi sylwi ar y ffoHneb o 
siarad am yr hyn a aeth heibio, ac ar y ddyledswydd 
o edrych pob anhawsder yn ei wyneb, ebai, "Y 
gwirionedd yw, os amcanwn i'n hymgais am undeb 
a chyfuniad Cristionogaeth Brydeinig fod yn sylw- 
eddol, rhaid i ni wynebu y ffaith fod gan Anghyd- 
ffurfiaeth. eu hegwyddorion na fynant eu troi heibio, 
me gys y niae genym ninnau." Dyma y wir gneuen 
nad oes dori arni ; eto nid oedd Mr. James yn an- 
obeithio na welai Duw yn dda agor ffordd o undeb 
gwedi i allu celfyddydol dyn fethu. Yna sylwodd 
ar faes ymdrechion o blaid dirwest, o blaid purdeb 
bywyd, addysg, a lledaeniad yr Ysgrythyrau, fel lle 
manteisiol i feithrin undeb gweithredol. 

Sylwodd wedi hyny ar ynidrechion a thystiolaeth 
Anghydffurnaeth i ddwyfoldeb yr Ysgrythyrau, fel 
pwynt o undeb gwirioneddol, athrawiaeth fawr yr 
ymgnawdoliad a'r Iawn. Gwedi myned ym mlaen 
oddi wrth athrawiaethau, troes at ffurf a defod 
addoliad, a gwelai y bwlch yn Uedu yma, ond nid 
yn anobeithiol. Deíhyddia lluaws o Anghydffurf- 
wyr ffurfwasanaeth yn fynych, ac arferir addoliad 
diaddurn heb ffurfwasanaeth gan Eglwyswyr mewn 
tai annedd ac ysgoldai. 

T Sacramentau. 

Yma Uedai y bwlch yn fwy ; er fod y Bedyddwyr 
yn rhoi mawr bwys ar fedydd, gommeddent dderbyn 
plant bychain iddo. Dj'ma yr anhawsder mawr 
cyntaf. Ni aUai yr Eglwys bontio dros yr anhaws- 
der hwn, ac nid oedd un arwydd i'r Bedyddwyr gyd- 
ymffurfio â ni. Ni welai Mr. James gymmaint o 
anhawsder yng nghylch sacrament Swper yr Ar- 
glwydd, gan y tybiai fod Anghydffurfwyr yn lefelu i 
fyny yma a nesäu at yr Eglwys. 

Y Weinidogaeth. 

Ni welai Mr. James un arwydd nesäu at eu gilydd 
yn y weinidogaeth. Yma ni aUai yr Eglwys hanes- 
iol apostolaidd gydnabod urddau Fresbyteraidd. 
Trwy urddiad esgobol yn unig y gellid yn awr uno 
y weinidogaeth, ac nid oedd un arwydd i'r uniad 
hwn gymmeryd Ue. Eto, nid oedd wiw digaloni. 
Yr oedd ymrysonau mewnol yn Uarieiddio, Ueihau, a 
diflanu drwy i'r pleidiau gwahaniaethol gymdeithasu 
â'u gilydd mewn cariad, a chydweithredu Ue yr 
oeddynt yn cydweled, a thrwy ddyfod i adnabod y 
naül y UaU, deaU y naiU y UaU, parchu a helpu y 
naül y UaU, yr agorid drws i undeb. 



(b) Dichonedd Cydweithrediad. 

Dyma oedd testyn anerchiad y Gwir Anrhydeddus 
Iarll Nelson. Gosodai IarU Nelson safle yr Eglwys 
ym Mhrydain yn y canol megys Cristionogaeth 
hanesiol y genedl, yn dal ei gafael yng nghorff y 
gwirionedd; a'r Eglwys Babaidd o un tu iddi, a'r 
enwadau Anghydffurfiol o'r tu araU, yn oyflawnu 
gwaith, ef allai, na fedrai hi ei wneyd mor effeithiol. 
Diolchai a Uawenhäi fod yr Ysbryd Glân drwy 
weinidogaeth Eglwys Ehufain wedi gwneuthur yr 
hyn a wnaeth i'r genedl Wyddelig, ac fod y genad- 
aeth Italaidd (Pabyddion Lloegr) wedi gwneuthur 
cymmaint dros Wyddelod Lloegr. O'r tu arall, Uaw- 
enhäi fod yr " Eglwysi Ehyddion," fel eu gelwid, 
wedi gaUu gwneuthur cymmaint dros y cymmeriadau 
Ued eirwon ond grymus y Pengryniaid, y rhai a 
ystyrid yn perthyn i'r dosbarth canol ac yn asgwrn 
cefn y genedl. Llenwai yr Eglwysi Ehyddion o un 
tu a'r Eglwys Babaidd o'r tu araU ddau eithafnod 
mewn dysgyblaeth a bywyd Eglwysig, a thybiai 
IarU Nelson fod y bywyd newydd diweddar yn yr 
Eglwys, yr hwn a daflwyd fel surdoes i galon y 
genedl, wedi lledu a dyfnhau ei bywyd ysbrydol nes 
ei dwyn i gyffwrdd â'r ddau eithafnod. Y mae wedi 
yfed iddi ei hun ac adgynnyrchu rhinweddau y ddwy 
aden Eglwysydd neu enwadau. Arddengys ei hunan- 
aberth, ei haeUoni, ei hymdrech o blaid pob achos da, 
ei hannibyniaeth oddi wrth bob bydol aUuoedd, a'i 
gweithgarwch, rasusau uchaf Cristionogaeth. Yr 
oedd syniadau IarU Nelson am undeb yn rhy eang 
i'r rhan fwyaf o'n cenedl y mae yn debyg, ond yr 
oeddynt yn Gristionogol a chariadus, a rhaid eu 
cymmeryd i mewn os mynir undeb. Eto, ofnwn fod 
yr undeb hwnw ym mhell a ofyna i'r Eglwys Bab- 
aidd daflu heibio benderfyniadau Cynghor Trent, 
Eglwys Loegr y Namyn Un Erthygl Deugain, a'r 
" Eglwysi Ehyddion Gyffes Ffydd Westminster." 



ADDYSG YSGEYTHYEOL YM MWEDD 
YSGOLION LLUNDAIN. 

Oan y Parch- Daniel Rowlands, M.A. 

Yr oedd yn bleser genym weled yr ysgrif ragorol 
hon ar ddalenau y Traethodydd. Y mae gwedi ei 
heneinio drwyddi ag awelon edifeirwch o herwydd 
camgymmeriadau a fu, er gwaethaf yr ambeU es- 
gusawd a gynnwysa fel dernyn o dywarchen mewn 
caseg eiria ar ganol meiriol. Dy wed ar y dechreu : 

Y mae yn dra boddhaol gweled y gwaith rhagorol a wneir 
fel yma y naill flwyddyn ar ol y llall yn yBgolion bwrdd y 



Digitized by 



Google 



346 



TR HATJL. 



ddinas fawr mewn dysgu y miloedd plant sydd yn eu dilyn 
ym mhetbau mawrion Llyfr yr Arglwydd. Eithriad ydyw y 
bwrdd ysgol yn Lloegr nad ydyw yn trcfnu fod y Gair Sanct- 
aidd yn cael ei ddarllen a'i ddysgu yn ei ysgolion ; ond gan y 
buasid yn meddwl fod Llundain bron y He mwyaf anodd y 
gallesid meddwl am dano i wneyd y fath beth, y mae ein 
boddhâd yn f wy fyth wrth weled y llwyddiant hollol â pha un 
y mae y gwaith yno yn cael ei gario ym mlaen, &c. Ond beth 
am f wrdd ygolion Cymru ? Yn ol papyr seneddol a gyhoedd- 
wyd rhyw ddeug mlynedd yn ol, tra nad oedd ond saith allan 
o ddeunaw cant o fyrddau ysgol yn Lloegr yn cyfyngu eu hys- 
golion at addysg fydol, yr oedd hyny yn cael ei wneyd gan 
gynnifer ag wyth a deugain, allan o ddim ond tri chant o 
fyrddau ysgol yng Nghymru. Erbyn hyn y mae nifer y 
byrddau secuLar yn llawer llai. Mae hyd yn ocd Birmingham, 
cartref yr Educat'um League, wedi derbyn y Beibl i'r ysgol- 
ion er ys blynyddoe ìd, ac yu gwneyd defnydd da o hono. Y 
mae Cymru hefyd yn cymmeryd golwg llawer mwy rhesymol 
ar yr achos, ac yn gweithrelu yu llawcr mwy teilwng o honi 
ei hun, ac o'i dwfn gariad at Lyfr y llyfrau. Nid ydyw yr 
anhawsderau ond pethau dychymmygol. 

Ar ol sylwi ar ddiflaniad pob anhawsder dychym- 
mygol o dan brawf yniarferiad o gyfranu addysg 
grefyddol yn yr ysgolion, ä Mr. Rowlands ym inlaen 
i gy mharu eu gwaith a'r eiddo yr Ys^ol Sul, a 
dy wed : — 

Ofnwn na d<laliai llawer o'n Hysgolion Sabbathol ni ond 
cymhariaeth anffafriol â chryn nifer o Ysgolion Sabbothol da 
sydd y tu allan i Gymru ; ac am y rhai goreu o honynt, fe 
fyddai yn beth tra dyeithr cael ond nifer fechan iawn o'r plant 
sydd dan eu haddysg a allai ddal prawf dim byd tebyg i' r hyn 
y mae y fath luaws o blant bwrdd ysgolion Llundain yn ddal 
mor anrhydeddus bob blwyddyn. Ond mae yn berffaith sicr 
nad ocs neb a osodai y fath werth ar addysg o'r fath yn ein 
hysgolion dyddiol arhieni y plant sydd yn cael yr addysg oreu 
a all yr Ysgol Sul roi iddynt yn ei hun awr fcr, allan o'r 168 
o oriau yr wythnos. A beth am y miloedd lawer o blant a 
ellid gyrhaeddyd felly, a gwneyd iddynt ddirfawr les, ond na 
ellir yn breseunol eu cael i'r Ysgol Sul o gwbl ? 

Gwedi sylwi ar benderfyniad Pwllgor Addysg 
Ganolradd i gyfranu addysg grefyddol, terfyna Mr. 
Rowlands gyda'r geiriau canlynol : — 

Mae yn amlwg fod y "dychryn,"' chwedl Mr. Powell, "a 
ddaeth aniom ugain mlynedd yn ol," bron wedi rhedeg ei 
nerth allan, ac y gallwu cyn bo l»ir, ac yn ein holl ysgolion, 
roddi i bobl y dyfodnl y <j-ynnysgaeth werthfawr o gael eu 
hyfforddi yn nyddiati eu liieuenctyd yng ngwersi Llyfr yr 
Arglwydd. 

Gan fod y Parch. Daniel Rowlands, os da y cof- 
iwn, yn un o wrthwynebwyr mwyaf dylanwadol 
addysg grefyddol uiewn ysgolion dyddiol, y mae 
ymddangosiad yr erthygl a adolygir yraa jn dangos 
mor llwyr ydyw yr argyhoeddiad mai camgymmer- 
iad a fu. Bwbach dychymmyg a drwgdybiaeth pro- 
selytio oedd wrth wraidd yr holl gynhwrf. Gwedi 
colledu tair oes addysgol, sef un mlynedd ar hugain, 
dyma y gwýr hyn yn gweled mai delusion — gwallgof- 



ddychymmyg— oedd yr ofnau oll. Yr Eglwya ac 
addysg plant oedd ar yr ymenydd. A ydy w yr Eg- 
lwys a'i gwaddoliadau yn peidio bod ar yr ymenydd 
yn awr ? Ac a ofynir aberthu tair oes i symmud y 
delusion neu wallgof-ddychymmyg hwn? Yn sicr, 
y mae ein cydgenedl wedi arfer byrbwylldra a byw 
i edifarhau lawer gwaith, ond buasai pwyll mewn 
pryd wedi ei dyrchafu yn llawer uwch. 



ATHRONTAETH A OHREPYDD BROWNING. 

Oan y Proff. Henry Jones, Coleg Bangor. 

Mae y ddadl ar uniongrededd traethawd beirniadol 
y Proff. Henry Jones yn peri gryn gyffro ym mysg 
dysgawdwyr y corff Methodistaidd. Gan na ddar- 
llenasom y llyfr dan feirniadaeth, ac na wyddom hyd 
yn nod ei amcan, ni allwn farnu dim am ei union- 
grededd na chyfeiliornad, ond daw ei gondemnwyr 
ac amddiffynwyr â ffeithiau dyddorol i'r amlwg mewn 
perthynas â chyflwr meddyliol gwahanol ranau o'r 
Corff. Ond o'rjoll o'r amddiffynwyr ag y darllenaaom 
eu gwaith, Mr. J. Morris Jones, "athraw mewn 
Cymraeg yng Ngholeg y Qogledd, ,, sydd yn dwyn y 
pethau rhyfeddaf i oleuni. Wrth ymosod ar yr 
adolygydd yn y Ooleuad defnyddia y geiriau hyn : — 

Pwnc mawr yr adolygydd yw dangos fod dyngeidiaeth y 

Proff. Jones yn anghristionogol. Ac yma yr wyf am brotestáo 

yn bendant yn erbyn arfer, fel y gwna efe. y gair " Cristion- 

ogaeth "am ei gyfundrefn dduwinyddol fach ef, nac am un 

Dr. Lewis Edwards, er cymmaint fy mharch iddo, nac am 

] yr un cyffes ffydd arall. O blegid yr wyf yn credu o'm calon 

' y bydd Cristionogaeth fyw byth ; yr wyf yn credu'n drwyadl 

1 hefyd y bydd credoau presennol Cymru farw, fel y bu'r hen 

rai farw o'r blaen. Mawr yr heretic a fuasaich adolygydd i 

. ancr y Canoloesoedd ! Hyn y w ofn yr adolygydd ; y mae'r 

| ieuenctyd yn sigledig yng nghylch pethau a *'gredid yn ddi- 

ammheu gan y tadau :" purìon, ond a yw y ffaith y credid 

I hwynt gan y tadau yn profi eu bol yn wir? Mi adwaen i 

' lawer iawn o bregethwyr ieuainc gailuog sy'n ofni adrodd yn 

I groew yr oll a gredant, rhag erlidigaeth gwýr fel yr adolyg- 

ydd hwn. Credaf fod gan lawer, nis gwn i pa faint, o bre- 

gethwyr blaenaf ein Corff, genadwri newydd — gwe<id newydd 

ar y gwiriouedd addas i'r oes hon ; ond newyn ef allai iddynt 

fyddai ei ha«lrodd, o herwydd grym erlidigaethus y rhai sy'n 

credu mai syniadau diwygwyr Cymreig y ganrif ddiweddaf 

, yw " Crietionogaeth. M — Goleuad, Medi 24ydd. 

Etyb yr adolygydd y rhan yma o'r feirniadaeth fel 
1 y canlyn : — 

Cre 1 Mr. J. Morris Jones y bydd credoau Cymru farw yn 
■ fuan, ac nid oes ganddo fawr barch i dduwinyddiaeth Dr. 
I Lewis Edwanls o'r Bala. Beth yw cynnwysiad y credoau 
l darfodedig hyn / À ydyw Mr. Moitìs Jones yn credu y der- 
• fydd Cymru & synicd mai Mab Duw yw Crist, ac fod angcn 
| am faddeuant pechodau a dadguddiad goruwchnaturìol 1 



Digitized by \JiUU 



X" 



YE HAUL. 



347 



Dyma yr unig athrawiaethau Cristionogol y cyfeiriais atynt, 
ac y mae y rhai hyn yng nghredo yr Eglwys ym mhob oe<. 
Oni wyddai Mr. Morris Jones hyn ? Ai yn y diwygiad Meth- 
oclístaidd y dechrenodd y byd gredu mai uniganedig Fab Duw 
yw Crist? 

Deallwn fod llawer o gymmysgedd yng ngolyg- 

iadau duwînyddol aml ddysgawdwr yn y Cyfundeb 

Methodistaidd yng Nghymru. A ydyw goleuni y 

colegau diweddar wedi dyfod i Gymru fel " llain o 

frethyn newydd ar hen ddilledyn " Anghydffurfiaeth 

ac enwadaeth lled honiadol, ac ychydig ef allai yn 

Pliariaeaidd. Tng ngoleuni gwybodaeth golegol eang 

y dyddiau dysglaer hyn, fe ymddengys sect neu 

enwad yn ddiau yn " gyfundrefn dduwinyddol fach; " 

ac nid rhyfedd i athrawon cölegau brotestio yn erbyn 

" arfer y gair Cristionogaeth " am danynt. Gwy- 

ddem yn dda fod honiadau mawreddus 'mân enwadau 

ein cenedl yn arwydd o fychander truenus, ond nid 

ydyni yn barod i ymuno yng nghondemniad ysgubol 

Mr. J. MorrÌ8 Jones ar "gredoau presennol Cymru." 

Gwyddom yn dda fod "cymmysgedd mawr" ym 

meddwl y genedl Gymreig. Y mae ein " hen beth- 

au " oddi mewn ac oddi allan i'r Eglwys yn sicr 

fyned heibio. Y mae yr allanolion crefyddol yn 

inarw ; a'r perygl yw, i afael y genedl ar y dwyfol 

wirionedd lacio, a darfod hefyd. Y mae gwybodaeth 

ychwanegol yr oes hon ar appeliad at y rheswm 

personol yn prysur ddangos ynfydrwydd uchel hon- 

iadau enwadaeth ddiweddar, a gallai fod y wybod- 

aeth hon ei hunan yn rhy ffwdanus i chwilio i mewn 

i ddyfnder y gwirioneddau wrth wraidd enwadaeth. 

Un peth sydd amlwg ddigon, sef nad yw y wybod- 

aeth newydd yn dygymmod â'n hen olygiau enwadol 

culion, ac y.mae lle i ofni ytbydd beth amser cyn 

sylweddoli duwinyddiaeth eangach crefydd Crist. 

Ond rhaid cofio mai pethau newyddion yw ein 

colegau secularaidd, ac nid ydym yn sicr am y "llain 

brethyn newydd " sydd ganddynt ei fod wedi bod yn 

y pandy hyd eto. Gall pan y daw allan o'r pandy y 

gellir ei wisgo am o leiaf hanfodion Cristionogaeth, 

sef ymgnawdoliad Mab Duw, ac iachawdwriaeth 

dynoliaeth drwyddo ac ynddo Ef yn unig. "Nyni 

yn oiddo Crist a Christ yn eiddo Duw " y<ly w ar- 

wyddnod a chred yr Eglwys. 



Y "TEAETHODYDD" AM MEDI, 1891. 

Y mae y rhifyn presennol o'r Traethodydd yn un da 
iawn, a chynnwysa ysgrifau neillduol o ddyddorol a 
gwerthfawr, yn enwedig yr erthyglau ar " Unol- 
iaeth Dysgeidiaeth ; " "Addysg Ysgrythyrol ym 



Mwrdd Ysgolion Llundain;" a "Moes Cymru." 
Yr ydym yn enwi yr ysgrifau hyn am eu bod yn 
ymdrin yn fwy uniongyrchol â chyflwr presennol 
cymdeithas ac angenion yr oes. 

"moes cymrü," gan william geohge. 

Dyma ysgrif ag sydd wedi peri " mawr ofal calon " 
-yni mysg rhan helaeth o'r wasg Gymreig, a llawer o 
siarad ym mysg pob dosbarth bron o'r genedl. 
Parhâd ydyw o erthygl ar yr un testyn a ym- 
ddangosoddyn y Traethodydd am 1890, tudal. 263, 
&c. Yn yr erthygl hòno dengys Mr. W. George fod 
ein cyflwr moesol yn isel (1) mewn diweirdeb ; (2) 
mewn geirwiredd ; ac (3) mewn brawdgarwch. Neu, 
yn ei eiriad ef ei hun, dywed y "cyhuddir ni o 
anudoniaeth gan farnwyr ac o anniweirdeb gan 
lyfrau gleision y Uywodraeth, ac yr euog-fernir ni 
gan ein sefyllfa gymdeithasol o anfrawdgarwch a 
hunan." Addefa Mr. W. George fod gormod o wir- 
ionedd yn y cyhuddiad uchod, a dy wed fod ein cyflwr 
moesol yn ddigon du i beri i estron diduedd ddyfod 
i'r penderfyniad mai " rhagrith yw ein crefydd." I 
ochel cydsynio a'r casgliad yna fe ddy wed, " Dechreu- 
ad gwybodaeth gyda golwg ar Gymru ydyw cyd- 
nabod y ddwy ffaith yma — (1) fod ei moesoldeb yn 
isel ; (2) ond nad rhagrithio gyda chrefydd y mae." 
Er mwyn profi mai nid rhagrith ydy w crefydd Cymru, 
daw â'r Hispaen ym mlaen fel enghraifft i ddangos 
"nad ydyw crefyddolder, o angenrheidrwydd, yn 
golygu purdeb moes." " Nid oes," ebai, " un wla<l 
inwy defosiynol na'r un ìnwy ammhur ei moes na 
hi." Tybiem mai canmoliaeth fcehan i Ymneilldu- 
aeth Cymru ydyw ei chymharu â Phabyddiaeth yr 
Hispaen. 

Priodola Mr. W. Georgo y drwg hwn i ddiffyg yu 
ein diwyUiant moesol, a haera mai rhanol ydyw y 
diwyUiant hwn. Cyhudda y genedl o " gyfyngu ei 
gaUuoedd crefyddol i berffeithio cyfundrefnau a 
damcaniaethau," yn Ue yn "foddion dyrchafiad i 
fywyd." Onid oes yma wirionedd poenus o amlwg 
i bob un ystyriol ? A defnyddio geiriau grymus un 
o ddysgawdwyr goreu YmneiUduaeth, nid ydyw y 
genedl yn " edrych ar bechadurusrwydd pechod. ,> 

Meddai, wrth fyned ym mlaen : — 

Y peth cyntaf a'u tcry ydyw lcied o hunanymwadiad sydù 
yn angenrheidiol i fod yn irrefyddwr y dyddiau hyn, &c. O» 
ammheuir hyn, gofynwn i'r darllenydd edrych ar bethau fel y 
inaent, a ehyfeirio at unrhyw bwynt ymarferol yn yr hwn y 
gwahaniaetha sal'on bywyd. yn ol dull y byd, oddi wrth yr 
unrhyw safon yn yr Eglwys. Neu, mewu gciriau crcill, 
(lan;_roser, on gellir, y gwahauiaeth rhwng safuu " parchus- 
rwydd" líydul a'r bywyd crefyddol y dyddiau yma. Os ocs 
gwahaniaeth, ofer gwadu ym mhellach fod yr Eglwys yn ddy- 

Digitized by \JUUYtC 



348 



TR HAUL. 



lanwad pureiddiol ar fywyd Cymru yn awr ; ond os nad oes i 
gwahaniaeth eglnr a phendant, mae yn rhaid fod yr EglwyB 
wedi dirywio i fod yn rhan o beirianwaith y byd yn unig. 
Ond gofynir, Onid ydy w ymuno ag enwad crefyddol, o hono ei 
hunan, yn golygu hunanymwadiad i fywyd Eglwysig? Nac 
ydy w. Fe fu felly ; ond yn unol â'r egwyddor ydym wedi 
nodi eisoes, nid ydyw felly yn awr. Y mac crefydda erbyn 
hyn yn un o brif safonau parchusiwydd bydol. Y digrefydd, 
ac nid y crefyddwr, ydyw yr un sydd yn rhaid idrto dynu yn 
erbyn y lli ar hyn o bryd ; ac am y rheswm yna, ychydig o'r 
dosbarth hwnw a welir yn ein mysg. Onid yw aelodaeth 
Eglwysig yn golygu ymdrech i ymattal oddi wrth feddwdod a 
phechodan cyhoeddus ereill ? Ydyw, ac y mae gofynion y byd 
yn cytuno yn hyn. Una byd ac Eglwys i gondemnio meddw- 
dod, ac i gymmeradwyo cymmedroldeb. Mae yr eneth u an- 
lwcus," fel y gelwir hi, yn colli, heb law coron el hanrhydedd, 
hefyd gymmeradwyaeth byd ac Eglwys i'r un graddau â'u 
gilydd. Nid ydyw'r naill na'r Uall yn ddiffygiol mewn cer- 
yddon wedi y trosedd, ond mewn attalfëydd rhagddo. Bnasem 
yn dyBgwyl i'r EglwyB dalu mwy o sylw i'r canllawiau. i*n 
cadw rhag syrthio, nag i'r ffrewyll sydd i gospi yr anafedig 
wedi ei gwymp. Y mae yn Ued anodd i'r truan ar lawr 
wahaniaethu rhwng llais ceryddol ei athrawon crefyddol ac 
eiddo y byd," &c. 

Ac y mae ymddygiad yr Eglwys tuag at y byd yn ych- 
wanegu'r anhawsder. Ob oes rhywun all ddangoB gwahaniaeth 
rhwng y dull y cynnelir i fyny sefydliaiau cyssegredig a'r 
rhai yr edrychir arnynt fel yn anghyssegre Jig, rhaid ei fod yn 
feddiannol ar gryn fesur o gywreinrwydd. Y mae pobpeth yn 
hynod gyflëus y dyddiau yma. Ni raid i'r Cristion hoff o hap- 
chwareu ddim myned mor bell â Monaco nen redegfëydd 
Ascot i chwilio am gyfleusdra i borthi ei flys. Ac i ba beth yr 
aiff mor bell, tra y mae y raffle Eglwysig wrth law ? Ob yw 
yn teimlo tuedd i anturio colli swllt ar un tu, er mwyn ennill 
lOp. ar y tu arall, waeth iddo brynu tocyn o'r prize drawing 
gan ei flaenor, na thanysgiifio at y Oerman lottery y gwelodd 
hysbysiad am dani yn y ncwyddiaduron. Ob dewisa'r blaenaf . 
caiff fod mwy o oddefgarwch yng nghalon tywysog y byd hwn 
nag y rhoddwn gredyd iddo am dano, onid e buaaai wedi 
mynu iawn gan yr Eglwys cyn hyn am herw-hela cymmaint 
yn ei diriogaethau. Ond ef allai ei fod yn cael iawn ? Y 
mae tlodi ysbrydol yr Eglwys ar hyn o bryd yn awgryrau 
hyny ! Yr ydym yn dyfod yn ol, gan hyny, i hyn— fod byd 
ac Eglwys bron, os nad yn hollol, ar yr un tir a'u gilydd yn 
awr yng Nghymru gyda golwg ar safon by wyd ; a chan fod y 
crefyddwr a'r digrefydd yn ceisio byw i fyny â'r un safon yn 
gymhwys, nad oes gan grefydd, fel y cyfryw % yr un effaith 
uniongyrchol ac ymurferól arfywyd dyn} 

" Yn gweled nid ydym yn gweled." A pha fodd y tarawyd 
ni â'r dallineb ysbrydol hwn ? Mae y rheswm yn eglur fel y 
dywedwyd eisoes : elfen fywydol crcfydd ydyw hunanaberth 
ac ymdrech. Gall ffurf fod yno heb hyn; ond corff heb 
ysbryd, marw fydd. Ymddengys mai gwaith ein tadau ydoedd 
deffro meddwl y genell i'r pwysigiwydd o ymuno â ffurf o 
grefydd. Gwnacthant hyny yn liwyddiannus, a galawsant 
ffnrf-grefyddau ddigon yn etifeddiaeth i ni ar eu hol. Yr 
oedd uno â'r naill a'r llall o'r rhai liyn yn naturiol i ni ; ac fel 
yr awgrymwyl eisocs, nid ocìd hyny yn gofyn aberth nac 
ymdrech ar e!n rhan. Dyledswydd yr EglwyB wedi d'od â 



1 Nyni sydd wedi Italeiddio y geiriau uchod, am eu bod yn 
cynnwys gwirionedd cyflawn am holl gylch ein hadnabydd- 
iaeth bersonol. 



phethau i*r saflc hon, ydoedd myned rhagddi i buro a dyrchafu 
cymdeithas. 

" To make stepping stones of their dead-sel ves 
To rise to higher thingB." 
Trwy wneyd hyn gallasai ddwyn i weithrediad y galluoed.l 
moesol ydoedd o'i mewn. Ond esgeulusodd ymgymmeryd â'r 
gwaith. Anwybyddodd ddeddfau ei bodolaeth oeddynt yn 
galw arni fyned rhagddi, a chwanegu at ffydd rinwedd ; ac o 
ddiffyg ymarferiad y mae ei synwyrau moesol gwedi gwanhau 
a marw bron. 

Mae y condemniad trylwyr a roddir ar ein cyflwr 
moesol yn rhy faith o lawer i gopio ei hanner i'r 
Haul, a gesyd yr ysgrifenydd y bai yn benaf ac yn 
gyflawnaf wrth ddrws y pedwar enwad ; nid am y 
tybia yr Eglwys yn well cyfundrefn, ond am y gesyd 
hi o'r neilldu yn gyfangwbl heb gymmaint bron â'i 
chydnabod yn allu crefyddol. Ond methem yn lân 
a darllen yr ysgrif finiog a chondemniol hon o ddi- 
ffygion moesol cyfundrefnau y " pedwar enwad " 
yng Nghymru, a pheidio meddwl am ddiffygion 
Anghydffurfiaeth yn Lloegr, fel eu hamlygir ym 
mhregeth y Prifathraw Grent yn Llandudno yn 
ddiweddar. Dywed, "Pa beth a ddywedwn ar y 
cyfan ydyw diffyg cyfundrefn grefyddol yr enwadau 
Anghydffurfìol ? Pe ddywedem fod yn eu mysg 
awydd mawr i wasanaethu Duw, ac aiddgarwch 
gwresog i achub eneidiau, a gwir allu i gyffwrdd â 
theimlad y pechadur i'w droi i edifeirwch. Ond 
byddai yn rhaid i ni ychwanegu nad oes yn eu cyfun- 
drefn nemawr ddim i feithrin bywyd ysbrydol yr 
enaid tu draw i'r pwynt hwn o edifeirwch, a elwir 
yn gyffredin ' troedigaeth,' " &c. "Yma y mae y 
gwir fywyd ysbrydol yn dechreu." Y bywyd per- 
ffaith ydyw y bywyd a ymdrecha ganlyn esampl ein 
Harglwydd Iesu Grrist, a*n gwneyd yn debyg iddo 
Ef." " Ychydig o*r byvi^d yma a osodir ger bron ac 
a feithrinir yng nghyfundrefn yr enwadau Anghyd- 
ffurfiol." 

Ond pa le bynag y mae y bai mwyaf, rhaid i bob 
dyn addef fod ysgariad Uwyr bron wedi cymmeryd 
Ue rhwng crefydd a moesoldeb, fel ag sydd rhwng 
moesoldeb a gwleidyddiaeth ; a gaUasai Mr. W. 
George, pe yn hollol rydd oddi wrth ragfarn, weled 
y drwg yn ymrysonau ffol ein cenedl. Bu yr Eglwys 
gan beUed ag y gwrandewid ar ei llais yn ymdreohu 
argyhoeddi y genedl o ddrygedd anudoniaeth ac 
anniweirdeb, ac y mae dalenau y Traethodydd yn dyst 
o'r driniaeth a gafodd ei gweinidogion o'r herwydd ; 
a gwyddom y bu " Brad y Llyfrau Gleision" unwaith 
yn boblogaidd mewn Ueoedd nas dylasai. Gwyddom 
pwy sydd ac a fu yn priodoU pob amcan gau i 
weinidogion yr Eglwys pan gyfodent eu Uef yn 
erbyn anwyl bechodau y genedl. Ond i ba beth yr 



Digitized by 



Google 



TE HATJL. 



849 



elir i gyfymHw? Pe byddai i'r pedwar enwad 
heddyw droi min eu cleddyf ac awch eu harfau yn 
erbyn pechod, yn lle yn erbyn y gangen henaf o 
Eglwys ftrist ym Mhrydain, fe fyddai gwell gwedd 
nac a fu er ys llawer dydd ar ein cenedl cyn pen 
blwyddyn yn ychwaneg. Y gwirionedd profedig- 
aethus yw, fod y dyn anianol cecrus yn cael Ue mor 
ddifyrus a mwy diogel i erlyn ei gymmydogion 
Eglwysig o dan gochel crefydd, ag a fyddai yr ym- 
laddwr pen ffair gynt wrth herio ac yinladd â'i 
gymmydog o'r plwyf nesaf. Y mae darllen enllib 
grefyddol rhanau o'r wasg mor felus i gnawdoliaeth 
yr oe8 hon ag ydoedd ymladd ceiliogod i'n teidiau, 
ac y mae mor ddinystriol i wir grefydd. 



GWYNGALCHU BACCHÜS, NEU LWYRYM- 
ATTAL YN WAETH NA MEDDWDOD 
ACHLYSUROL. 

Pbth anhawdd ydyw gochel un eithafnod heb lithro 
i eithafnod arall. Rhaid bod yn ofalus wrth yru 
rhwng y graig a'r dibyn. Y mae gyru gwyllt 
gwyllt gwedi bod rhwng y graig a'r dibyn yn y 
Times, ar bwnc pwysig a dyddorol llwyrymattal 
a meddwdod achlysuról. Gan fod y dadleuwyr o'r 
ddau du yn feddygon enwog, buasai Ue i ddysgwyl 
ychydig o oleuni oddi wrthynt, ond drwg genym 
ddweyd nad ydym nemawr doethach ar ol darUen y 
rhan fwyaf o'r ohebiaeth. 

Cymmer Dr. Mortimer GranyiUe ochr John yr 
Heidden a'r " gwin coch " yn ddifloesgni, gan 
ddweyd ar gyhoedd, " Yr wyf yn gwybod yn dda fy 
mod wrth fynegu fy nghrediniaeth gref fod ttwyr- 
ymattal oddi wrth ddefnyddio gwin a diod frag yn 
waeth drwg nag achlysurol" ormodedd yn y diodydd 
meddwol hyn. Yr wyf yn dweyd hyn o ddifrif : fy 
mod, meddaf, yn ysgrifenu yr hyn sydd groes i farn 
y mwyafrif o'r meddygon a ysgrifenant ar y pwnc 
hwn ; ond yr ydwyf mor hollol argyhoeddedig o 
gywirdeb fy ngolygiadau, ar ol deugain mlynedd o 
astudiaeth a phrofiad o'r pwnc yn ei agwedd fedd- 
yginiaethol a chymdeithasol, fel y byddwn yn ddi- 
ffygiol mewn gwroldeb moesol pe y gwrthodwn 
ddadgan fy meddwl yn eglur. Yr wyf yn Uwyr 
gredu fod niwed annirnadwy wedi cael ei wneyd i'r 
cyfansoddiad dynol ar gyfartaledd, ac i'w gynneddfau 
meddyliol a naturiol, drwy ledaeniad golygiadau ac 
arferion Uwyrymwrthodol. ,, 

Y mae yr ohebiaeth yn rhy faith i ddodi ei degfecl 
ran yn yr Eaul. Ond myn y Dr. Mortimer Gran- 
vüle — 



1 1 . Fod diod frag a gwin o ffrwyth y winwydden 
yn iachuaol i ddyn. 

2. Fod dyfroedd eplesedig (fermented waters) a 
| ddefnyddir yn eu Ue fel diodydd dirwestol yn afiach. 

3. Nid ydym yn cael fod y meddyg dysgedig yn 
amddiffyn yr arferiad o yfed gwirodydd poethion 
(liguors) fel diod gyffredin. 

4. Dal y mae fod Uwyrymattal oddi wrth win a 
diod frag wedi gwneyd mwy o ddrwg i'r cyfansodd- 
iad dynol yn foesol a meddyliol nag a fuasai meddw- 
dod achlysurol, neu yn iaith yr yfwyr, " Ainbell i 
derm. ,, 

Fe wel y pwyUog ar unwaith nad oes yma ddim 
amddiffyniad cryf a phenderfynol i Syr John yr 
Heidden, na dim canmoliaeth i feddwi. Rhywbeth 
tebyg i'r hen air, " Chwareu teg i'r Diafol," ydyw ; 
neu, " Nid oes neb yn cael cymmaint o gelwydd a'r 
gwr drwg. ,> Ac y mae yr ymosodiadau cawraidd ar 
y âoctor beiddgar yn debyg i gymmeryd gordd ddwy- 
law i dori cneuon. 

Amddiffyniad yn Uadd ei achos ei hun ydy w argy- 
hoeddiad Dr. Granvüle. Nid oes neb a ddywed nad 
ydy w gwin da a diod frag yn iachus a Uesol i lawer 
gwan a Uesg, Ue eu defnyddir yn briodol. Ac am 
ddrygioni " ambeU i derm," rhaid barnu eu drygedd 
oddi wrth esampl Noah ; ond y drwg y w, nad oes 
ond ychydig o'r yfwyr yn ymfoddloni ar " anibeU i 
derm." DaUant at y ddiod nes myned i ormodedd 
cyffelyb i Nabal gynt. 

Methiant hoUol a fu gwaith y doctor dysgedig i 
wyngalchu Syr John yr Heidden ; ond byddai yn 
dda genym pe byddai rhai dirwestwyr yn fwy 
pwyUog wrth ymosod ar feddwdod. Goddefa Uuaws 
mawr o honynt i bleidiau poUticaidd wneuthur pawen 
cath o honynt i'w hamcanion eu hunain, a gorfodant 
ambeU i ddyn call dysgedig waeddi aUan, "Chwareu 
teg r*r Diafol." Peth arall hoUol anghysson mewn 
dirwestwyr ydyw mynychu tafarnau, eistedd yng 
nghwmpeini meddwon, acyfed "dyfroedd eplesedig.'» 
Diodydd afiach ydyw y rhan fwyaf o lawer o'r rhai 
hyn ; ac os bernir dyn oddi wrth ei gwmni, nid ydynt 
ond gwisg Phariseaidd am hoffwyr diota. 

Y mae deall a chydwybod y genedl yn condemnio 
meddwdod yn gyfangwbl, ond y mae grym arferiad 
a chwaeth hawdd ei Uygru yn bradychu rhifedi 
mawrion i suddo i'r pechod diraddiol. 

J. R. E. 



Pe byddai amcanion yn weladwy, gwridai dynion 
hyd yn oed am eu gweithredoedd mwyaf gogon- 
eddus. — Henry. 



Digitized by 



Google 



350 



TR HAUL. 



Y WASG. 

11 Y Geninen " am Jlydref, 1891. 

Mab y Geninen yn dal yn ei ctyddordeb yn barhäus, 
ac er mwyn bod yn wir genedlaethol a nodweddiadol 
o honom, fe gynnwysa ambell nodyn sectyddol fel 
passing discord mewn cerddoriaeth ; ond gofala y 
golygydd fod y cydgord yn gryf o'r ddeutu fel rheol. 
Anffawd oedd i ysgrif dipyn yn bigog y Parch. 
Evan Jones, sef ei " Resymau dros DdadgyssyUtiad 
yng Nghymru " gael ei gosod yn gyntaf, ac felly 
gychwyn y rhifyn ar nodyn discord neu anghydsain. 
Ond pan gofiwn hyny, rhoddes y golygydd am- 
mhleidiol y lle cyntaf mewn rhifyn blaenorol i ysgrif 
y Deon Owen yn erbyn Dadgyssylltiad, a dilys y 
teimlai dadgyssylltwyr selog fod hwnw yn seinio yn 
arw ac anghydsain ar eu clustiau. Ni wnawn ond 
dyfynu un frawddeg o ysgrif y Parch. E. Jones fel 
enghraifft o'i chwaeth (?) gyffredin. Pan yn ymdrin 
â'r cynnydd yn rhifedi y rhai a gonffirmir, dywed, 
" Hyd hyny maddeued y deon i mi am beidio rhoddi 
llawer o bwys ar y bechgynos a'r merchetos a gesglir 
o bob corlan a phob ffos er mwyn i'r Arglwydd Esgob 
ddodi ei ddwylaw ar eu pen." Nid oes gyfrif i'w 
roddi am chwaeth dynion, ond nid o'r Testament 
Newydd y dysgir ysgrifenu yn y dull uchod. Awn 
ym mlaen at ysgrif fer ond ragorol gan Morgau 
Lloyd, Ysw., ar " Gyflwr Cymhariaethol Poblogaeth 
Lloegr a Chymru yn awr a hanner canrif yn ol ; " 
ysgrif dda eto gan Lewis Morris y bardd ar "Gymru 
sydd, Cymru fydd." "Y Delyn a'r Eisteddfod," 
gan Bencerdd Gwalia. Daw yn nesaf ysgrif fer 
ond ragorol gan Henry Owen, Ysw., Caerludd, ar 
" Gerald y Cymro a'r Eglwys Gymreig." Os briw- 
iwyd teimlad y Uenor Eglwysig gan Philistiaeth y 
Parch. Evan Jones, caiff yma linaru ei soriant gan 
ledneisrwydd ac ysgolheigdod Henry Owen. Dyry 
yr ysgrif bwyllog hon gyfrif am Philistiaeth far- 
baraidd yr ysgrif ddadgyssylltiol. ' * Rhoddai , ' ' ebai 
Mr. Owen, " Gerald lawer o bwys ar hynafiaeth 
yr Eglwys Gymreig, a dywedai yn groew wrth y 
pab íbd ei gyn-dadau Cymreig ef yn Gristionogion 
er ys canrifoedd cyn i hynafiaid Sacsonaidd ei arch- 
elyn, Hubert Walter o Gaergaint, droi oddi wrth 
baganiaeth." 

" Cafodd yr Eglwys hanesiol hon — a olrheinir i'r 
Eglwys Ddwyreiniol foreu drwy Eglwys Gaul — ei 
diwygio wedi dyfodiad y cenadon Rhufeinaidd i 
Loegr i bregethu yr Efengyl i'r Sacsoniaid; fe'i 
diwygiwyd eilwaith yn nyddiau Gerald wedi i'r 
Normaniaid rheibus ddwyn rhanau prydferthaf 
Cymru oddi ar y ty wysogion brodorol, tra yr oeddynt 



hwy yn ymrafaelio yn eu mysg eu hunain ; yr ydoedd 
i gael ei diwygio drachefn pan ddeuai Cymro i eis- 
tedd ar orsedd y Plantagenets. Ond drwy yr oll o'r 
cyfnewidiadau hyn arosai yr un a'r unrhyw Eglwys 
— Eglwys y merthyr Alban a Chattwg a Dewi Sant. 
Ar yr Eglwys hon— y sefydliad henaf yn Ynys 
Prydain yn awr, fel yn nyddiau Gerald — y mae y 
Cymry wedi ymfeddwi yn ysbryd pleidiaeth, ac wedi 
eu gwenwyno ag eiddigedd sectol; a chan lwyr 
anghofio ei disgyniad anrhydeddus o oesoedd pellaf 
hynafìaeth hanesiol, yn ei galw yn " Eglwys yr 
estron." 

Daw yn nesaf ysgrifau " Anhawsderau Gwladgar- 
wch Cymreig;" " Byddin yr Iachawdwriaeth a'i 
gwaith yng Nghymru;" "Alfardd;" " Llynoedd 
Cymru ; " a mwy na dwsin o ysgrifau ereül ar des- 
tynau cenedlaethol gan mwyaf. Rhaid dweyd yn 
ddihoced fod y rhifyn hwn yn dda, er y gaU yr ysgrif 
gyntaf fod yn dramgwyddus mewn Uawer brawddeg 
nid i Eglwyswyr yn 'unig, ond i bob Uenor "heb ei 
wenwyno gan eiddigedd sectol." 



" Cymru." 1 Lan olygiaeth Owrn M. Edtcards, M.A., 
Rhydychain. 

Dyma yr ail rhifyn o Gymru ger ein bron, ac y 
mae mewn Uawer ystyr yn tra rhagori ar y cyntaf 
yn ei nawseiddiad drwyddo, ac yn neülduol yn y 
prawf amlwg a ddyry na wneir ef yn eneu bustlaidd 
plaid gulfarn. GaUai y dywed rhai fod y rhifyn 
hwn yn rhy Eglwysig, ond gŵyr y cyfarwydd am 
bob peth cenedlaethol ei fod yn gorfod pwyso ych- 
ydig a gogwyddo peth o'r naUl ochr i'r UaU ar hyd 
ffordd anwastad ein bywyd cyhoeddus, fel gwagen 
lwythog ar hyd rhai o'n ffyrdd mynyddig. 

Dechreua y rhifyn hwn gydag erthygl dan yr enw 
"Blynyddoedd Cymru*: I. Blynyddoedd Hanes. 
II. Blynyddoedd Llenyddiaeth." Gwaith y golyg- 
ydd yw, fe dybiem, canys ni aUai neb ond efe a 
nifer fechan arall o'n haneswyr goreu ei lunio. 
Bras-amUneUiad yw, fel math o daflen o hanes 
Cymru wedi ei ranu yn gyfnodau dan wahanol 
benau, ac addewir Uenwi yr amlineUiad hwn i fyny 
mewn hanesiaeth difwlch. Bydd y gwaith yn fawr, 
ond ar yr un pryd yn werthfawr dros ben. Düynir y 
daflen-ysgrif hon â ber ysgrif ar y Parch. Owen 
Thomas ; " Cywydd y Bedd," gan WiUiam Phylip; 
" Ffarwel i ti, Ynys dlos," gan J. Grufiydd Hughes; 
" Tudur Llwyd, n gan Ifan T. Davies, Llanuwch- 



1 Caernarfon : argreffir a chyhoeddir gan D. W. Davies a'i 
Gwmni. 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



351 



lljii; "Iolo Goch;" "Criccioth;" "Tŷ Ddewi;"! 
"Cyffes Ffydd;" " ün pob Gwybnd " (anerchiad | 
gan yr Athraw Butcher, Edinburgh) ; " Llewelyn 
ein Llyw olaf;" "Daleno Ddydd-lyfr Peter Wil- 
liams;" "Priodas;" " Hen Bennillion;" "Eis- 
teddfod Abertawe," yn iaith hoenus ac arddull 
chwarëus a sych-ddyddan y golygydd ; " Nodion y 
Golygydd;" " Awdl i Dŷ Dduw, sef Eglwys Loegr," 
gan J. Wilüams, 1764; " Uyfrau Newyddion,'» 
gydag amryw fôn ysgrifau ereill. Y mae y rhifyn 
hwn yn ddarllenadwy drwyddo, yn eangfrydig ac 
addysgiadol, a mawr obeithiwn y caiff y golygydd 
athrylithgar ac anturiaethus ddigon o gefnogaeth i 
gario allan ei gynlluniau yn gyflawn. 

Nid oes un ddadl nad ydyw y ffrydiau o oleuni 
newydd ag sydd yn ymdy wallt ar Gymru o'r colegau 
ac athrof ëydd yn meirioli ymaith ei hen gul opin- 
iynau, a'r perygl yw i ddefosiwn y genedl gael ei oeri 
a seiliau ei chred eu siglo, yng ngwanwyn y bywyd 
newydd ag sydd yn amlwg o'i blaen. Credwn fod 
Cymru am gadw at yr hen angorion wrth ymdrechu 
dros fy wyd newydd ac uwch, ac ni all ei barch at yr 
hen amseroedd beidio â dylanwadu ar gyfeiriad ei 
ddyfodol. Ni wnaeth diwygiad Methodistaidd diw- 
edd y ganrif o'r blaen roddi cyfeiriad newydd i 
fy wyd y genedl: cyfodi tô newydd i'r wyneb a wnaeth, 
ac arddu is-weryd y boblogaeth. Y mae yr oll yn 
awr dan arddwriaeth yng ngwyneb haul ac o dan 
awelon gwasg doreithiog a dysg helaeth, ac yr ydym 
yn croesawu Cymru, dan olygiaeth Owen M. Edwards, 
M.A., fel ychwanegiad amserol a gwerthfawr i feith- 
rin ein bywyd cymdeithasol, a dyrchafu ein chwaeth 
llenyddol. 



" Raìph de Lyle: neu Helyntion Pendernyn, sef Ffug- 
hanesyn yn gosod allan y dull o Garu, Priodi t Ofer- 
gredu 9 a arferid drigain mlynedd yn ol mewn ardal 
icledig Gymreig." 1 Gan y Pareh. Eoan Jones, B.D., 
periglor Trefdraeth, Penfro. 

Mae y teitl uchod yn rhoddi darnodiad teg o gyn- 
nwysiad y pamphledyn. Ffurfiwyd y ffug-hanesyn 
er mwyn cadw ar "goflyfr" ddysgrifiad o hen 
arferion ydynt fel cysgodion gwedi bron lwyr gilio 
o'r golwg ac o fodolaeth. Adroddir y chwedlau 
mewn cyfres o lythyrau ag y dychymmygir iddynt 
gael eu hanfon drigain mlynedd yn ol gan frawd 
yng Nghymru at frawd a chwaer yn Lloegr, yn 
rhoddi hanes helyntion ei ardal, ac wrth wneuthur 

1 Argraff wyd gan M. W. Williams, ewyddfa'r Guardmn, 
Solfach. 



hyny daw ar draws arferion yr amser. Ni ho'na yr 
awdwr ysgrifonu ffug-chwedl gywrain a choltydd- 
ydol, a chreu cymmeriadau dyddorol, ond adrodda 
chwedlau llafar gwlad a'i harferion mewn ffordd 
ddyddan a difyrus. Cawsom bleser yn eu darllen, a 
chaiff pob carwr hynafìaethau, a chwedlau diniwed 
ac arferion ein hynafiaid, gyffelyb fwynhâd. 



NEWYDDION. 

Y GYNGRBS EGLWY8IG YN RHYL. 

Da genym weled oddi wrth adroddiadau y wasg yn 
Llundain, yngystal a'r taleithiau, yr ystyrir y Gyngres 
Eglwysig yn lihyl yn Jlwyddiant cyflawn, a mawr 
ganmolir y pwyllgor gweithredol yn Rhyl a Llanelwy 
a'r cyffìniau, am drefnu a darparu mor berffaith ar 
gyfer yr oll, fel, a defnyddio geiriau y Guardian, na 
bu "migwrn o'i le" (hitch) mewn dim o'r dechreu 
i'r diwedd. Nis gwyddom pa bersonau unigol a 
deilyngant fwyaf o glod am hyn, a phe gwyddem, 
eu dymuniad fyddai cael eu canraol gan y gwaith ei 
hun ac nid wrth " gorn gwlad." Ond y mae pres- 
wylwyr Rhyl a'r amgylchoedd yn deilwng o bob 
canmoliaeth am eu llettygarwch brawdol a chroes- 
awgar i bawb a ellynt ei dderbyn. Fe werthwyd ó 
drwyddedau aelodau am chwe swllt yr un 3250, sef 
y rhif mwyaf a allai neuadd eang y Gyngres gyn- 
nwys ; ac ychwanegwyd Uogi y pavilion i gynnwys 
dwy fil yn ychwaneg, a gwerthid tocynau swllt i 
fyned yno ddydd Iau, pryd yr ystyrid fod, yn ol y 
Guardian, saith mil yn bresennol rhwng neuadd y 
Gyngres, gerddi y Winter Gardens o'i gylch, pabell 
yr arddangosfa, a'r pavilion. 

Yr arddangosfa Eglwyeig. 

Clywsom lawer yn dweyd mai yr arddangosfa 
Eglwysig oedd y lle mwyaf dyraunol ac addysgiadol 
y buont ynddo erioed. Arddangosid yno bob math 
o ddodrefn, addurniadau, a llyfrau Eglwysig, hen a 
diweddar. Yr oedd yma wledd wirioneddol i f r llygad 
a'r meddwl, a chynnrychiolid yno nifer mawr o'r 
cymdéithasau Eglwysig goreu. Hawdd y gallasem 
dreulio tridiau i edrych dros y Uyfrau lluosog o bob 
math ; yr hen ddarluniau godidog, llestri Çymmur 
a cherfiadau o bob math. Diau fod holl gostai' y 
Gyngres yn fawr rhwng pob peth. 

Cymraeg yn y Gyngres. 

Owyn mawr a pharhäus" yr elfen Gymreig oedd 
bod iaith ein gwlad gwedi cael ei llwyr daflu o'r 
neilldu yn Ehyl. Yr oeddym wedi cyflawn ragweled 



Digitized by 



Google 



852 



TE HAUL. 



hyn, ac ymdrechu dangos mai Oyngres Eglwys TJn- 
edig Cymru a Lloegr a gynnelid yn Rhyl, ac na 
ellid dysgwyl lle mawr i'r Oymraeg yno. Daeth 
ein brodyr Öeisonig i Gymry y tro hwn i ddangos 
eu parch a'u cydymdeimlad â ni, a gwnaethant 
waith ardderchog a gwelsant lawer, ond ni chaw- 
sant ein gweled yn ein gwres a'n hwyliau goreu. 
Ehoddes y Parch. Owen Jones, Pentrefoelas, i'r 
Seison arddangosiad teg ac effeithiol o ganiadaeth 
gyssegredig yr Eglwys yng Nghymru, ond ni chaed 
cyfle i dân areithyddiaeth Cymru ddangos ei nerth 
ar filoedd y werin. Dangosodd y derbyniad brwd- 
frydig a gafodd y Parchedigion D. Richards, Ffes- 
tiniog ; y Pareh. E. T. Davies, Pwllheli ; a'r Parch. 
J. F. Reese, Llanfwrog, y dylanwad mawr sydd gan 
hyawdledd Cymrüaidd ar ein cenedl. Fel y cawn 
sylwi yn y lle priodol, gresyn fod cyfarfod y gweith- 
wyr wedi ei oedi hyd wyth o'r gloch nos Fercher. 
Yr oedd y pavilìon yn orlawn erbyn saith ; ac ar 
ddeg o'r gloch, pan alwyd ar Canon Roberts i siarad, 
ni chafodd ond gweled cefn dros hanner y gynnull- 
eidfa yn troi ymaith at eu train, yr hwn oedd i gych- 
wyn ddeng mynyd wedi deg, a mawr oedd eu gofid 
orfod myned ymaith. Yr ydym yn sicr pan ddelo y 
Gyngres Esgobaethol i mewn i'w chylch y gofalir am 
i'r elfen Gymreig gael ei diwallu ; ac os mewn tref 
Gymreig, megys yng Nghorwen gynt, ei cynnelir, y 
byddo yno gyfarfodydd neillduol ar gyfer y werin 
Gymreig. Y mae esgob Llanelwy, y deon, a'r arch- 
ddiaconiaid eill tri, yn ddigon o Gymry i weled 
angen am hyn, ac yn ddigon galluog i drefnu ar 
ei gyfer a'i ddiwallu. 

Deallwn fod y derbyniadau am docynau yng 
Nghyngres Rhyl yn cyrhaedd y swm o HOOp., ac 
fod yr holl draul wedi eu talu yn Uawn. 

Dywedir yn y Guardian am yr 21fed o'r mis 
diweddaf, fod y Parch. Lindon Probyn, gweinidog 
Annibynol gynt yn Abertawe, ar dderbyn urddau i 
weinidogaeth yr Eglwys Sefydledig yn Llundain. 



AT EIN GOHEBWYR. 

Camgymmerifíd.—" Ab Tudur " a dilylasai fod wrth y pen- 
nillion budcingol ar " Godiad yr Haul " yn ein rhifyn diwedrtaf. 

Bydd ychwaneg o hanes y Gyngrea yn Rhyl yn ein rhifyn 
nesaf. 



PENODIAD MR. HELM. 

Dymunir arnom hysbysu fod Cymdeithaa Amddi- 
ffyniad yr Eglwys wedi penodi Mr. W. E. Helm fel 
ei hysgrifenydd yng Nghymru. Gellir ysgrifenu 
ato yn Granville Street, Shrewsbury. 

Bydd yn dda ganddo dderbyn oddi wrth unrhyw 
un a fyddo cystal a'u hanfon iddo : — 

1 . Gwybodaeth am waith a chynnydd yr Eglwys. 

2. Gwybodaeth am yr ymosodiadau ar yr Eglwys. 

3. Pigion allan o newyddiaduron. 

4. Ceisiadau am ddarlithiau, cyhoeddiadau, &c. 

5. Tanysgrifiadau a chyfraniadau tuag at y Gronfa 



Gymreig. 



MANION. 

Gwell dyoddef dros Grist nag i enw Crist ddy- 
oddef oddi wrthym ni. 

Ý mae un awr heddy w yn well na dwy awr yfory. 

Ehatach y w i ddyn golli arian na gwneuthur drwg. 

bob peth da, dyn da y w y goreu ; o bob peth 
drwg, dyn drwg yw y gwaethaf. 

Y mae digon o ddefnyddiau ym meddwl pob dyn i 
greu uffern ynddo. — Beecher. 



00 



p 

Q 

M 
o 

< 

H 

■J 

O 

o 

hH 
hH 

w 

H 

h-J 






_5*:= 

S"S"5 



5 __ 



h K 

_ X 

l§ 

_____ 






>. _ 






._ 

__ _• *^ •*■* 



= r= '> := 'S _S 



_ 



SSíaSs 



_ * 

.«5 o ' 



a _|{__;w_í 



T3 



T3 X 
_>* 



_ * 



_= 
_-° 



00 

T3 



> . * 



a-S_-§'8 §» 



ù _ 



.- 



•C *0 •« *C 
Oj 0) 4í 0) 

* * * * 

_0 _5 W> ÙC 

"g "g "8 "8 

Û Q Q Q 
eo <* « _• 

Ç< O i G* C* 



_ X « 
_•__ ë' <3 
__=_?_; î 

* _r 

S s 

B tJ b 



- CO 



3 
00 



0_ -0 



•3 -i 

GG »-3 



CARMARTHEN: 
PriDted and published by W. Spurrell & Son, at their Printing 
Office, situate and beinç at No. 37, King-street, in the Parish of 
Saint Peter, in the Connty of the Boroagh of Carmartheir, on 
Saturday, the 31st of October f :i891. 



Digitized by 



Google 



YR H A UL. 

lil ŵjfrtt (f Eírftjtŵin, 

"HTO tfGWYHEB HAUL A LLYGAD GOLEUNI." 



n 



A GAIR DTTW YN UCHAF. 



Rhifyn 84. RHAGFYR, 1891. Cyp. VII. 



23 — VÜ. EGLWYS GADBIRIOL MAINZ. 



Digitized by 



Google 



354 



TB HAUL. 



EGLWTS GADEIRIOL MAINZ. 

T mab yr Eglwys hon yn esampl deg o'r arddull a 
elwir Romaneegue. T mae yr Eglwysydd hyn yn 
hynod o addurniadol, a'r drych allanol o honynt yn 
Liydferth neillduol, gyda'u haml bigdyrau a domes 
mawreddus. Adeiladwaith canrifoedd ydynt drwy 
i'r naill oes gario ym mlaen y gwaith a ddechreuid 
gan y UaU, ac ychwanegu ato a chyíhewid arno. 
Rhyfedd yw mai yn yr oesau a elwir genym ni yn 
dywyll y gwerid mwyaf o arian ar adeiladwaith 
Eglwysig; ond dyma arferiad y natur ddynol. 
Owaria y pagan ar ei deml fwy na'r Crietion ar ei 
Eglwys. T mae adeiladwaith addurniadol yn defiroi 
y ddychymmyg, ac yn ennyn defosiwn a meithrin 
meddyliau dyrchafedig, a chawn ym mhortreiad y 
tabernacl a'r deml yn Jerusalem ddigon o brawf o 
gyfreithlondeb yr unrhyw. 



T DIWEDDAR 



OARDINAL 
BABAETH. 



NEWMAN A'R 



Tn ei amddiffyniad o'r Babaeth gwelir holl neilldu- 

olion ei feddwl galluog. Dewrder a faidd gydfyned 

â'r holl athrawiaethau amry w a dyeithr, a dyfais i 

osod yr athrawiaethau hyn yn y wisg fwyaf den- 

iadol i feddyliau trigolion ei wlad. Bu adeg pan y 

credai yn ddiysgog mai y pab ydoedd yr anghrist, 

ac mai'r Babaeth ydoedd Babylon fawr y Dad- 

guddiad. Ac ar ol troi, gwyddai mai dyna farn 

Ûuaws o Brotestaniaid ei wlad. Tn ei Apologia ceisia 

ddangos fod yna anghrist arall, sef rheswm y dyn 

anianol heb arweiniad goruwchnaturiol. I brofi hyn 

defhyddia resymau tebyg i'r eiddo Butler yn ei Ana- 

logy. Ei osodiad cyntaf o blaid y Babaeth yw hwn : 

nid yw anhawsderau deallol yng nghylch athraw- 

iaethau yn cynnyrchu ammheuaeth o barthed i'w 

gwirionedd. Pelly y dywedodd Butler : Nid y w y 

tywyllwch a'r anhawsderau sydd mewn cyssylltiad â 

Uywodraeth Duw ar y byd yn cynnyrchu ammheu- 

aeth yn y bod o Dduw a'i ragluniaeth ar y byd. 

Felly ni ddylai anhawsderau yn y Gair ein gwneyd 

yn anghrediniol o'i gynnwysiad; ac f e ä Newman 

ym mhellach, gan ddweyd na ddylai anhawsderau 

mewn cyssylltiad ag addysg ac athrawiaeth y Bab- 

aeth daflu i'n meddwl unrhyw ammheuaeth yn ei 

gylch fel o osodiad dwyfol ac awdurdod Eglwysig. 

Nis gwyddom a ydyw yn iawn i ddweyd nad yw 

anhawsderau yn cynnyrchu ammheuaeth. Gwy- 

ddom fod dynion megys John Stuart Mill yn methu 

credu yn Rhagluniaeth o blegid yr anghyssonderau 



ymddàngosiadol sydd yng nglŷn â Rhagluniaeth. 
Cofus genym ei eiriau dychrynllyd — " Naill ai," 
meddai, " nid yw Duw yn hoUaUuog, neu y mae yn m 
anghyfiawn wrth adael y byd yn ei gyflwr presennol." 
Ac yn wir, dywed Newman fod hoU leisiau y byd 
o'i gwmpas yn peri iddo fethu clywed Uais na gweled 
gwedd presennoldeb Duw ar y ddaiar, oni bai fod 
yno lais cryfach a dyfnach yn ei gydwybod a'i 
deimladau moesol yn ei orfodi i gredu yn y presen- 
noldeb dwyfol. Ond yr oedd Stuart Mül yn amddi- 
fad o'r gras a'r Uais mewnol yma, ac feUy cynnyrchai 
yr anhawsderau anffyddiaeth o'i fewn. T mae eisieu 
mwy o gynnorthwy y profion aUanol ar rai na'i gü- 
ydd. " Am i ti fy ngweled, Thomas, y credaist ; 
gwyn fyd y rhai ni welsant ac a gredasant." Nid 
yw Newman am gydymdeimlo â dynion fel Thomas, 
ac nid y w am symmud y rhwystrau sydd ar eu ffordd 
i gredu. Dichon fod ereill yn rhy dueddol i dalu 
gwarogaeth i ammheuaeth trwy geisio esbonio pob 
dirgelwch a dwyn pob gwirionedd o fewn cylch 
dirnadaeth dyn. GweU gan Newman roddi ergyd 
marwol ar unwaith i'r ammheuaeth yma trwy ddweyd 
nad oes a fyno anhawsderau deallol ag ef, ond ma 1 
tuedd foesol y galon sydd yn ei beri. " Ni wna," 
meddai, " mü o anhawsderau gynnyrchu un ammheu- 
aeth, nid oes cyssyUtiad rhyngddynt." Efe a bar i 
ni feddwl ain yr hen yiuadrodd, " Credo quia im- 
possibile" — "Credaf ef am ei fod yn ammhosibl." 
Efe a ofna yn fawr bwyso ar lais rheswm mewn 
pethau dwyfol, a gweU ganddo bron gredu yr hyn 
a ymddengys yn ammhosibl i'r deaU. 

Mewn un ystyr, y mae yn fendith cyfarfod â dyn 
mor fawr yn gallu siarad mor ddewr yn erbyn 
rheswm dynol, pan y mae y Uuaws o'i gwmpas yn 
dwyfoU rheswm, ac yn ei osod yn safon i bob gwir- 
ionedd dadguddiedig. T mae llwyddiant mawr 
deaU dyn yn y byd materol a gwyddonol gwedi 
peri iddo gredu nad oes dirgelwch parhäus yn bod 
na therfyn i'r gallu i ddirnad ac amgyflred pob 
gwrthddrych. Da yw i ni aUu teimlo fod yna lawer 
o bethau uwch law amgyfíred dyn, pethau ag sydd 
rhaid eu credu serch hyny. Ac os yw hyn yn wir 
mewn pethau daiarol, pa faint mwy mewn pr-thau 
nefol a thragwyddol ? GeUir meddwl fod Nowman 
yn edrych ar gredu fel gweithred o eiddo yr owyllys 
a'r serch yn fwy o lawer nag o eiddo y rheswm. 
Ond a chaniatäu fod hyn yn wir, y mae digon o le i 
ddyn deimlo ei fychander a therfyn ei aUu i amgy- 
ffred trwy ymwneyd mewn modd teUwng â'r dirgel- 
edigaethau y sydd, heb ychwanegu y rhai hyn trwy 
draddodiadau dynol. T mae digon o ddirgelwch o 
gwmpas un o ffeithiau mawr y Dadguddiad, megys 



Digitized by 



Google 



YE HAUL. 



355 



yr ymgnawdoHad, i roddi llawn waith a thyfiant 
tragwyddol i'n ffydd. Fel y canodd y bardd, 
" Mae rhyfeddodau rhif y dail 
Ym Mherson hynod Adda'r ail." 

Felly y mae Newman yn parotoi ein meddwl i dder- 
byn yr athrawiaeth o anffaeledigrwydd y pab, trwy 
awgrymu mai gwirionedd i'w gredu ac nid i'w am- 
gyffred ydyw. 

Ond peth caled, os nid ammhosibl, y w credu yr hyn 
sydd groes i reswm pan y mae y rheswm yn glynu 
wrth Air Duw. Digon i ni yw un Bod anffaeledig, 
sef Duw, ac un dadguddiad anffaeledig, sef y Gair. 
Ac os ydym yn barod o dan arweiniad un Bod an- 
ffaeledig, sef Pen mawr yr Eglwys, nid oes angen 
bod neu gorff arall anffaeledig. "Wele," meddai 
gwir Ben yr Eglwys, "yr wyf fi gyda chwi bob 
amser hyd ddiwedd y byd ; " ac am yr Ysbryd Glan y 
dywed, " Ac efe a'ch tywys chwi i bob gwirionedd." 
Os oes ystyr i'r geiriau hyn, y maent yn cae allan y 
drychfeddwl o'r angenrheidrwydd am arweinydd 
anffaeledig arall. Nid oes angen mwy nag un pen 
i'r corff ysbrydol yn fwy nag i'r corff naturiol. Ac 
os yw Orist yn preswylio yn yr holl aelodau trwy yr 
Ysbryd, pa angen sydd am anffaeledigrwydd arall a 
lleol ? Ond dyma hen wendid y Babaeth, sef Uuos- 
ogi cyfryngau diraid, a thrwy hyny gymylu a 
gwanhau y owlwm ysbrydol rhwng yr aelodau a'r 
Pen. 

Ond awn ym mlaen i ddangos pa fodd yr amddi- 
ffyna Newman yr athawiaeth hon. Gwyddai fod yr 
erthygl yn graig rhwystr i feddwl Prydeinwyr a 
diwyUiant diweddar, ac feUy ymdrecha i osod yr 
athrawiaeth yn y wedd fwyaf derbyniol genym. Y 
mae rheswm y ddynoUaeth o dan farn a melltith, ac 
o ganlyniad y mae yn arwain dynion oddi wrth 
Dduw. Pa beth y w y feddyginiaeth ar gyfer y cyflwr I 
truenus hwn ? Wel, nid oes dim yn fwy tebygol na î 
bod yr Arglwydd o'i ras a'i drugaredd yn bendithio ' 
y byd â rhyw aUu goruwchnaturiol ac anffaeledig i ' 
wrthweithio a gorchfygu gweithrediadau twyUodrus 
rheswm dynol; ac anffaeledigrwydd y pab yw y 
ddarpariaeth rasol yma. Mewn geiriau ereül, y mae 
angen arweinydd anffaeledig ar y byd, neu fe ga an- 
wiredd a chelwydd a thwyU yr oruchafiaeth; a dyfais 
Duw i ladd pob twyU a chyfeüiornad ydy w anffael- 
edigrwydd y pab. Nis gaUwn lai na gofÿn yn y fan 
yma, A ydyw y ddyfais wedi ac yn oyrhaedd yr 
amcan proffesedig? Ai nid yw cyfeüiornad yn 
cymmeryd ei gwrs yn Eglwys Ehufain fel ym mhob 
eglwys araU? Ydyw, medd hanesiaeth. Ac os 
ydyw, pa beth ydyw anffaeledigrwydd y pab ond 
enw dirym. 



Yn ol tystiolaeth Newman, y mae pob erthygl 
ychwanegol i ddiogelu cyfanrwydd y ffydd yn cym- 
meryd cant neu ddau ac weithiau bum can mlynedd 
cyn dyfod i eglurder fel rhan o'r credo. Hyny yw, 
y mae Eglwys Ehufain yn dysgu am ewyllys Duw 
yn yr un modd a chyda'r un offerynau yn union a 
phe na bai y pab yn anffaeledig, sef trwy ymchwU- 
iad personol ar ran yr aelodau, trwy ddadleu, trwy 
gydymgynghori ; ie, trwy bob moddion a ddefnyddir 
yn y rhanau ereiU o Eglwys Orist y mae y Babaeth 
yn dyfod o hyd i'r gwirionedd. Ond pa le tybed y 
mae yr arweinydd goruwchnaturiol ac anffaeledig os 
oes rhaid i'r Eglwys hòno ymlwybro ym mlaen goreu 
y gaU drwy foddion dynol a ffaeledig, a defnyddio y 
rheswm hwnw a gondemnir gymmaint ar y dechreu? 
Ai drychiolaeth ydy w wedî y cyfan ? Teflir yr aelodau 
yn ol arnynt eu hunain ac ar eu güydd o ran dim 
cynnorthwy a roddir iddynt gan y pab, yr arwein- 
ydd goruwchnaturiol. 

Os mai synwyr cyffredin (sensus eommunis) yr Eg- 
lwys gwedi'r oU yw prif organ gwirionedd a safon y 
ffydd, pa synwyr sydd mewn cydnabod gaUu araU, 
yr hwn sydd mor ddües iddynt ? Os mai geneu (vox 
populi) yr Eglwys ydyw y pab, pa le y mae yr am- 
ddifiyniad cyntaf sydd yn dweyd mor groew fod 
angen gaUu goruwchnaturiol ac anffaeledig i ladd 
pob cyfeiUornad ? GweUr fod y gaUu rhyfedd hwn 
yn cyfìiewid fel Proteus o fod yn oruchnaturiol ac 
anffaeledig i fod yn synwyr cyffredin yn yr hoU 
aelodau. Ei amcan yn ddiau ydoedd dangos yr an- 
ffaeledigrwydd yma yn y wedd fwyaf rhesymol i'w 
gydgenedl, y rhai sydd yn credu mor gryf mewn ym- 
chwiUad personol i air y ffydd. Ond trwy hyn y 
mae yn diosg y pab o'i wisg oruwchnaturiol ac an- 
ffaeledig, ac yn ei osod yn ultimus inter pares, yr 
olaf ym mysg cydradd, gan mai ar ol i bawb 
deimlo y gwirionedd y Uefara efe. 

I ddangos gwendid yr amddiffyniad mewn geiriau 
ereiU. Ehaid i ni beidio pwyso ar ein barn a'n 
goleuni ein hunain, canys arweinia hyn ni ar gyfeU- 
iorn. Ehaid i ni bwyso ar farn ac awdurdod uwoh 
law i ni. Ond pan awn at yr awdurdod hon â'n 
hanhawsderau, y mae yr oracl yn fud, a theflir yr 
aelodau yn ol arnynt eu hunain a Gair Duw ; ac 
gwedi cael gafael ar yr atebiad trwy lafur personol 
ac ymdrech blynyddoedd meithion, yna gofynir i ni 
gredu mai yr oracl y tu allan i ni a roddodd yr ateb- 
iad, ac nid yr oracl mewnol. Tebyg iawn i waith 
oracl yr hen oesoedd, sef dyfais i roddi sel ac awdur- 
dod dwyfol ar feddyUau ac atebion dynol. Amddi- 
fiyna Newman y dystawrwydd ty wyU yma ar ran y 
pab trwy y ddiareb mai " da yw meddu nerth cawr, 



Digitized by 



Google 



356 



TE HAUL. 



ond nîd da ei ddeíhyddio bob amser." Ond yn sicr, 
ob na ddefnyddir ef ond unwaith yn ystod can mlyn- 
edd, ac weithiau ym mhen pum can mlynedd, nid 
yw y nerth anffaeledig hwn mor angenrheidiol i 
ddiogelwch y ffydd ag y tybir ei fod, ac nid yw 
gweithrediadau rheswm dyn chwaith mewn pethau 
crefyddol mor beryglus a thwyllodrus ag y myn 
Newman i ni gredu ei fod. Gwelwn fod y rhan olaf 
o'i amddiffyniad yn dinystrio gosodiadau cryfion y 
rhan gyntaf i'n golwg ni. Y mae yn amddiffyn 
gras dychymmygol } sef anffaeledigrwydd y pab, yn 
erbyn gelyn dychymmygol, sef rheswm, a chyn diwedd 
yr amddiffyniad, canfyddwn yn eglur mai dychym- 
mygol yw y ddau. Y mae perygl bob amser wrth 
brofi gormod i brofi dim. Nis gall yr un peth fod 
yr un pryd yn oruwchnaturiol a naturiol, yn anffael- 
edig a ffaeledig, yn arwain pawb ac yn cael ei arwain 
gan bawb. 

Mae yr amddiffyniad yn orchestwaith fel ffrwyth 
dychymmyg a dyfais, ond yn rhy gywrain yn wir i 
gynnyrchu crediniaeth ynom o barthed i athraw- 
iaethau y Babaeth. 

Cymmer, Llantrüant. Lbwis Huohbs, M.A. 



DUWINYDDIAETH: NEU SYLWADAU AT 
WASANAETH YR YSGOL SUL AR YB 
EFENGYL YN OL ST. MATTHEW. 

GWEBS XLVII. 

St. Matt. xvi. 21—28. 0. C. 29. Barllener St. Marc 
viii. 31 — 33; St. Lue ix. 22. Rhagfynegu y dy- 
oddefaint. 

E8B0NIAD EGLUBHAOL. 

Adn. 21 : " hyny aUan" &c. Agorir cyûiod 
newydd yma yn nadguddiad yr Arglwydd Iesu am 
dano ei Hun. Yr oedd y dysgyblion wedi eu dwyn 
i gredu mai Efe oedd y Messi'ah, a'i fod yn " Fab y 
Duw byw." Daethent i adwaen ei Berson, a dechreu- 
odd yntau ddadguddio ei swydd iddynt. 

"Fod yn rhaid iddo," &c. St. Marc, "Fod yn 
rhaid i Fab y Dyn," &o. St. Luc, " Mae yn rhaid i 
Fab y Dyn," &c. " Rhaid" oedd iddo ddyoddef. 
Enwir yma dri pheth yn eglur: (a) y Ue y dyoddefai; 

(b) oddi wrth bwy y dyoddefai ac ym mha fodd ; ac 

(c) y cyfodai. " A'r ymadrodd hwnw a ddy wedodd 
efe yn eglur," St. Marc viii. 32. Cyfeiriasid at y 
dyoddefaint cyn hyn : gwel St. Ioan i. 29; ii. 19; 
iii. 12—16; vi. 47—51; St. Matt. ix. 15. Ond 
dyma y tro cyntaf i'r Arglwydd Iesu lefaru yn eglur 
am ei farwolaeth. 



Adn. 22 : "A Phedr } wedi ei g>/r?imeryd ef ato" &c. 
St. Marc, "A Phedr a ymafodd yn ,' h" Ymddengys 
i St. Pedr ymdrechu ei d lenu o'r neilldu a'i ber- 
swadio ar ben ei hun. Gallai fod y modd uchel y 
Uefarasai Orist am dano ac wrtho wedi ei hyf hau. 

11 Trugarhá wrthyt dy hun 7 " &c. AppeUa St. Pedr 
at hunangariad " Mab y Dyn," ac at yr awydd sydd 
mewn dyn i osgoi dyoddefiadau. Cymharer yr ap- 
peUad hwn at hunangariad i ochel dyoddef yn Jeru- 
salem at appeliad Satan yn yr anialwch at Grist i 
beidio dyoddef newyn. "Os Mab Duw wyt ti," 
ebai Satan yn yr anialwch, "paid â dyoddef newyn." 
Gan dy fod yn " Fab y Duw byw," ebai St. Pedr, 
"paid â myned i Jerusalem i ddyoddef." 

Adn. 23 : "Ae efe a drodd ae a ddywedodd wih 
Pedr." St. Marc, " Eithr wedi iddo droi ae edrych ar 
ei ddysgyblion, efe a geryddodd Pedr." Sylwer mor fyw 
y gosodir St. Pedr a'r Arglwydd Iesu mewn darlun 
ger bron y Uygaid. 

" Bos ynfy ol »', Satan." St. Marc, " Dos ymaith 
yn fy ol i, Satan." Dyma geryddu St. Pedr bron 
yn yr un geiriau ag y ceryddwyd y temtiwr ar y 
mynydd— " Ymaith, Satan," 8t. Matt. iv. 10. Ystyr 
y gair Satan yw "gwrthwynebwr," "gelyn." Iaith 
ac athrawiaeth Satan a ddeuai yn awr o eneu St. 
Pedr. At hunanoldeb dyn yr appelia Satan ym 
mhob temtasiwn, ac o hunanoldeb y cyhudda efe bob 
dyn, Job i. 9 — 11 ; ii. 4, 5. Y cymmeriad a ddyry 
y Beibl i Satan ydy w nad yw yn credu mewn daioni. 
Priodola amcan hunanol i weithredoedd goreu dyn. 
Onid yw y pechod Satanaidd hwn yn un gwaeddfawr 
yn ein mysg? Gen. üi. 4, 5. 

"Am nad wyt yn synied." — Syniad anianyddol, 
cnawdol, oedd ganddo. Er fod ei wybodaeth ddeailol 
wedi ei oleuo, nid oedd ei synîad mewnol wedi ei 
buro a dyrchafu. Y syniad hunanol oedd ganddo ; 
nid y syniad hunanaherthol. 

BYWYD DRWY HUNANABERTH. 

Adn. 24 : " Tna y dywedodd yr Iesu wrth ei ddys- 
gyblion" &c. St. Marc, "Ac wedi iddo alw ato y 
dyrfa gyda'i ddysgybUon, efe a ddywedodd wrth- 
ynt," &c. 

" Os myn neb ddyfod f " &c. St. Marc, " Y neb a 
fjrno ddyfod," &c. Enwir yma dri o bethau : 1. 
Hunanymwadiad, "Ymwaded ag ef ei hun." 2. 
Gwroldeb moesol neu barodrwydd i ddyoddef, " Cy- 
fodi ei groes." 3. Düyn Crist, sef rhodio yr un 
ffordd a glynu wrtho. 

Adn. 25 : " Canys pwy bynag a ewyUysio" &c. 
Dyma ddeddf dragwyddol bywyd. Sylwer mai yr 
un gair a ddemyddir (ýy^iý) yn wreiddiol bedair 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



357 



gwaith rhwng yr adnod hon a'r adnod nesaf, ond 
cyfìeithir hwy yn yr adnod hon " bywyd " ac yn yr 
adnod nesaf " enaid." Yn St. Marc cyfìeithir yr un 
gair (ỲWÍ) T 1 " öîûioes " mewn un adnod (viii. 35), 
ac yn " enaid " yn y Uall (adn. 36). 

"Cadw ei einioes." — Oadw y bywyd hwn a feddylir. 
Ghreddf hunangadwraeth (the instinet of self-preserva- 
tian) ydyw deddf ddyfhaf y bywyd anifeilaidd. 
Dyma ydyw yr hunangariad sydd mewn dyn. Oollir 
y bywyd hwn yn angeu. Wrth osod cadwraeth yr 
einioes neu fywyd preeennol — bywyd anifeilaidd — 
yn fater cyntaf ein cais, coUir y bywyd ysbrydol, a 
choUir y bywyd tymmorol hefyd yn angeu. 

" Ondpwy bynag a gollo" &c. Pwy bynag a hun- 
anymwado, a wyneba'r groes ac a ddüyna Grist, a'i 
caifF hi A gaiff fy wyd tragwyddol : gwel St. Ioan 
xi. 25. 

Adn. 26 : " Canys pa lesád i ddyn" &c. Demyddir 
y geiriau difrifol "coUi enaid" a "choUi einioes" 
bedair gwaith yn yr efengylau, yma ac yn St. Marc 
viii. 35 ; St. Luc ix. 24 ; St. Matt. x. 37 ; St. Luc 
xvii. 33 ; a St. Ioan xii. 25. 

" Pa beth a rydd dyn" &c. Mae y dyn anianol 
drwy geisio ei " wynfyd" yn y bywyd hwn yn di- 
brisio, esgeuluso, a gwerthu ei fy wyd!uchaf— ei enaid. 
Pan gyU y bywyd hwn, ni bydd ganddo ddim yn gyf- 
newid, neu i brynu a rhoddi yn bridwerth am ei enaid, 
Drwy fyned i Jerusalem i ddyoddef a chael ei ladd, 
yr oedd Crist yn rhoddi ei einioes yn bridwerth dros 
lawer, a deuai y pridwerth yma yn " gyfhewid" am 
eneidiau pawb a ymwadent â hwy eu hunain, ac a 
gyfodent eu croes ac a'u düynent Ef, pe byddai 
eisieu, hyd angeu. 

Adn. 27 : " Canys Mab y Dyn a ddaw" &c. Mab 
y Dyn ydy w rhoddwr y by wyd bery byth, ac Efe yw 
barnwr pawb. Y mae bywyd y saint yn ddiogel yn 
ei law, St. Ioan v. 20—25 ; x. 27—29. 

Adn. 28 : " T mae rhai oV sawl sydd yn sefyll yma" 
&c. Y mae yn amlwg oddi wrth St. Marc (viii. 38) 
fod yma gyfeiriad (1) at y gweddnewidiad pan welid 
Orist yn ei ogoniant; (2) at ddinystr Jerusalem pan 
ymddangosai teyrnas neu freniniaeth, sef Eglwys 
CrÌ8t, ar ben ei hun ar wahân oddi wrth Iuddew- 
iaeth ; ac (3) at ddiwedd y byd. Cafodd tri apostol 
weled y gweddnewidiad, a bu St. Ioan o letaf fyw 
yn hir ar ol dinystr Jerusalem. CyssyUtir amseriad 
y gweddnewidiad gan y tri efengylydd â'r amgylch- 
iad dan ein sylw. 

CWE8TIYNÀU. 

Pa gyfhod newydd a ddechreuir yn y dadguddiad 
a ddyry yr Arglwydd Iesu o hono ei Hun yma ? Pa 
sawl peth a ddadguddiodd Efe yn adnod 21fed? 



Pwy a'i ceryddodd? Beth a ddywedodd St. Pedr 
wrtho? At ba deimlad yr oedd yn appelio? Pa 
fodd y ceryddodd Crist Ef? Pwy a geryddwyd 
ganddo yn yr un geiriau bron ? Pa fath gymmeriad 
a rydd.y Beibl i Satan ? Pa le yn y Beibl y priodola 
Satan amcan drwg i ddyn duwiol ? Pa le y priodola 
amcan drwg i Dduw ? Adroddwch yr adnod, " Os 
myn neb," &c. ; pa sawl peth a enwir ynddi? Pa 
sawl ystyr sydd i'r gair bywyd yn yr adnodau nesaf ? 
Wrth borthi blysiau y bywyd hwn, pa beth a goUir ? 
Adroddwch yr adnod, " Canys pa lesâd i ddyn." 

OWEBS XLVin. 

T gweddnewidiad. St. Matthew xvii. 1—9. O.C. 29. 
Darllener St. Maro ix. 2—10; St. Luoix. 28—36. 

E8BONIAD EGLUBHAOL. 

Adn. 1 : "Ao ar ol chwe diwrnod," &c. St. Marc, 
"Ac wedi chwe diwrnod," &c. St. Luc, " A bu yng 
nghylch wyth niwrnod wedi y geiriau hyn," &c. Y 
mae yn amlwg i'r gweddnewidiad gymmeryd Ue ym 
mhen yr wythnos, neu ar yr wythfed dydd gwedi i 
St. Pedr gyffesu yr Arglwydd Iesu yn " Grist, Mab 
y Duw byw." Saif y gweddnewidiad aUan fel rhan 
o ddadguddiadau mawrion y cyfwng pwysig hwnw. 

" Pedr ao Iago ac Ioan." — Y tri tyst ffyddlawn o 
gyfodi merch Jairus o feirw ac o ing Gethsemane. 

"Mynydd uchel oW neilldu," &c. St. Marc, " 0V 
neiUdu eu hunain." St. Luc, " 1 fyny ♦> mynydd i 
weddîo." Cymharer yr olygfa ogoneddus ar y myn- 
ydd â'r olygfa ddarostyngol yn yr ardd, St. Matt. 
xxiv. 37 — 39. 

Tybir yn gyffredin mai un o gopäu mynydd Horeb 
i >r gogledd o Oesarea Phüippi oedd y mynydd tra 
uchel. 

Adn. 2 : "A gweddnewidiwyd ef ger eu bron" &c. 
St. Marc, "Efe a weddnewidiwyd yn eu gẁydd 
hwynt," &c. St. Luc, " Gwedd ei wynebpryd ef a 
newidiwyd." Demyddir yr un gair gwreiddiol gan 
St. Matthew a St. Marc, a chan St. Paul yn 2 Cor. 
iii. 18 : " A newidiwyd i'r unrhyw ddelw." " Ac fel 
yr oedd efe yn gweddio " ar y mynydd o'r neiUdu 
yn unigedd y nos, amblygwyd Ef megys â goleuni 
dwyfol yn tarddu aUan o'i Berson gogoneddus ei 
Hun, gan ddysgleirio yn gyntaf yn ei wynebpryd, 
ac yna dywynu drwy ei wisgoedd a pheri iddynt 
ymddangos yn wynion fel yr eira. 

Adn. 3 : "Ac wele Moses ao Elias." — Yn y goleuni 
sanctaidd hwn gwelai y tri dysgybl ddau berson araU 
yn ymddyddan ag ef, "y rhai a ymddangosasant 
mewn gogoniant," St. Luc. 

Adn. 4 : "A Phedr a ddywedodd," &c. Dyma St. 



Digitized by 



Google 



358 



TE HAUL. 



Pedr ar ol ei gerydd dìweddar yn brysur eto i siarad 
a gweithredu. 

"Da yw i ni fod yma." " Gwnawn dair pahell." — 
Dymuniad St. Pedr oedd cael preswyUo yn y gym- 
deithas ogoneddus. Cafodd yr olygfa argraff an- 
nileadwy arno : gwel 2 St. Pedr i. 16 — 18. 

" Tair pabell." — Digon gan yr apostol oedd i'r 
Arglwydd Iesu fod yn gydradd â Moses ac Elîas 
mewn gogoniant. Llefaru dan gynhyrfìad y syndod 
yr oedd, St. Marc ix. 6. 

Adn. 5 : " Ctomwl goleu a'u oysgododd." — " Daeth 
cwmwl ac a'u cysgododd hwynt," medd St. Luc. 
Dyma oleuni oddi uchod yn amblygu am danynt: 
cymharer Ecsodus xl. 34 ; 1 Bren/yiii. 10 ; Dad. xiv. 
14 — 16. Sonir am y Goruchaf yn "gwisgo goleuni 
fel dffledyn." 

"Ao toelâ lef o'r owmtol yn dywedyd, Hwn yw fy 
anwyl Fab" &o. Yr un Uef ag a ddaeth o'r nef yn 
ei Fedydd, St. Matt. iii. 17. Daeth y drydedd waith 
yr wythnos cyn dyoddef o hono, St. Ioan xii. 28. 

Adn. 6 : " Rwy a syrthiasant" &c. Dychrynasant 
wrth y Uef. 

Adn. 7 : " Oyffyrddodd â hwynt," &c. Dygodd ei 
gyífyrddiad hwy i sylweddoli pa le yr oeddynt, a 
chysurodd hwy â'r geiriau grasol, " Cyfodwch ac nac 



Adn. 8 : " Wedi iddynt ddyrchafu eu llygaid," &c. 
Aethai y weledigaeth heibio fel cysgod. 

Adn. 9 : " Na ddywedwch y weledigaeth." — Dyma y 
rheswm pa ham y cyfyngwyd hi i dri thyst. 

' 'Myd oni adgyfodai, " &o. " Cadwasant y gair gy da 
hwy eu hunain, gan gydymholi beth yw yr adgyfodi 
o feirw," St. Marc ix. 10. 

Wrth gymharu yr hanes fel ei mynegir yn y tair 
efengyl, cymmerodd yr Arglwydd Iesu y tri dysgybl 
gydag Ef i'r mynydd i weddì'o. Tra yr oedd Efe 
yn gweddîo, goddiweddwyd y tri dysgybl gan gwsg, 
St. Luc ix. 32. Ar eu deffroad, synwyd hwy gan 
yr olygfa ogoneddus, ond eto nid yn ormodol iddynt 
ddeall rhediad yr ymddyddan (St. Luc ix. 31), a 
deall hefyd pwy oedd y ddau ymwelydd nefol. Pan 
oedd y ddau ymwelydd ar ymadael, awgrymodd St. 
Pedr y gwnelid yno dair pabell iddynt aros yng 
nghyd ; ond tra yr ydoedd yn Uefaru daeth y cwmwl 
goleu gan eu gorchuddio, a'r Uef o'r cwmwl. Ar- 
swydasant wrth fyned i'r cwmwl, a brawychasant 
wrth y Uef nes syrthio ar eu gwynebau. Daeth eu 
Harglwydd, cyfododd hwynt, a gwelsant fod yr 
olygfa drosodd. 

Beth oedd amcan yr olygfa oU ? Diau mai nerthu 
ffydd fabanaidd yr apostoUon oedd. Cyffesasai St. 
Pedr am yr Iesu, " Ti yw y Crist, Mab y Duw byw." 



Cafodd olwg arno yn ei ogoniant ar y mynydd, a 
chlywodd y dystiolaeth o'r owmwl, " Hwn yw fy 
anwyl Fab, &c. Bhagfynegodd yr Arglwydd Iesu 
ei farwolaeth, a chlywodd y dysgybUon yr ym- 
ddyddan rhwng Moses, rhoddwr y ddeddf, ac Elîas, 
y mwyaf o'r prophwydi bore, ar y mynydd am y 
farwolaeth hòno, neu "ymadawiad" a gyflawnai yn 
Jerusalem. 

Cafodd y tri dysgybl, a'r Eglwys oU drwyddynt 
hwy, yn y gweddnewidiad enghraifft a phrawf o'r 
gogoniant oedd yn canlyn hunanymwadiad, codi'r 
groes, a düyn Crist. Terfyna y bennod o'r blaen 
mewn gwersi ar golli yr einioes er mwyn Crist, a 
dangosir yma pa beth yw ei ohael gyda Christ yn ei 
ogoniant. 

SYLW BETENIADOL. 

Y mae ffyddlondeb y cyfíeithad Cymraeg i osod 
aUan y meddylddrych awgrymiadol am ddyoddefìad- 
au y Groes, yr angeu, claddu, ac adgyfodiad dan yr 
enw " ymadawiad " (c£o8oç) yn darawiadol dros ben. 
Dyma y gair a ddefnyddir am fynediad (c£o8oç, Uyfr 
Exodus) Israel aUan o'r Aipht; a thrysorodd St. Pedr 
ef yn ei gof, gan ei ddefnyddio am ei farwolaeth ei 
hun [ar ol fy ymadawiad (2£o8ov) 2 St. Pedr i. 15]. 

0WE8TIY2TA.U. 

Pa bryd y cymmerodd y gweddnewidiad le? Ar 
ba fynydd ? Ar ba amser, dydd ai nos ? Pwy oedd 
gyda'r Iesu ? Beth oedd yr Iesu yn ei wneuthur ? 
Tra yr oedd yr Iesu yn gweddîo, beth a ddygwydd- 
odd i'r dysgybUon ? Owedi eu deffroi beth a wel- 
sant? Pwy oedd gyda'r Iesu? Am ba beth y 
Uefarent? Pa beth a awgrymodd St. Pedr? Tra 
yr oedd yn Uefaru pa beth a ddygwyddodd? Pa 
beth a glywsant? Pa le yn yr Hen Destament a 
lenwai Moses ? Pa le a lenwai Elîas ? Beth oedd 
amcan yr olygfa oU ? Pa air a ddefnyddia St. Luc 
am farwolaeth yr lesu yn Jerusalem ? Pa le yn y 
Testament Newydd y mae cyfeiriad at y gwedd- 
newidiad ? 

OWEB8 XLIX. 

St. Matt. xvii. 10—21. Darllenor SL Marc ix. 11—3. 
Dyfodiad Elìas. 

ESBONIAD EGLUBHAOL. 

Adn. 10 : " Pa ham, gan hyny, y maeW ysgrifmydd- 
ion" &c. Ýr ysgrifenyddion oedd esbonwyr yr Hen 
Destament a'i brophwydoUaethau. 

" Fod yn rhaid dyfod o Eliat" &c. : gwel Malachi 
iv. 5. Ehoddai yr ysgrifenyddion lawer o bwys ar 
y brophwydoUaeth ym Malachi, ac ymresyment, y 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



359 



mae Ue i gredu, yn erbyn hawl yr Ieeu i fod y 
Me88iah, gan na ddaethai Elîas o'i flaen. Ni allai 
y dysgyblion felly weled un rheswm dros gadw ym- 
weliad Eli'as yn ei ogoniant ar y mynydd yn gudd- 
iedig. 

Adn 1 1 : " Elias yn wir a ddaw" &e. Yn ol cy wir 
amseriad y geiriau darllena yn wreiddiol,. Y mae 
Eli'as yn wir yn dyfod (Ip^crat), "ao a edfryd bob 
peth:" gwel Act. i. 6; iii. 21. Yr oedd y gair 
adferyd neu " roddi drachefn y freniniaeth i Israel " 
yn beth tra gẅahanol yn nysgwyliad yr Iuddewon i'r 
hyn a amcanai Duw yng Nghrist. Ysbrydol oedd 
yr adferiad fel yr amlygodd yr angel i Zacharias, 
8t. Luc i. 17. 

Adn. 12 : " Ddyfod o El'ias eisoes, ae nad adnabuant 
ef" — Er maint a ymffrostiai yr ysgrifenyddion yn 
eu gwybodaeth am gyflawniad y brophwydoliaeth 
am Elîas y prophwyd, nid adnabuant ef pan y 
daeth, a gwnaethant iddo beth bynag a fynasant. 
Nid oedd hyny yn ddim gwell na'i wrthod a dweyd, 
" Y mae cythraul ganddo." Y mae rhagddysgwyl- 
iad dynion bob amser yn dra gwahanol i'r hyn a 
gyflawnir, fel mai dyledswydd dyn ydyw bod yn 
baròd i dderbyn argyhoeddiad. Balchder ysbrydol 
oedd maen tramgwydd yr oes hòno. 

Adn. 13 : " Yna y deallodd y dysgyblion" &c, "Ioan 
Fedyddiwr." — Adferydd mawr addoliad Duw dan yr 
Hen Destament oedd Elias, fel y tystia yr olygfa ar 
ben Carmel. Pregethwr Uym edifeirwch ydoedd. 
Yr oedd yn rhaggysgodi gweinidogaeth 8t. Ioan 
Fedyddiwr, a phob diwygiwr tanUyd ar ei ol. 

IACHAU Y LLOSBIO. 

DarUener St. Mare ix. U—29 ; St. Luc ix. 37—42. 

Adnod 14 : "Ae wedi eu dyfod hwy at y dyrfa" &o. 
St. Luc, " A darfu dranoeth, pan ddaethant i waered 
o'r mynydd." Dengys yr ymadrodd yma yn amlwg 
Vr gweddnewidiad gymmeryd Ue yn y nos, ac i'r 
Iesu a'i dri dysgybl fod yn absennol am noswaith 
gyfan oddi wrth y gweddül o'r dysgyblion. 8t. 
Marc, " Efe a welodd dyrfa fawr yn eu cylch hwynt, 
sef y dysgybUon (ix. 1 3), a'r ysgrifenyddion yn cyd- 
ymhoU à hwynt." 

"Daeth ato ryw ddyn" &c. Yr oedd y dyn hwn 
yn y traUod mwyaf, ac ychwanegai ymyriad yr 
ysgrifenyddion ei draUod. 

Adn. 15 : " Trugarhâ wrth fy mab" &c. " Ytnae 
efe yn Uoerig" &c. . Ofer dyfalu pa beth oedd anhwyl- 
deb y bachgen hwn. Digon i ni ydyw gwybod mai 
anhwyldeb a ddygid arno gan yr ysbryd aflan ydoedd. 

Adn. 16 : "Ac mi a?i dygais at dy ddyêgyblion di t ac 



ni allent hwy ei iachäu" — Y mae yn eglur oddi wrth 
St. Marc, yr edUwiai yr ysgrifeny Idion hyn iddynt 
(ix. 16), ac fod cydymdeimlad y dyrfa (adn. 15) 
gyda'r dysgybUon. 

Adn. 17: " genedlaeth anffyddlawn a throfäus" 
&c. Seisoneg, " Faithless and perverse generation " 
(&u<rrpafificvri). Y mae " trofàus " fel hyn yn 
gyfieithad Uythyrenol o'r gwreiddiol. Oenedlaeth 
anghrediniol wedi gwyrgamu oddi wrth y gwirionedd, 
ac yn rhy ystyfnig i gymmeryd eu harwain ato yn 
ol oeddynt. 

Adn. 18 : "AW lesu a geryddodd y cythraul," &c 
Iachawyd y bachgen ar air yr Iesu, er gwneuthur o'r 
ysbryd aflan yr oU a aUai (St. Marc ix. 20) i'w 
niweidio. Ceir manyUon ereiU am dano yn St. Marc. 

Adn. 19: " Pa ham na allem ni t " &c. Addefai y 
dysgybUon eu bod wedi ceisio ei iachäu a methu. 

Adn. 20 : " blegid eich anghrediniaeth (àiríoTiav). 
Diffyg ffydd. " Pe bai genychffydd," &c. Yr oedd y 
dy wediad hwn yn ddiarebol ym mysg yr Iuddewon, 
St. Matt. xxi. 21 ; 1 Cor. xiii. 2. Y meddwl yw, y 
gall y dyn ffyddiog gyflawnu pob peth ag sydd o 
fewn cylch ei alwedigaeth. Yr oedd bwrw aUan 
gythreuliaid o fewn cylch commissiwn yr apostoUon 
(St. Matt. x. 8), a diffyg ffydd yn eu gälwedigaeth 
ac awdurdod sanctaidd oedd achos eu methiant. Y 
mae yn annichonadwy i weinidog Efengyl fod yn rhy 
ffyddiog yng ngalluoedd dwyfol ras drwy y com- 
missiwn a roddwyd iddo. 

Adn. 21 : " Eithr nid ä y rhywogaeth hon," &c. 
Awgrymir yma fod gwahanol aUuoedd ym mysg 
ysbrydion drygionus. 

Dwg hanes y wyrth hon rai gwirioneddau new- 
! yddion pwysig i'n sylw: 1. Yr oedd anhwyldeb y 
I bachgen yn fawr iawn, ac achosid ef gan ysbryd 
aflan. Nid cosp arno am ei bechod personol oedd. 
Meddiannai yr ysbryd aflan y diniwed. 2. Bhagor- 
fraint ffydd yw gallu pob peth o fewn eylch addewid 
a gorehymmyn Duw. 3. Fod gwahanol raddau ym 
mysg gaUuoedd y ty wyUwch fel ag sydd ym mhlith 
angyUon y nef, Ephes. iv. 12. 4. Y mae graddau o 
ddrygedd ysbrydol a moesol mor ddwfn a gwrth- 
nysig nad oes a aU ei orchfygu ond yr hunanymgys- 
8egriad Uwyraf gyda gweddi, ympryd, ac ymdrech 
enaid. 

CWBSTIYNAU. 

Beth oedd galwedigaeth yr ysgrifenyddion ? Pwy 
a brophwydasai am ddyfodiad Elîas ? Pwy a fedd- 
yUai yr Iesu wrth Elias ? Beth oedd yn debyg yn 
Elîas â St. Ioan Fedyddiwr? Beth a wnaeth yr 
y8grifenyddion i St. Ioan Fedyddiwr ? Pa bryd y 
cymmerodd y gweddnewidiad le ? Pa bryd y bu yr 



Digitized by 



Google 



360 



YE HAUL. 



Ieeu a'r tri dysgybl yn y mynydd? Pwy a'i dys- 
gwyliai i waered ? Pwy oedd dan anhwyldeb ? Beth 
oedd yn ei flino ? Pwy oedd yn aflonyddu ar y dys- 
gyblion? Pa fodd y cyfarchodd Crist hwy? Pa 
beth ydyw ystyr y gair "trofäus" ? Pa ham na 
allai y dysgyblion fwrw yr ysbryd aflan allan ? A 
oedd gan yr apostolion awdurdod i fwrw allan gyth- 
reuliaid? A oeddynt wedi rhoddi eu holl allu ar 
waith (ympryd a gweddi) ? Pa le y mae terfyn 
mesur ffydd y OrÌBtion (o fewn cylch addewid a 
gorchymmyn Duw) ? Sylwer fod ffydd yn gorphwys 
ar addewid neu orchymmyn. A oes genym le i 
gredu fod amrywiaeth graddau ym mysg ysbrydion 
aflan ? Ehoddwch eich rheswm dros hyny. 

owers L. 

m. Matthew xvi%. 22—27. Darllener St. Marc ix. 

30—32; St. Luc ix. 43—45. 

Adn. 22 : " Tn Galilea."— Daethai yr Iesu a'i 
ddysgyblion o gẁr gogleddol eithaf y wlad i ochr 
orUewinol Môr GaUlea. 

"Mab y dyn a draddodir." — Aüadroddir yr un 
rhagrybuddion o angeu y Oyfryngwr. Dyma brif 
bwynt addysg yr Iesu ar ol i'r apostoUon gredu yn 
ei JDduwdod. 

Adn. 23 : "A hwy aH lladdant" &c. Y mae pwys 
mawr i angeu ao adgyfodiad Crist. Dyma oedd nod 
yr athrawiaeth beUach. Ehagfynegir y dyoddef- 
aint mewn wyth o fanau yn yr efengylau. Ym- 
ddengys oddi wrth St. Marc (ix. 31) fod yr Iesu yn 
cymmeryd Uawer o drafferth i "ddysgu" ei ddys- 
gybUon y pethau a berthynent i'w farwolaeth. 

ABIAN TEYBNGED Y DEML. 

Adn. 24 : " Capernäum."— Hon oedd y ddinas 
fwyaf ar lan orUewinol Môr Galüea. 

"Arian y deyrnged" &c. (rà &8pax/aa). Treth o 
hanner eheiel at wasanaeth y deml oedd hon, Ecsod. 
XXX. 13. 

Adn. 25 : " Oan bwy y eymmer breninoedd y ddaiar 
deymged (ycAij) ? ToÚ ar feddiannau neu dreth: 
(*ip8ov) — treth o hyn a hyn y pen neu ar dir. 

" Gan eu plant eu hunf" — Meibion a merched eu 
teulu naturiol a feddylir yma. 

" JSstroniaid" — Deiliaid y llywodraeth a feddylir 
wrth estroniaid. 

Adn. 26 : " Gan hyny, y mae y plant yn rhyddion" 
Ganjmai yr Iesu oedd "y Crist, Mab y Duw byw," 
gallasai hawlio peidio talu treth fel estron at deml ei 
Dad. 

Adn. 27 : " Rhag eu rhwystro" Bhoddi achos 
tramgwydd iddynt. 



" Ti a gei ddarn o arian " (o-Tanjpa). Darn ariaa 
Groegaidd oedd hwn o'r un gwerth a'r sheiel 
Hebreaidd ; ac felly yr oedd yn ddigon i dalu droB 
ddau, sef St. Pedr a'i Arglwydd. Sylwa awdwr 
dysgedig mai y darnau hyn o arian oedd mewn 
cylchrediad ar y pryd yn Falestina. Dyma yr ail 
waith i'r Arglwydd Iesu ddangos ei awdurdod ar 
bysg y mòr. Treuüa rhai pobl lawer o amser i 
ddyfalu am y pysgodyn, pa un a fd i'r Iesu ei anfon 
i geisio y darn arian oedd ar goU yn y môr, ai ynte 
gwybod yr oedd ei fod eisoes yn ei safn, gan fod 
tuedd mewn pysgod i lyncu unrhyw beth gloew a 
deflir i'r dwfr. Ofer yw pob dyfalu. Drwy wybod- 
aeth a dylanwad goruwchnaturiol y caed y darn 
arian. Dyma ddigon i ni. 

SYLW. 

Swm y didrachma oedd 7|c. ; swm y tal y pen oedd 
dau didrachma; yr oedd y statir yn bedwar didrachma, 
neu hanner coron. Amcan-gyfrif, bid siwr, ydyw 
hyn, gan fod arian yn amrywio mewn gwerth. 

0WESTIYNAU. 

ba le y daeth yr Iesu i GaUlea ? Pa le yr oedd 
Capernäum? Pa beth oedd nod fwyaf amlwg 
athrawiaeth yr Iesu ar y pryd? Pa ham y cym- 
merai drafferth i ddysgu hyn ? Mewn pa sawl Ue 
yn yr efengylau y rhagfynegir am angeu yr Iesu ? 
Pwy a ddaeth at Pedr yn Capernaum ? Pa beth a 
ofynasant iddo ? Pa beth a ofynodd yr Iesu iddo 
pan yn myned â'r neges ato ? Beth a feddylir wrth 
blant yng ngofyniad yr Iesu? Wrth estroniaid? 
Pa fodd yr oedd yr Iesu yn rhydd ? Pa le y cafodd 
St. Pedr yr arian ? 



YCHYDIG SYLWADAU AR WEDDI A 
GWEDDIO. 

Pa beth y w gweddi ? Nis geUir gan neb ond y Crist- 
ion, yr hwn sydd wedi ei oleuo gan Ysbryd dwyfol 
Duw, rhoddi atebiad i'r gofyniad hwn. Onid " er- 
fyniad neu ddeisyfìad " ar Dduw ? Dyma beth sydd 
yn gwneuthur gweddi yn beth mor bwysig ac mor 
angenrheidiol i ni bechaduriaid, sef tywallt deisyfiad 
ein calonau ger bron Duw. Ond, hyd yn oed mewn 
gweddi, rhaid bod yn wyUadwrus, sef gwyUo ein 
bod yn gweddîo ar yr iawn wrthddrych, sef Duw yn 
unig. Nid oes neb â*i enw yn " wrandäwr gweddi," 
ond Duw yn unig. " Ti, yr hwn a wrandäwi weddi/' 
medd y Salmydd, " atat ti y daw pob cnawd." Ar 



Digitized by 



Google 



YB HAUL. 



361 



Dduw yn unig y dylid gweddîo, o blegid mai rhan o 
addoliad yn perthyn i Dduw ydyw gweddio ; ac nid 
oes neb ond Efe a ddichon ganiatäu ein deisyfiadau. 
Y mae gan y Tri Fherson yn y Drindod Fendigaid 
ran o waith personol yng ngweddi y pechadur. T 
Tad yw gwrandäwr ac atebwr gweddîau; y Mab, 
eyŵyngwr y Testament Newydd, yw unig ffordd o 
ddyfodfa i bechadur mewn gweddi at Dduw; yr 
Ysbryd Glân sydd yn cynnorthwyo mewn gweddi, 
am hyny y gelwir Ef yn " ysbryd gras a gweddìau." 
" Ni wyddom ni beth a weddîom megys y dylem ; 
eithr y mae'r Ysbryd ei hun yn erfyn drosom ni ag 
ocheneidiau annhraethadwy." Mae Efe yn ein 
cymhell i wedd'ío, yn ein cyfarwyddo a'n harwain 
at Dduw drwy Grist, ac yn ein dysgu i iawn drefnu 
ein hachosion ger ei fron Ef. Mae gweddi yn addas 
i bob dyn, bob amser, ym mhob amgylchiad, dros 
bawb, ac am bob peth angenrheidiol yn ol ewyllys 
Daw, ac wedi eu haddaw ganddo yn ei Àir. Y mae 
gweddi wedi cyflawnu pethau rhyfedd yn hanes 
bywyd dyn. Y mae enghreifffciau lawer yn y Beibl 
i'w gweled, fel y mae Duw yn ymddwyn tuag at y 
rhai sydd yn gweddîo arno. Trwy weddi y brenin 
duwiol Hezeciah y dinystriwyd byddin fawr yr 
Âssyriaid o dan y brenin balch Sennacherib. Trwy 
weddi y cafodd Hezeciah estyn ei einioes bymtheng 
mlynedd; ac fel argoel o'r addewid hòno, aeth yr 
haul yn ei ol ddeg o raddau. Gweddi Ezra sanct- 
aidd a dysgedig a effeithiodd ddiwygiad mawr ym 
mhlith yr Iuddewon ar ol eu dychweliad o Babylon. 
Tair gwaith yn y dydd y gostyngai y prophwyd 
duwiol Daniel ar ei liniau, ac y gweddì'ai cyn ei 
daflu i ffau y llewod ; trwy ei weddi a'i ôydd y cau- 
odd Duw saíhau y Uewod, fel na wnaethant iddo 
niwed. Trwy weddi Amos y trodd Duw heibio 
farnedigaethau tân oddi wrth Israel. Gweddi 
Habacuc sydd yn Uawn duwioldeb a ffydd, yn 
nodedig iawn yng ngwyneb y paUdod o bob peth. 
" PaUed pob peth," medd efe, " ond ni phaUa Duw 
ein hiachawdwriaeth i'w bobl, ac y mae Efe yn 
ddigon ei hunan yn y difiyg o'r cwbl crëedig. Pan 
y bydd y ddaiar a'r cwbl sydd ynddi wedi eu Uosgi, 
bydd Duw yn nefoedd gyflawn i'w bobl." " Llawer 
a ddichon taer weddi y cyfìawn," medd Sant Iago. 
Mae gweddi wedi attal ff enestri y nefoedd cyn hyn ; 
fe weddîodd Eh'as, a pha beth a ddygwyddodd ? Ni 
bu gwlaw ar y ddaiar dair blynedd a chwe mis. 
Efe a weddîodd drachefn — beth a gymmerodd le? 
À'r nef a roddes wlaw, a'r ddaiar a ddug ei ffrwyth. 
Drwy weddi ragorol Nehemiah ym mreninUys Susan, 
y trowyd y bUnder mawr a'r gwaradwydd, a'r 
cyflwr diymgeledd yr oedd yr Iuddewon ynddo yn 



Jerusalem, yn gysur a dedwyddwch, ac yr adeüad- 
wyd mur Jerusalem, ac y cymmodwyd hwynt â Duw. 

Y mae pechadur heb weddi yn debyg i filwr yn 
myned i faes y frwydr heb arfau i amddiffyn ei 
hunan, nac i ymosod ar y gelyn. Y mae dyn di- 
weddi yn noeth i biceUau a saethau Satan. Ni 
chafodd neb erioed ei alw yn blentyn Duw heb 
wedd'ío. Y mae pob sant a weUr yn dysgleirio yn 
y nefoedd wedi bod unwaith ar ei liniau mewn 
gweddi o flaen gorsedd gras, mewn ymostyngiad o 
herwydd ei annheüyngdod a'i bechadurusrwydd ger 
bron Duw. Fe weddîodd yr Athraw mawr pan yn 
rhodio y ddaiar yma. Pa ham ? Gan roddi i ni 
esampl fel y düynem ni ei ol Ef. Mae y weddi a 
ddyferodd dros wefusau neb Uai na Mab Duw ei 
hun genym hyd heddyw, pan y dywedodd, "Ein 
Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd," &c. Do, fe weddî- 
odd y Oyfiawn hwnw nid drosto ei hun, ond drosom ni 
— plant y Uwch. Efe a weddìodd yng ngardd Geth- 
semane yn ddyfalach, a'i chwys Ef oedd fel defnynau 
gwaed yn disgyn ar y ddaiar ; yr oedd yn gweddîo 
gyda'rfath ing a chyfyngder meddwl, nas dichon 
tafod byth a'i fynegu, na meddwl ei amgyffred. 
Trwy lefain cryf a dagrau yr offrymodd weddîau ac 
erfyniau, pan yr offrymodd ei Hun yn oflrwm ac yn 
aberth i Dduw drosom ni. Os oedd yn rhaid i'r 
Oyfiawn hwn weddì'o, yn yr hwn ni chaed twyU yn 
ei eneu, pa beth am y pechadur aflan a diweddi ? 
ni raid iddo ddysgwyl ond Uid Uaw a digofaint Duw. 
Mae y pechadur diweddi eto yn y pwU diwaelod o 
bechod, ac yno y bydd yn dragywydd i gael ei gospi 
gan Dduw am ei ddifaterwch. Y mae dyn diweddi 
wedi soddi i'r fath ddyfìider o bechod, fel nad ydyw 
goleuni yr Efengyl erioed wedi cyrhaedd y Ue hwnw, 
na gwaed y Groes wedi cynhesu ei galon oer ddi- 
edifeiriol. 

A wyt ti a minnau, ddarUenydd, yn gweddîo yn 
ddigon aml, a chyda'r fath ffydd a difrifoldeb, fel y 
gaUwn ddweyd fod pob gweddi yr ydym yn ei erfyn 
yn ein cyfodi un radd yn uwch yn yr ysgol sydd yn 
cyrhaeddyd i'r nefoedd — ein bod ni yn cael ein 
gwneuthur yn nes at Dduw, gan lywodraethwr a 
chyfarwyddwr pob dim, trwy ein gweddiau ? Mae 
y dyn diweddi yn annheilwng i fyw, ac yn sicr yn 
ammharod i farw. Angeu fydd gelyn mwyaf y 
pechadur diweddi yn y byd yma ; hawdd y gall efe 
ddweyd pan y daw angeu arno, " A gefaist ti fi, fy 
ngelyn?" Yn angeu ni fydd poenau y diweddi 
ond megys un ergyd o ddigofaint Duw, megys 
dechreuad ei ddyoddefiadau na bydd diwedd iddynt 
byth. Beth a ddy wed yr ysgrifenwyr ysbrydoledig ? 
"Gweddîwch yn ddibaid," medd Sant Paul. "A 



Digitized by 



Google — 



362 



TE HAUL. 



oes neb yn eich plith mewn adfyd? gweddied," 
medd St. Iago. " TywaUtwch eich calon ger ei 
fron ef," medd y Salmydd. Nid ydyw gweddi ac 
ymborth yn rhwystro dim ar ddyn ar ei daith. 
Nid oes dim amser yn cael ei golli wrth hogi y 
bladur. Ehaid i ni gofio fod Gwrandäwr gweddi 
hefyd yn caaäu pechod. Yr hwn a weddì'a fel y mae 
angen, a ymdrecha i fyw fel y mae yn gweddîo. Y 
mae Duw yn fawr, ac am hyny rhaid ei geisio ; y 
mae Efe yn dda, ac felly yr hwn sydd yn ei geisio 
sydd yn ei gael. Mewn gweddi y mae yn well cael 
calon heb eiriau, na geiriau heb y galon. Fa beth 
bynag sydd arnom eisieu, awn at Dduw mewn ffydd 
a gweddi yn enw Iesu Grist, a pheidiwn byth â 
meddwl ei fod Ef wedi ein nacäu os yn hir-ymaröus. 
Gweddiwn a gweithiwn. Ni wnaeth gweddi hau 
yr had na llafurio y tir, eto Efe a ddichon wneyd i'r 
haul wasgaru ei wres a'i belydrau arno i'w addfedu 
erbyn y cynauaf. Ehaid wrth waith i roddi yr had 
yn y ddaiar, ond rhaid wrth ffydd a gweddi i wneyd 
iddo flaguro a thyfu i fyny. Gwaith y dwylaw yw 
yr hau a'r planu, ond gwaith y geneu mewn gweddi 
yn unig a ddichon beri y tyfìant a'r cynnydd. 
Gwaith dyn ydyw gwasgaru yr had, ond gwaith 
Duw ydyw rhoddi y cynnyrch. Gwaith sydd yn 
achosi planu yr had, ond ffrwyth gweddi a amlygir 
yn amser y cynauaf. Ni ddylai gweddi fod yn esgus 
o beidio gweithio. Ehaid i ni bob amser, os am fod 
yn llwyddiannu8 a llewyrchus, beidio â gwahanu 
gweddi a gweithred; y maent megys yn cydfyned yn 
unol gyda'i gilydd megys un diwahân. Gweddîo 
yn gyntaf, ac wedi hyny gweithio, ac nid gweithio 
yn gyntaf, o herwydd gweddi sydd yn achosi llwydd- 
iant ac edmygedd y weithred sydd yn canlyn. Y 
mae dyn diweddi heb adnabod Duw, ac heb Dduw 
y mae yn ddiobaith ac mewn angen o bob peth. 
Gweddi ydy w yr aden ar ba un y mae yr enaid yn 
ehedeg i'r nefoedd, a meddylfryd yw y llygad trwy 
yr hwn yr ydym yn gweled Duw. Pan y mae Duw 
yn tywallt ei Ysbryd ar ddyn, yna y mae dyn yn 
tywallt ei galon o flaen Duw. Y mae gwaith wedi 
ei ddechreu yn dda wedi hanner ei orphen, ond heb 
weddi nid oes dim gwaith wedi ei ddechreu yn dda. 
Y mae clustiau Duw nid yn unig yn agored i weddî- 
au ei blant, ond y mae ei lygaid ar eu hangenion, 
gan roddi iddynt fwy nag y maent yn ei ofyn nac yn 
ei ryglyddu. Oddi wrth weddi y publican y'n dysgir 
i weddîo gydag ymostyngiad ; oddi wrth ddammeg 
y wraig weddw i weddîo yn daer ; oddi wrth Grist 
yn canmol y wraig o Ganaan i wedd'ío gyda difrifol- 
deb ; oddi wrth gorchymmyu Orist ei hun i weddi'o 
"yny dirgel." 



Fel hyn y gweddîodd Esgob Andrews, o.o. 1590 : 
"Bydd Di, Arglwydd, oddi fewn i mi, i'm nerthu 
i ; oddi allan i mi, i wylio drosof fi ; wrth fy mhen 
i, i'm cuddio ; oddi danaf fi, i'm dal i fyny ; o fy 
mlaen, i'm harwain ; ar fy ol, i'm dwyn yn ol ; oddi 
amgylch i mi, i gadw draw fy ngelynion ar bob 
ochr." Gweddi Arglwydd Ashley o flaen brwydr 
Edge Hill oedd hon : " Arglwydd, ti a wyddost 
mor brysur y rhaid i mi fod y dydd hwn ; os yr 
anghofìaf Di, paid Ti a'm hanghofìo i." Xenophon, 
yr ysgrifenwr Groegaidd, yr hwn fu farw c.o. 350, a 
gynghorodd fel hyn: " Gweddì'a ar Dduw wrth 
ddechreu dy waith er mwyn ei orphen yn dda." 
Dywedir am Pericles, yr areithiwr Groegaidd, yr 
hwn fu farw o.o. 429, pan y byddai ar fyned i fyny 
ar y Uwyfan i gynghori y bobl, y byddai bob amser 
yn gweddi'o ar y duwiau i'w gynnorthwyo i ddweyd 
dim ond beth oedd yn dda ac yn angenrheidiol. 

Beth eto am y claf ar ei wely angeu ? A ydy w 
pob cyfaill wedi ei adael? A ydyw ei ffirynd mwyaf 
hoff wedi troi ei gefn ar ei ystafell am y tro olaf ? 
A ydyw pob meddyginiaeth daiarol wedi methu ei 
adferu ? Ydy w, y mae pob peth yn ofer yn awr, 
ond y cleddyf gweddi. Gweddi yn unig sydd yn 
dal ei ben i fyny; ni theimlodd y claf erioed o'r 
blaen mor gynnorthwyol oedd gweddi ag ydyw pan 
megys y n g ngolwg afon ddu yr lorddonen ddofh : 
gweddi yn unig sydd yn ei gadw i lefain allan, "Pe 
rhodiwn ar hyd glyn cysgod angeu, nid ofnwn 
niwed ; canys yr wyt ti gyda mi, dy wiaien a'th ffon 
a'm cysurant." Gweddíwn bawb fel hyn : " Ar- 
glwydd grasol a Thad yr holl drugareddau, yr hwn 
a addawaist i ni dy rodd werthfawr, dy Sanctaidd 
Air, cynnorthwyo ni trwy dy Ysbryd, fel y byddo iddo 
gael ei ysgrifenu ar ein calonau, er mwyn ein hedd- 
wch a'n dedwyddwch tragwyddol, i'n rhybuddio ni, 
i'n hadnewyddu ni, ac i'n gwneuthur yn debyg i'r 
adeüad perffaith — dy Grist Di; i'n hadeiladu ni i 
fod yn debyg i'th ddelw Di, gan ein sancteiddio ac 
adnewyddu ynom oU rinweddau nefol. Oaniatâ 
hyn, nefol Dad, yn haeddiant a chyfryngdod Iesu 
Grist ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Bendigedig." 

CoUg Dewi Sant, Llanbedr. D. S. Eyars. 



BYE GOFIANT AM Y DIWEDDAE O. 
MOEEIS (Owain Dinorwig). 

Boreu dydd Llun, Tachwedd 3ydd, 1890, yn ei 
breswylfod, Cae'r Gwyddau, ger Bryn'refail, Llan- 
ddeiniolen, Arfon, canfyddwyd yr englynwr peni- 
gamp uchod gan un o'i gymmydogesau yn gorwedd 



Digitized by 



Google 



TB HÂÜL. 



368 



yn farw ar ei wely. Tr oedd yn wael er ys o 
ddeutu wyth mlynedd, a blinid ef yn fawr gan 
iselder ysbryd. Ar y 19ydd o Awst yn ystod yr un 
flwyddyn, bu farw ei unig chwaer, sef y ddiweddar 
Ellen Hughes, a pharodd ei hewyUys siomedigaeth 
ddirfawr iddo, a thybir ddarfod iddo mewn canlyn- 
iad dori ei galon. Mae'n bosibl y gallasai fod yn 
rhywle o wyth i ddeg a thrigain mlwydd oed : ofhir 
hefyd ddarfod i'r hen lanc barddol yn ei unigrwydd 
a'i ddyddiau diweddaf ddyoddef llawer gan angen- 
octyd a thlodi. Eglwyswr a Oheidwadwr selog oedd 
yr ymadawedig. Oymmerodd ei gladdedigaeth le y 
dydd Sadwrn dilynol ym mynwent Eglwys Llan- 
ddeiniolen: prinaU ydoedd yr angladd. Gwasanaeth- 
wyd wrth y tý oyn cychwyn ac ar lan y bedd gan y 
Parchedigion canlynol : — H. L. James, St. Helen's» 
Penisa'rwaen ; David Oollwyn Morgans, Owm y Gloî 
a D. 0. Davies, ficer, Llanddeiniolen. Bwriadwyd 
Owain Dinorwig gan natur i fod yn fardd. Oy- 
fansoddai mor naturiol ag y rhedai yr afon i'r 
cefhfor. Deallai gyfrinion barddas yn drwyadl. 
Yr oedd ganddo enaid mawr a meddwl treiddiol- 
Gwelir ambell i ddyn yn ymserchu yng ngwisgiad 
ac ymddangosiad ei gorff; hyny yw ei aìpha a'i 
omsga. Hollol wahanol oedd cymmeriad yr hen dad 
barddol Owain Dinorwig. Byd y meddwl oedd 
ei hoff fyd ef. Meddiannai ar feddwl eang a 
gwir fawr, mawr mewn barddoniaeth. Meddyliai 
gymmaint nes yr anghofìai wisgiad ac ymddangos- 
iad ei gorff. Weithiau mor nerthol oedd dylan- 
wad ei fyfyrdod arno, nes bron yr anghredai ef 
fan ei fodolaeth. YmgoUai gymmaint wrth fy- 
fyrio nes y byddai ar rai adegau yn ammheu syn- 
wyrau ei gorff. Wrth gerdded yr heol byddai yn 
fyddar i'r allanolion pan y myfyriai, a llawer gwaith 
y rhodiodd fìlltiroedd heb ymwybod o hono pa beth 
yr oedd wedi ei wneyd. Nid oedd ganddo allu i 
ymadroddi nac i gario ymddyddan ym mlaen yn 
rhwydd : yr oedd yn debyg i St. Paul yn hyn. Ond 
am gynghaneddu, gŵyr pob Oymro Uên-garol nad 
oedd ei weU. 

Nid ydyw ysgrifenydd y UineUau hyn yn ddigon 
gaUuog na gwybodus i roddi lawr yma hoU ddy- 
gwyddiadau Uenyddol 0. Dinorwig. Ánaml pan 
yn cystadlu y coUai y wobr Gadawodd ol ei draed 
ar dywod barddoniaeth, fel ag y gaU aml i fardd ei 
ddilyn: ni chwedleuai ac ni absenai. PeU oedd 
ymffrost oddi wrtho; yr ydoedd mor ostyngedig a 
phlentyn. Pa le bynag y gwelai fod talent, ed- 
mygai hi hyd at addoliad bron, a symbylai ei pher- 
chenog i'w dadblygu. Ni cheid ei glywed yn dweỳd 
dim am ffaeleddau cyfansoddwyr ieuaino. Edrychai 



ar eu rhinweddau yn hytrach nag ar eu gwaUau, a 
chalonogai hwynt. Meddyhai fwy o bawb nag o 
hono ei hun, ao ychydig, os rywfraint, a hoffai o 
boblogrwydd : yr oedd yn ddyn caredig ac addfwyn. 
Ohwarelwr ydoedd wrth ei alwedigaeth. Da chwi 
feirdd a Uên-garwyr Gogledd a Deheudir Oymru, 
ffurfiwch ryw gynUun i nodi Uwch hynodol yr hen 
fardd awenyddol 0. Dinorwig ym mynwent Eglwys 
y plwyf, Llanddeiniolen. Oni ddylai hoU feirdd 
a Uenorion Oymru, Lloegr, LLanrwst, ac Âmerica 
ddechreu ymysgwyd o'r Uwch i godi cofgolofnau i'r 
diweddar feirdd awenyddol canlynol: — Glan Pad- 
arn a Dewi Peris Jones, y blaenaf ym mynwent 
Eglwys Llandinorwig, a'r olaf yng nghladdfa Mach- 
pelah. Galarus i'r eithaf yw gweled beddau y fath 
gewri Uenyddol mor ddisylw. Y mae eu gwlad yn 
ddyledus o hyn iddynt. 

Ond ag Owain Dinorwig y mae a wnelom ai 
hyn o bryd, ond y mae y meddwl gweithgar ac awen- 
yddol wedi ymadael gyda'r enaid o'i gorff. Ni cheir 
mo hono ef yma mwy. Pan y gofynais iddo un o'r 
dyddiau diweddaf y bu fyw pa fodd yr oedd ef 
iechyd, atebodd yntau mai drwg ydoedd, a'i fod ei 
am farw yn fuan, a gobeithiai y gwnawn ysgrifenu 
" byr gofiant " ar ei ol. Bydd yn chwithdod genyf 
weled colofnau barddol y Gwalia, T Llan a'r Bywys- 
ogaeth y Y CyfaiU Eghoysig, a'r Haul, &c, heb weled y 
ffugenw " Owain " yn eu mysg. Yr oedd barddoni 
mor naturiol i'r hen lanc ag anadlu. GeUir rhestru 
y ddau englyn a ganlyn ym mhlith y rhai olaf a 
gyfansoddwyd ganddo : — 

Heno yr wyf yn yr afon — mewn Uif, 
Mae'n llawn iY ymylon ; 
Oni chaf fy Naf yn hon— rhaid boddi 
O dan galedi yn ei gwaelodion. 

Mewn daiar yma'n dawel— ag oer lwch 
Yn gwrlid fy argel ; 
Byth heb haf na ganaf gwel— caf aros 
Heb gerdd yr eoa, heb gwrdd yr awel. 

E. A. H. 



GWAGEDD Y BYD. 
(Ar ddull y bardd Cìare.) 

Beth jw elw, Uonder, bywyd, 

A'i fwyniannau goreu gyd, 
Fod yn rhaid i ddyn ymboeni 

I'w meddiannu yn y byd ? 
Dwys symmuder yr ymdrechion 

A gadwynant feddwl dyn, 
Er mwyn gweled yw'r holl wegi 

Yn werth y fath draíferth syn. 



Digitized by 



Google 



864 



TE HAUL. 



Ai'th ddymuniad ydy w mawredd, 

A'th amcanion allu cryf ? 
A yw'th gariad yn dân ysol, 

Cyfoeth ydyw'th ymgais hyf ? 
Mawredd, gallu, cariad, cyfoeth, 

Amser ddifa gyda'i gur, 
Ac fel arian drwg a brofant 

Yn ddim yn lle Uonder pur. 

Neu a dybi y gwna balchder 

Dy ddyrchafu i fawr fri, 
A llwyr guddio dy wendidau 

A'th ffaeleddau mawrion di ? 
Dos ymdrecha a newidia 

Dy farn fel ryw geiliog gwynt ; 
A gwna'th gysgod gwael dy ddilyn, 

Gan dy boeni ar dy hÿnt. 

Neu a dybi y gwna gallu 

Dy ddyrchafu di yn f awr ? 
Gwna ef allai gyda'r ffolion, 

Ond ni phery hyny awr ; 
Pryd y bydd yr oÜ ofynî, 

Ar hyn rodda uchel fost, 
Ond fel mwgwd diwerth ddigon, 

Wisga y gorthrymwr tost. 

Dos, gad i'th ddychymmyg grwydro 

Yma thraw ar hyd y byd ; 
Edrych ar rwysgfawredd gallu 

Ym mhob cyfhewidiad drud : 
O'r iselaf swyddog welir, 

At yr uwchaf yn y wlad, 
Nid y w'r oll ond megys fflachiad 

Goleu chwim heb ddim parhâd. 

Edrych, gwel yr oU, a diwedd 

Pob eithafol falchder gwael ; 
Fel yr huda gweniaith gyfaiU, 

Ac y ffugia glodydd hael ; 
IJe mewn twyU dangosir rhinwedd, 

Gan ladrata'i henw glân, 
Fel teganau o liw euraidd 

Werthir am ddimeiau mân. 

GaU awgrymiad cryf uchelgais 

DwyUo'th feddwl ambell waith, 
Dy fod yn rhyw dduw gaUuog — 

Ond a gredi y fath iaith ? 
Dos a gwna i'r 'storm dawelu, 

Dalia yn dy law heb gryn 
Y ddaiaren fel gwael belen — 

Duw yw'r hwn aU wneuthur hyn. 



A oes genyt yr awdurdod 

I ladd neu i gadw'n fyw ? 
Paid â'i alw'n aUu nefol, 

Bwriad y gormeswr yw : 
Mêddwl sut mae Duw'n gweithredu, 

Adde'th wendid yn ddigoU ; 
Paid gormesu byth Ue dylai 

Ef gael Uywodraethu'r oU. 

A oes genyt aur yn dyrau, 

'Foddia hyny mo dy gân ; 
DaHa rew o flaen yr huan, 

Neu gwyr doda ger y tân; 
FeUy, paid ag ymorchestu 

Yn dy aur — ni phery'n hir, 
Ond myn afael yn y trysor 

Nefol — dyna'r elw gwir. 

Ai diogel yw dy heddwch 

Mewn palasau, tiroedd maith ? 
Dos, darUena hud ysbrydion, 

Pletha raff o'r graian Uaith : 
Neu rho geryg yn yr wybren, 

DaUa ddwfr fewn rhidyU fras; 
Oyn coUfarnu y fath chwedlau, 

Neu roi coel i dyb mor gas. 

Os masnachi gyda chyfoeth, 

Prynu heddwch gyda phres ; 
Buan Uithra fel Uyswen 

dy afael heb ddim Ues : 
Er it' aUu huno'n esmwyth 

Yn dy balas ambeU dro, 
Gwybydd y gaU balchder yru 

Dy hoU gyfoeth brau ar ffo. 

Neu a dybi gwna prydferthwch 

Boddi iti f wyniant hael ? 
Edrych ar y UÛ brydferth, 

Gwel mor fyr ei by wyd gwael ; 
Neu belydrau claer yr heulwen 

Sydd yn ddyddiol yn ein cwrdd, 
Wedyn yn diflanu'n hoUol : 

FeUy harddwch giUa ffwrdd. 

Edrych ar y Uygad harddaf, 

A'r siriolaf ar bob Uaw ; 
Tremia wedyn fry i'r wybren, 

A chai weled cwmwl gwlaw : 
Paid â galw pob rhy w wyneb 

Swynol yn angylaidd wedd ; 
Ond o dan dy draed edrycha, 

A meddyUa am y bedd. 



Digitized by 



Google 



TB HAÜL. 



865 



Os meddyli triga cariad 

Fewn ryw ymddangosiad cu, 
Buan todda dy obeithion 

Yn nadmeriad rheswm cry' ; 
Neu os tybi fod pleserau 

Yn byw o fewn deildy iach, 
Ti gai'n fynych er dy syndod 

Wenwyn fewn blodeuyn bach. 

Os ammheui 'nghân rybuddiol, 

Âmmheu'r haul a'i oleu llawn ; 
Ammheu'r gwir i'th ddysgu'n eglur, 

A bod camwedd brwnt yn iawn : 
Treulia'th oriau fel dyhiryn, 

Twylla'th gymmydogion cu ; 
Bydda yn orthrymwr creulawn, 

Er mwyn cael dy amcan du. 

Dwys ystyria dy freuddwydion, 

Ydynt deilwng o dy fost ; 
Neu cyfrifa dy wag ysbail 

Os yw'r cyfryw'n werth y gost : 
A feddiannant hwy dy feddwl, 

Fel gwrthddrychau teilwng, gwir ? 
Felly gwell yw iti gynnyg 

Gwerthu clai fel perlau clir. 

Mae'th ynfydrwydd uwch law cynghor, 

A dy galon wedi myn'd ; 
Felly mae dy gwymp yn ymyl, 

Dos i ddinystr, fy ffrynd : 
Fel hyn bydd i bawb ddewisa 

Y gau yn Ue sylwedd pur ; 
Troi y gwin oll yn winegr, 

A'r mêl yn rhyw fustl sur. 

Os ystyri'r oll a draethwyd, 

Fe ddaw elw gwir o hyn ; 
Tora edyn cryf ynfydrwydd, 

Oadwa chwant dan glo yn dỳn : 
Nid oes genyf air yn rhagor — 

Ond ti elli dreio'n llawn ; 
Nad y w dysgu byw ond dysgu 

'Ifc ffordd i farw'n ddedwydd iawn. 

Henri Mylun. 



Y GYNGEES EGLWYSIG YN RHYL. 

DYDD MEROHER Y 7FED. 

(Parhâd o dudaUn 346.) 

Drwg genym wrth ailymgymmeryd a pharhau ein 
byr adroddiad o weithrediadau y Gyngres, fod yn 
rhaid i ni adael o'r neilldu gynnifer o anerchiadau 



rhagorol ar bynciau pwysig a dyddorol; a dam- 
wain bron, nid dewisiad, sydd yn ethol pa beth i'w 
adrodd. 

Yr oeddym i fyny yn foreu ddydd Mercher ac 
allan yn brydlawn, ac felly yr oedd cannoedd ereill 
— oll yn siriol ac arwyddion mwynhâd ar eu gwy- 
nebau. Torodd yr haul allan i dywynu yn fore, ac 
yr oedd heolydd y dref yn sychion, a'r awel yn ad- 
fywiol a hyfryd. Gwedi y gwasanaeth boreuol yn 
Eglwys St. Thomas, gwelid yr heolydd yn Uawnion, 
a cheid y mân fechgyn ar lawn gwaith yn cymheU y 
gwahanol bapyrau dyddiol ar werth, gan ein sicrhau 
fod adroddiadau Uawnion o hoU areithiau y dydd o'r 
blaen ynddynt. Ac erbyn prynu amryw o honynt — 
y North Wales Chroniele a'r Lẁerpool Courier — fe 
welem fod graddau helaeth o wirionedd yn haeriadau 
y news boys. Ehyfeddem at lawnder yr adroddiadau. 
Oawsom afael ar y Liverpool Post f y Mercury, ac 
amryw bapyrau ereül, a synem y lle a roddid i'r 
adroddiadau. Ychydig yn ddiweddarach yn yr 
wythnos daeth y Faner am ddydd Sadwrn i'n Uaw, a 
gwelem fod y golygydd yn cwyno yn drwm yn erbyn 
y papyrau Seisoneg Rhyddfrydol eu bod yn gosod 
" pump neu chwech " o golofhau at adroddiadau am 
waith y Gyngres Eglwysig, tra braidd y rhoddent 
"hyd bys i adrodd hanes cymmanfaoedd Ymneill- 
duol." Ond ymgysurai wrth ddysgwyl y "eeid 
diwygiad yn hyn ar ol dadgyssyUtu yr Eglwys." 
Ond aethom beth o'n ffordd i ddangos bychander 
dyn siomedig. Trown beUach at 

GYFARFOD BOREU MEROHER. 

Pan gyrhaeddasom neuadd y Gyngres ddeg o'r 
gloch cawsom hi yn orlawn, ond drwy y ffafr ag a 
roddir yn fynych i wr â phluen (gŵydd), nid yn ei 
gap ond ar fÔn ei glust, cawsom eisteddle yn agos 
i'r Uwyfan, ac ar ol i'r Canon HoweU Evans ddechreu 
drwy weddi, ac i'r gynnuUeidfa ganu emyn, erfyn- 
iodd yr Esgob Edwards, y cadeirydd, am ganiatâd 
i gymmeryd ychydig o fynydau o amser y Gyngres i 
ddangos teimlad y gynnuUeidfa, yn cynnwys cyn- 
nifer o edmygwyr arweinydd diweddar Tŷ y Cy- 
ffredin, Mr. W. H. Smith, ar ei farwolaeth, a'n 
cydymdeimlad â'i deulu galarus. Ychydig o ddyn- 
ion ein hoes, er mor ffrwythlawn mewn gwladgar- 
wyr enwog, a lwyddasant mor gyflawn i enniU 
ewyUys da ac edmygedd pob plaid wleidyddol a dos- 
barth mewn cymdeithas, heb erioed dynu gwg neb. 
OoUodd y blaid Geidwadol, yr Eglwys, a'r wlad 
ynddo weithiwr Uafurus a hunanaberthol, a'r Goron 
was ffyddlawn. Pasiwyd y bleidlais o gydymdeimlad 
mewn dystawrwydd a eUid ei deimlo, gan ein had- 



Digitized by 



Google 



366 



TB HAÜL. 



gofío eto o gyffelyb olygfa yn eisteddfod Oaernarfon 
ar dderbyniad y newydd o farwolaeth yr enwog ac 
enciliedîg Ab Ithel. Pwnc cyntaf y dydd oedd 

Llafur yr Eglwys mewn dinasoedd, yn nhrefydd llaw- 
weithfëydd a mwnghddiau. 

Y cyntaf i siarad oedd esgob Bedford. Dyn o 
ymddangoBÎad yn awgrymu perthynas agos ag Elías 
y prophwyd (2 Bren. i. 8), ac ychydig o'r tu ol iddo 
eisteddai ei ragflaenydd yn yr esgobaeth hòno, Dr. 
W. Walsham Howe, esgob presennol Wakefìeld, yn 
" wr Uyfn," megys Jacob (G-en. xxvii. 11). ŵwelem 
yn y ddau ddarlun teg o eangder defod ymdrwsiad a 
gwisgiad, fel pob peth arall, yn yr Eglwys. Ar y 
galon— " cyssondeb y ffydd" a sancteiddrwydd y 
bywyd — yr edrych hi, ao nid ar ridens godreu y 
wisg allanol. 

Siaradodd esgob Bedford yn dda ar lafur yr Eg- 
lwys ym mysg miloedd tlodion esgeulusedig heol- 
ydd anhygyrch y dinasoedd mawrion. Yno rhaid 
cael mwy na geiriau grymus gwresog i ennill eneid- 
i au — rhaid cael calonau tyner cariadus a dwylaw 
haelionus ac amgeleddgar. bob barbareidd-dra, 
anwareidd-dra gwehilion mathredig gwledydd gwar- 
eiddiedig ydyw yr anhawddaf ei dyneru a'i adgen- 
edlu i fywyd gwell a gobaith uwch. Y mae yr 
Eglwys yn gwneuthur gwaith dirfawr ym mysg y 
müoedd hyn. Siaradodd yr Esgob W. Walsham 
Howe yn nesaf ar 

Lafur yr Eglwys yn ardaloedd y mtongloddiau. 

Tybiem wrth wrandaw arno yn rhoddi darluniad o 
breswylwyr ardaloedd y mwngloddiau a gweithf ëydd 
gogleddol, mai siarad am chwarelwyr sir Gaernarfon 
yr oedd. Eisteddai ficer o ardal boblogaidd Llan- 
samlet, yn y deheudir, yn ein bymyl, a sisialai yn 
ein clust, Dyna ddysgrifiad byw o weithwyr ein 
hardal ni. Y mae yr Esgob Howe yn fardd gwych, 
ac yr oedd yn amlwg wrth ei ddysgrifiadau taraw- 
iadol y gwnaethai baentiwr gwych. Dealla hefyd 
holl guriadau y galon ddynol yn y pentref gwledig 
cysglyd, yng nghwterydd myrllyd rhanau tlotaf 
Llundain ; yng ngwaelod y pwll glo, yn y £weithdai 
syfrdanus, ac yn y siopau prysur. Oafodd efe fod 
' * Uawer iawn o'r natur ddynol ym mhawb. ' ' Dyled- 
swydd yr Eglwys ym mhob man oedd ymdrechu cael 
gafael yn y natur ddynol yma ym mhob Ue, a cheisio 
ym mhob ffordd ei dyrchafu. Cenadwri yr Eglwys 
yw tystiolaethu dros Dduw, i ddwyn yr anweledig 
bethau i waered i fywyd dyn, a gosod Iesu ŵrist ger 
bron yn ffynnoneU bywyd newydd, aruchel, a gogon- 
eddus iddo, a dangos ei hun yn gymdeithas fawr 



ysbrydol i gorffori yr oU yng nghyd fel brodyr 
ynddo Ef. Yr oedd ei ddarlun o dai annedd a 
chysuron teuluaidd Uaw-weithwyr cynnü a gweith- 
gar rhanau o'i esgobaeth yn swynol — y tŷ glân o 
bedair a phump a chwech ystafell, y parìour bychan 
trefnus a'i biano neu harmonium — y cwppwrdd Uyfrau, 
a'r gwynebau siriol ac ysbryd annibynol ond hunan- 
feddiannol a pharohus o ereill. Dyma bobl, meddai, 
yr oedd yn fraint eu cynnorthwyo ym mhob modd. 
fysg y cyfry w y ceid hufen yr Ysgol Sul a'r corau 
canu. Teimlai yr esgob fod gan y cymdeithasau 
dirwestol lawer i'w wneyd i ymdrechu codi a chadw 
teuluoedd yn y cyflwr yma. " Nid dirwest yw duw- 
ioldeb," ebai, "ond y mae duwioldeb bob amser yn 
cynnwys dirwest." 

Siaradodd amry w ereül yn dda ar y pwnc dydd- 
orol hwn yn ei gyssyUtiad â threfhiadau elusengarol. 
Tybiem wrth eu clywed yn gwasgu ar yr offeiriaid 
am gofio geiriau ein Harglwydd Iesu Grist, mai 
" mwy dedwydd yw rhoddi na derbyn," nad oes 
dim Uawer o erUd ar " ddysgybüon y torthau " yn 
Llundain. 

Ehaid i ni yma adael heibio ein sylwadau ar gy- 
farfod y prydnawn ar 

Feirniadaeth Ysgrythyrol, 

er mwyn sylwi ar bynciau ysgafnach a haws eu trin. 
Yn yr hwyr, ddydd Mercher, cynnaUwyd dau gy~ 
farfod yn gydamserol — cyfarfod ar y Genadaeth 
Dramor yn neuadd y Gyngres a chyfarfod cyhoeddus 
y gweithwyr yn y papilion. Dewisasom fyned i'r 
pavilion, a chawsom ef yn orlawn. Rhaid oedd cael 
trwydded neülduol i fyned Vrpavilion f gan y dymunid 
cau aUan o hono bawb na aUent hawUo eisteddle fel 
gweithwyr yno. Y duU a gymmerwyd oedd rhanu 
y trwyddedau o dŷ i dŷ ym mysg gweithwyr y dref 
a phobl gyffredin a gyrchent o'r wlad, ond gwelsom 
gannoedd wedi methu cael trwyddedau neu docynau. 
Bu y cwilsyn gẃydd eto yn ffafriol i ni fyned i mewn 
yn sail ein tocyn aelodaeth, yr hwn a wrthodasid 
hebddo. Wrth edrych ar yr ystafeU orlawn, tybiem 
fod yno rai cannoedd o'r dosbarth canol a myntai 
Ued gref o'r offeiriaid, gydag amryw urddasolion 
Eglwysig o Loegr ar wasgar yma a thrwy y dorf fel 
edrychwyr dyddorol. Dy wedid fod erbyn wyth o'r 
gloch tua phedair mü yn y pavilion, lawer o honynt 
er ys awr. Difyrent eu hunain drwy roddi croesaw- 
iadau brwdfrydig i'r cymmeriadau cyhoeddus. Oaf- 
odd yr ychydig siaradwyr Oymreig groesaw mwy na 
chroesaw eisteddfodol ar eu hymddangosiad. Oafodd 
yr esgob poblogaidd, W. Walsham Howe, groesaw 
o'r fath wresocaf, yn gymmaint ar seüiau ei boblog- 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



367 



rwydd pan yn offeiriad yn yr esgobaeth a'i ddoniau 
a hyawdledd. Tywynai natur dda a boddhâd tawel 
ar wynebpryd carüaidd yr esboniwr gwych a'r bugail 
poblogaidd. Pan ar gymmeryd y gadair, daeth yr 
Esgob Edwards i mewn yng "nghanol taranau o 
gymmeradwyaeth " a ellid glywed yn Ninbych a 
Dolgellau bron. 

Cymmerodd esgob Wakefield y gadair gwedi i'r 
Canon Howell Evans weddîo, a chanu o'r dorf y 
ganfed salm. Traddododd esgob Llanelwy anerch- 
iad byr, cryno, i agor y cyfarfod. Ei gyweirnod 
oedd dyrchafiad. I ymddyrchafu rhaid wrth ryddid 
— rhyddid oddi wrth drais dirwasgol 

" Y gwýr oddi arnodd yn gorddyrwu." 
Ehyddid oddi wrth gyfundebau yn llyffetheirio, neu, 
a defnyddio llinell y bardd eto, 

" Y bychain isod, yn bachn, 'n ysu." 

Ehyddid oddi wrth genfigen cydweithiwr ; oddi wrth 
arferion Ilygredig a phob pechod. Nid oedd dim a 
wir ryddhâ genedl a phersonau unigol ond crefydd 
Mab Duw. Siaradodd deon Ârmagh ar ol esgob 
Llanelwy, ac ar ei ol yntau deon hyawdl Eochester 
— gwr a adwaenir drwy Loegr dan yr enw " cyfaill 
y gweithiwr." Yr oedd ei anerchiad yn llawn o 
synwyr cyífredin, ac yn gorlifo o ffraethebion chwar- 
ëus yn cynnwys moes-wersi buddiol a tharawiadol. 
Yr oedd ei ymadroddion yn llymion yn erbyn "attal- 
wyr cyflog y gweithwyr," a'i eiriau yn gyrhaeddgar 
wrth sylwi ar ffoledd Uawer o'r ymladd rhwng cyf- 
alaf a llafur. Ebai pan ar y pwnc yma, " Gwelais 
dri bachgen ar yr heol yn Llundain, pob un â'i fwced 
a'i raw yn gwylio am fiswail ceffylau i'w gasglu a'i 
werthu at ffrwythloni gerddi. Disgynodd tomen 
lled dda oddi wrth geffyl oedd mewn gwedd yn 
myned heibio. Ehuthrodd y ddau fachgen mwyaf 
am y pentwr, a chanu ddirmygu ry w hanner mesurau 
ymladdai y ddau yn ffyrnig am yr oll. Tra yr oedd- 
ynt hwy wddf yng ngwddf yn llindagu eu gilydd, 
aeth y trydydd bachgen a Uanwodd ei fwced â'r oU, 
gan frysio ymaith gyda'i ysbail." Wedi i'r deon 
ddystewi mynyd i gymmeradwyaeth y dorf dawelu, 
sylwodd yn sly, fel rhwng cromfachau, " ac edrychai 
fel bachgen o waedoHaeth dramor " (farefgn eoctrac- 
tion). DeaUodd y dorf yr awgrymiad ar unwaith. 
Siaradodd y deon yn dda dros ben am ddyledswyddau 
a Uafur yr Eglwys, ond ni oddef gofod i ni ddyfynu. 
Pan alwyd ar y Parch. D. Eichards, 8t. David's, 
Ffestiniog, i siarad yn Gymraeg, cafodd y fath 
groesawiad byddarol yn neiUduol o'r orielau uwch 
ben, nes troes yr Archddiacon Einery, yr hwn a 
eisteddai o'n blaen, ei wyneb at y eefn, a thybiwn ei 



fod yn ofni y deuai y galleries i lawr. Siaradodd 
Mr. Eichards yn rymus, unionsyth, a gwresog, a 
phob tro yr ennynai gwres y dorf yn uchel, blinid ni 
gan Sais trwsiadus ar ein deheulaw am gyfieithu 
iddo. Gwrandawai â'i lygaid, a'i geg r a'i glustiau, 
ond eto yn ofer, eto edmygai y síaradwr a'r dorf, ao 
ebai wrthyf, " Though I do not understand a word, 
I find that both the speaker and the audience are in 
fuU sympathy," ac felly yr oeddynt. Cyweirnod 
anerchiad brwdfrydig Mr. Eichards oedd unoliaeth 
cyflawn Eglwys Dduw yn Lloegr a Chymru. Yr 
oedd Ehagluniaeth yn nhreiglad oesau wedi cyd- 
blethu y ddwy i dyfu a chynnyddu yr un, ao fel un 
yr oedd i'w hamddiffyn. Ni fynai efe (y Uefarwr) 
hanner mesurau, na cheisio undeb cenedlaethol drwy 
ranu a dadgyssylltu rhwng nac Eglwys na gwlad- 
wriaeth yn Gymreig na Seisonig. Ehagluniaeth 
yng ngyrfa amser oedd wedi eu huno er bendith i'r * 
oU, ac fel rhwymau dyfnaf yr unoliaeth yma y safai 
yr Eglwys yn ei chyfanrwydd. 

Düynwyd Mr. Eichards gan amryw siarádwyr 
doniol nes ei myned yn dra hwyr, a chyn i dro yr 
aU Gymro, y Canon Hugh Eoberts, ddyfod ym mlaen 
yr oedd amser y gwahanol drains wedi dyfod, a'r 
rhan fwyaf o'r gynnuUeidfa yn gorfod troi eu cefnau. 
Aethom ninnau adref bron yn olaf o'r dyrfa luosog, 
gan ymdrechu crynoi y rhesymau a roddid dros gyn- 
nal cyfarfod neillduol i'r gweithwyr. A oes rhyw- 
beth arbenig a wnelo 

Crefydd Crist dV gweithiwr celfyddydol ? 

Oes y mae. Ehoddwn ein rhesymau ar lawr yn 
fyr— : 

1. Pan welodd yr anweledig oruchel Dduw yn 
dda anfon ei Fab i'r byd i gymmeryd ein natur arno, 
yn nheulu gweithiwr y gwnaeth. Dyma gyssegru 
Uafur. 

2. Llafur dyn — gwaith, celfyddyd, ydyw careg 
sylfaen gwareiddiad, a ffynnoneU creadigol cysuron 
bywyd oU. Dyma briodi bendithion ysbrydol a 
thymmorol yn nheulu a thŷ y gweithiwr. 

3. Gweithiwr oedd St. Paul, apostol mawr y 
Cenedloedd, ysgrifenydd y rhan fwyaf o'r Testamont 
Newydd, a duwinydd neülduol Cristionogaeth Ewrop. 

4. Gan weithwyr, rhai yn gweithio â'u dwylaw 
fel St. Paul, y sefydlwyd yr Eglwys gyntaf erioed 
yng Nghymru. Mewn cymdeithasau a brawdol- 
iaethau Uafurus y sefydlwyd ein "Uanau," gan 
ddechreu yn fynachlogydd. Mewn gair, troes y 
cenadon Cristionogol ein cenedl at yr Efengyl ac at 
eu gwaith ar yr un pryd. DarUened y neb a aUo 
gael gafael ar hanes yr Eglwys Foreuol, y darlun- 



Digitized by 



Google 



368 



TE HAÜL. 



iadau a geir o Lanültyd-fawr, a chorau Llanelwy, 
Bangor, Llandaf, a Thŷ Ddewi, ac ereill. 

5. Tn llaw y gweithwyr yn awr y mae dyfodol yr 
Eglwys a'r ymherodraeth Brydeinig. Dim ond i'r 
gweithwyr oll fod yn wir Gristionogion, sobr, oynnil, 
ac unedig, a bydd yr oll yn eiddynt hwy ac o dan 
fendith Duw yn ddiogel. 



EHAGOLYGON Y MEECHED. 

Syb, — Oes yr hawliau cymdeithasol a phersonol 
ydyw hon, a eonir llawer ynddi am les y mwyafrif a 
hawliau y mwyafrif ; a chan ein bod ni, y merched, 
yn y mwyafrif glân yn yr ynysoedd hyn, yr ydym 
yn dechreu meddwl am ein Ues ac am ymddyrchafu 
yn y byd. Y mae, neu yr oedd, yn nhref Gaernarfon 
risiau llydain meithion i esgyn uchder mawr o waelod 
y Oei Llechi (the Slate Quay) i ben uchaf y maes. 
Gwaith mawr oedd eu dringo heb aros i gymmeryd 
anadl unwaith neu ddwy, os ymdrechid camu yn 
rhwydd. Ehywbeth tebyg i hyn yna ydyw ym- 
drechu esgyn mewn cymdeithas, a pheth Uawer iawn 
mwy ydyw ymdrechu dyrchafîi haen cyfan o gym- 
deithas. Pa fairit mwy gorchwyl ydyw dyrchafu y 
rhan fenywaidd o gymdeithas, sef mwy na hanner 
cymdeithas, o herwydd y mae yng Nghymru a Lloegr 
bedair miliwn ar ddeg o ferched ar gyfer tair miliwn 
ar ddeg o feibion. Pa fodd yr amcana merched 
ddyrchafu eu hunain ? Y maent yn awyddus iawn 
mewn Uawer man i ymwthio yn ormodol i law- 
weithf ëydd ; Uenwant y gweithdai cotwm a'r melin- 
au, ac edrychant yn hardd yn eu gwisgoedd glân yn 
myned ol a blaen at eu gorchwylion. Ond ychydig 
a ddyrchefir ar ein rhyw yn y gwaith hwn. Nid yw 

"MBBCHBD Y MELINAU " 

ar eu ffordd i uchel-fanau y maes. Ehywbeth at 
gael tamaid, enniU ceiniog, a chael bod yn rhydd, 
ac ofnwn weithiau yn benrydd ydyw. Nod a rhan 
naturiol merch ydyw bod yn wraig, ac yn "Uawen 
fam plant." Dyma ran a dymuniad naturiol y corff 
mawr o'r rhyw fenywaidd, a pharotoad gwael ar 
gyfer dyledswyddau dyrys, aml, a phwysig pen 
teulu a cheidwad tŷ ydyw Uafur y melinau cotwm. 
Mewn gwirionedd, ychydig o law-forwynion celfydd 
y melinau cotwm sydd yn aUuog i gymmeryd gofal 
teulu. 

Attynir merched yn fawr at siopydda. GaUwn 
ddweyd am 

Y SIOP-WBAGEDD, 

er mor ddenol eu moesgarwch Uednais a'u gwisg- 



oedd chwaethus, nad ydynt mewn rhyw baradwys o 
fwynhâd, er yr ystyriant eu hunain un grisyn uwch 
na merched y meünau. Mae eu horiau yn feithion. 
Ehaid iddynt aros ar eu traed o foreu hyd hwyr, a 
threuliant lawer o'u nerth bob dydd wrth sefyü yn 
unig, gan fod yn agored i aml wendid o'r herwydd. 
Anadlant awyrgylch drom a digon ammhur yn fÿn- 
ych, a heneiddiant yn gynnar, ac nìd oes ganddynt 
unrhyw gyfleusderau i ddysgu y gelfyddyd fawr a 
dyrys o "gadw tý," a'r gelfyddyd anhebgorol o 
goginio ymborth. Ffol ydyw y gweithiwr neu y 
clerJt a elo i fysg y siop-wragedd i geisio ymgeledd 
gymhwys. Ond yn ddiweddar agorwyd drws risyn 
yn uwch eto na rhiniog y siop a thu ol i'r counter 
yng ngolwg y rhy w deg, a dyna yw 

YSaBEFEN-WBAaEDD YW Y LLYTHYBDAI. 

Dywedir i mi fod cannoedd o honynt yn gwneyd 
eu gwaith yn rhagorol yma. Ond fe ddymunwn 
yn fawr i'r hoU ferched a ddymunant ymddyrchafu 
ar hyd y Uwybr yma ymrwymo â diofryd yr arhos- 
ant yn ddibriod ar hyd eu hoes. Dringo grisiau 
Uithrig iawn y maent os dechreuant feddwl am 
briodi oddi arnynt. Gwelsom hanes teimladwy 
dros ben o gyffes pâr ieuanc o'r dosbarth yma 
ar nawn eu priodas, am eu bod yn dra ammharod i 
fyned dan gyfrifoldeb byw. Buasai boneddiges deg 
o swyddfa y Uythyrdy yn cadw cwmpeini pleserus 
gyda gwr îeuanc calon dyner iawn ond Ued yswil 
dros ysbaid maith, nes teimlasant awydd ymbriodi. 
Aed drwy y seremoni yn hapus ; ond ar ol i'r cwmni 
priodasol ymwasgaru, taflodd y foneddiges deg ei 
breichiau am wddf ei phriod Uawen, a dywedodd 
mewn dagrau, " Maddeuwch i mi, John bach, yr wyf 
yn ofrii fy mod wedi eich twyUo. Nid wyf yn gwy- 
bod dim ar wyneb daiar am gwcio" " fy nghalon 
anwyl," atebai y priodfab cariadus, "cymmerwch 
gysur, prydydd ydwyf fi, ac nid wyf yn meddwl y 
bydd genyf ddim ag eisieu ei gwcio byth." Ni ddy- 
wedir dim peUach o hanes bywyd y cwpl ieuanc, 
ond awgryma hyny a wyddom mai peth pwysig 
mewn teulu ydyw medru cwcio, ac mai nid Ue da i 
ddysgu ydyw swyddfa y Uythyrdy. 

Wrth gofio daw i'n cof ddygwyddiad araU yn taro 
ar yr un tant, ond ei fod yn fwy garw. Yr oedd 
saer coed Ued uchelfrydig, ac heb fod yn feistr da ar 
ei dymmer na'i dafod, wedi cael ei lygad-dynu gan 
ferch ieuanc hynod o brydweddol, a ymddangosai fel 
colomen ar yr heol. Ym mhen amser ar ol y priodi 
daeth diffygion y golomen yn ei thŷ i'r golwg, ac yn 
neülduol diffygion y owcio. Un diwrnod yr oedd y 
saer yn bur sarig ei dymmer, ac ebai ei EUen yn Ued 



Digitized by 



Google 



TR HAUL. 



369 



groes, "Nid fel yna y byddet ti yn siarad oyn 
priodi." " Edrych ar dy wyneb clws di yr oeddwn 
y pryd hyny," atebai yntau ; " ond ni wna gwyneb 
clws ddim iawn am ddwylaw a Uestri budron, a bara 
wedi ei hanner crasu." GaU gwisgoedd heirddion, 
gwynebau glân, a llais mwyn ennill serch y bachgen 
ieuanc, ond tŷ glanwaith a bwrdd trefhus gydag 
ymborth blasus a geidw y serch yma ar ol ymbriodi. 
Man goreu y gall merch ieuanc ymddyrchafu 
mewn gwirionedd yw 

MEWN GWASANAETB. 

Os gall merch ieuanc gael myned i wasanaeth i 
deulu trefhus o dan feistres yn gwybod pa fodd i 
ofalu am dý, y mae yn brentiaiaeth da. Ond rhaid 
addef fod llawer meistres yn dra anfedrus ei hun 
mewn gwaith tý, ac felly yn anaddas i ddysgu ereill. 
Eto i gyd, bydd dan y gyfry w le i ddysgu drwy brof- 
iad ymarferol beth i'w ochel yn gystal a pha beth 
i'w wneyd. Er fod Ue y forwyn weini yn Ued 
gaethiwus, y mae ei Uetty yn glyd, a'i hymborth yn 
dda fel rheol, a'i gwedd yn Uawer gweU a mwy 
iachus na merched y melinau cotwm, y siopau, a'r 
llythyrdai. T Ue goreu yn ddiau i weithwyr geisio 
am ymgeledd gymhwyB ydyw o fysg y morwynion 
gweini neu ferched wedi arfer cadw tý gartref, 
merched ffermydd, a theuluoedd mewn amgylchiadau 
cysurus, ond eto yn gofỳn fod pawb ar waith. 

Ni4 oes, fodd bynag, yn yr ardaloedd gwledig le- 
oedd gweini i dros hanner y genethod a fegir yn- 
ddynt, ac feUy dylifant tua'r trefydd i wasanaeth 
caled, a themtasiwn priodi yn annoeth i fywyd oaled. 
Fe geUid agor cymmundeb mwy uniongyrchol rhwng 
yr ardaloedd gwledig a'r 

TBEFBDIGABTHAU, 

byddai yn fendith i ddwy wlad. Hanner can mlyn- 
edd yn ol, yr oedd un o wŷr cyfoethocaf Unol Dal- 
eithiau Àmerica yn siarad ar swper cyhoeddus am 
faterion dinesig, ac mewn ateb i gyfeiriad a wnaethid 
at ei lwyddiant personol, dywedodd, "Yr wyf i 
ddiolch, dan Bagluniaeth, i'm gwraig am fy Uwydd- 
iant. Priodais hi yn weddw ao yn fam naw o blant, 
ac aethom i fyw i'r Taleithiau GorUewinol; pryn- 
asom dir, a thrwy ddiwydrwydd hon a'i phum mab 
a phedair merch, troisom yr anialwch yn wlad gyfan- 
nedd, ao erbyn heddyw yr ydym oU yn glyd ein 
hamgylchiadau." 

Mae yr un alwad eto am wragedd trefhus, gweith- 

gar, yn gwybod pa fodd i ofalu am dŷ a'i angen- 

rheidiol bethau yn Canada a GorUewin America. Fe 

gaiff merched gweini ddwbl y cyflog yno ag a dder- 

24— vii. 



byniant yn y wlad hon, a phob cymheUiad i fod yn 
wragedd mewn teuluoedd parchus. T peth a werth- 
fawrogir yn y trefedigaethau yw merch lanwaith 
weithgar, alluog i droi ei Uaw at bob gwaith tŷ, ao 
yn barod mewn Uawnder i fod yn wasanaethgar. 
T mae yn Canada bob blwyddyn gannoedd o ferched 
o Loegr yn ymsefydlu mewn Ueoedd cysurus. Cânt 
yno yr un cyfleusderau crefyddol a phob manteision 
cymdeithasol ag a fwynhânt yma, a gresyn yw na 
wnelid gweU darpariaeth at ymfudo. Fel y mae 
moddion cymmundeb dros y mòr yn nesu gwledydd 
at eu gilydd daw ymfudiaeth yn haws, a'r ymfud- 
iaeth goreu ydyw un o'r ardal wledig yng Nghymru 
i'r ardal wledig yn y trefedigaethau. 

Tr eiddoch yn gywir, 

Mabgabbt HüGHE8. 



LLAN CWM AWEN : NEÜ DDEFFEOAD EG- 
LWTSIG HANNER CANRIF TN OL. 

(Parhâd o dudalen 337.) 

FENNOD XXII. 

Aü-agoriad yr Eglwys. 

• 

Wbdi Uafur a pharotoi a dysgwyl hir, daeth Eglwys 
Fair Fagdalen yng Nghwm Awen yn barod i'w hail- 
agor, a gwawriodd y dydd nodedig i wneuthur hyny 
mewn boreu dysglaer, heulog, yn yr wythnos olaf o 
Fehefìn. Buasai yn wythnos brysur yn y Plas a'r 
Persondy, ac yn wir ym mhob tŷ o'r Owm o fewn 
cyrhaedd croesawu dyeithriaid. 

Tm mysg ymwelwyr y Cwm yr oedd Syr Robert 
Vaughan o BenUys a Miss Vaughan ei nith. Tr 
oedd Miss Vaughan eto yn gwisgo enw ei morwyn- 
dod, ac yn ymdrechgar a Uwyddiannus i gadw draw 
amser rhag cyffwrdd o hono â Uyfnder ei gwyneb- 
pryd Uuniaidd, sychu ffynnonau dysglaer ei Uygaid, 
Uychwino gwyn ei gwddf, a glasu coch ei gwefus. 

I'r Persondy daethai General Orossford a Mrs. 
General Crossford at eu hoff ferch Angharad. 
Mawr hefyd oedd y dyddordeb yn y pentref syml 
pan ymddangosodd yr esgob yno foreu yr agoriad, 
mewn cerbyd mwy ei arddangosiad na'r eiddo Syr 
Robert Vaughan o BenUys, na General Crossford. 
Düynwyd yr esgob gan y deon gwladol, y Parch. 
WiUiam Meurick Oxley, ac ereül, wýr Uên a Ueyg, 
mewn oerbydau, ar feirch, mewn certwyni, ac ar 
draed. 

Oymmerai y cofiadur o'i fantais safle tu ol i 
gownter bach ei siop, ac wrth gil y ffenestr ar fìn y 
ffordd, sylw manwl o'r oU, chwiliai, mesurai, 



Digitized by 



Google 



370 



TE HAUL. 



pwysai y cyfan cyn dyfod allan i ymuno yn y oyn- ) 
nulliad yn gyhoeddus. Yr oedd yr Eglwys adgy- ! 
weiriedig yn orlawn o dorf drwsiadus eu gwisg, 
tawel, a moesgar. Parotoisai Àngharad Llwyd gòr 
bychan, ond ewyllysgar, i gorganu y caniadau 
(cantîcles). * Daethai hanner dwsin o gorganwyr 
cyfarwydd o Eglwys flodeuog y dref farchnad, ' 
Dinas, hefyd i'w chynnorthwyo. Aed trwy y gwas- j 
anaeth yn foddhäus iawn i'r esgob a'r clerigwyr a'r , 
boneddigion oll, ond Seisoneg ydoedd. j 

Owelai trigolion syml y Cwm yr harddwch a'r 
gweddusder oll, clywent y seiniau soniarus, ond ni ; 
ddeallent y llef oedd yn ymddyddan â hwy. Yr I 
ychydig yn unig a ddeallent y weledigaeth, ac nid , 
oedd yn weledigaeth i'r rhai hyny namyn goleuni | 
dydd eu bywyd cyffredin. Ehaid oedd i'r Çymry \ 
aros hyd y prydnawn a'r hwyr am brophwydoUaeth 
o eneuau gwledig ag yr oeddynt hwythau wedi ym- 
gynnefino â hwy. Felly aeth yr oll heibio y boreu 
fel swn ym mrig y morwydd, heb effaith gymmesur ar 
ei ol. 

Ond cawsom ein gwahodd i hmcheon gan y rheithor 
caredig, a da genym gyfranogi o'r danteithion Uawn. 
Dacw yr esgob Uednais, hybarch, a boneddigaidd, yn 
rhoddi ei fraich i Angharad i'w harwain at y bwrdd. 
Mae'n dal, yn syth, yn Uuniaidd ei gorff, yn lân ei 
bryd, yn garedig ei edrychiad, a'i waUt mor wyn a'r 
llin. Ymddengys Mrs. Lloyd wrth ei ochr fel pryd- 
ferth-ferch wrth ochr urddasol dad. Oymmer pawb 
ei eisteddle yn drefnus ; ond nid oes angen dynodi 
un o honynt, oddi eithr dweyd fod y deon gwladol 
yn eistedd rhwng Angharad a Miss Yaughan. 

Mae'r angenrheidwaith o ddiwaUu angen y corff 
drosodd, a'r esgob yn caredig sylwi ar waith y dydd 
a Uwyddiant Llewelyn Llwyd yn ei blwyf. Sieryd 
yn deimladwy, sieryd yn ddoeth ac yn obeithiol. 
Amlyga ei fawr foddhâd wrth weled cynnifer o'r 
ardalwyr wedi dyfod yng nghyd, ac yn edrych mor 
drefhu8 ac ymddwyn mor weddus. Sylwa ei fod yn 
gobeithio, cyn disgyn o hono i'r bedd, weled Uawer 
o'r un arwyddion amlwg o gyflwr blodeuog yr Eg- 
lwys mewn Uawer ardal ag a welai y dydd hwnw yng 
Nghwm Awen. 

Oyfyd Llewelyn Llwyd i ateb. Saif yn anesmwyth. 
Y mae ei wefus yn crynu a'i wyneb yn welw, a bron 
na thybiwn fod gwUth ar emrynt ei lygaid. Diolcha 
yn wylaidd i'r esgob am ei ymadroddion caredig. 
Siomir ni yn ei aUu ymadroddol. Yn Ue sirioldeb 
seingar, arianaidd, oslef gwynfanus yn hytrach 
sydd yn ei lais. Dywed fod ei obaith oU bron yn y 
dyfodol. Am a fu mai llafur caled rhwyfo'r cwch 
yn erbyn rhediad y Uifeiriant cryf a fuasai, a phe 



gelwid arno ef i gyfrif o flaen brawdle uwch mai 
athrist iawn a fyddai'r cyfrif . Diolohodd yn garedig, 
ac yma dechreuai ddangos gwres a pharablu yn 
rhwydd a meistrolgar i'r hoU gynnorthwywyr, a 
gofynodd yn olaf , ar ol cyfranu o honynt mor hael 
o'u haur a'u llafur a rhoddi iddo wedd siriol eu 
gwynebau, am eu gweddiau. 

Ar ol y ddau anerohiad hyn, torodd yr ymddyddan 
yn ymgom bersonol rhwng mftn dyrau — pawb at eu 
chwaeth. Sylwodd yr esgob wrth Angharad fod ei 
phriod yn edrych yn ẁan er dyfod o hono i'r wlad. 
Amlygodd ei ofh ei fod yn Uafìirio gormod — yn rhy 
bryderus, ac yn cymmeryd golwg rhy anobeithiol ar 
ei waith ac amgylchiadau yr Eglwys. Ebai ei 
Arglwyddiaeth, " GaUaf eich sicrhau, Mrs. Lloyd, 
na welais i nemawr olygfá fwy dymunol erioed 
na'r olygfa yn yr Eglwys heddyw. Yr oedd y canu 
yn sicr yn felus, a'r bobl yn edrych wrth eu bodd. 
GaUwn dybio fod dwy ran o dair o'r hoU blwyfoUon 
yn y gwasanaeth." 

" Yr ydych yn iawn, fy arglwydd esgob," atebai 
Angharad ; " yr oedd mwy na dwy ran o dair o bobl 
y plwyf yn yr Eglwys, ac yr wyf fi yn faloh o'm 
calon o'r plwyfolion syml a charedig, gweddus eu 
moes, a pharchus eu hymddygiad. Ond nis geUir 
eu cael i'r Eglwys oddi eithr yn achlysurol. Y mae 
naw o bob deg o honynt yn YmneiUduwyr ymarferoL 
Nid oedd odid ugain o Eglwyswyr o'r plwyf hwn yn 
y gwasanaeth heddyw." 

" Yr ydych wedi fy synu, Mrs Lloyd," atebai yr 
esgob, gan edrych yn synedig hefyd. "Pa fodd y 
gaUwch gyfrif am y fath beth ? " 

"Nis gallaf ddweyd i'oh Arglwyddiaeth," atebai 
Angharad. "Nid wyf fi yn aUuog i siarad ond 
ychydig o Gymraeg gyda'r bobl, ac heb hyny nid 
oes modd myned i'w cyfrinach. Nid oes yn y plwyf 
nemawr dros ddwsin yn gaUu siarad Seisoneg. 

" Ai onid oedd y dorf yn yr Eglwys heddyw yn 
gaUu deaU y gwasanaeth yn weddol ? " torai yr esgob 
ar draws yr ymadrodd. 

" Nac oedd yno ddim," atebai hithau, " un o bob 
deg ar hugain bron o'r plwyfoUon. Daethant i 
weled, ond ni aUent ddeaU." 

Yma torodd y deon gwladol i mewn i'r ymddiddan 
trwy sylwi fod yn Uawn amser i'r Çymry ddysgu 
Seisoneg, ao mai yr achos eu bod yn YmneiUduwyr 
oedd yr iaith. " Dyma," meddai, gan droi ei sylw 
at yr esgob, " fy arglwydd, yw maen tramgwydd yr 
Eglwys yng Nghymru. Ehaid symmud y maen 
tramgwydd hwn o'r ffordd cyn y ceir Uwyddiant." 

Ni wnaeth ei Arglwyddiaeth sylw, ond edryohai 
fel yn dysgwyl am brofiad Angharad ar y pwno. 



Digitized by 



Google 



TB HAUL. 



371 



Gan nad oedd hi yn dweyd dim, sylwodd yr esgob, 
" Tr ydych chwi wedi cael profîad ym mysg Çymry 
uniaith bellach er's pedair neu bum mlynedd ; beth 
a dybiech chwi ar y pwno ? " 

Atebai hithau, "Y mae Mr. Meuricfc yn hollol 
gywir wrth ddweyd fod yr iaith Gymraeg yn dram- 
gwydd ar ffordd yr Eglwys. Ond, os maddeuwch i 
mi, fy arglwydd, gallwn ofyn pa un ai tramgwydd 
yn rhwystro y bobl at yr offeiriad ai yr offeiriad at y 
boblyw?" 

Teimlai Mr. Oxley yn anghysurus a thaflodd air — 
"GweU i'r bobl yw dysgu Seisoneg: gŵyr pawb 
hyny." 

" Gwir," ebai Angharad, " ond wedi dyfod i Gwm 
Awen, dysgais y wers syml fod llawn cymmaint, os 
nad mwy, o waith i'r Çymro ddysgu Seisoneg ag 
sydd i'r Sais ddysgu Oymraeg. Y mae yma gan- 
noedd yn orawyddus i ddysgu Seisoneg, ond nis 
gallant gael y cyfleusderau, fforddio yr amser, na 
chael athrawon. Am yr offeiriaid, y maent hwy yn 
ddysgedig eisoes. Y maent wedi meistroli yr ieith- 
oedd gwreiddiol i fesur. Y mae ganddynt lyfrau, y 
mae ganddynt amser: gallant gael athrawon, ac y 
maent yn gweinidogaethu yng nghanol swn yr iaith ; 
a'm barn i ydyw, mai yr offeiriaid a ddylent symmud 
ymaith y tramgwydd hwn oddi ar eu ffordd i ym- 
ddiried y bobl, trwy lwyr ddysgu ei hiaith. Y mae 
y pellder ysbrydol rhwng yr Eglwys a'r bobl gy~ 
ffredin mor fawr fel nas gallaf fi fyned i'w waelod, er 
ymdrechu fw ngoreu." 

Gwelodd yr esgob fod yr agendor rhwng ei syn- 
iadau ef a'r eiddo Angharad yn ormod o led i gario 
ymgom foddhäus ym mlaen ar faterion Eglwysig, ac 
fel boneddwr oaboledig, troes yr ymddyddan gyda'r 
sylw, " Yr wyf yn ofhi, Mrs. Lloyd, na ohytuna Mr. 
Cbdey â chwi ar y pen yna." 

Ar hyny, torodd yr eisteddiad i fyny, ac aeth y 
boneddwyr o amgylch yn dyrau i siarad a pharotoi 
at gychwyn adref. 

Yr oedd Llewelyn Iiwyd wedi gorfod ymadael i'r 
gwasanaeth Oymraeg nawnol, Ue y pregethai y 
Parch. T. H. Thomas, fioer y Dinas, yn cael ei 
gynnorthwyo gan ychydig o offeiriaid gwledig a 
churadiaid. 

Oawsom y fraint neu brofedigaeth o wrandaw ar 
ymddyddan yr esgob a Mr. Oxley yn union ar ol y 
ciniaw. 

Ebai Mr. Oxley, "Gresyn fod y Oymry mor 
ystyfhig yn eu hymlyniad wrth eu hiaith a'u hym- 
arferion hynafol, pan y mae y byd yn myned ym 
mlaen mor gyflym o'n deutu." 

"Ië," atebai yr esgob, "ond gobeithiaf y bydd 



i'r ysgolion a sefydlir yn bresennol, ac ychwanegiad 
offeiriaid o ddysg a chydymdeimlad Seisnigaidd, 
ddwyn diwyUiant i'r Dywysogaeth. Bhaid gwar- 
eiddio, diwylüo, y Dywysogaeth, ao yna ei chrefydd- 
oli. Nid wyf yn credu y bydd ddeugain mlynedd i 
heddyw neb yn siarad Oymraeg." 

Atebai Mr. Oxley, gan rwbio ei ddwylaw gwyn- 
laethog a thoes-feddalion yng nghyd, "Y mae yr 
iaith Gymraeg yn marw, fy arglwydd, yn marw." 

Gwrandawai pedwar neu bump o offeiriaid 
urddasol ar y sylwadau uchod, ond ni wnaeth un o 
honynt ymgais at oleuo yr esgob ar y pwnc, os 
gwyddent yn weU. Yn wir y fath oedd y peUder yn 
yr oes rhwug prelad ag offeiriaid cyffredin, fel na 
feiddiai yr olaf agor ei eneu yn ei gymdeithas, ond 
yn unig fel cydsyniedydd. 

Am Angharad ddiniwed, buasai i'w hanianawd 
barablyd hi a'i hysbryd agored, ac i bryder nerwu* 
Llewelyn Llwyd am fod yn berffaith uniawn ei ym- 
adrodd, ac am roddi gwybodaeth eglur i arolygydd 
yr Eglwys, droi yr hyn a aUasai fod yn orlanw i'w 
nofio i un neu ddau o frasaf blwyfydd yr esgobaeth, 
hwyrach yn drai i'w gadael i dreulio maith flynydd- 
oedd ar draetheU lom ac oer arfordir Owm Awen. 
Dim ond iddynt adael i'r esgob weled a welasai yn 
yr Eglwys orlawn, y Persondy destlus, y bwrdd 
cyflawn ei ddanteithion a threfnus ei osodiad, ac 
ymddygiad moesgar a gwir foneddigaidd Angharad 
a'i phriod, a buasai i'r esgob ymadaw dan yr argraff 
ddarfod iddo weled perffeithrwydd. Gair i Syr 
Robert Yaughan, o BenUys, a'r wybodaeth fod 
Angharad yn ferch i General Crossford, fuasai yn 
ddigon i wneyd y gweddül, heb ddim iselwaith 
ymwybodol ar ran neb. Pa fodd bynag, nid yn 
unig yr oedd Llewelyn ac Angharad yn amddifad o'r 
ddoethineb sydd o ddynion, eithr dan lywodraeth y 
"ddoethineb sydd oddi uchod," yr hon sydd 
" ddiduedd a diragrith : " â'r gwirionedd pur, yn ei 
loewder a'i liw ei hun, yr oedd a wnelont. Fel y 
mae yn alarus meddwl, cylchrediad cyfyng iawn 
sydd i'r nwydd yma — aur y gwirionedd yn y cun 
(bar) — heb ddelw nac argraff neb dyn arno. Y mae 
yn anhawdd ei adnabod ym mysg mawrion a byohain. 
FeUy y bu y gwirionedd o eneu Llewelyn Llwyd ac 
Angharad. Gosodwyd hwy i lawr gan yr esgob a'r 
deon gwladol fel dau symlyn penboeth â'u cydym- 
deimlad gyda'r Uuaws diddysg, ac er y gaUent 
amcanu yn dda, eto methent y ffordd. Aeth y ddau 
foneddwr adref i freuddwydio am lwyddiant ym 
"mharadwys ynfydion," wedi troi eu cefhau ar 
oleuni a Uesâd yr Eglwys. Y mae anwybodaeth 
ysgolheigion a rhagfarn gwŷr o ddysg yn waeth 



Digitized by 



Google 



372 



TR HAUL. 



na'r eiddo y werin. Ceir y cam-olygiadau gwyrog 
ynddynt hwy wedi eu wrneisto, a daUant i'w golchi 
faint y fynoch heb newid. 

PENNOD XXIII. 

Aü-agoriad yr JEglwys. 

Tra y dilynol ymadawai cerbydau y prif uchel- 
wyr a'r urddasolion Eglwysig Seisnigaidd o bentref 
tawel a dinod Owm Awen, elai y gwasanaeth Cym- 
raeg prydnawnol ym mlaen yn Eglwys y plwyf. 
Gofalai organydd caredig Eglwys y ddinas am yr 
emynyddiaetb, a chorganwyd "Cân y Fendigaid 
Fair Forwyn" a " Chân Simeon," ef allai am y 
waith gyntaf er ys llawer oes o leiaf yn yr iaith 
Gymraeg, yn sir Arianrawd. Pregethodd y Parch. 
T. Henry Thomas, ficer Dinas, oddi ar St. Iago i. 18. 
Uefarodd yn gryf ac yn eglur iawn ar Air Duw fel 
yr offeryn effeithiol yn llaw yr Ysbryd i ennill 
pecbadur a'i greu o'r newydd yng Nghrist Iesu. 
Gwasgodd yn rymus ar feddyliau y gynnulleidfa y 
pwysigrwydd mawr o ddyfod yng nghyd i wrandaw 
y Gair hwn, ar iddynt ei drysori yn y cof, ac, heb 
ymfoddloni ar fod yn wrandawyr, eithr mynu 
hefyd fod yn wneuthurwyr y Gair. Yr oedd yr 
Eglwys yn orlawn a'r gwrandawiad yn astud. 

Daeth y gwasanaeth hwyrol — y gwasanaeth hwyrol 
cyntaf erioed, y mae yn fwy na thebyg, yn Eglwys 
y plwyf yng Nghwm Awen. Rhyfedd, wrth edrych 
yn ol lai na deugain mlynedd, faint y cyfnewidiadau ; 
yr ydys yn edrych fel i arall fyd. Y mae hen bethau 
lawer wedi myned heibio, a llawer mwy wedi cael eu 
gwneyd o'r newydd. Y mae yr Eglwys wedi ym- 
ddiosg o lawer o wisgoedd ei chysgadrwydd, ac 
ẃedi ymdrwsio mewn addurniadau newydd, ac wedi 
ymgynnefino â defodau newyddion. Y mae y traws- 
ffurfiad mor gyfiawn, fel, pe na chymmerasai amser 
i fyned trwyddo, ni buasai yr Eglwys yn ei hadwaen 
ei hun. Ond trawsffurfìad tyfiant mewnol yw. 
Trawsffurfiad by wyd yn cynnyddu a newid ei agwedd- 
ion, gan ymddadblygu fel y plentyn yn tyfu yn ddyn. 
Gwel pawb ef yn cyfnewid ond efe ei hun. 

Ond rhaid troi yn ol at wasanaeth hwyrol Llan 
Cwm Awen. Copi ydoedd hwn o'r gwasanaeth 
prydnawnol, ond fod Llewelyn Llwyd wedi cym- 
meryd ei fantais i gorganu y Salmau gosodedig, yn 
Ue Cân Mair a Chân Simeon. Pregethodd y Parch. 
Lewis Eyans, curad Uechryd, ar St. Matt. xxviii. 
19, 20. Eglurhaodd y geiriau yn eu holl gyssyUt- 
iadau, gan ymdrechu dangos effeithioldeb gweinidog- 
aeth awdurdodedig Crist. 

(1) Awdurdod Crist ei hun; (2) awdurdod swyddol 



y weinidogaeth ; (3) presennoldeb Orist yn y weini- 
dogaeth hòno. 

Gwasgodd yn ddwys at sylw y dyrfa fod Crist yn 
aros yr un, y weinidogaeth yn aros yr un, a'r 
addewid am y presennoldeb yn aros yr un. Gellid 
tybio mai cnewullyn yr addysg a geisiai roddi ydoedd 
effeithioldeb gweinidogaeth Eglwys Orifit yn achub- 
iaeth pechaduriaid, gan gymmeryd i mewn y gair 
a'r sacramentau. Ymddangosai y bobl oll yn 
gwrandaw — rhai mewn syndod ac edmygedd, ac 
ychydig mewn syndod a boddhâd. Gwŷr oedd y 
ddau offeiriaid a bregethent y dydd hwnw gwedi eu 
deffroi i waith yr Arglwydd. Nid oedd dim gan- 
ddynt yn ormod i'w aberthu i wneyd daioni ysbrydoL 
Buasai yn fater cydwybod gan y ddau ddarparu hyd 
eithaf eu gaUu ar gyfer Ues eu gwrandawyr. Gwỳr 
oeddynt ag a ystyrient y buasai yn drosedd yn erbyn 
Duw pe yr aethent i bregethu i dorf o'r fath ag a 
ddysgwyhd ar aü-agoriad Eglwys, ac mewn difater- 
wch a segurdod ymfoddloni gosod o'u blaenau 
gyffredinedd ddiamcan. Yr oedd Uon'd y pregethau 
o sylwedd, ac yr oedd yn sylwedd o'r fath ag a barai 
ymchwüiad calon. 

Ymwasgarodd y dyrfa i'w cartrefieoedd, a neüldu- 
odd yr hanner dwsin offeiriaid a oedasant eu hym- 
adawiad hyd ar ol y gwasanaeth hwyrol-i'r Persondy. 
Yma dechreuwyd mesur a phwyso gwaith y dydd, 
ac yn neiUduol ansawdd y pregethau. Beirniaid 
Uym, ac nid Uwyr ammhleidiol, y w yr offeiriaid ar 
eu gilydd. Felly y pregethwyr YmneiUduol. Ond 
beirniadu doniau a duUweddau traddodi y naül y llall 
y byddai pregethwyr YmneiUduol yr oes, tra y 
barnai ac y beirniadai yr offeiriaid sylwedd ac 
athrawiaethau y bregeth. Llenwai offeiriaid y cyf- 
nod safle debyg yn yr Eglwys i safle hynafgwyr y 
êêtfawr ym mysg YmneiUduwyr — hwy oedd ceidwaid 
ac amddiffynwyr y ffurf o athrawiaeth iachus. 

Sylwai Mr. Hughes, cyn gurad Cwm Awen, wrth 
gyfaül iddo, y Parch. WiUiam Eoberts, "Pabeth a 
feddyliech o bregeth y prydnawn ? " 

Atebodd yntau, " Byasai yn bregeth ardderchog 
mewn capel YmneiUduol — yr oedd yn Uawn o wir- 
ioneddau cyffredin ; ond nid oedd ynddi ddim addas- 
rwydd neülduol at aü-agoriad Eglwys, yr hen Eg- 
lwys apostolaidd — mam crefydd yn ein gwlad." 

Gan deimlo ei hunan braidd yn annigonol i 
ddechreu dadleu ar bwnc neülduol gyda'r Parch. 
WiUiam Roberts, ni wnaeth Mr. Hughes ond sylwi, 
"Y mae Mr. Thomas, ficer Dinas, yn bregethwr 
efengylaidd, ac yn ddyn da iawn." . 

Ar hyn tarawodd cymmydog Ued oedranus ar 
Mr. Hughes, a dywedodd, "Beth am bregeth y 



Digitized by 



Google 



YR HAUL. 



373 



curad ieuanc yma? Pregethodd yn ei wen-wisg. 
Y mae yn gwisgo gwasgod a choler hanner myn- 
achaidd, ac yr oedd llawer mwy o Eglwys nag o Air 
Duw yn ei bregeth. Os fel yna y mae ein dynion 
ieuainc diwygiadol am fyned ym mlaen, yn iaoh i'r 
hen athrawiaethau Eglwysig, fe fyddant hwy eu 
hunain yn Rhufain yn fuan, a'r Eglwys yn ddarnau.'' 

Druan o Mr. Hughes, ni wyddai beth i ateb eto. 
Gallasai amddiffyn fìcer Dinas, ond ni wyddai pa 
fodd i amddiflyn curad Llechryd yng ngwyneb cyn- 
nifer o gondemniadau. Felly atebodd, "Yr oedd 
cymmaint o bethau newyddion ym mhregeth Mr. 
Evans, fel nas gallaf eu barnu, ond nid oeddwn yn ei 
hoffi hanner y ffordd i ficer Dinas. Yr oedd Mr. 
Thomas yn myned yn syth ar hyd yr hen lwybr, a 
gallem oll ei ganlyn." 

Aeth ymddyddan cyffredinol ym mlaen, a deallwyd 
ar unwaith fod syniadau yr hanner dwsin yn rhan- 
edig — tri yn erbyn tri, neu bedwar yn erbyn dau* 
Anhawdd oedd cael gwr canol. Ceid dau ganol- 
bwynt, un o amgylch ficer Dinas a'r llall o amgylch 
curad Llechryd. Ond aeth yr oll drosodd mewn 
ysbryd brawdol a theimlad tawel, o leiaf, os nad da. 

Ymwasgarodd y gweddill oddi eithr curad Llech- 
ryd a Mr. Hughes, y rhai a arosent yn y Persondy. 
Ŵedi myned o'r rhai hyn i orphwys, er mor lludd- 
edig oedd Llywelyn Llwyd, nis gallai beidio siarad 
gyd ag Angharad am bleserau a siomedigaethau y 
dydd — ei obaith a'i ammheuaeth. 

Çyfeiriodd Angharad at yr amrywiaeth barn yng 
nghylch y pregethau, a gofynodd beth a allai fod. 

Atebai Uywelyn Llwyd, " Yr oeddwn wedi clywed 
yn flaenorol am fìcer Dinas a churad Llechryd eu 
bod yn ddynion gweithgar a galluog, ond ni wyddwn 
fod dim gwahaniaeth o bwys rhyngddynt ; felly ym- 
drechais eu cael yma. Deallaf erbyn hyn fod ficer 
Dinas yn esampl dda o'r Eglwyswyr efengylaidd, 
fel eu gelwir, prif amcan y rhai yw gwneuthur 
pregethiad Gair Duw yn effeithiol i achub pechadur- 
iaid. Gellir dweyd fod eu meddyliau wedi eu Uyncu 
i fyny gan awydd achub eneidiau yn bersonol. Di- 
wyllwyr CTefydd bersonol ydynt. Appeliant yn 
bersonol at bob pechadur i'w ennill yn bersonol at 
Grist trwy y Gair." 

: Atebai Angharad, " Onid ydynt yn eu lle ? Onid 
dyna amcan yr Efengyl ? Beth am gurad Llechryd ? ' ' 

" Tybiwn," ebai ei phriod, " ei fod yn un o'r blaid 
a elwir uchel-Eglwyswyr. Ond buasai yn well 
genyf fi eu galw yn ddiwygwyr gweddusder y gwas- 
anaeth cyhoeddus, ac addysgwyr athrawiaethau 
esgeulusedig. Oynnwysa Oredo yr Apostolion yn 
nnig yn agos i ddeg ar hugain o athrawiaethau, 



ac eto ni sonir ynddo am y sacramentau, nac, yn 
uniongyrchol, am gyfìawnhâd na sancteiddhâd. 
Hawdd felly ydyw esgeuluso cyfres o athrawiaethau 
crefydd Crist. Pwnc mawr y diwygwyr diweddaraf 
ydyw dwyn i mewn adfywiad trwy ysbrydoli y 
gwasanaeth — diwyllio, diwygio, coethi, dyrchafu, ac 
ymdrechu cynnyrchu ysbryd addoli yn y gwasanaeth ; 
ac ar yr un pryd, rhoddi enaint a bywyd ym mhob 
athrawiaeth. Ymdrechant i ddysgu dynion i syl- 
weddoli undeb hanestol, undeb ysbrydol, ac uudeb 
sacramentol, ac, os gellir defnyddio y gair, undeb 
corfforiaetbol yr Eglwys â Christ. Ymdrechant 
ennill eneidiau at Dduw trwy yr Eglwys, a'u magu 
a'u meithrin yn bobl i Dduw yn yr Eglwys." 

" Onid ydyw hyn yna oll yn dda ac yn beth can- 
moladwy," tafiai Angharad air i mewn, " ac onid 
dyna a wnewch chwi yma?" 

"Ië, mewn ystyr," atebai yntau, "ond nid wyf fi 
yn perthyn i blaid neb ; ac nid oes genyf sicrwydd 
fy mod yn gallu gwneyd cyfiawnder â golygiadau y 
naill na'r llall yn gyflawn. Ni all un dyn byth 
feistroli golygiadau dwy blaid yn gywir. Y mae 
llawer mwy o ddadleu yn y byd yng nghylch geiriau 
nag sydd yng nghylch sylweddau ; ac wrth guro ar 
olygiadau y naill y llall, dall-ddyrnu ar ledrithion o 
gread eu hanwybodaeth a'u rhagfarn eu hunain y 
mae y rhan fwyaf o ddynion." 

(Tto barhau.) 



"WELE, YR WYF YN MYNEGü I CHWI 
NEWYDDION DA." 

14 Hbd enaid o'r gogledd i'r deheu 

Hyd eithaf y Werydd a'r byd, 
Lle egyr tawelfor ei ddorau, 

Lle daw y ddau gefnfor yng nghyd ; 
Cei arlun o fyd mewn tywyllwch, 

Tir anghof a bro hyll y bedd, 
Ond yno mae seren dyddanwch 

Tn ernefi gogoniant haul hedd." 

Dyna fel y canodd yr hen fardd Owen Williamson, 
Glan Braint, ar ol darllen hanes marwolaeth Cadben 
Gardiner, a gwaith clodwiw ei genadaeth yn Tierra 
del Fuego. Dengys y darlun i ni genadwri hedd 
Nadolig Crist yn cael ei chyhoeddi nid i fugeiliaid 
Bethlehem, ond i farbariaid Fuegia ; nid gan angel, 
ond gan un sydd uwch nag angel yn nheyrnas gras, 
sef dysgybl i Grist, tyst dros ei Arglwydd yn un o'r 
manau mwyaf tywyll ar y ddaiar. Y mae yn an- 
hawdd i alltud yn y wlad hon amgyffred cyflwr anifeil- 
aidd y Fuegiaid. Bu Darwin yn eu plith tua hanner 
can mlynedd yn ol, ac er ei fod yn barod i olrhain 



Digitized by 



Google 



374 



YR HAUL. 



achau dynoliaeth trwy epaod y goedwig i ryw dde- 
chreuad isel iawn, eto bu y Fuegiaid yn ormod hyd 
yn oed iddo ef. Dywedodd ei fod yn credu fod 
tylwyth Fuegia yn hoUol heb allu i gyfodi i safle 
bodau rhesymol. Ond Ue y methodd gwyddoniaeth, 
Uwyddodd Ysbryd Duw. Trwy ddyfal wlith y fen- 
dith nefol mae planigyn gras yn blodeuo ar ororau 
tymmestlog Fuegia. Ceir amryw o'r tylwyth a fu 
yn arswyd i'r gwyddonwr Darwin yn eu cyflwr 
truenus o anifeileidd-dra, heddyw yn eistedd wrth 
draed yr Iesu yn eu diîlad ac yn eu iawn bwyll. Nid 
darlun dychymmyg ydyw hwn, ond un wedi ei gym- 
meryd o fodau byw : photograph ydyw o Mr. John 
Burleigh, un o genadon Ueygol y S.A.M.S., sef y 



nerth yr ystormydd mynych. Y mae ei wraig new- 
ydd esgor ar ei phlentyn cyntaf yn y Ue, ac ym 
mhlith y cymmydogion ofnadwy yma. MeddyHwch 
am gyflwr y ddeu-ddyn hyn yn treuHo eu bywyd 
priodasol yn y fath unigedd ym mheU o olwg câr a 
chyfaiU. Ond cariad Duw sydd yn eu cymheU, ac 
Efe sydd yn eu nerthu. Os peU o wlad Eglwysi ag 
maent yng nghymmundeb y saint, ymladd y maent 
ar y blaen ym mrwydr yr Eglwys fllwriaethus. 

Tystion ydynt i Grist " hyd eithaf y ddaiar." O 
frodyr esmwyth amoch yn Sì'on, gweddîwch dros y 
rhai hyn ; îe, dros hoU ystâd Eglwys Crist sydd fel 
hwythau yn planu baner y Groes yng nghyrau peU- 
enig y byd, a boed i ninnau yng Nghymru dawel 



genadaeth Dde America, yn dechreu ei ymweUad 
cenadol â'r ynys fechan yn y môr tymmestlog anghys- 
beU sydd yn golchi godreu y Cape Horn. Yno 
y mae y dyn hunanaberthol yn byw heddyw gyda'i 
wraig ffyddlawn, dim cymmydogion ond y creadur- 
iaid barbaraidd yna. Y mae yr ynys yn oer ac yn 
noethlwm, heb ffrwyth arni i gynnal bywyd, ac 
weithiau fe gyfyd y tònau mor uchel, fel yr ofhir y 
gorchuddir yr hoU ynys gan eu dyfroedd. Y mae 
yn byw mewn caban tlawd, na fuasai yn cael ei 
ystyried yn deUwng i anifeüiaid y maes yn y wlad 
hon. Ymddibyna ar y Uong genadol, yr Allen 
Gardinâr, i ddyfod â bwyd iddo o bryd i bryd, ac 
nid yn anaml y Uuddir y Uong am amser maith gan 



gydweithio â hwy mewn gweddîau ao ofîrymau hyd 
nes y delo hoU deyrnasoedd y byd yn eiddo i'n Har- 
glwydd ni a'i Grist Ef. 

W. M. E. 



EHIFO'E BOBL: DADLENAD GALAEUS. 

Ymddangosodd ysgrif ac ystadegau crefyddol ag sydd 
wedi peri mawr ymchwü calon i lawer yn un o rif- 
ynau y Lẁerpool Daiìy Post ym mis Hydref di- 
weddaf . Ymddengys i olygydd y newyddiadur hwn 
ddeng mlynedd yn ol ymgymmeryd â rhifo yr hoU 
gynnuUeidfaoedd a addolent yng ngwahanol Eglwys- 
ydd a chapelydd y dref ar foreu Sul, y 1 7fed o Hydrel 



Digitized by 



Google 



TE HAUL. 



375 



Ar fbreu Sul, y 18fed o!r un mis y flwyddyn hon, 
gwnaeth yr un peth, a rhoddes y canlyniad yn 
gyflawn yn y DaUy Post. Myn gryn nifer o'r gwa- 
hanol enwadau erefyddol nad ydy w yr adroddiad yn 
berffaith, ond nid oes neb a ddywed nad ydyw yn 
onest, ac nid ymdrechir profì ei fod yn wallus iawn. 
Ehaidibawb addef ei fod ynlled agos, os nad yn hollol 
gy wir. Dywed y Daily Post fod nifer y trigolion o 
fewn cylch y oyfrif wedi cynnyddu o 169,702 i 
188,215 rhwng 1881 a 1891, ond fod nifer yr addol- 
wyr ar foreu Sul wedi lleihau o 63,579 yn 1881 i 
63,439 yn 1891 . Pan elir i fanylu ar y cyfundebau 
crefyddol ar wahan, cawn fod yn addoldai 

YB EGLWYS 8EFYDLEDIG 

22,613 yn 1881 a 25,709 yn 1891. Ar y pen hwn 
dywed y golygydd, " Yr unig gorff crefyddol a 
ddengys gynnydd gwerth sylwi arno ydyw yr Eglwys 
Sefydledig. Ac eto, y mae y cynnydd ymddangos- 
iadol yn agored i leihâd, o herwydd gadawsid allan 
bedair Eglwys yn cynnwys tua 1500 o addolwyr o 
gyfrif 1881. Dygai hyn rif 1881 yn 24,113 ar 
gyfer 25,709. Felly tua 1600 yw y gwir gynnydd." 

PABYDDION. 

Bhifai y Pabyddion yn 1881, 14,488, a 11,536 yn 
1891. Ar y pen yma sylwa y golygydd : Er fod y 
Pabyddion wedi ychwanegu dau at rif eu capelydd, 
y mae Ueihâd o dair mü yn nifer yr addolwyr yn eu 
gwasanaeth am un ar ddeg, ac anhawdd iawn ydyw 
rhoddi un rheswm dros hyny. Y mae yn wir nad 
ydyw rhif yr addolwyr am un ar ddeg ddim yn un 
prawf o gyfanrif y Pabyddion yn y ddinas ; ond 
rhif yr addolwyr yng ngwasanaeth un ar ddeg a 
gymmerwyd yn 1881. 

AHWIBYITWYB. 

Dengys yr Annibynwyr gynnydd o 800. 

WESLEYAID. 

Dangosant hwythau gynnydd o 400. 

FBESBYTEBIAID. 

Dangosant hwy leihâd o 1680. 

UNDODIAID. 

Ueihâd o 400. Dyma yr enwad Ueiaf yn y 
ddinas: rhifai 972 yn 1881, a dim ond 574 yn 
1891. 

Y METHODI8TTAID OALFINAIDD. 

Dyma fel y saif capelydd y Methodistiaid Calfln- 
aidd. Yn y golofn gyntaf y mae nifer yr eisteddle- 
oedd ; yn yr aü golofn, nifer y rhai oedd yn y gwas- 



500 


.. 266 


.. 180 


1050 


.. 603 


... 147 


400 


.. 250 


... 


1250 


.. 620 


... 295 


900 , 


.. 325 


.. 500 


700 


... 146 


... 115 


450 


.. 233 


.. 250 


250 


.. 90 


... 96 


840 


... 550 


... 536 


1200 


.. 353 


... 514 


7540 


3436 


2633 



anaeth boreu Sabbath ddeng mlynedd yn ol ; ac yn 
y drydedd golofn, nifer y rhai oedd yn yr addoldai 
Sabbath y 18fed cyfìsol. 

Catherine-street (Seisoneg) 

Chatham-street 

David-street, Park-road ... ... ... 

Fitzc]arence-street, Everton 

Netherfield-road, north 

Great Crosshall-street 

Shaw-st. (Seisoneg), Kverton-brow 
„ (cenadol), Arkwright-street 

Anfield-road 

Prince's-road 



Oeilw y Goleuad sylw difrifol at y Ueihâd amlwg 
yn nifer addolwyr boreu Sul yn y capelydd, ac nid 
oes yma le i neb lawenychu. Y mae yn berffaith 
eglur i bob dyn fod ysbryd defosiynol y genedl yn 
oeri, a'i difaterwch ysbrydol ar gynnydd. Tra yr 
ychwanegwyd 52 at y lleoedd addoliad a 18,000 
mewn rhif, cawn at yr eisteddleoedd yn Liyerpool 
bu lleihâd o 140 yn rhif yr addolwyr. Tra y gwel 
y difater ac esgeulus, y carwr esmwythder a seguryd, 
yn gystal a'r bobl o ysbryd secularaidd, weinidogion 
yr Efengyl yn troi eu cleddyf yn erbyn y naill y 
llall, nid rhyfedd iddynt wrthod gwrandaw ar lais 
neb o honynt. Achos o ofid calon i bob duwiol yw 
dadguddiadau torcalonus y cyfrif dan ein sylw. 



Y WASG. 

" Cerddi OnUuyn." 1 

Cynitwysa y gyfrol fechan hon ddeunaw a deugain 
o ddaraau barddonol, o ba rai yr oedd pedwar ar 
hugain yn gyfansoddiadau buddugol mewn gwa- 
hanol gystadleuon yn amrywio o'r cyfarfod Uenyddol 
i'r eisteddfod genedlaethol. Dyry eu Uwyddiant 
cystadleuol ar unwaith iddynt warant o deüyngdod. 
Gwelwn mai aü argraûìad yw'r Uyfiyn sydd ger ein 
bron. Dyma warant fasnachol o'u teüyngdod. Y 
mae yr oU o destynau y "Cerddi" eto yn foesol, 
gwladgarol, a chrefyddol : y rhan fwyaf yn Feibl- 
aidd, a daw mwy o'r elfen ddwys i'r golwg ynddynt 
nag o'r elfen ddifyrus. Dyma nodwedd cyflredin 
ein barddoniaeth. Cenedl y cywair Ueddf ydym i 
raddau mawr, ac eto fe dynwn fwynhâd ao adeilad- 
aeth o'r oU. Mae athroniaeth y dagrau yn gweddu 
yn weU i ni nag athroniaeth y chwerthin, ac y mae 



Aberdar : W. Lloyd a'i Pab, argraffwyT a cbyhoeddwyr. 



Digitized by 



Google 



376 



YR HAUL. 



yn fwy fErwythlawn o ddaioni. Ehydd darlleniad 
"Cerddi OnUwyn" fwynhâd ac adeiladaeth i bob 
Cymro o chwaeth farddonol. 



" Hanee yr Eghoys yng Nghymru: neu, Pennodau yn 
Hanes yr Eglwys yng Hghymru," 1 gan y Pareh. 
Robert Williame, B.A., fioer Dohoyddelen, a (gynt) 
Darlithydd ar Hanesyddiaeth Eglwyeig yn Eegobaeth 
Bangor. 

Y mae enw y Parch. Bobert Williams, fel hanes- 
ydd Eglwysig dysgedig, bellach yn hysbys ym mhob 
plwyf Cymreig, a dylai hyny ar unwaith fod yn 
ddigon o lwybreiddiad i'r llawlyfr bychan hwn i 
gylchrediad helaeth. Llyfryn bychan, destlus, mewn 
câs da ac ar bapyr da, mewn Uythyren eglur, lân, 
ydyw. Er ei fod yn fyr, y mae yn gynnwysfawr ; 
ac er ei fod yn gynnwysfawr, y mae yn ddyddorol 
yn ei fanylion. Rhenir y llyfr yn bedair pennod, 
Ue y rhoddir cyfartaledd da i sylwedd yr hanes yn 
ol ei bwysigrwydd. Rhoddir pennod o ddeunaw 
tudalen at hanes yr Eglwys o'i sylfaeniad cyntaf 
yng Nghymru hyd ei huniad â'r Eglwys yn Lloegr ; 
ail bennod i'w hanes o uniad yr Eglwysi hyd y 
Diwygiad mewn tri tudaien ar hugain; trydydd 
bennod ar ei hanes o'r Diwygiad (1558) hyd esgyn- 
iad y Frenines Ánne (1703) mewn naw ar hugain o 
dudalenau; a'r bedwaredd bennod iV hanes o 
esgyniad y Frenines Anne hyd y ganrif hon mewn 
deg ar hugain o dudalenau. fewn fframwaith y 
bras amlinelliad yna plethir prif amgylchiadau a 
nodweddion hanes yr Eglwys drwy holl gyfhod ei 
bodolaeth yn hynod o eglur, a bydd gan y neb a'i 
darlleno yn bwyllog syniad lled dda am Eglwys ei 
dadau. öan ein bod yn amcanu dychwelyd at yr 
adolygu eto a dwyn i mewn enghreifftiau o'r 
gwaith, ni ychwanegwn ond yn unig cymhell na 
byddo un plwyf heb anfon am gopiau o'r llyfr. 



Y " Traethodydd " am Dachwedd, 1891. 
Mae y rhifyn hwn o'r Traethodydd yn dda a dar- 
llenadwy, ac o nodwedd genedlaethol. Cynnwysa 
ysgrifau llafurfawr ar y gwahanol destynau, megys 
" Elîas ac Elisëus : neu, Olyniad sicr y Prophwydi," 
gan y Parch. John Hughes, M.A. ; " Barddoniaeth," 
gan T. Job, Trefecca; "DeongHaeth y Testament 
Newydd," gan y Parch. Lewis Propert, D.D. Dar- 
llenasom yr ysgrif hon gyda blas. Mae yn ddydd- 
orol, eglur, a chatholicaidd. "Y Fasnach mewn 
Helbul" (sef y fasnach feddwol), gan y Parch. Daniel 

1 Caerfyrddin: argraffwyd gan W. Spurrell a'i Fab. (Pris 
swllt.) 



Howlands, M.A. ; "Y Gymdeithas Lenyddol," gan 
Eben Fardd ; " Syr William Jones," gan y Proffes- 
wr Arnold ; " Bhesymau y Parch. Evan Jonee droe 
Ddadgyssylltiad yng Nghymru," gan y Tra Pharah- 
edig J. Owen, M.A., deon Llanelwy; " Nodiadau 
Llenyddol." Diammheu mai ysgrif y Deon Owen a 
ddarllenir gyda mwyaf o ddyddordeb o'r oll, yn 
gystal ar sail ei nodwedd ddadleuol a'i grymusder 
a theilyngdod sylweddol. Ateb ydyw i ysgrif o'r 
eiddo y Parch. Evan Jones, Oaernarfon, yn y Ghninm 
am Hydref, lle y gesyd ei resymau dros Ddadgys- 
sylltiad yng Nghymru. Oyfeiriasom at yr ysgrif 
hòno yn yr JSaul am Daohwedd (tudal. 350). Oym- 
mer y Deon Owen bymtheg tudalen o'r Traethodydd 
i ateb rhesymau y Parch. Evan Jones un ao oll, ac 
yn sicr gorchwyl anghysurus i'r dadleuwr o Oaer- 
narfon fu darllen yr adolygiad miniog hwn. Dar- 
llenasòm rywbryd am greadur mor wydn ei allu 
bywydol, fel y gellid ei gymmeryd mewn Uaw a'i 
droî y tu gwrthwyneb aUan heb ei niweidio. Y 
mae gwydneiddiwch dadleuol Mr. Jones rywbeth yn 
^ e ^yg, os gaU orfyw y driniaeth deg a boneddigaidd 
a ddyry deon Llanelwy iddo. Ni ddylai neb a ddar- 
Uenodd ysgrif Mr. Jones fod heb ddarUen ysgrif y 
deon. 

" Tr Efengyl yn ol St. loan, gydag Esboniad Ymarferol 
Byr" 1 gan y JDr. W. Wahham JSowe, arghoydd 
eegob WahefieU. Cyfieithedig gan y Pareh. EUit 
Boberte, rheithor Llangwm, a'i fab, y Pareh. Ettis 
Oregory Boberts, M.A. 

Da genym aUu dweyd fod yr esboniad poblogaidd 
hwn yn awr aUan o'r wasg, mewn rhwymiad destlua 
ac am y pris isel o un geiniog ar bymtheg, ao y mae 
i'w gael ar werth yn hoU ystordai y Gymdeithas er 
Lledaenu Gwybodaeth Gristionogol (S.P.O.R.). Yr 
oedd y gymdeithas uchod eisoes wedi cyhoeddi 
esboniadau y Dr. Walsham Howe yn Oymraeg ar y 
tair efengyl gyntaf, ac esboniad ar Actau yr Apos- 
toUon, at wasanaeth yr Ysgol Sul yn benaf. Deall- 
wn oddi wrth lythyr o'r eiddo y Parch. Edrnund 
M'Glure, M.A., ysgrifenydd y gymdeithas, fod 
gwerthiant da ar yr esboniadau hyn. Gwerthwyd 
o'r esboniad ar St. Matthew, 4300 o gopîau; St. 
Marc, 1450 o gopYau; St. Luc, 1300 o gopîau. Yr 
achos fod y fath wahaniaeth rhwng rhif y copîau a 
werthwyd o'r efengylau hyn yw, fod yr esboniad ar 
St. Matthew aUan ym mheU o flaen y UeiU, ao wedi 
myned drwy ail-argrafnad. 

1 Llundain: cyhoeddwyd gan y Gymdeithae er Lledaenu 
Gwybodaeth Gristionogol, Northumberland Arenue, Charing 
Oross, W.C. 



Digitized by 



Googlc 



TB HAUL. 



377 



"Cymru " am Laehwedd. 

Yn anffodus ni ddaeth y rhifyn o Cymru am y mis 
Hydref i'n llaw raewn pryd i sylwi arno yn yr amser 
priodol. T mae y rhifyn hwn yn dda drwyddo, a 
chynnwysa lawer o bethau newyddion, yn gystal a 
llawer hen beth mewn goleuni a diwyg newydd. 
Yr ydyni yn mawr hoffi y pennodau ar hanes Oymru. 
Rhoddir Uawer mewn ychydig yma, a chynnorthwyir 
i edrych ar wahanol gyfnodau hanesiaeth yn wahan- 
redol, ac eto yn eu cyssylltiadau naturiol y naill yn 
arwain i'r llall. Dyddorol yw cael hanes dyddan 
"Beirdd Ánadnabyddus Cymru;" a " Hanes ein 
Hathrof ëydd a'n Hysgolion ; " a bydd yn dda gan 
lawer o'r beirdd ieuainc gael darllen cyfieithad 
swynol David Daries, Castell Hywel, o " Grey's 
Elegy." Ysgrifau ereill ydyw gohebiaeth y " Bwch 
Gafr ; " " Myn'd i'r Mòr ; " " Dyddgylch Priodas ; " 
" Dafydd y Gareg Wen ; " " Goreuon Englyn fy 
Ngwlad ; " " Dychymmygion Llanuwchllyn ; " a 
lluaws ereiU. Ni aU Tywysogaeth fechan gwyno 
am ymborth i'r meddwl y dyddiau hyn. 



NEWYDDION. 

DYCHWBLWYÄ I FUOEILIAETH YB BGLWYS. 

Fel hyn y Uefara y Goìeuad : — 

Mae eich darllenwyr yn ddiau wedt clywed fod y Parch. T. 
W. Jones, Cendl, wedi penderfynn myned droBOdd i'r Eglwys. 
Yr oeddwn weii clywed er ys peth amser fod y brawd hwn yn 
edrych droa y gwrych ; a thra yn hyrwyddo y ffordd drosodd, 
nid oedd yn petrnso myned i'w gyhoeddiadau Sabbothol yng 
nghapelan y Methodistiaid. Buasai y game yn cael ei chario 
ym mlaen yn hwy oni buasai i'r newydd lithro allan, a daeth 
pwyllgor o hyd i'r gwir. A ydy w y brawd hwn yn un o un ar 
bymtheg esgob Llanelwy, nis gwn ; ond rhaid dirdynn llawer 
ar Mr. T. W. Jones neu grebachu Uawer ar iaith fw wneyd yn 
dütinguühed man. Bûm yn edrych ei safle yn yr arholiadau, 
ac y mae ychydig yn is na'r average. 

Cristionogol iawn onid e ? Yr unig beth a ddy- 
wedwn wrth ein darUenwyr ar y pwnc yw, fod Mr. 
T. W. Jones wedi troi ei gefn ar YmneiUduaeth, a 
siarad yn ei gefn j mae yr ysgrifenydd yn y Goleuad. 
Tybed mai oddi wrth yr arferiad yma y cafodd y 
Seison y geiriau baek biting ? 

Ebai y Guardian am y 14ydd o'r mis diweddaf : — 
" Dywedir fod y Parch. Hugh Price James, gwein- 
idogcapel Methodistaidd (Cymraeg a Seisoneg) yng 
NghaerfiLLi, wedi hysbysu i ddiaconiaid ei gapel ei 
fod yn amcanu myned i weinidogaeth yr Eglwys." A 
oes dim budreddi yn heolydd CaerffîH i'w luchio ar 
ol y boneddwr hwn ? DysgwyHwn yn fuan weled ein 



carenydd Ymneülduol yn cywüyddio meddwl am y 
gwaith anrasol o bardduo cymmeriadau dynion. 
Dyledswydd Gristionogol y gwŷr hyn ydyw anfon 
at yr esgobion, os oes ganddynt unrhyw beth yn 
erbyn y dychweledigion. Gofynir ar gyhoedd yn 
ystod y gwasanaeth ar y Sul yn Eglwys plwyf pob 
gweinidog, cyn ei dderbyn i urddau sanctaidd, a oes 
gan neb fai yn ei erbyn. Scandal yw pardduo dyn 
ar g'oedd ag awgrymiadau cas ; dyledswydd ysbrydol 
y w mynegu pob bai ceryddus i'r awdurdodau priodol. 

SIOMEDIGAETH DÀDGY8SYLLTWYR YR EGLWYS. 

Mae y wlad wedi cael ei byddaru a Uuoedd eu 
hanner meddwi ar ddadgyssyUtiad yng Nghymru, 
ond newydd beth yw dadwaddoliad. Dechreua ein 
carenydd o bob tu Clawdd OfFa gosi penau a holi 
beth am ddadwaddoliad. Cymmerent hwy y ddau ym- 
adrodd, dadgyssyUtiad a dadwaddoliad yn gyfystyr ; 
ond wele âaenoriaid y Blaid Byddfrydig yn edrych 
arnynt ar wahan, a thra yn barod i ddadgyssyUtu yr 
Eglwys yngNghymru, dysgwyUent adael y rhan fwyaf 
o'r gwaddol iddi. Dyma fel y dywed y Britùh Weeldy ; 
" Arfer y Ehyddfrydwyr swyddogol gwrthwynebol i 
gymmeryd mewn Uaw ddadsefydlu yr Eglwys AngU- 
canaidd yng Nghymru ydy w addaw troi at y pwnc 
pan benderfynir â materion yr Iwerddon. Dangos- 
wyd yn eglur pa faint o werth sydd yn y fath 
addewid, ac nid oes gan y dadgyssylltwyr Cymreig 
a gamarweinir ganddynt neb i'w beio ond hwy eu 
hunajn. Wrth lwc ychydig a dwyUir." Ond ym- 
ddangosodd erthygl yn y Speaher, newyddiadur, fel 
y tybiwn yn sicr, a ystyrir fel papyr swyddogol y 
Blaid Ryddfrydig, ac yr ysgrifenir iddo gan Mr. 
Gladstone a Mr. Morley ac ereiU, o'r un dosbarth ; 
ac yn yr erthygl hòno dadleuir dros ddadgyssyUtiad, 
ac yn wir bygythir ei fod yn dyfod. CymheUa y 
Speaher ar i gyfeiUion yr Eglwys Sefydledig gyfadd- 
asu eu hunain ar gyfer y dyfodol sydd o'u blaen, ac 
ä ym mlaçn i ddweyd, "Yr argraff arnom ni ein 
hunain yw y byddant yn annhraethol weU o hyny aUan 
mewn ystyr arianol nag y buont erioed o'r blaen. 
Bydd telerau eu dadgyssyUtiad yn ddiammheu mor 
ffafriol, mor or-ffafriol, ag a dderbyniodd yr Eglwys 
WyddeUg. Bydd i feddiant diogel o'r gwaddol- 
iadau, y Uawn — Ye gorhelaeth (exeeseive) — iawn i 
hoU dderbynwyr cyUid Eglwysig, gadael meddiant 
gofìdus i ni o'r Eglwysydd Cadeiriol i'r hyn sydd 
eisoes yn ymarferol, ac a fydd y pryd hwnw, yn 
gyfreithiol, yn un enwad ym mysg Uawer. Bydd i 
hyn oU, meddwn, osod yr Eglwys yng Nghymru 
mewn safie o urddas ac enw anrhydeddus i'r pen. 
Bydd y genedl Öymreig, y mae yn debyg, yn barod i 



Digitized by 



Google 



378 



TB HAUL. 



wneuthur yr aberth mawr hwn er mwyn cyrhaedd eu 
meddylddrych perffaith o gydraddoldeb crefyddol. , ' 
Dyma feddylddrych Ehyddfrydiaeth swyddogol am 
ddadgyssylltiad. Ond beth a ddywed y British 
Weekly? "Y mae y ddychymmyg y bydd i gyd- 
raddoldeb crefyddol osod yr Eglwys yng Nghymru 
mewn ' safle o urddas ac enw anrhydeddus i'r pen ' 
yn un digon rhyfedd. Nid ydym yn gwybod am 
un dadgyssylltwr yng Nghymru a gytunai ag un- 
rhyw fesur o ddadgyssylltiad na byddai wedi ei 
gyplysu â mesur cyflawn, llwyr, o ddadwaddoliad. 
Dadwaddoliad yn wir ydyw y mater mawr yr ym- 
laddwn am dano. Nid ydyw dadgyssylltiad wrth ei 
ochr ond gwegi." 

Beth a ddywed Mr. Lloyd George am hyn? 
" Gwell genyf aros deng mlynedd am ddadgyssyllt- 
iad na boddloni ar yr un peth ag a wnaed yn yr 
Iwerddon." 

Mae y Goleuad yn fwy hyderus, ond eto yn ofnus, 
a dywed — 

Mae pwnc y dadwaddoliad, fydd yn rhan o'r mesur i Gymru, 
yn dechreu blino rhai cyfeillion aelog i ddadgyssylltiad. Ofnir 
ein bod wedi colli golwg yn ormodol ar yr ochr hon i'r pwnc, 
ac y gallai wedi'r cwbl na fydd y mesnr pan ddaw yn werth 
yr ymdrech a roddwyd i'w gael. Gallai yn sicr ddadwaddol- 
iad hannerog wneyd mesnr o ddadgyssylltiad yn beth na fyddai 
yn werth ei gael. Ni byddai ond yr anghyfiawnder mwyaf 
gydd yn bosibl â'r wlad, a'r twyll mwyaf gyda hyny, i ddad- 
gyssylltn yr Eglwys, a'r nn pryd ei gadael mewn meddiant o 
eiddo sydd hollol genedlaethol. Ond y mae troi y degwm at 
wasanaeth cenedlaethol yn rhan o'r penderfyniadau y mae y 
gyngrhair wedi eu derbyn, ac y mae yn hen ddealledig i ar- 
weinwyr Rhyddfrydiaeth yn Lloegr na fydd unrhyw fesur o 
ddadgyssylltiad yn dderbyniol i Gymru oni bydd yn cynnwys 
dadwaddoliad llwyr o bob eiddo cenedlaethol. Yr un pryd, 
rhaid addef mai ychydig sylw mewn cymhariaeth y mae dad- 
% waddoüad wedi ei gael yng Nghymru. 

Fe welir yn amlwg oddi wrth y dyfyniadau uchod 
fod y dadgyssylltwyr mewn penbleth. Y maent 
hyd yn hyn gwedi hwylio o dan fanerau twyllodrus, 
neu fahe colours, fel y dywed y Sais. Eu gwaedd 
barhäus fu am " gydraddoldeb crefyddol" drwy 
ddadgyssylltiad yr Eglwys oddi wrth y wladwriaeth. 
Tstyriai Mr. Gladstone a'i blaid mai " cydraddoldeb 
breintiau ger bron cyfraith gwlad " a olygid wrth 
hyn. Ond fe gânt ddeall yn fuan mai nid hyny a 
ofynid. Gwyddem ni mai cant noeth oedd yr 
holl swn am " gyfathrach anachaidd rhwng Eglwys 
a'r wladwriaeth," am " gaethiwed yr Eglwys," am 
ei " rhyddhau o hualau y llywodraeth," ac felly yn y 
blaen. Cenfigen sectol ac awydd am amddifadu yr 
Eglwys o'i heiddo oedd y cwbl. Nid yw brwydr y 
dadwaddoli ond dechreu, a diau fod amser maith eto 
cyn y gwelir dydd rhanu yr ysbail. 



0YDNAB0D TEILYNGDOD. 



Da genym ddeall fod y Parch. Owen Jones, ficer, 
Pentrefoelas, wedi cael ei benodi gan esgob Llan- 
elwy yn ganon mygedol o'r Eglwys Gadeiriol. 
Ádwaenir y Parch. Owen Jones ym mhell ac agos 
fel cerddor coeth a Uafurus, nid yn unig drwy ei 
gasgliad poblogaidd o donau yn Hymnau Hen a 
Newydd, ond drwy ei garolau Uuosog. Y mae wedi 
bod yn Uafurus dros y drydedd ran o'r ganrif hon 
yn gweUa cerddoriaeth a llenyddiaeth ei ardal ei hun 
a'i hamgylchoedd. Nid cerddor yn unig ydyw y 
Parch. Owen Jones, ond y mae yn Uenor coeth a 
hynafiaethydd gwych, a rhaid myned dipyn o ffordd 
cyn y ceir gweled cynnifer o hen lyfrau Çymraeg 
defosiynol ein cenedl ag a geir yn ei lyfrgeU ef. 
Bydd ugeiniau a channoedd o'r bobl a fagwyd o 
fewn cyrhaedd ysgol a chyfarfodydd Uenyddol adna- 
byddus Pentrefoelas weled Uafur eu hen athraw 
ymroddgar yn cael ei gydnabod. 



* S 
°J 

•*» 

H tù 



G 2 5 £ 
•c 1^2 




'è 




QQ 


'a 
GO 


s 

9 

13 


9 

C5 




1 ^ 


B 
D 

3 




«o 


00 


g 


^m 


*o 


«o 


r» 


00 








04 


c^ 


<N 


04 


« 



îFI 

ü<3 : 5 ^ 



CARMARTHEN: 
Prínted and piiblished by W. Spubrell & SoN f at their Printing 
üffice, sitnate and being at No. 87, Eing-street, in the Pariah of 
Saint Peter, in the Gonnty of the Borongh of Carmarthen, on 
Monday, the 80th of November, 1891. 



Digitized by 



Google 



CYNNWYSIAD. 



Adgof uwch Ángboí ... ... - ... 33, 85, 118 

Addysg Ysgrythyrol ym Mwidd Yggolion Llundain ... 345 
" Affrica fel y mae yn awr "... •... ... ... 306 

Alltudion Cymreig yn Neheudir America ... ...337 

Amrywiaeth ... ... ... ... 62, 128 

Anianyddiaeth ... ... ... ... ... 214 

Ardderchog lu y Merthyri 82,109,132,170 

Athroniaeth a Chrefydd Browning 

Babi cyntaf Mrs. Jones 

Barddoniaeth— , 

Ar Groesbren Calfari 

BythiMi 

CodiadyrHaul ... 

i Llanllechid " ... 
' Cynauaf ... 



346 
831 

149 

68 

809 

174 

307 

26 

Emyn Friodas ... ... ... ... ... 147 

Er serchuB Gof am y diweddar Barch. Oanon Evans 84 
GwageddyByd ... ... ... ...363 

Owawl mewn Gwyll ... ... ... ... 14 

Gwneler dy Ewyllys ... ... ... ... 31 

"Lead,kindlyLight" 78 

Paid ag aros yn rhy hwyr ... ... ... 45 

Pryd arweiniai John y Canu ... ... ...275 

«Rockof Ages" 214 

SerchAdgof ... ... ... ... ... 21 

Simon yn cario'r Groes ... ... ... ... 88 

"Traygelwirhiheddyw" 118 

Tro trwy Fynwent y Plwy' ... ... ...329 

YDyrchafael 151 

Y Samariad trugarog ... ... ... ... 168 

"YrAüDdyn,yrArglwyddo , rNef" 74 

Yr Eglwys yn y Wlad ... ... ... ... 65 

Yr hen wr a*i Ferch yn y Fynwent ... ... 51 

BethywCydwyboddda? ... ... ... ... 22 

Boreu Sul yng Nghymru ... ... ... ...830 

Bychan a Mawr .. ... ... ... ... 106 

Byr Goflant am y diweddar Dayid Boberta (Dewi Haf- 
hesp) ... ... ... ... ... ... 51 

Byr Gofiant am y diweddar O. Morris (Owaán Dinomig) 362 
Bywyd cyhoeddua Criat ... ... ... ... 293 

CalendaryMis ... ... ... ... 58,86,153 

Cardinal Newman ... ... ... ... 130,856 

Cell Dirwest 155 

Cenadaethau ... ... ... ... ... 75 

Coleg Eglwys Crist, Bhydychain ... ... ... 1 

Cyngres Eglwysig 1891 ... ... ... 338,365 

Çynllun yn Nhrefn Natur 139, 171, 198, 239, 264 

Cyntedd y Gwragedd 142,172 

Dadgyssylltiad yr Eglwys, pa beth ydyw f ... ... 181 

Darluniau 1, 33, 65, 97, 129, 161, 193, 212, 226, 232, 257, 289, 

806, 821, 353, 874 

Dirwest ... 117 

Duwinyddiaeth: neu Sylwadau at Wasanaeth yr Ysgol 
Sul ar yr Efengyl yn ol St. Matthew 4, 35, 68, 101, 133, 162, 

200, 284, 259, 294, 324, 856 
Eglwys Gadeiriol Antwerp ... ... ... ...194 

figlwys Gadeiriol Cologne ... ... ... ... 161 

Eglwys Gadeiriol Mains ... ... ... ...354 

Eglwys Llanwrin ... ... ... ... 47,66 



Eglwys Notre Dame, Paris ... ... ... ... 65 

EUin Humphreys, neu "Ieuo yn anghymharus " ... 205 

Bnglyn ... ... ... ... ... ... 268 

Enwogion yr Eglwys ... ... ... 180,322 

Esgob Llanelwy a f i Erlidwyr ... ... ... 46 

GemauyBeirdd ... ... ...127,191,255,288,319 

Gohebiaethau ... ... ... 54, 88, 120, 152 

Griffith Jones, Llanddowror ... ... ... ... 2 

Gwaith Cenadol yn ei berthynas &'r Eglwys ... 149, 212, 230 
Gwallter Mechain ... ... ... ... 76, 98 

GwirWroldeb ... ... ... ... ... 229 

Gwyngalchu Bacchus, neu Lwyrymattal yn waeth na 
Meddwdod Acblysurol ... ... ... ... 849 

Gwyrthiau yr Arglwydd Iesu... ... ... 140, 299 

Isaac Wüliams a'r Symmudiad uchel-Eglwysig yn fihyd- 
ychain ... ... ... ... ... ... 279 

Jerusalem ... ... ... ... ... ... 289 

Llan Cwm Awen: neu Ddeffroad Eglwysig hanner canrif 

yn ol 11, 43, 78, 113, 144, 175, 208, 241, 269, 803, 332, 869 
LtënGwerin ... ... ... ... ... 81 

Maes y Genadaeth ... ... ... ... 97,129 

Manion 31, 64, 160, 192, 224, 288, 320, 352 

Manyldeb Gorchymmynion Duw ... ... ... 49 

Martha Wynn, neu ugain mlynedd yn ol ... ... 110 

Marwnad ... ... ... ... ... ... 811 

Mesur talu y Degwm-Ardreth ... ... ... 90 

Newyddion — 

Adar unlliw ft gwahaniaeth rhyngddynt ... ... 159 

AderynyTo ... ... ... ... ...319 

Adgof uwch Anghof ... ... ...126,220,812 

Adgof uwch Anghof y Parch. Owen Thomas, D.D. ... 284 

Adgof uwch Anghof yr Archesgob Magee... ... 185 

Addysg Elfenol Rad ... ... ... ...223 

Achwynion yn erbyn Dyrchafiadau Eglwysig ... 187 

Afiechyd y Parch. R. A. Williams (Berw) ... ... 158 

Almanacyr Eglwyswr am 1891 ... ... ... 29 

Amddiflynwyryr Eglwys yn y Senedd ... ... 122 

Anerchiad yr Eglwys ... ... ... ... 817 

Archddiacon Meirionydd ... ... ... 855 

Archesgob newydd Caerefrog ... ... ... 60 

Archesgob newydd Efrog ... ... ... 190 

Arglwydd Selborne ar Ddadgyssylltiad yng Nghymru 317 
Arhonadau am drwyddedauUwchraddol, Canolradd, 

a Masnachol Rhydychain a Chaergrawnt ... 317 

Athroniaeth a Chrefydd Browning ... ... 813 

Bangor ... ... ... ... ... 30 

Barbareiddio Cymru ... ... ... ... 29 

Bedyddio Plant Gwrandawyr ym mysg y Methodist- 
iaid Calfinaidd ... ... ... ... 95 

Brawdoliaeth y Plentyn Sanctaidd ... ...814 

Brwydr Dadgyssylltiad ... ... ... ... 286 

Byddin yr Eglwys ... ... ... ...222 

Cafeli Dirwest ... ... ... ... ... 189 

Camweddau mewn Lleoedd uchel ... ... 223 

Canon Mygedol newydd Bangor ... ... ...158 

Canon Trigiannol Bangor ... ... ... 356 

Cell Dirwest ... ... ... ... ... 122 

ConfilrmaBÌwn neu Fedydd Esgob yng Nghorwen ... 157 
Cronfa yr Esgob Philpott ... ... ... 61 

Cydnabod Teilyngdoa ... ... ... ... 878 



Digitized by 



Google 



380 



qyKNWY8IÀD. 



Çymmwynas lednais ... ... ... ... 30 

Cyngres Eglwysig 1891 ... ... ... ...316 

Deon Llanelwy a'r Aelod Anrbydeddus dros Feirion- 

" ydd M . 356 

Deoniaeth üchaf Llandaf ... ... ...355 

Diweddar Archddiacon Meirionydd ... ... 221 

Dychweliadau i Weinidogaeth yr Eglwys ... ... 313 

Dychwelwyr i Fugeiliaeth yr Eglwys ... ...377 

Dyddlyfr yr Eglwys am 1891 ... ... ...123 

Dynoethiad y Cadben Verney ... .;. ... 191 

Dyrchafiad y ddau Lenor ... ... ... 94 



Dyrchafiadau Eglwysig 



123, 190, 355 



Dyrchafiadau Eglwysig yn esgobaeth Bangor ... 157 

Dyrchafiadau Eglwysig yn esgobaeth Llanelwy ... 157 
Dysgyblaeth y Weinidogaeth ... ... ...187 

Dysgyblaeth Weinidogaethol ym mysg y Methodist- 

iaid Calfinaidd ... " ... ... ...313 

Eglwys newydd Abermaw ... ... ...318 

Eglwys yr Holl Saint, Llanelli ... ... ... 287 

Esgob Bangor ym Mlaenau Ffestiniog ... ... 186 

Esgob Llanelwy yn Nhý yr Arglwyddi ... ...221 

Ffordd newydd i dalu Dyled Adeiladau Crefyddol ... 313 
Gwaddoliadau Gwladwriaethol Capel Dr. Crosskey, 

Birmingham ... ..\ ... ... ... 316 

Gweinyddiad Conffirmasiwn yn Eglwys St. Anne's. 

Bangor ... ... ' ... ... ... 157 

Llanelwy 30 

Marwolaeth Arglwydd Powys ... ... ... 186 

Marwolaeth D. Lledrod Davies ... ... ... 61 

Marwolaeth Glanmor ... ... ... ... 186 

Marwolaeth Mrs. Tudno Jones ... ... ...221 

Marwolaeth W. H. Gladstone, Ysw. ... ... 354 

Mr. Chamberlain a Dadgyssylltiad yng Nghymrn ... 188 
Mr. Chamberlain a Mesur Addysg Bad ... ... 188 

Mr. Gladstone a Chymdeithas Rhyddhâd Crefydd ... 159 
Nawddogaeth freiniol i Lenyddiaeth Gymreig ... 30 
Parnelliaid a gwrth-Barnelliaid ... ... ...159 

Prif Athraw Aberystwyth ... ... ...287 

" Rhyddfreiniad y Capelydd " ... ... ... 1 89 

Rhyfel Gartrefol yn Chili ... ... ... 62 

Siomedigaeth Dadgyssylltwyr yr Eglwys ... ... 377 

Taflen gwerth y Degwm am 1891 ... ... 62 

Terfyn y Senedd-dymmor ... ... ...284 

ürddiadau Eglwysig ... ... ... ... 222 

Y Calendar 125 

Y Cynghrair Cenedlaethol Cymreig yn yr Amwythig 158 

Y Gauaf caled eleni ... ... ... ... 62 

Y Gyngres Eglwysig yn Rhyl ... ... ...351 

Y mae y Cyfoethogion yn meirw ... ... ... 61 

Y Parch. C. H. Spurgeon a'r Dr. Parker a Chym- 
deithas y Dadgyssylltiad ... ... ... 124 

. Y Parch. X. E. Phillips, gynt o Abercarn ... ... 94 

" Y symmudiad Bfengylaidd yng Nghaerdydd" ... 186 
Ymddiswyddiad Esgob Winchester ... ... 61 

Ymgeiswyr Ymneillduol am Urddau Esgobol ... 318 

Ymneillduaeth Gymreig a Phabyddiaeth Wyddelig... 122 
" Yr Eglwys .yng Nghymru " ... ... . .\ 3 14 

Yr Eglwys yng Nghymru ger bron y Senedd 96, 120 

Yr Ysbiwyr yn Efenechtyd ... ... ..124 

Yr Ysbryd Celwyddog yn rhifo y Bobl ... ... 191 

Ysgol Boneddigesau Miss Legh, Rilston Yilla, Croes- 
oswallt 287 

Nodiadau Cenadol ... ... ... ... ... 257 

Nodion Ifor Llwyd — 

Chwarelwyr Cymru yn ymddefiEroi ... ... 58 

"Dic-siona" ... ... 26 

Ein"Doctoriaid" 28 



Erlidigaeth Llannor ... ... ... ... 68 

Ië, íe, hm, wel, wel ... ... ... ... 27 

Llyfr y Parch. G. S. Reanev ... ... ... 29 

Penodiadau Eglwysig y Prifweinidog ... ... 28 

Peryglon Pregethwyr ... ... ... ... 26 

" Prawf " y Parch. Ph. C. EUis 59 

Priodasau digrefydd ... ... ... ... 59 

Rhesymau Mr. Reaney ... ... ... ... 57 

Y Parch. Newman Hall ... ... ... ... 58 

Y swydd o Bregethu ... ... ... ... 28 

Oldrem ar y Flwyddyn 1890 ... ... ... 16 

Penodiad Dr. Charles Edwards i Athrofa y Bala ... 217 

Pregeth 9,39 

Pregeth Angladdol ... ... ... ... ...194 

Prif Nodweddion Duwinyddiaeth y Canoloesoedd 147, 196, 209 
Rhagolygon y Merched ... ... ... ... 368 

Rhai Adgofion am Bersonau a Phethau ... ... 278 

Rhesymau dros Ddadgyssylltiad yng Nghymrn... ... 248 

Rhifo'r Bobl: Dadlenad Galarus ... ... ...374 

Sian Fach Amddifad ... ... ... 245,265 

Sicrwydd Crefydd ... ... ... ... ... 62 

St. Gregory a'r Caethion Seisonig ... ... ...225 

Swyddfieiniady Pabyddion ... ... ... ... 91 

Sylwedd Pregeth ... ... ... ... ... 307 

" Wele, yr wyf yn mynegu i chwi Newyddion da " ... 373 
YBabaeth... ... ... ... ... ...169 

Y diweddar Cardinal Newman a'r Babaeth ... ... 354 

Y Drummer teyrngarol ... ... ... ...321 

Y Glöyn Byw ... ... ... ... ... 247 

Y Llithiau Priodoi 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320, 

352, 380 
YLlyffant 310 

Y Parch. Richard Jones, Ainon ... ... ... 23 

Y Traethodydd am Medi, 1891 ... ... ...347 

Y Twrch Daiar ... ... ... ... ...273 

Y Wasg- 

" By wyd ac Amserau yr Esgob Morgan, cyfieithydd 
cyntaf y Beibl Cymraeg " ... ... ...282 

"Caniadaugan Elfyn" ... ... ... ...284 

" Ceinion y Cwm, sef Cyfansoddiadau Barddonol "... 254 
" Ceninen EÌBteddfod " ... ... ... ... 284 

"Ceninen Gwyl Dewi" ... ... ... ...120 

"CerddiOnllwyn" ... ... ... ...375 

" Cyfystyron y Gymraeg: sef Casgliad Buddugol yn 
Eisteddfod Genedlaethol Gwrecsam, 1888" ... 282 

"Cymru" ... ... 283,350,877 

" Esboniad newydd ar Actau yr Apostolion " ... 119 

" Esboniad yr Esgob Howe ar St. Ioan "... ... 120 

" Gweithiau Williams Pantycelyn " ... ...184 

" Hanes yr EglwyB yng Nghymru: neu, Pennodau yn 
Hanes yr Eglwys yng Nghymru " ... ... 376 

" Oriau yng Ngwlad Hud a Lledrith " ... ... 220 

" St. Dayiiis Diocesan Directory with Calendar, 1891 " 92 
" The Fathers f or English Readers: St. Patrick— his 

Life and Teaching " ... ... ... 56 

"Welsh Folk-lore" 65 

" Y Geninen " 57, 154, 253, 350 

Y " Traethodydd " ... ... ... 264,376 

" Yr Efengyl yn ol $t Ioan, gydag Esboniad Tmarfer- 

olByr" ... ... ... ... ... 376 

" Y Weinidogaeth Ansefydlog a Chrwydraidd " ... 216 

Ychydig Sylwadau ar Weddi a Gweddio ... ... 860 

Yr Agen yn y Graig ... ... ... ...178 

YrEglwys 41,276 

Yr Eglwys fel Cymdejthas ... ... ... ... 41 

" Yr Hen Ferch," neu Modryb Franoes ... ... 301 



OAEBFYBDDltt: ABGBAFFWYD GAN W. BPÜBBELL A'l FAB. 



\r 



Digitized by 



Googlè 






Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



